GWEITHIAU 


WILLIAMS PANT-Y-CELYN. 


DAN OLYGIAD 

Y PARCH. N. CYNHAFAL JONES, D.D. 


CYFROL II. 

YN CYNWYS 

Ei holl Hymnau , 


BRIF WEITHIAU RHYDDIAETHOL, 

AC HEFYD 

RHAI O'I BREGETHA U. 


NEWPORT, MON.: 

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. JONES, COMMERCIAL-ST. 


MDCCCXCXt 







CYNWYSIAD. 


Rhagymadrcdd... 

Mynegai i’r Hymnau Cymraeg... 
Index to the English Hymns 

Caniadau ei Ieuengctyd. 

Rhan o’r “Liber Miscellaneorum ” 
Aleluia 

Y Môr o Wydr 
Ffarwel Weledig, &c. 

Gloria in Excelsis . 

Rhai Hymnau Newyddion 

Lloffion. 

Hosannah to the Son of David 

Gloria in Excelsis . 

Llythyr Martha Philopur 

Ateb Philo Evangelius . 

Drws y Society Profiad ... 

Tri Wŷr o Sodom . 

Grocodil Afon yr Aipht. 

Pregethau .. 

Pregeth I.. 

Pregeth II. 

Pregeth III. 

Anerch Prysur . 


TUDAL. 
... vii. 


xvii. 


... 15 

17 

... 127 
189 
... 297 

367 

... 386 

391 

... 415 
447 

— 459 
479 

- 535 
575 

... 651 
655 
... 659 
662 
... 667 






RHAGYM ADRODD. 


Anwyl Gydwladwyr, 

Oblegyd rhwystrau, bu yr Ail Gyfrol hon yn hwy yn 
dilyn ei chymhares i ddwylaw y cyhoedd nag yr oeddid yn 
meddwì. Modd bynag, dyma hi o’r diwedd ; ac yr ydym yn 
tybied nad ydyw wedi colli nemawr ddim trwy yr oediad, 
eithr yn hytrach y mae wedi enill rhyw bethau na wyddid am 
danynt dair blynedd yn ol. 

Gwelir fod y Casgliad a ganlyn o Hymnau Williams yn 
helaethach nag yr un a gyhoeddwyd o’r blaen ;—y mae, yr 
ydym yn credu, yn cynwys yr oll o’i Hymnau ag sydd ar 
gael. Gwyddom fod rhai penillion a hymnau ereill a briodolir 
iddo ar dreigl mewn amryw gymydogaeth ; ond erbyn eu 
hedrych, a chlust-ymwrandaw am dingc Pant-y-celyn, yr 
oeddem,—er deall fod hwn neu arall wedi clywed ei dad yn 
dywedyd i’w daid ei hysbysu ef am y berthynas oedd rhwng 
yr emyn â’r Emynydd enwog,—er hyn, meddwn, yr oeddem 
yn gorfod amheu eu hawl i arddel enw Williams. 

Fel y gwelir, hefyd, y mae dau o Draethodau yr Awdwr 
wedi eu gadael allan o’r Argraffiad hwn. Un peth a barodd 
gau allan y Pantheologia oedd, y buasai ei feithder yn chwyddo 
maint a phris y Gyfrol yn mhell tu hwnt i’r hyn a fwriedid ; 


vm. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


a pheth arall a gydweithiai i’r un diwedd oedd, yr ystyriaeth 
nad oes, erbyn hyn, gymaint o werth cymhariaethol yn perthyn 
i’r Gwaith hwnw, gan fod manteision ac ymchwiliadau 
diweddar wedi taflu amgen goleuni ar hanes Crefyddau y 
Byd nag oedd yn gyrhaeddadwy i Williams. Am ryw 
resymau ereill, nas gwaeth heb eu crybwyll yma, gadawyd- 
allan hefyd ei Draethawd ar Briodas. 

Bellach, ar ol cryn drafferth—trafferth nas gwel ond y 
cyfarwydd fawr o’i ôl—yr ydym yn cyflwyno yr Argraffìad 
hwn o W T eithiau W'illiams Pant-y-celyn i’w gyd-genedl r 
gan fod yn gwbl hyderus y cânt weled nad yw cynyrchion 
awen ein Prif-fardd Efengylaidd eto, er cymaint a gafwyd 
allan o honynt, wedi eu dyhysbyddu. 

Can’ mlynedd i’r Sabboth diweddaf—Ionawr neg, 1791— 
y gorphenodd Williams ei yrfa ar y ddaear, ac yr ehedodd er 
ysbryd sanctaidd i chwyddo mawl y rhai y dywedir am 
danynt,—“ A chanu y maent gân Moses, gwasanaethwr 
Duw, a chân yr Oen.” Ni raid codi cofgolofn o farmor i 
fawrhau ei Ganmlwyddiant ef,—nid oedd eisieu dim ond 
glanhau a thacluso ychydig o gwmpas yr un amgenach a 
gododd efe ei hun:— 

" Gwnaeth ei farwnad yn ei fywyd, 

Rhodd ei farble yn ei le, 

Fe ’sgrifenodd arno ei enw 
A llyth’renau pur y ne’.” 

N. CYNHAFAL JONES, 

Dolhafren, Llanidloes, 

Ionawr 13 eg, 1891. 


MYNEGAI I’R HYMNAU CYMRAEG. 


TUDAL. 

Ac er bod draw .244 

Achub, O Dduw, fy. 147 

Addfwyn Iesu, tyn . ... 311 

Aeth heibio ’r gauaf. 336 

A heibio ’r dywyll nos.235 

Ai dyma ’r arwydd. 178 

Ai Iesu mawr . 55 

Anfeidrol felus yw. 159 

Anfeidrol yw dy gariad .160 

Ant rhagddynt bawb . 62 

Anturiaf eto yn mlaen. 38 

Anweledig, ’rwy ’n dy garu ... 270 

Anweledig, ’rwy ’n dy garu ... 345 

Anwylaf wrthddrych . 301 

Angylion doent yn .152 

Angylion, seraphiaid, a. 95 

A raid i groesau fyth.137 

A raid i mi, rhag ofn . 9 

A raid im’ rodio.226 

Ar dy enw Di, Greawdwr ... 112 

Ar dy enw mae ’r Cenhedloedd... 153 
Arglwydd, arwain trwy ’r ... 134 

Arglwydd, dere â’r newyddion ... 233 

Arglwydd, edrych ar . 356 

Arglwydd, ffoed cymylau. 277 

Arglwydd, gwel dy bererinion 342 

Arglwydd, gweli ’r ddraig. 60 

Arglwydd, rhyddha fy . 71 

Arglwydd, ynot ymddiriedais ... 216 

Ar grasdir, crindir. 281 

Ar holl wrthddrychau. 334 

Arnat, Iesu, boed fy . 316 

Atat, Arglwydd, ’rwy ’n .364 

Atat, f’ Arglwydd, dyrcha .. 383 

At dragwyddoldeb mae . 14 

Awn, bechaduriaid, at . 349 

Bachgen a aned .100 

Bendigaid fyddo ’r awr ... 351 

Bendigaid fyth fo . 39 

Beth, Arglwydd, welaist. 115 

Beth dal i’m roi. 51 

Beth wna’i yma . 295 

Beth ydwyf fi .103 

Beth yw ’r achos bod . 241 

Beth yw raid im’.224 

Blant ífyddlon Seion . 80 

B’le mae tosturi .180 


TUDAL. 

Boed bryn y groes ... ... 239 

Boed fy mywyd oll . 25O' 

Brydnawn, Ar y ddedwyddaf... 381 
Buddugoliaeth werthfawr.371 

Caf fod yn Ilonydd. 77 

Caf weled cÿn bo.358 

Claf wyf, ä llesg . 248 

Clodforwch bawb. 42 

Clodforwch Frenin nefoedd ... 78 

Clyw hyn, O ferch . 60 

Coronwyd, do, Iachawdwr ... 107 

Cod d’ olwg, f’ enaid.145 

Cod, f’ enaid gwan. 43, 

Cofia, f’ enaid, cyn .143. 

Creawdwr doeth y ddaear ... 88 

Cryfach addewid Duw .290 

Cudd fy mèiau. 320 

Cyfarwydda ’m henaid .168 

Cyfeillion o’ent mewn . 79 

Cyffelyb i fy Nuw .329 

Cymer, Iesu, fi fel . 196 

Cyn tynir f 1 enaid .255 

Cyn ystyried, mi . 172 

Cystuddiau mawrion. 92 

Cheisiais, Arglwydd, ddim ... 151 

Chwi bererinion glân. 65 

Chwi ferched Salem . 34 

Chwi, ffynonau bywiol .268 

Chwilio am danat . 344 

Chwychwi ’mhechodau .171 

Dacw gariad, dacw. 236 

Dacw gariad nefoedd.277 

Dacw ’r ardal, dacw . 290 

Dacw ’r ardal nefol .214 

Dacw ’r ffynon heddyw. 260 

Dacw ’r ffynon i’w .305 

Dacw ‘r ffynon wedi . 256 

Dacw ’r hyfryd fan .177 

Dacw uffern yn ei . 234 

Daeth arfaeth fawr .218 

Daeth fy nghoelbren .. ... 376 

’Da’i ’mofyn haeddiant .348 

Dan draed yr wyf . 109 

Darfu d’rysu yny .185 

Darfu fy nerth. 120 















X. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TUDAL. TUDAL. 

Darfu noddfa mewn .321 ’Dwyf ond pererin .372 

Datguddiwyd dirgelion. 232 ’Dwy ’n dysgwyl cael . 373 

Dau ryw auaf . 240 ’Dwy ’n ’nabod dim . 92 

Daw amser braf . 36 Dy babell Di mor ... 61 

Daw diwedd ar fy . 28 Dychwel, Arglwydd, i’th.205 

Deffro, f’ enaid, deffro . 36 Dy fwrdd sydd yn gyfoethog... 178 

Deffro, f’enaid, mae’n .355 Dydd yw hwn sy’n .252 

Dere, Arglwydd, fedd y. 323 Dy glwyfauyw fy. 56 

Dere, f'enaid, tua’r .. ... ... 355 Dy gnawd yw’r bara .180 

Dere, Iesu, i’r ardaloedd. 213 Dyhidla, Iesu, ’th nefol. 300 

Deued dyddiau o bob.321 Dy lwybrau Di y’nt. 46 

Deued pechaduriaid . 215 Dyma bechadur truan . 284 

Deuwch, hil syrthiedig .166 Dyma fi, Arglwydd .107 

Dewch, ferched Seion . 162 Dyma gariad o’r fath . 380 

Dewch, frodyr, yn ëon . 85 Dyma ’r byd y mae .- ... 135 

Dewch, gwelwch D’wysog ... 111 Dyma’r eiddìi yn ymdreiglo ... 355 

Dewch, gwelwch y preseb ... 198 Dyma’r pechod sydd.234 

Dewch i’r frwydr T... 288 Dyma’r rhai ddaeth i maes .. 329 

Dewch yma, gwelwch ... ... 372 Dyma’r tlawd, a thyma .325 

Dewch yma, gystuddiedig ... 386 Dyma ’r tlawd a’r llesga’ ... 261 

Diolch i Ti am . 13 Dyma ’r truan a’r anghenus ... 322 

Disgyn, Iesu, o’th gynteddoedd 317 Dyná pa’m ’rwy’ yn hir. 197 

Doed uffern, angeu, a.183 Dyna ’r dyddiau wyf.338 

Doed y cystuddiedig . 217 Dyn dyeithr ydwyf. 139 

’Does arall fan i roi .364 Dysgleiria, foreu wawr . 212 

’Does arnaf eisieu . 165 Dywed i mi pa ddyn . 125 

’Does bleser dâl tu .275 ’Dyw y blinderau.186 

’Does dim ar wyneb ... .. 372 

’Does dim o tan y.221 Eangodd fy nghalon . 207 

’Does gyffelyb iddo Ef . 262 Edrych, Iesu, ar dy .343 

’Does oddi mewn i mi.222 Edrych ’r wyf fi tros . 340 

’Does unrhyw bleser ... ... 300 Edrychwn draw ar .104 

’Does yn yr anial .281 Efe yw’r Brenin . 117 

Do, mi flinais ar .. .. 211 Efe yw ’r Seren . 57 

Dos ymaith, ffwrdd . 9 Eiddo fi ydyw fy Anwylyd ... 309 

Draw mi wela ’r ardal . 304 Ei enaid doddodd gan .114 

Draw mi wela ’r nos ... 229 Ei glod Sydd heb un . 382 

Draw ’r wlad . 40 Ei gyfiawnder dwyfol Ef .370 

Dros y bryniau tywyll.187 Enynaist ynwyf dân . 232 

Duw, achub fi. 141 Er bod saethyddion . 176 

Duw anfeidrol yw . 20 Er cael fy maeddu. 57 

Duw anfeidrol yw . 344 Er eu’wch y bryniau ... 359 

Duw, bydd i mi ’n .273 Er dy fod yn uwchder . 345 

Duw, bydd yn gymhorth ... 362 Er fod angeu yn fy .292 

Duw, cadw f’ enaid . 53 Er maint fy llygredd ... 375 

Duw, dere â’th saint . 227 Er nad ydwyf ond .257 

Duw, dere’n glau .284 Esgynodd ein Harglwydd ... 83 

Duw, er mor eang . 181 Esgÿnodd ein Hiesu . 53 

Duw Hollalluog yw’r . 8 Euogrwydd pechod oedd ... 41 

Duw, teyrnasa ar . 346 

Duw yw fy Nhad . 77 F’Anwylyd sydd fel lili ... ... 335 

Duwywfynerth . 135 Fe dalodd swm y ddyled ... 218 

D’wed a gaf fi . 45 Fe ddarfu i mi ’nawr. 53 

D’wed, Arglwydd, pa’m ... 120 Fe ddarfu pob ofn . 272 

D’wed, Iesu, a ydyw.385 Fe ddaw, Ar y cymylau .383 

D’wed pa’m yr ofni. 67 Fe dderfydd y llysiau . 142 


MYNEGAI. 


XI. 


Fe flinodd f’ enaid bach . 
Fe gân’tifeddion gras ... 
Fe ga’w’d y manna pur 
Fe gododd rhyw seren ... 
Fe gododd yn ei erbyn Ef. 
Fe gynygiodd dyfroedd ... 
Fe hoeliwyd y gyfraith 

Fel pwysi o fyrr . 

Fel y rhed llifogydd ... . 

Fel yr ymguddia’r ser ... 
Fe ’m gwnaeth yn ddoeth . 
Fe ’m llyngcwyd i fyny .. 
Fe ’m siomwyd gan ... 

F’ enaid, cred, annghofia 

F’ enaid, deffro . 

F’ enaid egwan, paid 
F’ enaid egwan, paid ... . 

F’ enaid, pa’m rhed 
Fe ’nillodd Iesu ’r dydd 

Fe, Pren y Bywyd. 

Fe ro’wd arno bwys ... . 

Fe safodd y seren . 

Fe welir rhyw ddyddiau . 

Fe wrida ’r awyr . 

Fy addfwynafDad 

Fy enaid, at dy . 

Fy enaid athrist. 

Fy enaid bach, tra. 

Fy enaid, gwel dy Brynwr. 
Fy enaid, gwel i ben 
Fy enaid, gwel i Galfaria . 
h'y enaid, ’hed tua ’th ... 
Fy enaid Uesg sy’n ... . 

Fy enaid mae am ganu ... 
Fy enaid mewn gwir ... . 

Fy haeddiant mawr yn ... 
Fy Iesu, Brenin nef ... 

Fy Iesu, Pentywysog 
Fy Iesu yw fy Nuw ... . 

Fy Iesu y w fy Nuw 
Fy ffiol yma sydd yn ... 

Fy nghadwedigol ras 
Fy nghoelbren gwympodd. 
Fy ngweddi, dos i’r nef ... 
Fy ngwrthgiliadau o bob . 

Fy mawl a’m holl . 

Fy meddyliau sydd yn 
Fy meiau aml, mawr 
Fy meiau sydd heb 

Fy meiautrymion . 

Fy myfyrdodau ’n felus 
Fy mywyd wyt, fy Nuw... 
Fy noddfa gadarn ... . 

Fy Nuw, fy Nuw, fy 
Fy Nuw, rho’r manna... 

Fy nymuniad, paid. 


TUDAL. 

Fy undeb i â’i Berson. 64 

Fy unig gysur tan y. 87 

Ffarwel, bleserau o 
Ffarwel, bleserau ’r byd., 

Ffarwel, bob cnawdol... 

Ffarwel, greaduriaid 
Ffarwel i bechod ... 

Ffarwel i chwi gynt a 
Ffarwel i’r byd a’i 
Ffarwel i’r byd a’i ffryns 
Ffarwel i’r holl bleserau 
Ffarwel, mi âf yn mlaen 
Ffoed, negeseuon gwag 
Ffordd newyddwnawd gí 
Ffydd ydyw ’m sicr sail 

Gad im’, Arglwydd, tra. 379 

Gelynion creulon sy . 37 

Gelynion sydd o fesur . 165 

Genau fy Mhrynwr . 64 

Goleu a nerthol. 2I 7 

Goleuni ac anfeidrol . 352 

Golwg, Arglwydd, ar dy. 213 

Gorchudd ar dy bethau .275 

Gruddfan ’r wyf o tan . 343 

Grym y stormydd sydd yn . ... ^25 

Gweddio ’r wyf, och’nejdio ... 38 

Gweddio ’r wyf yn min . 

Gwel arnaf, Feddyg . D3 

Gwel draw fy Mrenin.^04 

Gwel dy anwyl ŵyn. 35 

Gwel’d dy gariad anorchfygol ... 250 

Gweled yr oeddit ... 108 

Gwel fi, Arglwydd, wedi .362 

Gwell yw ’th drugaredd. 182 

Gwerthfawr yw’r Iesu . ... 7 

Gwlad ddyeithr oddi cartref ... 269 

Gwlad o dywyllwch .132 

Gwna, Arglwydd, fi yn . 70 

Gwna fi, Arglwydd, yn .109 

Gwnawd cyfamod . 381 

Gwrando fy ngwaedd. 12 

Gwrando’nghwyn. 138 

Gwrthgiliais, do .120 

Gwyddit, fy Nuw . 94 

Gwyn a gwridog, hawddgar ... 373 
Gwyn a gwridog yw f ’ Anwylyd 267 
Gwyn a gwridog yw fy Arglwydd 194 

Gwyn fyd y rhai dile’st. 53 

Gynt, gwelais lwybr . 52 

Hardd yn ei Dduwdod ... .. 98 

Heddyw ’r ffynon a .307 

Heddyw yw-’r dydd . 233 

Hen amser arfaethoedd .210 











































XII. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


Henffych, Iesu, ’r Duw ... .. 

TUDAL 

. 386 

Hwy gawsant wel’d 

... 79 

Hyd yma ni ddych’mygodd .. 

• 348 

Hyn yw ’m pleser . 

... 346 

Iachawdwr dynolryw. 

... 15° 

Iechydwriaeth sydd. 

• 370 

I b’le yr â’ i ’mofyn . 

... 245 

Iesu, cymer fi .. . 

• 379 

Iesu, difyrwch fy enaid 

— 334 

Iesu, dyro dy gymdeithas 

• 339 

lesu ei Hunan yw . 

... 2x5 

Iesu, gwyddost fy . 

. 231 

Iesu, Iesu, ’r wyt Ti . 

... 231 

Iesu, llawnder mawr . 

343 

Iesu, ’Mrenin mawr ... 

... 26 

Iesu, nid oes ond .. 

. 215 

Iesu, nid oes terfyn . 

... 3« 

Iesu ’r dirmygedig un . 

• 171 

Iesu, rhedaf at dy . 

. 3°7 

Iesu, teyrnasa yn dy . 

• 349 

Iesu, Ti wyt ffynon . 

... 187 

Iesu, Ti ydyw fy mywyd 

• 342 

Iesu, Ti yw ’m hunig. 

- 345 

Iesu, tro fy ngwae . 

• 344 

Iesu ydyw fy Nghreawdwr... 
Iesu yw ’m ffordd . 

... 118 

• 87 

Iesu yw.’m Ffrynd ... ... 

— 34 i 

I’r Iesu boed y clod. 

280 

I’r nefoedd fry ’r aeth. 

— 34 

Llawn euogrwydd .. 

148 

Llawn 0 ofid, llawn . 

... 246 

Llawn yw, 0 Dad . 

.. 124 

Llwch wyf fi, o’r llwch 

... 197 

Mae addewid nef .. 

• • 339 

Mae arnaf ofn . 

... 149 

Mae arna ’i chwant. 

91 

Mae awyr y dwyrain. 

... 332 

Mae cyflawnder maith ... 

■ • 257 

Mae dydd at ddydd . 

... 240 

Mae dy lwybrau cul 

264 

Mae ein taith i’r. 

... 260 

Mae fy enaid am . 

.. 361 

Mae fy Nuw yn fy . 

... 251 

Mae fy nghalon am. 

.. 139 

Mae fy nghalon Iwfr . 

... 388 

Mae fy meiau fel . 

- 253 

Mae fy meiau uwch . 

.. 2x1 

Mae gelynion i mi. 

.. 269 

Mae gofid yma . 

... 245 

Mae grasusau . ... . 

214 

Mae hiraeth trwyddwy’ 

1 ... 186 

Mae holl gariadau. 

• • 34 ° 

Mae ’nghalon i ’n friw... ... 

... 82 


TUDAL.. 

Mae ’ngelynion heb. 388. 

Mae ’nghystuddiau .306 

Mae llifogydd mawr . 389 

Mae lluoedd maith .17& 

Mae, mae, Diwrnod. 249- 

Mae ’m ffydd yn gwel'd .146 

Mae ’m golwg acw. 349 

Mae ’m hymdaith dros .272 

Mae ’m Prynwr . 52 

Mae ’m siwrnai trwy. 77 

Mae ’m siwrnai yn. 304 

Mae ’n bryd i ni ganu. 86 

Mae ’n decach yn . 276- 

Maent wedi annghofio .185 

Mae ’nwy ’r awrhon . 389. 

Mae ofnau, er eu grym .285 

Mae ofnau yn . 283, 

Mae pen ein taith .275 

Mae pererinion. 352 

Mae pyrth y nef.175 

Mae ’r anialwch ... . 137 

Mae ’r Brenin yn .176' 

Mae ’r dydd yn d’od . 374 

Mae ’r dyrfa fawr .386 

Mae ’r faner fawr . 230 

Mae ’r ffordd yn awr.238 

Mae ’r Ganaan hyfryd. 285 

Mae ’r gangen beraidd .360- 

Mae ’r Graig mae f’ enaid ... 258- 

Mae ’r holl greadigaeth .302 

Mae ’r lle sancteiddiolaf ... 94 

Mae ’r rhyfel o'n.102 

Mae rhyw ddirgelwch . 170- 

Mae ’r Tad a’r Ysbryd . 101 

Mae yr Iorddonen . 280 

Maith yw ’r nos.147 

Mawr drysor sydd . 50- 

Mawr iawn fu .101 

Mawr iawn yw gwres .. 229- 

Melcisedec, ein. ... 117 

Mewn Aipht heb . 114 

Mewn anial dyrys .303. 

Mewn anialwch’rwyf ... ... 253 

Mewn anialwch ’rwyf.364 

Mewn anial ’rwy ’n . 204 

Mewn cyfyngderau .283 

Mewn rhyw anialwch ... ... 254 

Mi âf trwy ’r Iorddonen .310- 

Mi âf yn mlaen . 66 

Mi âf yn mlaen ... .364 

Mi â ’mlaen . 356 

Mi bellach goda’ ... .278- 

Mi dafla ’maich . 175» 

Mi deithiais ran ._. .138 

Mi ês trwy ’r afonydd . 304 

Mi feddyliais cawn i .238- 


MYNEGAI. 


XIII. 


TUDAL. 

Mi feddylia’th fod. 251 

Mi fodlonaf . 223 

Mi fum me\\n. 318 

Mi ge’s gongcwest .253 

Mi ge’s ryddhad . 64 

Mil o bwysiau ... 278 

Mi ro’ ffarwel . 375 

Mi ro’wn y byd .219 

Mi wela’ draw. 231 

Mi wela’ dyrfa .184 

Mi welaf fyrdd yr . 239 

Mi welaf stormydd .125 

Mi wela ’r cwmwl . 

Mi wnaethum degan .103 

Mi wn mai byw . 13 

Molianaf byth . 7 2 

Molianaf Iesu Grist. 33 

Mor hardd yw ’r. 14 

Mor wag ac mor . 147 

Myfi ddysgwyliais . 34 1 

Myfi, tebygwn ... . 9 

N’ âd fi adeiladu’n . ... 256 

N’ âd fi, Iesu . 320 

N’ âd fod. genyf .267 

N’ âd fy ngelyn. 319 

N’ âd y gwyntoedd .315 

Na foed i’m garu . 282 

’N awrachub, O fy Nuw.286 

’N awr ar ei fwrdd. 163 

’N awr boddlon wyf .140 

’N awr mae cymylau . 360 

’N awr ’r wy ’ngwel’d.202 

’N awr sicr sail. 48 

Newyddion braf a . 70 

Ni all rhaid ... 274 

Ni chefais i yma.235 

Nid fy nef yw. 121 

Nid fy nghongcwest .305 

Nid newid lle . 326 

Nid oes aberth .381 

Nid oes angel . 384 

Nid oes arnaf faich . 149 

Nid oes ar y . 196 

Nid oes dim erioed .198 

Nid oes dim o dan.- 340 

Nid oes draw ... ..211 

Nid oes eisieu un . 209 

Nid oes enw yn mhlith .169 

Nid oes, fy Arglwydd . 289 

Nid oes mynud .195 

Nid oes, Ni fu. 382 

Nid oes ond f’ Arglwydd ... .... 155 

Nid oes pleser. 316 

Nid oes un gwrthddrych . 56 

Nid oes, Trwy gydol . 382 


TUDAL. 

Nido’rddaear .. 239 

Nid tegwch daear .293 

Nid trysor o arian . 308 

Nid wy’n ofni .224 

Nid yw fy nyddiau. 66 

Nid yw ’r haul .14 1 

Nid yw ’r holl greadigaeth ... 274 

Nid yw y ddaear.154 

Ni fedr dim o’r . 289 

Ni feddyliais fod. 3 ID 

Ni feddaf ar y . 244 

Ni ganwn am gariad.210 

Ni gerddwn tua ’r . 354 

Ni redwn yn wrol . 85 

Nis gall angylion nef . 242 

Nis gall angylion pur .245 

Nis gall dysgedigion . 236 

Ni thâl im’ gyfadde’ ... ... ... 320 

Ni thrig awelon . 293 

Ni wadaf mwy . 8 

Ni welodd llygad dyn . 266 

Ni welwn ben .288 

’N ol tywyllwch hir y nos ... 369 

Nyni, Mewn cydsain .384 

O addfwyn Iesu, rho . 363 

O addfwyn Iesu, tyn .314 

O annghrediniaeth, clyw ... 3 ° 

O annghrediniaeth fawr ... ... 335 

O am nerth i . 132 

O anwyl Iesu . ... 17® 

O ! a raid i mi. 3 10, 

O ardaloedd nefol.263 

O Arglwydd, Awdwr . 65 

O Arglwydd, bryd . 3 & 

O Arglwydd, cofia ’th . 67 

O Arglwydd, dena . 59 

O Arglwydd, d’wed . 89 

O Arglwydd, dyro .388 

O Arglwydd, gad . 156- 

O Arglwydd grasol . ... 385 

O Arglwydd, gwel fi . 28 

O Arglwydd, pa fath.14 1 

O Arglwydd, pa’m y . 62 

O Arglwydd, saf.387 

O Arglwydd, ’r Hwn . 59 

O Arglwydd, tyr’d i lawr .350^ 

O Arglwydd, tyr’d i lawr ... 358 

O Arglwydd, tyr’d yn glau. 

O Awdwr Iachawdwriaeth ... 11 

O awelon croes . ... 306 

O bob trysorau tan. 242 

O, braf yw meddwl . 76 

O clyw fy ngwaedd. ... 23 

O cymer fy serchiadau .244 

Och ! finau ’n brudd . 8 







XIV. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TUDAL. 

O deffro, cod . 28 O na chawn eiriau . 

O deffro ’n foreu . 347 O n’ad fi, Arglwydd ... 

O deffro, tro. 32 O n’ad i mi garu . 

O dere, f’ Anwylyd. 203 O na roddai f’ Arglwydd 

O dere ’lawr.285 O na ymguddia. 

O deued iachydwriaeth ... 218 Ond ofer ceisio . 

O dewch, Genedloedd .378 Ond oh ! eiddigedd. 

O diflaned'stwr . 311 O nefol addfwyn Oen ... , 

O dychwel, Arglwydd.220 O pwy yw hon. 

O dyma ’r ddyfais . 242 O pwy yw hon . 

O ddedwydd le .145 O’r B’radwys fry . 

O edrych, Iesu. 286 O’r diwedd fe iachaw’d 

O enaid ofnus . 10 O’r diwedd trodd . 

Oen Duw, tragwyddol . 39 O’r enwau ’gyd . 

O f’ enaid, ’hed .371 O’r Ganaan hyfryd. 

O f’ enaid, cân. 7 O’r holl fendithion 

O f’ enaid, moria.353 O’r holl gadwedig lu 

Ofer iawn mae ’r nef . 139 O’r manna nefol. 

Ofer i mi wel’d .308 O Rosyn Saron. 

O flaen y faingc . 44 O sancteiddia f’ enaid 

O Fugail doeth . 72 Os gofyn neb . 

O Fugail Israel. 29 Os oedi ’r wyt . 

O fy enaid, gprfoledda .../ ... 207 Os yw’n gofidiau . 

O fforddolion, 'drychwch ... 387 Os yw tegwch dy wyneb 

O Galfaria llifodd • .. 376 O tan y nef nid . 

O Galfaria mae fy . 369 O tyred, Arglwydd mawr , 

O garcharorion prudd. 35 O tyred, Arglwydd, saf ... 

O gwawria ’n glau . 220 O tyred, addfwyn Oen 

O gwel fi, Arglwydd .108 O tyred, Awdwr hedd ... 

O gwel ni ’n myn’d. 12 O tyred, Awdwr hedd 

O gwrando, nefol.230 O tyred i lawr . 

O haeddiant y gwaed . 262 O tyred, y gogledd-wynt 

Oh, Frenin mawr ! 162 O tyred, Ysbryd sanctaidd 

O hyfryd fan . 92 O tyr’d ar frys . 

O hyfryd wleddoedd .336 

O Iachawdwr pechaduriaid ... 133 Pa beth a wnaf. 

O Iesu, atat ’r wyf .385 Pa bryd, O Iesu. 

O Iesu byw, Iachawdwr. 37 Pa gyfnewidiadau . 

O Iesu, dwg yn mlaen .363 Paham yr ofna . 

O Iesu, fy Ngwaredwr . 42 Paham y rhoist . 

O Iesu hy’, y Meddyg . 49 Pa le dechreuaf . , 

O Iesu, gobaith .347 Palmantir llwybr . 

O Iesu mawr, y Bugail. 12 P’am, Arglwydd, caiff... 

O Iesu mawr, y Meddyg .145 P’am, Arglwydd, yma ... 

O Iesu ’m Ffrynd . 37 P’am digalona . 

O Iesu’r Archoffeiriad .159 P’am, f’enaid..’ 

O Iesu ’r Brenin . 87 P’am mae llewod ... , 

O Iesu ’r Bugail. 33 P’am na b’ai . 

O Iesu ’r Meddyg da . n P’am ’r ofna . 

O Iesu ’r Meddyg da .. 30 P’am ’r wy ’n ’mofyn 

O’i ystlys' bur . x66 P’am ’r wy ’n ’mryson 

O llefara, addfwyn .322 P’am y caiff bwystfilod ... 

O moes dy law . 106 P’am y caiff y gwyntoedd 

O ’Mugail gwych. 49 P’am y cwyd bwystfilod... 

O na allwn godi . 140 P’am y trigaf . 

O na b’ai cystuddiau.237 Pan bo glaswellt . 


MYNEGAI. 


XV, 


TUDAL. 

Pan bwy ’n profi .240 

Pan byddo f’ Arglwydd. 243 

Pan byddwy’ ’nghanol . 94 

Pan del lluoedd o . 342 

Pan delo angeu ... 183 

Pan elwy ’maes . 256 

Pan godo ’r haul.243 

Pan gwelont obry . 97 

Pan mae fy enaid.144 

Panyr o'wni mewn ... ... 361 

Parod yw ’m Duw . 57 

Par’to’, ddyn gwael. 13 

Pe âi ’r ddaear .380 

Pe b’ai ’merawdwyr. 122 

Pe b’ai yn gorfod ... .. ... 61 

Pe cawn adenydd . 40 

Pechadur wyf, ac un. 81 

Pechadur wyf, da . 69 

Pechadur wyf erioed . 46 

Pechadur wyf, f’ Arglwydd ... 81 

Pechadur wyf, îe ’r . 90 

Pechod, bellach . 315 

Pe gwel’swn i . 6 

Pe meddwn ar. 31 

Pererin gwan .171 

Pererin wyf heb . 26 

Pererin wyf, fy Nuw . 59 

Pererin wyf i’r Ganaan . 27 

Pererin wyf mewn .301 

Pererin wyf mewn. 347 

Pererin wyf sydd.. ... 55 

Pererin wyf tua . ... 27 

Pererin wyf tua . 75 

Perl India bell. 99 

P’le ’r wyt yn myn’d.219 

P’odd aeth ein Duw . 101 

P’odd galla i ’th ganmol . 9-2 

P’odd y galla’ i ddweyd. 205 

Pren bywiol sy ’n .124 

Priodferch Iesu . 158 

Priod y Dragwyddol .123 

Profais dy hedd . 103 

Pwy all ’nabod .246 

Pwy bleser dan . 89 

Pwy ddyry im’ falm .173 

Pwy gyfarwydda wael . 209 

Pwy na fwytai . x8o 

Pwy sy ’n abl . 237 

Rhagori mae .161 

Rhai yma canlynodd ... 96 

’R haul guddiodd . ioi 

’R hen Adda ga’s. 84 

Rho 1 mi amynedd ... ... 110 

Rho i mi weí’d ... 131 

Rho i mi yfed . 252 


Rhwng Pihairoth. 

TUDAL. 

. ... 172^ 

Rhwng y creigydd. 

... 358- 

Rhyfedda hyd a lled .. 

. ... 93 

Rhyfeddu ’r wyf . 

... 83 

Rhyw anifail wyf . 

’R offeiriaid a ganant 

. ... 195 

IOO. 

’Rwyf fi heddyw. 

’Rwyf fi ’n haeddu. 

. ... 233 

... 316- 

’Rwyf fi ’n haeddu .. 

. ... 317 

’Rwyf fi ’n myn’d . 

... 324 

’Rwyf fi ’n ofni . 

. ... 291 

’Rwyf fi ’n ymladd. 

265 

’Rwyf yma yn byw . 

. ... 360- 

’Rwyf yn gwel’d . 

226 

’Rwyf yn teimlo. 

’Rwy’ bron, ’rwy’ bron ... 
’Rwy ’n awr wrth . 

... 291 

... 258 

. ... 58 

’Rwy ’n awr yn teimlo ... 

... 40 ' 

’Rwy ’n chwenych gwel’d .. 
’Rwy ’n diffygio . 

. ... 186 

... 261 

’Rwy ’n dy garu. 

. ... 157 

’Rwy ’n dy garu . 

194 

’Rwy ’n dy garu .. 

. ... 196' 

’Rwy ’n dy garu . 

271 

’Rwy ’n dysgwyl, anwyl .. 

. ... 112 

’Rwy ’n dysgwyl wrth ... 

... 352 

’Rwy ’n edrych dros. 

’Rwy ’n edrych drwodd ... 

• ••• 334 

... 353 

’Rwy ’n gorwedd tan. 

. ... 281 

’Rwy ’n gorwedd yn 
’Rwy ’n hiraethu. 

... 144 

• 312 

’Rwy ’n morio tua. 

169. 

’Rwy ’nofnigrym. 

• - 35 i 

’Rwy ’n ofni ’m nerth ... 

••• 247 

’Rwy ’n trigo mewn . 

’Rwyt Ti ’n adnabod 

• ••• 377 

246 

’Rwy’wedí blino . 

. ... 125 

’Rwy’ wedi bwrw . 

67 

’Rwy’ yma yn teithio. 

• ... 347 

’Ry’m wrth dy fwrdd 
’Ry’m yn dy erfyn . 

181 

• .- 97 

Saith 0 weithiau. 

. ... 228- 

Sefwch bellach . 

15 1 

Ser dysglaer y boreu. 

. ... 200 

Talwyd y swm . 

... 146 

Tan fy maich . 

. 337 

Tan y don yr ẁyf . 

... 131 

Ti, Arglwydd, yw. 

. 37 i 

Ti dy Hunan ... . 

... 294 

Ti, f’ Arglwydd mawr. 

.i °5 

Ti, fy Iesu. yw. 

3 ° 6 

Ti, Iesu, Frenin. 

.302 

Ti, Iesu mawr ... ... ... 

... 220- 

Ti, Iesu, ydwyt .. 

.182 






































XVI. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TUDAL. ! 

Ti ’m gwaredaist . 250 

Ti ’m rhoddaisti.318 | 

Ti ’r Archoffeiriad. 159 

Ti wyddost, Arglwydd .114 

Ti yw fy Arglwydd. 185 

Ti yw fy ngrym ..m 

Ti yw ’mywyd . 322 

Ti yw ’r Archoffeiriad.164 

Teithio ’r wyf.. 375 

Tlawd yw ’r cwbl.265 

Tori wnes fy . 338 

Trafaelwyr y’m . 31 

Tra gallwyf byth . 90 

Troseddodd Adda .123 

Troseddwr wyf. 68 

Truenus wyf.259 

Trwy ffydd ’rwy ’n gwel’d ... 90 

Trwy ras ’rwyf . 71 

Trwy rinwedd . 24 

T’rwy’ yn dy gwmni . 69 

Tu draw i oll . 326 

Tydi fu ’n dyoddef . ... 161 

Tydi, fy Arglwydd. 183 

Tydi, fy Nuw, sylfaenodd.330 

Tydi, fy Nuw, Tydi. 174 

Tydi, fy Nuw, Tydi .330 

Tydi, fy unig Arglwydd. 301 

Tydi yw ’m Harch .116 

Tyn f’ enaid lluddedig . 206 

Tyr’d, Arglwydd, â’th.348 

Tyr’d, fy Anwylyd. 164 

Tyred, Arglwydd, â’r.214 

Tyred, Arglwydd, tyr’d. 133 

Tyred, f’ enaid, ar .338 

Tyred, Iesu, i’r . 264 

Tywyllwch dudew .149 

Úfudd-dod Iesu . 143 

Unig Geidwad .327 

Un llais, un swn . 227 

Un wyt, fy Nuw.115 

Un ynfyd wyf. 55 

Uwchlaw terfynau .333 

Wel bellach, tyr’d. 230 

Wel brysiwch i’r frwydr .273 

Wel, dacw ’r Brenin . 170 

Wel, dacw ’r hyfryd .350 

Wel, darfod fwy-fwy . 278 

Wel, deuwch tua. ... 248 

Wel dyma gyfoeth . 378 

Wel dyma hwy . 45 

Wel dyma ’r dydd. 163 

Wel dyma ’r eiddil .184 

Wel dyma ’r pererinion. 71 

Wel dyma wledd. 99 


TUDAL. 

Wele ’n dyfod ar . 134 

Wel, f’ enaid, cerdd .266 

Wel, f’ enaid, c’od. 202 

Wel, f’ enaid, dos .'.. 247 

Wel, f’ enaid, dos ... ... ... 289 

Wel, f’ enaid, edrych.221 

Wel, f’ enaid, gorfoledda.. ... 223 

Wel, f’ enaid, ’hed .238 

Wel, f’ enaid, mentra . 362 

Wel, Iesu yw fy.361 

Wel, mi â’ tua ’r . 350 

Wel, mi ddarfyddaf .303 

Wel, weithian, c’od. 217 

Wel, ymgysura .. ... 222 

Wrth droi fy ngolwg . 88 

Wrth d’ ystlys Di . 93 

Wrth dy orsedd . 268 

Wrth dy orsedd .317 

Wrth edrych ar . 51 

Wrth edrych, Iesu ... 179 

Wrth ei ochr . 374 

Wrth feddwl am. 63 

Wrth fy nghuro . 270 

Wrth golìo dichellion. 96 

Wrth gofio ’r Jerusalem ... 80 

Y baich sydd arna’i .. ... 284 

Y byd’r wy’ynddo .. 107 

Y cwbl fedda’i .376 

Y cyfoeth i mi. 279 

Y cysur i gyd .378 

Y goleuni sy’n .. 95 

Yma cewch wel’d... ... 99 

Y mae Y dydd. 49 

Y mae Fy enaid bach.110 

Y mae arnaf . 167 

Y mae dy gariad.164 

Y mae gobaith. 292 

Y mae gwres .136 

Y mae hapusrwydd... ... ... 170 

Y mae hiraeth .356 

Y mae holl ddysgwyliadau ... 182 

Y mae Midian .357 

Y mae ’m nerth. 201 

Y mae ’m nerth i yn .224 

Y mae ofn. 151 

Y mae ’r Aipht .267 

Ymae’rbyd . 357 

Y mae ’r dyddiau.369 

Y mae ’r ddaear . 389 

Y mae’r haulwen .122 

Y mae tragwyddoldeb . 271 

Y mae trysorau .183 

Y mae yr Arglwydd . 61 

Y man b’ech Di .157 

Ymdeithydd wyf . 67 


INDEX. 


XVII. 


Ymdeithydd wy’n •” . 

Ymdeithydd wy’n 
Ymddifad, fedda’i ddim. 
Ymddigrifa, f’ enaid ... 
Ymneillduwch, bethau . 

Y Moses mawr . 

Ynawrfeffodd... ... . 

Yn awr, Sancteiddiol ... 

Yn awr y gwn. 

Yn dy gyfamod ... 

Yn ddystaw dysgwyl 

Yn Eden, cofiaf. 

Yn fuan diangc ... . 

Yn fuaii tyr’d . 

Yn hir bum mewn ... . 

Yn iach i’r byd ... ... 

Yn mhell uwch... 

Yn mhlith holl . 

Yn mylchau ’r creigydd . 


TUDAL. 

TUDAL. 

54 Yn mynwes glyd. 

. 32 

... 73 Y noeth, y tlawd . 

. ... 146 

382 Y nosweithiau hirion ... 

. 376 

... 387 Ynnydd y frwydr . 

276 

294 Yno mae ’r Apostolion 

. 44 

... 116 Yno y maefy . 

. ... 44 

. 341 Yn rhad y mae ’n 

.113 

... 383 Yn yr anial ’r wyf . 

. ... 165 

35 Yr afon a lifodd . 

.206 

.. 105 Yr amser bellach 

. .. 96 

25 Yr Arglwydd a’m carodd 

. 82 

.. 123 Y rhaì a gasglodd . 

. 43 

341 Y rhai bwrcasodd 

.228 

... 222 Y tir dymunol . 

. 374 

71 Yr Iesu ’n ddilai. 

. 73 

... 10 Yr Iesu mawr . 

. 74 

174 Yr Oen a laddwyd 

. 9 ° 

■ 377 Yr wy ’n teimlo ’m nerth 

228 

. 98 Yr wyt Ti ’n deg 

.158 


INDEX TO THE ENGLISH HYMNS. 


PAGE. 

Above all wordly views .432 

Adieu äll iriortal things. 439 

All Hail! divine.402 

All the wide immense . 428 

Amaze, my soul .404 

Awake, my soul . 439 

Behold ! how trembles. 444 

Behold Omnipotence.404 

Behold His sìdes . 442 

Behold, the loving Father.442 

Beneath Thy Cross . 421 

Be still, my soul.394 

Come, heavy laden. ... 395 

Come, Holy Spirit, now .403 

Come, Jesus, haste. 423 

Come, return thou .429 

Dear Jesus, come . 431 

Dear Saviour, all.420 


PAGE. 

Each letter of Thy. 416 

Eternal Jehovah .435 

Eternal Saviour . 418 

God of mercy, only .425 

God of me'rcy, whose . 426 

Gloomy darííness.403 

Guide mè, O Thou great ... 444 

Hark, the voice of .. ... 430 

Heaveh, be amazed . 435 

He is my Leader.403 

How long shall I . 406 

How shocking is.408 

I am däùntéd all . 433 

If the creation .410 

I long to feel . 423 

It is enough, I am .399 

I trace a mournful. 417 






















WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


Jesus alone we will ... . 

Jesus is all my hope 
Jesus, lead us with 
Jesus, let not Satan 
Jesus, my Saviour, reigns 

Jesus, my Saviour .. 

Jesus, pour down Thy... 

Jesus, the God. 

Jesus the Saviour . ... 
Jesus, Thou art the 
Jesus, Thou can'st 
Jesus, whose Almighty ... 

Let me spend each 

Let the rëmainder . 

Lift your heads 

Lo, a river of pure. 

Look, my soul, unto ... 

Look yonder to the. 

Lord, accept a . 

Lord, do descend . 

Lord, how shall I. 

Lord, how to sing the ... 
Lord, I groan under ... 
Lord, I have put my 
Lord, I long to be 

Lord Jesus, whose . 

Lord, let me gain 

Lord, let my spirit. 

Lord.Tet the world’s .. 
Lord, let Thy mercy shine 
Lord, Thou art my 

Lord, Thy love is . 

Lord, when I make 


More sad or glorious 

Mount, my soul . 

Mount up, my soul. 

Mount up, my soul . 

My God and my Saviour 

My God, my God . 

My God, my life . 

My God, my portion. 

My Saviour is my . 

My soul, and dost thou 
My soul forsakes each ... 

My soul, thou art. 

My soul, thy dear Redeemei 

No object here ... .. 

Not on the world . 


Now the glorious Gospel 
Now the shadows 
Now to Golgotha . 

O could I but abide ... 
O’er those gloomy hills ... 
Oh ! tö spend earh 

O Lord of glorý . 

O mighty Redeemer .. 

O mighty Saviour. 

O miserable world 

O my beloved. 

Our weary pilgrimage ... 
O visit, Lord, my soul 

Saviour, look on Thy 
Saviour of the guilty ... 
Sweet Jesus, bear my ... 

The enormous load 
The gate of horrid death 
The loftiness of man .. 

The moon and all . 

The world wherein 
Thou Arbiter of life 
Thou great Jehovah ... 
Thou great Jehovah 
Thou great Jehovah ... 
Thou great Omnipotent... 
Thou great Redeemer... 
Thou great Redeemer ... 
Thou, who bestowest ... 
Three hours the sun 
Through forests wild ... 

Tir’d with a trifling. 

Tir’d with the world ... 

To Thee, my God . 

What is the world 
What pleasures shall 

When I made my. 

When most abas’d ... ... 

When once I pass 
White and ruddy is 
Who is the King of ... 
Why should ambition ... 
Why should my wand’ring 

Wonder, earth ; be. 

Wouldst Thou divide ... . 

Ye sons of men. 


Caniadau ei Ieuengctyd: 

WEDI EU CYMERYD ALLAN 

O 

HEN YSGRIF-LYFR A BERTHYNAI I’R AWDWR. 




















NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


Y MAE yn meddiant Mrs. Jones, priod y Parch. Josiah 
Jones, Machynlleth, a gorwyres i Willíams Pantycelyn, 
hen Ysgrif-lyfr, wedi ei lanw o gíawr i glawr â chynyrchion 
barddonol Williams, y rhai a ysgrifenwyd ganddo ef ei hun. 
Mewn maint, llyfr i2eg plyg ydyw, yn cynwys 150 o dudalenau 

_cloriau lledr, a chlasp pres. Rhag, pe dygwyddasai i’r 

Bardd, rywsut, fod yn- esgeulus, i’r llyfr gael ei golli, y mae 
wedi ysgrifenu ar y ddalen gyntaf,—“ William Williams ’ Book .” 
Ar ddalen wen, agos yn niwedd y llyfr—yr hon, rywfodd, na 
chafodd ei hanrhydeddu yn yr un modd a’r dalenau ereill—y 
mae yn ysgrifenedig â llaw arall,—“ This Book was given me 
from Mr. Williams, Dolaugwynion, the Executor of the late Rev. J. 
Williams, Pantycelyn." Ar y tudalen olaf ceir y dyddiad, 
“ March 25, 1745,” wedi ei ysgrifenu, mae yn amlwg, gan yr 
un llaw ag a lanwodd y llyfr. 

Yn garedig iawn caniatawyd i mi gael gweled yr hen 
Ysgrif-lyfr, yn nghyda phapurau ereill a ddaethant o’r un 
ffynonell; ac yr wyf yn diolch—a gwn y cytuna llawer â mi 
i ddiolch—i Mrs. a Mr. Jones am eu caredigrwydd. 

Beth am y cyfansoddiadau a geir yn yr Ysgrif-lyfr dyddorus ? 
Y mae llawer ohonynt—yn agos i un ran o dair, mi feddyliwn 
—wedi eu cyhoeddi gan yr Awdwr; ac y mae yr oll a 
gyhoeddwyd i’w cael yn yr Aleluia ; yr hyn sydd _yu profi mai 
Caniadau a gyfansoddwyd gan Williams yn ei ieuengctyd 
ydyw cynwys y llyfr yma, oblegyd cyhoeddwyd yr Aleluia 
y tro cyntaf, yn rhanau, rhwng y blynyddoedd 1744 a 1747. 

Drachefn, y mae rhan fawr o’r Hymnau a geir yn yr Ysgrif- 
lyfr hwn wedi eu cyhoeddi o dan enw Rowland, Llangeitho. 
Y mae o’n blaen yn awr “ Ychydig o Hymnau yn ychwaneg, 
gan y Parchedig D. Rowland,” y rhai a gyhoeddwyd yn 
nglŷn â Phregethau Rowland, oddeutu 1776, gan Thos. 
Davies, gerllaw Hwlffordd; y rhai hefyd, fel y mae yn amlwg, 
a werthid wrthynt eu hunain, heb y Pregethau. Y mae yr 
Hymnau uchod i’w gweled yn “ Nghofiant a Gweithiau” 
Rowland, a olygwyd gan y diweddar Mr. Morris Davies, 
Bangor. Peth yn peri tipyn o syndod a dyryswch ydyw fod 
y rhan fwyaf o lawer o’r Hymnau uchod, a gyhoeddwyd. fel 
eiddo Rowland, i’w cael yn yr Ysgrif-lyfr yma, heb fod dim 
yn arwyddo yn amgen nad gwaith Williams ydynt, oddieithr 




4 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 

fod tair o honynt yn dwyn nodiad fel hyn,—“ Hymn, Cen- 
nick pag 149. by D: R:”—“ Hymn, Ymddiddan rhwng Gwyr 
a Gwragedd. Cennick pag 186 D: R:”—a “ Hymn arall, 
from Cennick pag 51 D: R:” Nid oes na “ D. R.” na dim 
arall wrth yr un o’r Hymnau ereill yn awgrymu dim amgen 
nad eiddo Williams ydynt. Pa un ai Rowland ai Williams 
oedd eu hawdwr, nid ydym yn gwybod. Diau eu bod hwy 
ill dau yn deall pa fodd y dygwyddodd pethau ; ond rhaid i 
ni “fod yn fodlon” (ys dywedai Williams) yn ein hanwybod- 
aeth. Pa fodd bynag, y mae Williams yn cymeryd dwy o’r 
Hymnau sydd wedi eu cyhoeddi fel eiddo Rowland, ac yn eu 
harddel fel ei eiddo ei hun ; y ddwy hyny ydynt, y gyntaf a’r 
drydedd yn yr Aleluia. Nage: yn hytrach Rowland, neu ei 
gyhoeddwr, Thos. Davies, a gymerodd y ddwy o waith 
Williams; oblegyd yr oedd yr Aleluia, a’r ddwy Hymn 
grybwylledig ynddo, wedi ei gyhoeddi lawer o flaen yr 
Hymnau Duwiol, a’r Ychydig 0 Hymnau yn ychwaneg, gan Row- 
land. Ar ol i’r Aleluia, ac wedi hyny, i’r Hymnau Duwiol, a’r 
Ychydig 0 Hymnau yn ychwaneg, gan Rowland, gymeryd eu 
dewis-ranau o gynwysiad yr hen Ysgrif-lyfr, y mae yn aros 
bedair-ar-hugain o Hymnau neu Ganiadau na chyhoeddwyd 
mo honynt erioed o’r blaen. Y mae y rhai hyn i’w cael bron 
i gyd yn nechreu neu yn agos i ddechreu yr Ysgrif-lyfr. 
Gellid meddwl, felly, mai y rhai hyn oedd ei gynyrchion 
barddonol cyntaf oll; ac y maent yn dra dyddorol ar fwy 
nag un cyfrif. Prin y dysgwyliasai neb deaílus fod y Can- 
iadau hyn yn rhagori ar, nac y byddent yn gyfartal 
â chynyrchion diweddarach yr awdwr, mewn gwerth a 
theilypgdod llenyddol. Er nas gellid edrych ar Fardd 
Pantycelyn, hyd y nod yn ei ddyddiau goreu, yn awdurdod i 
neb i’w ddilyn mewn siliebiaeth ac orgrafif, eto fe wneid cam 
âg ef pe meddylid ddarfcd iddo aros yr un mor annghyfar- 
wydd a thrwsgl yn y pethau hyny ag ydoedd pan yr ysgrif- 
enai y llyfr hwn. 

Un peth a bâr i lawer ymddawru yn y Caniadau a ganlyn 
ydyw, am y ceir ynddynt weled awen a galluoedd “ Pêr 
Ganiedydd Cymru ” yn eu blagur Ond yr hyn sydd yn 
rhoddi uwch gwerth arnynt yn ein golwg ni ydyw, fod yr 
awdwr ynddynt wedi ysgrifenu ei fywgrafflad ei hun yn ystod 
un o’r cyfnodau mwyaf pwysig yn ei oes. Un-ar-hugain oed 
oedd Williams pan y gwrandawai Howell Harries yn mon- 
went Talgarth, ac y dwysbigwyd ef (1738); ac y mae yn 
debyg fod y dyddiad sydd yn niwedd yr hen lyfr (1745) yn. 
golygu yr amser y gorphenwyd llenwi ei ddalenau; y mae yn 
bur sicr, gan hyny, i’r llyfr yma gael ei ysgrifenu pan oedd 
yr awdwr rhwng un-ar-hugain ac wyth-ar-hugain oed; ac. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 5 

fel yr awgrymwyd, mae yn debyg i’r Caniadau a welir yn 
canlyn gael eu hysgrifenu yn gynar yn y cyfnod hwnw. Ym- 
dorai taranau anfesurol fwy arswydlawn na tharanau natur 
uwchben Talgarth, pan y gwrandawai yr ysgolor ieuanc ar 
Boanerges, a gwibiai mellt anfeidrol fwy marwol ac ofnadwy 
na’r gwefrdan o’i gwmpas. Fe ddychrynwyd ac fe glwyfwyd 
Williams ieuanc gan y rhai hyny; ac y mae swn ei ddyodd- 
efiadau, mewn canlyniad, ac adsain ei ddolefain cryf i’w 
clywed yn y penillion sy’n canlyn, Yr ydym yn rhoi y Can- 
iadau yn olynol yn yr un drefn ag y maent i’w cael yn y 
llyfr, ac yn ddirau yn y drefn amseryddol y cyfansoddwyd 
hwynt. Caifif y darllenydd felly y fantais o ddilyn yr Emyn- 
ydd anwyl a hofif, a gweled ei ing a’i gyfyngder, yn nghyda’i 
ymdrech a’i obeithion, o’i argyhoeddiad hyd nes y mae yn 
cyrhaedd sicrwydd ffydd a gobaith —o’r dywell nos hyd nes 
y mae goleu dydd liachar yn tywynu arno yn ei nerth. 

Y mae yr awdwr yn nodi mater neu destyn ychydig o’r 
Hymnau; am y rhai nad oedd wedi gwneuthur felly yn nglŷn 
â hwy, cymerasom ni ein rhyddid i lenwi y dififyg, er mwyn 
cael y cyfan yn unffurf. 




Caniadau ei Ieuengctyd. 


HYMN I. 

Rhodio mewn tywyllwch. * 

DE gwel’swn i, cyn myn’d i’m taith 
■V Mor ddyfned yw ffordd Duw 
a’i waith, 

Anobeithiaswn yn y man 
Gyfodi o ddistryw byth i’r lan. 

2 Ond pan y’m galwyd, fel Abraham, 
Gwnes ufuddhau heb wybod pa’m ; 
Gan geisio gwel’d dyeithr Dduw, 
Ond ffaelu ei ffeindio yn fy myw. 

3 Pe gwel’swn ddyn,—mi carwn ef,— 
A ddysgai’r ffordd i’mfyn’d i’r nef; 
Rhyw guide i’r nef, ei wel’dpe cawn, 
Fy enaid fyddai lawen iawn. 

4 Ond och! sa’ draw, ddymuniad 

gwyw, 

A drusto i ddyn melldigaid yw; 
Rhaid iti aros amser Crist, 

Er maint dy hast, fy enaid trist. 



’Rwy’n ffiaidd iawn, ’does fan yn 
lân, 

’Rwy’n gymhwys iawn i fyn’d i’r 
tân! 

6 Po’ fwyaf geisiaf fyn’d i’r lan 
Iselach aiff fy enaid gwan ; 

Och! brysio raid,—gwel angeu glas, 
A mi prin gam o’r Aipht i maes ! 

7 Cymuno, darllen, gweddio’r wyf; 
Chwanegu mae rhai’n at fynghlwyf; 
Cyfìawnder, angeu, euogrwydd du, 
Cytuno maent i’jn damnio i! 

8 Yn dra diobaith ’rwyf yn byw, 

Heb allael rhoi fy mhwys ar Dduw ; 
Ac, fel y graig mae ’nghalon gas, 
Och fì! gwae fì! beth wnaf am ras ? 

* Mae pen y ddalen, ar yr hwn yr oedd y 
Penill cyntaf, wedi ei rwygo ymaith. 


g ’Rwy’n farw fel yr esgyrn sych 
A wel’sai ’Zeciel gynt trwy ddrych; 
Llabyddiwyd fì â’r ddeddfol saeth, 
’Does fawr o le i’m fyn’d yn waeth. 

10 Chwi lân eneidiau, peraidd gaingc, 
Sy’n rhodio oddeutu’r orsedd- 

faingc, 

P’odd daethoch yma,—traethwch 
im’, 

Bydd hyny’n well gen’ i na dim. 

11 O Moses, Esau,—mawr yw’ch 

bri,— 

A Daniel, Job,—p’odd daethoch 
chwi ? 

Dros flin fynyddoedd buoch, fil, 
P’odd darfu i’ch gadw ffordd mor 
gul ? ■ 

12 Chwi sy’n mwynhau’r goleuni glân, 
Dewr filwyr Duw mewn dwr a 

thân : 

P’odd darfu i chwi gongcro’r byd 
Pan ddaethoch trwy’r anialwch 
drud! 

13 Yn awr, caf ateb gan y rhai’n, 
Mewn geiriau amlwg, eglur, plaen; 
Medd Pedr, Iago, Tude ac Io’n,— 

“ Daethom trwy íudded mawr a 

phoen.” 

14 “ Yn crynu’n flin y buom ni,”— 
Medd Moses,—“ ar y mynydd du;” 
“ Minau,”—medd Dafydd,— 

“ lawer pryd 

Wlychais â’m dagrau ’m gwely 
- clyd.” 

15 À! dyma’r ffordd, medd pawb yn 

nghyd, 

Sy’n arwain tua ’r nefol fyd ; 
Ffordd gul i’r cnawd, ffordd gyfyng 
yw, 

Sy’n arwain tua thŷ ein Duw. 


CANIADAU EI IEUENGCTYD. 


7 


x6 Un waith cynygia’i eto i’r nef, 

A Duw wrandawo ar fy llef; 

O Arglwydd, clyw, a chlyw heb 
ball, 

Daer lefain dy greadur dall. 

17 Rho i mi nerth i fyn’d yn mlaen 
Trwy ganol dyfroedd mawr a thân; 
Ni thhwaf ddim nes caffwyf le 
Gydafy Nuw o fewn i’r ne’. 

HYMN II. 

Gweddi. 

P A bryd, O Iesu, caf fi fod 

Mewn anian llawn i ganu clod, 
Uwchlaw y byd, ar aden ffydd, 

A chwant dwad adre ’n fwy bob 
dydd ? 

2 Yn agos atat gad im’ fod, 

Yn llawn o gariad f’enaid dod ; 
Blaen -dast o’r nef, gad imi gael; 
Clyw, ateb fi, O Iesu hael! 

3 Gwna i dy gariad, Arglwydd glân, 
I losgi ynof megis tân: 

Glanha fy enaid, deisyf ’rwyf, 
Purafi, Arglwydd, gwella ’m clwyf. 

4 Fy mhechod lladd, nac arbed un, 
Dy ddelw arnaf dod, a’th lun ; 

I lawr a Satan, dan fy nhraed, 
Clyw, ateb fi, O f’ anwyl Dad ! 

5 O tyr'd, gwna hyn o waith ar fyr, 
Fy holl gadwynau, Iesu, tyr ; 
Dechreuad gwan dwg Di i ben, 

O’m calon ’rwyf yndweyd,—Amen. 


HYMN III. 

Toriad Gwawr. 

O F’ ENAID cân i’th Briod glân, 
Dod allan ei ogoniant; 

Ac na fydd drist, mae genyt dyst 
Fod Iesu Grist i’th feddiant. 

2 O cwn * dy lef at Dduw i’r nef, 

Dy Dad yw Ef i’th wrando ; 

A’r íesu pur yw’th Frawd yn wir, 
Fu’n dyoddef cur i’th safio. 

* Cwn, cwnu—codi, dyrchafu. Gair cyff- 
redin ar lafar y Deheuwyr. 


3 Mae Ysbryd cun fy Nuw ei hun 

Yn rhoi it’ win dy lonaid ; 

A ílawer gwledd tu yma i’r bedd 
O rinwedd mawr i'r enaid. 

4 Cei hefyd, clyw, tra f’och di byw 

Angylion Duw i’th wylio ; 

Nac ofna ŵg y ddraig na’i drwg, 
Can’s Duw a’m dwg hyd ato. 

5 Er bod yn was i bechod cas, 

Mae mawr Berthynas iti; 
Nacofna, paid, mae’rNef o’thblaid, 
Yn wir nid rhaid it’ ofni. 

6 Bydd lawen, dos, serch goddef loes, 

Yn mlaen â’r Groes, cei groeso ; 
A goddef wawd er mwyn dy Frawd, 
Tra yn y cnawd yn rhodio. 

7 Fe ddaw rhyddhad, cei fyn’d i’r 

wlad 

Lle mae dy Dad yn tario ; 

Yn fawr dy fraint i blith y saint, 
Gwyn fyd pa faint êl yno. 

8 Rho foliant fyth tra ynot chwyth, 

Cei fyn’d i blith angylion; 

O ! f’enaid, dod yn glir fawr glod 
I Grist, dy Briod tirion. 

9 O nefoedd wen, deffrowch uwch- 

ben!— 

O’r ddae’r i’r nen yn union 
Wyf finau’n hy’ ’n dod atoch chwi 
I foli Iesu tirion. 


HYMN IV. 

Hyder. 

WERTHFAWR yw’r Iesu 
YJ hawddgar, pur, 

I bawb o’r gwir ffyddloniaid ; 

Ei gariad rhad mór beraidd yw 
I’r enaid byw bendigaid. 

2 Cyfiawnder gwiw sydd ganddo Ef, 
A’i fraich yn gref wastadol; 

Fe ladd dy holl elynion cas 
A’i ras fe’th wna’n orchfygol. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN. 


CANIADAU EI IEUENGCTYD. 


9 


3 O enaid gwan, tyr’d yn dy flaen,— 

Gwel anian dy Frawd nefol; 

Cei ganddo gymhorth i barhau, 

Cei ei fwynhau’n dragwyddol. 

4 Glŷn wrth yr Iesu yn ddigël, 

Ei gariad gwel yn helaeth ; 

Dros d’ enaid di yn dyodde’ bu 
I brynu iachawdwriaeth. 


HYMN V. 

Ar yr un testyn. 

O CH! finau’n brudd, na ddeuai’r 
dydd 

I fyn’d yn rhydd oddiyma, 

Tu hwnt i lygredd brwnt a brad, 

I Ganaan, gwlad Jehofah. 

2 ’Rwyf yma o fewn i ergyd saeth, 
Mewn carchar caeth yn fynych; 
Pan elwyf unwaith yno i fy w 
Yn nghariad Duw caf edrych. 

3 Caf yno aros gyda’r Oen 

Mewn gwledd ddiboen yn para; 
Caf euraidd goron yn ddi-os, 

Pwy garai aros yma ? 

4 Caf euraidd delyn yn fy llaw 
-Heb friw na braw i’m blino; 

Caf aros fyth mewn hyfryd hedd, 
Gwych ydyw’r wledd sydd yno. 

5 Caf fi fod fyth uwch nefol len, 

Caf fwyta o Bren y Bywyd ; 

Caf fod mewn lle o wleddoedd 
llawn, 

Caf yno gyflawn wynfyd. 

6 Eneidiau gwiw, naro’wcheichbryd 
Ar ol y gwagfyd yma; 

Chwi gewch, pan eloch at eich Ner, 
O’i nefol fêr eich gwala. 

7 O gwyn ei fyd y sawl sy’ a’i daith 
I’r etifeddiaeth yma, 

Y rhai sydd eisoes wedi cael 
Rhyw gyfran hael o’i manna. 

8 Mae chwant, O Dad, ar f’enaidi 
Fod gyda Thi mewn urddas ; 
Amen ! amen ! mi ddweda’n hŷ’,— 
Prysura Di dy deyrnas ! 


HYMN VI. 

Sicrwydd. 

"NJI wadaf mwy, iachaw’d fy 
* nghlwy’, 

Mi wn i bwy y credais ; 

F’ Anwylyd cu sydd eiddo i mi, 

Am hyny y llefarais. 

2 Mi wn fy mod i dan ei nôd, 

Ac er ei glod y canaf ; 

Fe’m canfu i, yn farw a du, 

Am hyny mi a’i caraf. 

3 Clywais ei lef, a’m ffydd sydd gref 

Ca’i weled Ef ar fyrder ; 

Can’s Ef yw ’Mhen tu fewn i’r llen, 
Nef wen y goruchelder. 

4 Am hyny pan âf yn y man 

O’r tŷ pridd allan unwaith,. 
Tragwyddol dŷ sy’n nghadw i mi, 
Mi wn heb un amheuaeth. 

5 Trwy’r Ysbryd pur a roist yn wir 

I dystio’n eglur imi, 

Mi wn fy mod,—O canaf glod, 
Trwy ras yn briod iti. 


HYMN VII, 

Ar Barhad mewn Gras. 

T~\UW Hollalluog yw’r Duw byw, 
Di-newid, dianwadal yw ; 

Ei bwrpas doeth erioed cyn byd 
Diamheu dwg i ben ryw bryd. 

2 Y sawl etholwyd trwy ras rhad 
Er tragwyddoldeb gan y Tad, 
Mewn pryd a brynwyd gan yr Oen 
A laddwyd trostynt trwy fawr boen. 

3 Os collodd Crist ei waed yn llyn,* 
Diau ni chollir y rhai hyn ; 
Arfaethol ras (rhyfeddol yw !) 

A’u cwyd o’r byd i deyrnas Dduw. 

4 Mewn pryd fe eilw’i ddewis had, 
Mewn pryd fe’u cyfiawnha yn rhad, 
Mewn pryd fe’u pura i deyrnas nef, 
Mewn pryd hwy dynir oll i dref. 

* “ Yn llyn,”—Fel hyn, yn y modd yma. 


4 Cadwedig fydd y cyfryw rai, 

Nid am nad ydynt heb eu bai, 

Ond am na newid Duw mo ’i waith 
A wnaeth er tragwyddoldeb maith. 

6 Ni thyr Duw mawr mo’i air dilyth, 
Ei wir gyfamod bery byth ; 

Bydd ffyddlon, Gristion ; eto, clyw, 
Rho’th bwys ar lawn ffyddlondeb 
Duw. 

HYMN VIII. 

Mewn tywyllwch eto. 

M YFI, tebygwn,—Duw a’i gŵyr, 
Fod genyf lwyr ddymuniad 
I ladd pob drwg, a phechod trist, 

A dewis Crist yn Geidwad. 

2 Ac eto, er hyn, ’rwy’nnychu’n dost, 
Er maint fy most a’m siarad ; 
Tosturied Duw ! can’s blin yw 
nghlwyf, 

Mewn pechod ’rwyf yn wastad. 

3 Mae ’mhen yn llawn o eiriau Duw, 
Ond marw yw fy nghalon, 

A llawn o’r byd sydd ger ei bron; 
Duw doro hon yn deilchion! 

4 Mae rhai’n fy nghym’ryd fel rhyw 
sant, 

Caf gwmni’r plant anwylaf; 
’Rwy’n ofni, er hyn, pan ddel yr 
awr, 

Af lawr i’r t’wyllwch eithaf ! 

5 Chwi glywch fy nghwyn;—oes yma 
neb 

A dry ei wyneb tirion 
Hyd at y nef, i ddweyd wrth Dduw 
Mor galed yw fy nghalon ? 


HYMN IX. 

Erledigaeth. 

A RAID i mi, rhag ofn dyn, 

Wrth’nebu Ysbryd Duw ei 
hun ? 

A digaloni, ar unrhyw awr, 

Rhag bod yn dyst i’m Harglwydd 
mawr ? 


2 Os ofni cnawdol ddyn a wnaf, 

A chelu gair fy Arglwydd Naf, 

Pa fodd y gallaf fi ryw bryd 
Sefyll mewn barn o dan ei lid ? 

3 O ddyn! O ddyn! dy waethaf, 

clyw,— 

Mi âf yn mlaen yn ngwaith fy Nuw; 
Ac os Efe a’m harddel i, 

Hawdd gallaf ddweyd, —Dy waeth- 
af di! 

4 I’m cymhell i mae cariad Duw 
I fyn’d ar ol holl ddynol-ryw ; 

Am hyny gwawdied pawb yn nghyd, 
Nid ofnaf groes na ch’wilydd byd. 

5 A bodlon wyf i roi fy ngwaed 
Dros Grist, i’w ddamsang dan eich 

traed : 

O Arglwydd ! achub f’ enaid i, 

Mi wnaf bob da trwy d’ allu Di. 


HYMN X. 

Yn erbyn Gobaith a gredodd dan Obaith. 

D OS ymaith, ffwrdd ar ffo 
Fy annghrediniaeth du, 

Er bod yr Iesu ambell dro 
Yn cuddio’i wyneb cu: 

A lwfrhaf er hyn, 

A choelio’r gelyn cas ? 

Na wnaf ; yn enw’r Iesu a’i rym 
Ni ildiaf ddim o’r maes. 

2 Er bod fy enaid trwm 
Yn awr yn 11 wm o ras, 

Heb fawr ddaioni ynwy’i ’n bod, 
Ond crug o bechod cas ; 

Er colli ’m cysur llon, 

A'm doniau ffrwythlon ffri, 

Mi obeithiaf yn fy Mhrynwr byw 
Fu farw drosof fi. 

3 Yn erbyn gobaith, gwnaf, 

Mi gredaf ar bob pryd ; 

Mi brofais f' Arglwydd gynt yn dda, 
Dysgwyliaf wrtho o hyd: 

Daw eto f’ anwyl Frawd, 

Fe’m cyfyd i ’n ei gol, 

Ac yna cyst i’r byd a’r cnawd 
A’r diafol, droi yn ol. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


HYMN XI. 

Dyoddefodd trosof fi. 

"Y/N iach i’r byd, yn iach, 

1 A’i sothach dilesâd, 

Yr Iesu garaf fi tra bwy’, 

Fe gollodd troswy’ i waed: 
Dibrisio ’r byd a wnaf, 

A’i fawredd, a’i holl fri, 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

2 ’Dwy’n prisio gwybod dim 

Ond Iesu a grym ei groes, 

Yr Oen a laddwyd yn fy lle 
Cyn dechreu dyddiau f’ oes ; 

I’m gwared i rhag poen 
Bn farw’r Oen heb fri, 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

3 Ar ol yr Iesu ’r âf, 

Nid oedaf ddim yn hwy, 

Efe iacha fy enaid cla’, 

Gan ddweyd—Nac ofna mwy; 
Mae dwfr y bywyd llon 
Yn ffrydio o’i galon ffri; 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

4 Ar Iesu rhof fy mhwys, 

Caf orphwys yn ei gol, 

Ac yn ei glwyfau gwnaf fy nyth, 

Ni chiliaf byth yn ol; 

O brysia, f’ enaid trist, 

Mae’r ffordd at Grist yn ffri; 
’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

5 Beth, er fy mod yn llawn 

O bechod a phob bai, 

Mae yma waed rhinweddol iawn 
I’m golchi a’m glanhau; 

A hwn a’m gwna yn ẃyn 
Heb un brycheuyn du ; 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

6 Pe codai plant y byd 

I’m herlid, fawr a mân, 

Trwy ras, adawa i mo’m Ffrynd, 
Er gorfod myn’d trwy’r tân ; 
Caiff ffydd ei nerthu ’n wir, 

Fel aur, pan brofir hi; 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefcdd trosóf fi. 


7 Ei ’nabod Ef yn iawn 

Sydd fywyd llawn o hedd, 

A’m holl hapusrwydd ar y ddae’r 
Yw edrych ar ei wedd, 

A gwrando ei eiriau llon, 

A’i addewidion cu; 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

8 Ac O ! nas gallwn wawdd 

Fy holl gym’dogion trist, 

A dangos iddynt hwy yn hawdd 
Mor fawr yw cariad Crist ; 

A’r rhinwedd sydd yn ngwaed 
Y serchog Geidwad cu ! 

’Does neb ond Iesu wrthfy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

9 Ei ganmol haeddai ar g’oedd, 

Fe’m prynodd ar y pren, 

I’m gwared i rhag angeu caeth 
Gogwyddo wnaeth ei ben : 

Tra byddwyf byw a bod 
Dyrchafa ’i glod a’i fri; 

’Does neb ond Iesu wrth fy modd, 
Dyoddefodd trosof fi. 

HYMN XII. 

Sail i fod yn hyderus. 

ENAID ofnus, cwyd dy ben, 
Y-' A gwel dy Brynwr ar y pren; 
Fe dalodd Ef dy ddyled fawr 
Pan ar y groes rho’i ben i lawr. 

2 ’Does gan y Gyfraith ddim i’w 

ddweyd, 

’Does gan Gyfiawnder ddim i’w 
wneud; 

Feroed boddlonrwydd llwyr i’r Tad, 
Gorphenwyd byth dy gyfiawnhad. 

3 Dysgwyl, gredadyn, wrth dy Dduw,. 
Fe ddaw, fe ddaw er hwyred yw ; 

Fe ddaw yn nerth yr Ysbryd Glân,, 
Ac a’th fedyddia di â thân. 

4 Caiff annghrediniaeth cyn bo hir, 
A’th holl elynion, golli’r tir i 
Pan godo Haul Cyfiawnder glân 
Fe ffy ’r tywyllwch oll o’th flaen. 

5 Na chred a ddwedo ’r gelyn cas, 
Ymnertha ’n gryf yn Nghrist a’i- 

ras; 

Na chynyg ffoi, ond saf trwy ffydd,. 
Trwy allu Duw enilli ’r dydd, 


CANIADAU EI IEUENGCTYD 


II 


HYMN XIII. 

Ffrynd troseddwyr, Oen difai. 


O AWDWR iachawdwriaeth, 
clyw, 

I gredu dod im’ nerth ; 

Nesaf yn syml at fy Nuw, 

Can’s prynaist fi er gwerth : 

Yn llawn euogrwydd, och, a gwae, 
Ond rhedeg wnaf i’th archoll Di; 
Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosoffi. 


2 ’Rwy’n gorwedd fel un wedi’m lladd, 
Yn gruddfan dan fy mhwys ; 

Ond Ti wyt Feddyg i bob gradd 
O bechaduriaid dwys : 

Yr un wyt, Arglwydd, heddyw a 
doe, 

Byth mewn anrhydedd, parch a 
bri; 

Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 


3 Yn llawn gwirionedd, hedd, a gras, 
Wyt Ti, O Arglwydd da ; 
Offrymaf it’ fy nghalon gas, 

Sydd lawn o dwyll a phla : 

I’m prynu daethost Ti, heb lai, 
Trwy wared f’ enaid rhag mawr 
gri; 

Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 


4 I dalu it’, Dduw, ni feddaf ddim, 
Nid wyt yn gofyn chwaith ; 

Yn rhad rho imi nerth a grym 
I deithio’r nefol daith : 
Truenus wyf, heb gael iachad, 
Pa fodd llefaraf wrthyt Ti ? 
Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 


5 Heb arian hefyd, ac heb werth, 
Na dim hunanol wedd, 

Yr âf i brynu maeth a nerth, 

A rhan mewn amod hedd : 

O cymer f’ enaid fel y mae, 

A llanw ef â dy gariad Di, 
Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 


6 Nid gwaith, na gair, na meddwl da, 
Sy’ geny’ i geisio gras, 
Gollyngdod rhad trwy Grist a gaf, 
Er imi fyw mor gas ; 


Pwy ŵyr na wnaiff Ef drugarhau ? 

Am hyny ato ’r âf yn hy’; 

Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 

7 Cyffesu wnaf wrth Iesu mwyn 

Fy meiau drwg eu sawr, 

Feallai gwrendy Ef fy nghwyn, 

A rhoi im’ feddiant mawr ; 

A’th waed yn llwyr gwna Di lanhau 
Fyenaid gwael! O clyw fy nghri; 
Ffrynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosof fi. 

8 Oddiwrth archollion gwaedlyd Crist 

Ni wnaf ymadael byth, 

Nes pura Ef fy enáid trist, 

A’m dwyn i’w nefol nyth. 
Gweddiaf arno yn ddidrai, 

Gan ddweyd, — Galw fy enaid fry î 
Frynd troseddwyr, Oen difai, 
Dyoddefaist trosoffi. 


HYMN XIV. 

Gweddi am sicrwydd Gobaith. 

f) IESU’r Meddyg da, 

^ Iacha fy nghalon friw, 

Sy’n crefu am gael sicr nôd 
Fy mod yn eiddo Duw ; 

Pa hyd y byddaf brudd 

Yn dysgwyl dydd rhyddhad ? 

O tyn fi o’m holl gadwynau i maes r 
A châr fi o’th ras yn rhad. 

2 Llais sy’n cyhoeddi o hyd 

I’th saint Efengyl lân ; 

Ofnadwy, fel banerog lu 
Hwy ânt yn hy’ yn mlaen ; 

Cant nefoedd ar y ddae’r 
I lawenhau eu taith ; 

Caru a chredu yn eu Duw, 

Clodfori yw eu gwaith. 

3 Dadguddia, anwyl Dduw, 

I’m henaid byw dy ras ; 

O tyn fy nghariad oll a’m bryd 
Yn llwyr o’r byd i maes ; 

Wel, dyma fydd fy llef 

Wrth borth y nef hyd byth,— 
Cael dod i’th fynwes Di, fy Nuw, 
Ac yno wneud fy nyth. 





12 


WILLIAM WILLIMAS, PANT-Y-CELYN : 


CANIADAU EI IEUENGCTYD. 


13 


4 Llefara wrth f’ enaid prudd, 

A maddeu’n rhydd a rhad; 

O golch fy mriw, iacha fy nghur 
Mewn afon bur o waed : 

A gosod arna’i ’th nôd, 

Mai ’Nhad erioed yw Duw, 

Ac y bydd i Ti ’m dwyn yn hy’ 

I Salem fry i fyw. 

5 Am hyn mi lefa’n daer 

Tra ar y ddae’r yn byw, 

Ni pheidiaf ddim nes gweled gwedd 
Aphrofi hedd fy Nuw ; 

Os dyma genyt gaf, 

Dy ganmol wnaf, fy Nuw,— 
Tragwyddol Sabboth gadwaf byth 
I’th foli, Iesu gwiw. 


HYMN XV. 

Ar ddechreu Associatipn. 

YY IESU mawr, y Bugail mwyn, 
Sy’n caru ’r gwasgaredig wyn, 
Er gwaetha’r llid, dy weision llaith* 
Ddaeth yma ’nghyd i wel’d dy waith. 

2 Rhag brad y ceisiwn gadw ’th 

braidd, 

Rhag llid yr ysglyfaethus flaidd, 

A cheisio eu tynu i ben eu taith 
Trwy ddyrys lwybrau ’r anial 
maith. 

3 Tyr’d yma dy hun, O Iesu gwiw, 

Bugeilia dy fugeiliaid gwyw ; 

D’ ewyllys a’th wirionedd pur 
Gwna ini heddyw eu gwel’d yn glir. 

4 Darostwng bob cyndynrwydd cas 
Sydd ynom yn gwrth’nebu’th ras; 
Gwna ni yn foddlon iawn i’r lle 
Rho’wd ni ynddo gan Ragluniaeth 

ne’. 

5 Rho oleu i weled pwy sy’n dwyn 
Hardd ddoniau da i arwain d’ ŵyn; 
Rhai rhoddaist iddynt allu a gras 

I faeddu scil y gelyn cas. 

6 Dy ddelw arnom dod, a’th lun, 
Bydd Di yn Ben, gwna ninau’n un; 
D’ Ysgryíhyr Lân yn rheol glir, 
Pregethu heb baid d’ Efengyl bur. 

* Llaith—blinediff. “ The being divested 
of energy.”— Dr. Pugh. 


HYMN XVI. 

Wrth ymadael o’r Association. 

GWEL ni'n myn’d i maes 
I ganol tywyll fyd, 

Rho ini nerth dy ras, 

Heb ofni ’r ddraig na’i llid, 

1 drechu yr uífernol hil, 

A’r drygau fil sy’n d’ erbyn Di. 

2 Gwna ni ’n fugeiliaid glew 

I arwain d’ ŵyn yn mlaen, 

Na chaffont ofni ’r llew, 

Na dyfroedd chwyrn na thân : 
Heb orphwys byth nes dwyn dy 
braidd 

O wydd y blaidd, i’w nefol nyth. 

3 O gwel aneirif lu 

Sy’n myn’d tuag uffern dân : 

Ac anfon ni i hy’ 

Gyhoeddi ’r ’Fengyl lân. 

Danfon ni i maes i dynu yn ol 
Eneidiau o gol y gelyn cas. 

3 Er bod yn weiniaid iawn, 

Anfedrus, at y gwaith 
O ddwyn eneidiau ’n ol, 

Trwy ’r holl anialwch maith, 

Par i ni fyn’d, ac enill myrdd 
O’u damniol ffyrdd at Iesu glân. 


HYMN XVII. 

Ymgysuro yn ngobaith yr Efengyl. 

rWRANDO fy ngwaedd, 0 
Iesu ’m ffrynd, 

Am fyn’d i Salem wledd ; 

Lle nad oes ofnau byth na braw, 
Mewn gwlad tu draw i’r bedd; 

2 Lle byddai ’mhlith angylaidd lu 

Yn chwyddo ’r anthem fyw, 
Mewn cariad pur yn pwyso ’mhen 
Ar fynwes wen fy Nuw. 

3 Yn hardd fyngwedd mewn disglaer 

wisg, 

Yn mysg angylion draw, 

A’r goron bur roir imi ’n rhwydd, 

A phalmwydd yn fy llaw. 


4 Mi gana ’n iach i’m beiau ’n llu 
Pan elwy’i fry at Dduw ; 

Digonir fi â newydd wedd 
Wrth godi o’r bedd yn fyw. 

g ’Does gelyn draw i'm gwneud yn 
drist, 

Yn nghol fy Nghrist caf fod ; 

Yn mhlith y llu yn codi ’m llef 
Nes seinio ’r nef â chlod. 

6 Ymddyddan gaf â’r hyfryd saint, 

P’odd daethant ar eu taith ; 

A chyda hwy molianu wnaf 
I dragwyddoldeb maith. 

7 Fe’m plenir yno yn nhŷ Dduw 

Fel colofn fyw,—mawr fraint! 
Heb achos i mi fyned byth 
O blith y nefol saint. 

8 Caf droi fy wyneb yn fy ol 

I wel’d y ffordd bu’m taith ; 

Fel safodd Iesu ar fy rhan 
Trwy ’r holl anialwch maith. 

9 Nis gwn yn awr beth fyddaf fi 

Pan âf fi fry i’r ne’, 

Ond gwn caf weled Iesu, a bod 
Yn union fel Efe. 

HYMN XVIII. 

Wrth godi yn y Bore. 

D IOLCH i Ti am fy ngwared 
Yn y nos, rhag pob croes, 
Blinder, loes, a niwed. 

2 Mi ge’s gysgu mewn hyfrydwch ; 
Nefol hedd, hyfryd wledd 
Gefais yn ddyddanwch. 

3 Wrth im’ godi ’r bore ’n wrol, 

Heb ddim briw, fy nyled yw 
Gweled Duw a’i ganmol. 

4 Bore ddaw wrth ddysgwyl enyd 
Gwelai ’n wir, cyn bo hir, 

Hyfryd dir y bywyd. 

5 Pwysaf heddyw ar dy ddwyfron, 
Yna byth gwnaf fy nyth, 

Rhag pob rhith gelynion. 

6 Tra bwy’i heddyw’n diwyd weithio, 
Boed fy mryd i o hyd 
Ar y byd ’r af iddo. 


HYMN XIX. 

Meddwl am y Diwedd. 

TDAR’TO’, ddyn gwael, par’to’ i’r 
-*• beddrod du, 

Dy fam sy’n d’alw i’w dirgelaidd fru; 
Lle mae ’r holl saint yn llechu yno 
yn nghyd; 

Eu canlyn hwy sydd raid i ninau i 
gyd. 

2 Gad yna’r byd ; cei orphwys yn 

ddilyth 

Yn mhlith y saint sydd wynfydedig 
byth; 

Nid oes na braw na chynhwrf yno’n 
bod, 

Ond cariad pur, a pharadwysaidd 
glod. 

3 De’wch, de’wch yn frau, esgynwch 

at Dduw Ior, 

Goruwch y ser hyd at y nefol gor ; 
Tra fo’r corph gwael yn darfod yn 
y bedd, 

Lle ’ n dawel bydd nes iddo newid 
gwedd. 


HYMN XX. 

Job. xix. 25. 

TYII wn mai byw yw ’Mhrynwr 
-*■*•*■ mawr, 

Ac ar y ddae’r ca’i wel’d ryw awr; 
Er pryfed i ddyfetha ’m cnawd, 

Caf eto wel’d fy anwyl Frawd. 

2 Duw gwydyn bur fy llwch o’r bedd, 
I’m gwneud yn hardd mewn nefol 

wedd; 

Pob gofid ffy ; heb friw na phoen 
Caf wel’d y gogoneddus Oen. 

3 Ynof y mae’r Hwn a’m gwna i’n 

fyw, 

Sef Ysbryd Glân fy Iesu gwiw ; 
Rhydd imi ’n awr dystiolaeth glir 
Ca’i wel’d wynebpryd Iesu pur. 

4 Fy llygaid i fy hun, mewn hedd, 
Ga’nt wel’d y Brenin teg ei wedd, 

A derbyn ganddo ’r goron wiw 
Sy’n nghadw i bawb o deulu Duw. 








14 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN XXI. 

Amrywiol deimladau y Cristion. 

F Y enaid bach, tra yn y byd 

Sy’ncredu’n hawdd, ac amheu 
o hyd ; 

’Rwy’n farw swrth, ac eto ’n fyw, 
’Rwy ’n mhell, ’rwy’n agos at fy 
Nuw. 

2 Er ’mod i’n dlawd, cyfoethog wyf, 
’Rwy’n iach, ac ’rwyf mewn dwfn 
glwyf, 

’Rwy’n gaeth a rhwym, ac eto ’n 
rhydd, 

Yn llawen iawn, ac eto ’n brudd. 

3 Myfi mewn hedd, mewnrhyfel sydd, 
Yn colli ’n deg, yn cario ’r dydd ; 
Gelynion sy’n fy nwyn i’r llawr, 

Ac eto fì ’n gongcwerwr mawr. 

4 ’Rwy’n ddwl, ’rwy’n ddall, ’rwy’n 
gwel’d yn glir, 

’Rwy’n llawn o fai, ac eto ’n bur ; 
Yn ddu gan waed, a’m gwisg yn wen, 
’Rwy’n byw tu faes, tu fewn i’r llen. 

5 Mae’m ffordd yn fer, mae’m siwrne’n 
faith, 

’Rwy’n gorphwys, ac ’rwyf ar fy 
nhaith; 

Pell iawn wyf o’m cartrefol nyth, 
’Rwy’n awr yn byw lle byddaf byth. 

6 ’Rwy’n deml Duw, i’r fall ’rwy’n 
nyth, 

Fy ngelyn yw fy nghyfaill byth ; 
Mi haeddwn fyn’d i uffern ddu, 

Mae genyf hawl i’r nefoedd fry. 

HYMN XXII. 

Salm xcii. 12—15. 

M OR hardd yw’r holl blanigion 
Sydd wedi eu planu yn nhŷ Dduw ! 


Cynyddu wnant hwy maes o law 
Fel cedrwydd teg Libanus draw. 

Blodeuo wnant fel palmwydd mawr, 
Yn gynar ar y fore wawr ; 

O ddydd i ddydd rho’nt ffrwyth o 
hyd 

Nes symud i’r tragwyddol fyd. 

3 A thirfion fyddant pan yn hen, 
Adlonir hwy â nefol wen; 

Bob moment uwchlaw gwŷn a gwae, 
Fel gardd cant hwy eu dyfrhau. 

\ Hyd lan ffynonau bywiol bydd 
Eu trigfa dros dragwyddol ddydd ; 
A’u gwraidd gyrhaeddant yn y blaen 
Dan afon bywyd draw ar daen. 

HYMN XXIII. 

Pererindod y Cristion. 

A T drag’wyddoldeb mae ein taith, 
Dros arw fôr a stormydd maith; 
Ein cartref sydd mewn ardal bell, 
Fry gyda D-üw mewn dinas well. 

2 Bwystfilod llym sydd ar bob llaw 
Yn cylchu ’m ffordd i’r Ganaan 

draw ; 

Ond cref yw braich Tywysog Ne’, 
Daw’r pererinion oll i dre’. 

3 Mewn priddlyd dŷ, mewn dyrus dir, 
Mewn môr o wae a stormydd hir, 
Mewn daear gras, ’mhlith aflan ryw 
Mae f’ enaid bach yn awr yn byw. 

4 Dwr chwerw ei flas, fel afon ddu, 
Sy’n croesi ’n ffordd i’n cartre’ fry ; 
Ond dyma ’r ffordd i Ganaan Ner, 

Y ffordd i esgyn uwch y ser. 

5 Goleuni prin sydd yma ’n ẅir, 
Tywyllwch a nosweithiau hir ; 

Y wlad ’ry’m yn myn’d iddi i fyw 
Sydd ddisglaer gan oleuni Duw. 


Rhan ór “ Liber Miscellaneorum: 
neu Lyfr AmrywioldebL * 


IteM. I WEINIDOGION 3 Chwi gewch deidiau, chwi gewch 

IFAINGC Y GAIR. A chwiorydd diwair, pur, 

p A dry ’n famau tirion, c’ruaidd, 

Pan f’och draw mewn dreigaidd 
dir ; 

N A wnewch ddrws y nef mor Rhai ’n a’ch tendia, ac a’ch gwylia, 
helaeth A’ch cysura, a’ch câr yn fawr, 

Ag ’r â’r aflan, ffiaidd, cas, Pan bo’ch ysbryd gwan, lluddedig, 

Yno i mewn, pan f’ont heb yfed Wedi hollol gwympo i lawr. 

Eto erioed o’r dwyfol ras ; 

Cofiwch nad â delw-addolwr, 4 Bydded sylwedd yn eich pulpud, 

Na phechadur o un rhyw, A boed yno fwyd o rym, 

Ag sy’n gwneud neu J n carupechod, Ag nas gállo ’r carpwrf teuog, 

Byth i mewn i ddinas Duw. Calon-gyfan, ddwedyd dim ; 

Boed awelon nef yn eistedd 

2 Torwch ymborth rhwng y bobl, Yno yn hyfryd ar eich min, 

Megys ffyddlon, ufudd was ; Nes difero ofn neu gariad 

Gwnewch wahaniaeth, fel gwna ’r Megys cafod ar bob un. 

Beibl, 

Rhwng y milyn cul a bras ; 5 Nid yr Arglwydd ydyw Awdwr 

O ! cysurwch y drylliedig, Araeth dywyll, farw, faith ; — 

A chynheliwch liniau ’r gwan ; Hofran geiriau yn yr wybren 

Ond ataliwch y rhyfygus Heb ddim synwyr, lawer gwaith; 

Ddringo 'n uchel iawn i’r lan. 

+ Carpwr —Onewho carps. 

* Cyhoeddwyd y Liber yn y flwyddyn 1773 ; a dywed yr Awdwr iddo ei 
ysgrifenu, mewn rhan o leiaf, yn 1769. Gwel Cyf. I., tudal. 598. Ys- 
grifenwyd yr Ysgrif-lyfr sydd gan Mrs. Jones, Machynlleth, rhwng y 
flwyddyn 1738 a 1745. Gwel Nodiadau ar tudal. 3 yn y Gyfrol hon. Ond 
yma ac acw yn yr hen Ysgrif-lyfr, gadawsid ambell ddalen heb ei llenwi; 
ac y mae yn eglur, debygem, mai cael hyd i’r hen lyfr a ddarfu y Bardd, a 
gweled ynddo rai dail gwynion, ac ysgrifenu arnynt rai rhanau o’r Liber, 
.ywbryd tua’r amser a nodir ganddo uchod. Cafodd y Parch. Josíah Jones 
a minau gryn waith i fedru gwneud allan bob gair a llinell o’r penillion a 
ganTyn, oblegyd y maent wedi eu hysgrifenu yn fân ac aneglur, rhan ar ddalen 
yn y fan yma, a rhan ar ddalen fan arall; ond trwy ddyfalwch ac amynedd 
yr wyf yn meddwl i ni lwyddo, heb fethu un gair. Gwelir fod yr hyn a 
gyhoeddodd yr Awdwr o’r Liber yn terfynu ar ganol penill, ac ar ganol 
“ Item. I Weinidogion Ifaingc y Gair.” Y mae yn dda genyf allu rhoddi 
yma barhad o’r Item hono ; ac hefyd un Item arall, — “ I Segurwyr ;” y rhai, 
yr ydym yn credu, na chyhoeddwyd mo honynt erioed o’r blaen. 


i6 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Paid ag agor drws y bywyd 
I dorfeydd o rai di-ras, 

Neu ynte fablan* torf o nadau, 

Nes ’ynt gauad pawb i maes. 

Item. I SEGURWYR. 

"DELLACH, cynghor ro’f i 
■D chwithau, 

Ofer, segur, ddiffrwyth rai, 

Heb gael galwad nef na daear, 

Sy’n ymwthio mewn i dai; 
’Speilwyr cegin a seleri, 

’Speilwyr clofer, gwair, ac ŷd, 
Sy’ fel lloiau rhwng dwy balfais, 

Yn rhyw flino pawb o’r byd. 

2 Ewch i’r grefft y’ch dysgwyd ynddi, 
Fel y llaeso ’ch boliau mawr ; 
Ond i’ch fwyta ’r hyn enilloch, 

Fe ddaw ’ch cestau bras i lawr; 

* Bablan —To babble. 


Mawr drueni bod gwirioniaid 
Syml, pur, yn lloffa ’r ŷd, 
Chwithau, lygod ffraingc, ynsarnu,, 
Ac yn bwyta hwnw i gyd. 

3 Nid oes dyn o’r byd na ’r eglwys, 

O Dyddewi i Sir Fôn, 

Yn eich galw i bregethu, 

Ac yn ceisio gwrando ’ch tôn ; 

I ddau dduwiau mae ’ch addoliad,— 
Ceffyl gloyw ydyw un ; 

Ond y lla.ll sy’ waeth, yn difa,— 
Eich cwmpasog foliau ’ch hun. 

4 Nid oes mofyn, nid oes derbyn, 

I chwi yn Nghaernarfon draw, 
Môn, Meirionydd, Fflint, a Dinbych. 

Sydd yn oer yn siglo ’ch llaw ; 
Mae Brycheiniog a Threfaldwyn, 
Penfro a Morganwg fwyn,— 
Pawb ond Myrddin a ’Berteifi 
Wedi blino ’n awr eich dwyn. 



A leluia: 


NEU, 

GASGLIAD O HYMNAU 

AR 

AMRYW YSTYRIAETHAU. 



William Williams, Paniycelyn. 


ALELUIA. 



NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 

T 7 R ALELUIA oedd y Gwaith cyntaf a gyhoeddwyd gan 
\ Williams. Dywed y Parch. D. Silvan Evans, B.D., 
mewn nodiad sydd ganddo yn Llyfryddiaeth y Cymry, tudal. 
397, fod yn debyg i’r Alëluia gael ei gyhoeddi y tro cyntaf 
mewn pump o Ranau bychain. Mae yn amlwg na welodd 
éfe, na’r Parch. W. Rowlands (Llyfryddiaeth y Cymry), nac 
ychwaith y diweddar Mr. Morris Davies, Bangor, mo’r 
Chweched Ran, ac na wyddent ddim am dani ; ond cynwysai 
yr Argraffiad Cyntaf Chwech o Ranau, ac feallai ychwaneg. 
Cyhoeddwyd y Chwe’ Rhan, y tro cyntaf, yn ol y dyddiadau 
a ganlyn:—Rhan I. tua dechreu 1744; Ail Argraffiad o’r 
unrhyw tua diwedd yr un flwyddyn ; Rhan II. yn 1745 ; 
Rhan III. yn yr un flwyddyn; Rhan IV. yn 1746; Rhan V. 
yn 1747; a Rhan VI. tua diwedd yr un flwyddyn. 

Yn y flwyddyn 1758 cyhoeddodd y Rhanau uchod yn un 
Llyfr, yr hwn a alwai yn “ Drydedd Argraffiad.” Oddiwrth 
y geiriau y “ drydedd argraffiad,” tybia Mr. Silvan Evans ei 
fod wedi ei gyhoeddi felly yn un Llyfr cyflawn ddwy waith, 
rywbryd rhwng y flwyddyn 1747 a 1758. Ond sylwer ar y 
geiriau hyn yn Rhagymadrodd yr Awdwr i Argraffiad 
1758 “ ’R wyf yn dy anerch á Llyfr Hymnau gafas ei 

argraffu mewn amryw gop'iau ddwy waith o’r blaen, yn awr 
ei gyd yn un.” Gwelir oddiwrth hyn ddarfod i’r Aleluia 



20 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

gael ei gyhoeddi ddwy waith yn Rhanau; ac mai y ddau 
argraffìad hyny a olygai efe y Cyntaf a’r Ail , pan y mae yn 
galw yr argraffiad cyntaf o’r cyfan yn un Llyfryn “ drydedd ” 
Argraffiad. Ni buasai y geiriau uchod yn gyfaddas chwaith 
i drydydd argraffiad o’r Chwe’ Rhan yn un Llyfr. Nis 
gwyddom pa bryd y cyhoeddwyd yr Ail Argaffiad o’r oll o’r 
gwahanol Ranau ; ond mae yn bur sicr mai Argraffiad 1758 
oedd y cyntaf o hono yn ei ffurf newydd—“ ei gyd yn un, wedi 
gwella amrywiol feiau yr argraffwasg, ac ystyr rhai Gwersi 
mewn manau.” Gallasai hefyd ychwanegu fod ynddo rai 
Hymnau newyddion, nad oeddynt yn y ddau argraffiad 
cyntaf. 

Y mae ger ein bron yn awr gopi o’r Argraffiad cyntaf oll, 
ond fod rhai dalenau o hono yn ngholl, sef Argraffiad 1744— 
1747 ; ac yn hwnw daw un ffaith i’r golwg sydd yn dra an- 
adnabyddus i’r oes hon, ac, yn wir, anadnabyddus, y mae yn 
amlwg, hyd yn nod i haneswyr ein Hemynyddiaeth, ac i bawb 
a ysgrifenasant ar Williams a’i Hymnau. Y ffaith hono yw 
mai nid Williams oedd awdwr yr oll o’r Hymnau yn yr 
Aleluia. Y mae un Emyn, o leiaf, yn y Bumed Ran âg enw 
Dafydd Jones, o Gaio, wedi ei gysyíltu â hi fel ei hawdwr ; ac 
y mae y rhan fwyaf o lawer o’r Chweched Ran yn waith 
awduron ereill. Yn y Rhan hon ceir enw Williams wrth ei 
Hymnau ef, ac enwau yr awduron ereill wrth yr eiddynt 
hwythau. 

Cymerir yr oll o Hymnau y Chweched Ran, yn gystal a’r 
Rhanau ereill, i mewn i Argraffiad 1758, ac yn yr holl argraff- 
iadau dilynol, eithr heb nod na sylw gyda golwg ar eu haw- 
duriaeth mwy na phe buasent i gyd yn eiddo Williams ei 
hun. Pa gyfrif sydd i’w roddi am hyn nid ydym yn gwybod. 
Diau y buasai gan Williams ryw gyfrií boddhàol i’w roddi, 
pe gofynasid iddo mewn pryd ; ond nis gallwn ni wneud dim 
yn awr ond dyfalu, a beth dâl hyny ? 

Yn hytrach na gadael dim o Emynau yr Aleluia allan o’r 
Argraffiad presenol, yr ydym yn eu rhoddi i gyd i mewn, gan 
ddodi enwau y gwahanol awdwyr wrth yr eiddynt, megys y 
maent i’w cael yn yr Argraffi^d Cyntaf. Y mae Williams, 
fel hyn, yn cael ei ddihatru o’r clod o fod yn awdwr rhai o’n 
hemynau mwyaf adnabyddus. Ond gall yn hawdd fforddio 
hyny: y mae swm yr anrhydedd a berthyn iddo mor fawr, 
fel na raid iddo wrth help neb i’w chwyddo. Ac y mae yn 
ddiau na buasai neb yn fwy parod nag efe ei hun i roddi i’w 
gyfeillion a’i gydweithwyr mwy distadl, Dafydd Jones, J. D., 
J. Jones, W. Edwards, a Morgan Dafydd, yr anrhydedd a 
berthynai iddynt. 


ALELUIA. 


21 


Cyhoeddwyd Pedwerydd Argraffiad o’r Aleluia yn 1775, 
ond y mae amrai o’i Hymnau yn cael eu gadael allan o hwnw; 
cyhoeddwyd un arall drachefn hefyd yn oes yr Awdwr, nad 
ydym yn awr yn gallu nodi ei ddyddiad. Yr un a ddilynwyd 
gan ei fab, y Parch. J. Williams, yn argraffiad mawr 1811, 
oedd argraffiad 1758. Yn yr argraffiad hwnw, ac yn yr Aií 
Argraffiad o’r unrhyw yn 1839, fel yn Argraffiad Mackenzie 
yn 1867, ceir y geiriau Goì'foleddus neu Galarus uwch ben pob 
emyn, yn dynodi natur y pennillion, yn nghydag enwau y 
Tônau a arferid, neu a dybid yn gyfaddas i ganu yr emynau 
arnynt. Ni cheir mo’r naill na’r llall yn yr argraffiadau a 
gyhoeddwyd dan olygiaeth yr Awdwr; a gadewir hwynt 
allan o’r Argraffiad presenol. 



ALELUIA. 


23 


RHAGYMADRODD YR AWDWR YN Y DRYDEDD 
ARGRAFFIAD,- 


AT Y DARLLENYDD. 

’"Q WYF yn dy annerch â Llyfr Hymnau a gafas ei argraífu 
_[t mewn amryw gopiau ddwywaith o’r blaen, yn awr i 
gyd yn un, wedi gwélla amrywiol feiau’r Argraffwasg, ac ystyr 
rhai gwersi mewn manau. Yr wyf yn cyfaddef fod rhai (er 
nid llawer mewn cymhariaeth) o’r Hymnau cyntaf hyn, cuwch 
o ran sicrwydd ífydd, hiraeth am ymddatod, llawenydd ys- 
brydol, yn nghyda choncwest ar elynion, na’sgall Crist’nogion 
gweinion yn hawdd eu canu ; a hyny a ddygwyddodd nid 
cymaint am fod yr Arglwydd yn cadw fy enaid fy hun mewn 
hwyl weddol yr amser hyny, ond yn benaf am fod yr ysbryd 
hyny wedi cael ei dywallt yn ehelaeth iawn ar dduwiolion, at 
wasanaeth pa rai yn benaf y cyfansoddwyd hwynt; amryw o 
ba rai sydd yn awr yn gorwedd yn y llwch. Ond angenrhaid 
yw i mi amddiíFyn fy hun mewn rhan yn hyn, trwy ddadleu 
o’m plaid:— 

Yn iaf, Fod sŵn amrywiol iawn o’r Salmau, os nid y rhan 
fwyaf, o’r ysbryd hwn o sicrwydd ffydd, congcwest ar elynion, 
ac ymffrost dduwiol;—Caniadau Solomon sydd yn llawn o 
gariad, mwynhâd, a sicrwydd ffydd; ac hyd yn oed Galarnad 
Jeremi ei hun sydd yn gwaeddi allan, Yr Arglwyddyw fy rhan, 
medd fy enaid. 

Yn 2ÌI, Eglur yw mai dyled y saint yw yn hytrach ymestyn 
i fyny mewn profiad at Hymnau o sicrwydd ffydd, mwynhâd, 
llawenydd ysbrydol, a goruchafiaeth ar elynion, na cheisio 
cael holl ganiadau’r Eglwys at amheuaeth, tywyllwch, a 
llesgedd. 

Ac yn olaf, Nid oes a gân yn hwylus ond sydd wedi profi 
Duw yn dda iddynt; ond eto mor belled y mae’r dymher hon 
heb ddim golwg ar waeledd dyn, ardderchawgrwydd y Cyfam- 
mod Newydd, ac ar ogoniant, doethineb, ac anfeidroldeb yr 
iechydwriaeth yn Nghrist, nid yw yn cytuno â’r Gair, na 
gwir brofiad ; ac yr wyf yn ceisio credu nad oes yma un 
Hymn o’r fath. Ond yr wyf fyth yn addef (er) pan y daethum 

* Hyny yw, y trydydd argraffiad, a chyfrif y ddau argraffiad blaenorol o 
hono yn Rhanau ; ond yr argraffiad cyntaf o hono wedi ei grynhoi yn un 
llyfr. Gwel y Nodiadau blaenorol. 


i adnabod mwy o honof fy hun, a gweled mai Aipht o dywyll- 
wch, môr o aflendid, byd o falchder yw dyn, i’r iechydwnaeth 
yn Nghrist i gael ei dyrchafu genyf i radd uwch, ac i ddyn a’i 
ddoniau gael eu diystyru yn rhagor ; ac mi wnes fy ngoreu, 
pa beth bynag fyddai natur yr Hymn,—achwyniad, erfymad, 
ymffrost dduwiol, neú fawl,—fod Crist yn ganol-bwynt i’r cwbl. 
Ac mi wn bod nifer fawr o Hymnau yn yr elfen hono o glod- 
fori’r Iachawdwr, ei Berson, ei Swyddau, ei Naturiaethau, a’i 
Waith, yn ol y copi a roddir i ni yn y Dadguddiad ; yr hwn 
yw y cywiraf i g)ffansoddi Hymnau wrtho at oes y Testament 
Newydd, heb gofio agos cymaint am yr hyn a weithiwyd 
ynom ni o ras, ffydd, a phurdeb ; ac o bosibl gymaint arall yn 
achwynion ar, a gweddi yn erbyn, annghrediniaeth, calon- 
galedwch, profedigaethau’r byd, y cnawd, a Satan ; fel y gall 
y rhai gwanaf, a’r llesgaf, ag sydd yn fyd o amheuaeth, os yn 
unig y maent yn ymofyn am Grist, ac yn gofidio am eu pechod, 
i’w canu yn hawdd ac yn gydwybodol. Yr hyn sydd yn fy 
ngwahodd i roi ychydig gyfatwyddiad i rai fo yn eu rhoi 
hwynt allan, am fod rhaimor gams^miol yn nghylch hyn, fel y 
rho’nt saith neu wyth o wersi allan i gynulleidfa y byddo 
tair gwers yn ddigon; a rhai ro’nt allan wersi uchel o sicrwydd 
a mwynhâd i dyrfa fo yn gwadu’r cyntaf, heb brofi mo’r ail; 
neu wersi o ddiolch am ras a maddeuant i rai nad yw yn 
ceisio, nac wedi cael y fath beth. Rhai eilwaith a ro’nt wersi 
o achwynion ac amheuaeth i bobl a fo wedi eu dyrchafu i’r 
nef, ac yn teimlo bywyd yn eu ffydd, a’r cythraul tan eu traed ; 
megys pe bai un yn cymhell canu am oerfel y gauaf, pan bo’r 
haul yn twymo boethaf yr haf. 

Am hyny, fe ddylai y cyfryw a fo yn eu rhoi hwynt, os 
posibl yw, fod yn gydnabyddus yn gyffredin pa fath yw y 
bobl sydd yn eu canu—pa un ai bod lle 1 obeithio bod llawer 
o honynt yn dduwiol ai peidio; neu os ydynt yn dduwiol, 
pa un ai rhai amheus, llesg, neu rai cryfion, fíyddiog ydynt 
hwy ; ac hefyd pa un ai mewn hwyl o ddiolch neu mewn hwyl 
o weddi y maent; ac yn olaf, pa un ai yn fwy marw o ran eu 
teimlad yn bresenol, neu yn fwy byw y maent; ac yn 
ganlynol, rhoi Hymn i maes ag a fo yn perthyn fwyaf 
addas i’w cyflyrau. I ba ddyben y rhoddais ystyr pob un o'u 
blaen, mor nesed ag oedd bosibl, wrth feddwl gynifer o fater- 
ion, profiadau, ac athrawiaethau y mae amryw o honynt yn 
ei gynwys. A bod y cwbl er lleshâd tragywyddol i’ch 
eneidiau, yw gwir ddymuniad eich annheilyngaf frawd a’ch 
gwasanaethwr yn yr Efengyl. 

W. W. 


A leluia : 


HYMN XXIV. 

Yn cynwys mawl y Cristion i Grist, 
am orchfygu gelynion ei enaid. 

RWY rinwedd nefol ras 
Rho’f glod i’r Iesu glân, 
Gorchfygodd angeu glâs, 

Fe ’m tynodd i o’r tân: 
Archollwyd Ef, ca’s farwol friw, 
Mae E eto 'n fyw, fy enaid cân. 

2 Fy nghalon, pa’m na’s tyr 

Yn ddrylliau bob yr awr ? 

Wrth wel’d fy Mhrynwr pur 
A’i waed yn llif i’r llawr ? 

Gan wylo ’n daer ar Dduw ei Dad 
Am faddeu ’n rhad fy meiau mawr. 

3 Rhyfelodd Crist â’r Ddraig, 

Trwy angeu dirfawr boen; 
Gorchfygodd Hâd y wraig, 

I’r orsedd ’r aeth yr Oen : 

Tros f’ enaid i mae E yno ’n awr, 
Fy Eiriolwr mawr, a’m hanwyl 
Iôn. 

4 Congcwerodd Iesu ’n llyn* 

Ellyllon uífern faith, 

’D oes ynddynt bellach rym 
I’m rhwystro ar fy nhaith : 

Pa’m ’r ofnaf mwy ? Anturia ’n hy', 
Trwy ganol llu ’ngelynion llaith.f 

5 Mae ’r ffordd yn awr yn rhydd 

I entrych nefoedd wen ; 

Gall pob pechadur prudd 
Gael lle o fewn i’r llen: 

Mae Iesu fry â’i freichiau ar led, 
Fy enaid, cred. Amen, Amen. 

* “ Yn llyn ”=fel hyn, neu yn y modd yma. 
+ *' Llaith ”=di-yni, diymadferth. 


HYMN XXV. 

Mawl i grist am ei Eiriolaeth. 

O ’R holl gadwedig lu 

Sy ’n teithio i Salem lân, 
Myfi yw ’r mwya’ du, 

Ar bawb yn dwyn y blaen: 
Tragwyddol ras, na buasai ’m nyth 
Mewn cadwyn byth yn uffern dân. 

2 Er hyn nid ofnaf mwy, 

Er cynddrwg yw fy ngwedd, 

Ca’s pechod farwol glwy’ 

Gan Iesu glân a’i gledd: 

Mae ’r ddraig yn friw dan draed fy 
Nghrist, 

Mae i’m henaid trist dragwyddol 
hedd. 

3 Efe yw ’m Meichiau mawr, 

O flaen gorseddfaingc Iôn, 

Sy ’n eiriol bob yr awr, 

Gan gofio ei ddirfawr boen: 

Pa’m ’r ofnaf mwy ? Mae ’n llifo 
maes 

I orsedd gras bur waed yr Oen. 

4 Mae briw y bicell fain, 

A thyllau ’r hoelion dur, 

Ac ôl y goron ddrain, 

A chwysau ’r groes a’i chur, 

Yn dadleu nerth cyfiawnder Nâf 
Dros f’ enaid claf am heddwch pur. 

5 Dyoddefaint Iesu Grist 
Orchfygodd lid Duw Iôn; 

Pob peth rŷ i’m henaid trist, 

Wrth feddwl am ei boen: 

Fy unig sail y bydd E ’n Dduw 
Im’ tra f’wy byw, sy ’n ngwaed yr 
Oen. 


ALELUIA. 


2 5 

côd fi uwch 


6 Anfeidrol ryfedd yw 

Cael teimlo ei gariad rhad ; 

Pa’m ’r ofnaf tra f’wyf byw ? 

Fe’m prynodd Crist â’i waed : 
Tr’wy’ ar y ddae’r, mi wnaf fy hyth, 
I orphwys byth yn nghôl fy Nhad. 

HYMN XXVI. 

Hiraeth am weled dydd ymddatodiad. 

Y N ddystaw dysgwyl, f’ enaid 
prudd, 

O’r diwedd daw, nesau mae ’r dydd, 
Pan caf roi naid i’m nefol nyth, 

Lle byddaf, byw yn berffaith byth. 

2 Mi flinais fod mewn anial fyd, 

Am fyn’d ’rwy’n glau i’m cartre’ 
clyd ; 

Lle ’r aeth o’m blaen i Frenin ne’, 
Ac yn ei lys gwnaeth i mi le. 

3 Lle na bydd brad im’ mwy, na briw, 
Nac wylo i neb, yn nhŷ fy Nuw ; 
Ond gorphwys byth mewn gwledd 
ddi boen, 

Gan edrych ar y nefol Oen. 

4 Taw, f’ enaid mwy, ’d yw ’r ftordd 
ddim maith 

I dŷ fy Nhad,—i ben fy nhaith ; 
Bydd fodlon ; cai, fy enaid cu, 
Nofio yn frau i’r nefoedd fry. 

5 Ar fyr bydd lle i’m uwch y llen, 

Caf ddedwydd wawdd i’r nefoedd 

Angylaidd wledd mewn nefol wlad, 
O fanna tŷ fy Nuw a’m Tad. 

6 Lle bydda’i yn mhlith y sanctaidd lu, 
Yn seinio cân i’m Harglwydd cu ; 
Yn berffaith lân heb bechod mwy, 
Oll yn gyffelyb iddynt hwy. 

HYMN XXVII. 

Llef y Cristion am gael ei ddwyn i 
win-dý Duw. 

Q CLYW fy ngwaedd, a gwel fy 
ngwedd, 

Fel hydd am ddw’r ’r wy ’n brefu 
am hedd ; 


Tyr’d, O fy Nuw, neu 
nen, 

I’th lwyr fwynhau o fewn i’r llen. 

2 Gwel fi yn llesg a gwrando ’m llef, 
Mi wnes i’m nyth wrth borth dy 

nef; 

Lle ’rosaf byth tra fyddaf byw, 

Nes cael rhoi naid i gôl fy Nuw. 

3 Fy nghlwyfau mawr a dd’wed i 

maes 

Im’ ddyoddef cur gan elyn cas : 
Llesg wyf er’s tro, gan hyny trin 
Fy nghalon wan â nefol win. 

4 On’d oes mawr lu yn y nefol wlad, 
Yn nofio ’n rhwydd mewn cariad 

rhad ? 

Peth ’hono tro i’m henaid trist, 

A gwrando ’nghwyn er mwyn fy 
Nghrist. 

5 ’D oes dim wna les îs nefol len, 

Nes teimlwy’ ’mhwys ar Grist fy 

Mhen ; 

Mae ’nghalon fach yn awr yn friw, 
Trwy ddysgwyl wrth fy anwyl 
Dduw. 

6 Pa bryd y gwela’ i ’r ddedwydd awr, 
I’m beiau yn llu gael myn’d i’r 

llawr ? 

Yn bur heb len gael gwel’d fy 
Nghrist, 

A myned trwy f’ holl ofid trist ? 

7 O n’ allwn beidio pechu ’n llyn, 

A dysgwyl fry ar Bisca fryn, 

Nes gwawrio o draw dragwyddol 
ddydd, 

At Iesu ’n rhwydd äi f’ enaid rhydd. 

8 Os na pherffeithi fi îs nen, 

Nes myn’d o’m poen i grymu ’m pen, 
Rho dy fwynhau yn Nghedar drist, 
Gormod yw ’m cur heb gwmni ’m 
Crist. 

HYMN XXVIII. 

Pererindod y Cristion. 

F Y ngweddi, dos i’r nef, 

Yn union at fy Nuw, 

A dywed wrtho Ef yn daer, 

“ Atolwg, Arglwydd, clyw ! 


26 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Cyflawna ’th ’ddewid wych, 

I’m dwyn i’r nefoedd wen : 

Yn Salem fry par’to fy lle, 

Mewn llys o fewn i’r llen.” 

2 Pererin llesg a llaith, 

Dechreuais daith oedd bell, 

Trwy lu o elynion mawr eu brad, 
Gan geisio gwlad sydd well; 

Am ftoi mae f’ enaid tlawd, 

At f’ anwyl Frawd a’m Pen; 

Yn Salem fry, &c. 

3 Yn nglyn gwylofain trist, 

Lle bu fy Nghrist ’r wy’n byw ; 
Ac wrth ryfela ’m gelyn caeth, 

Fy nghalon aeth yn friw ; 

Iacha bob clwyf a brath, 

A dail y bywiol bren : 

Yn Salem fry, &c. 

4 Mae ’mrodyr uwch y nen, 

Yn canu ar ben eu taith, 

A minau oedais lawer awr 
Ar siwrnai fawr a maith ; 

Ond bellach tyn fi ’n ddwys, 

Ar Grist dod bwys fy mhen: 

Yn Salem fry, &c. 

5 Gwna im’ fyn’d yn mlaen yn ddewr' 

Trwy ddyfroedd mawr a thân, 
Heb ofni Satan lew na ’i lu, 

Nes elwy’ i Seion lân ; 

Gan ddiangc ar y byd, 

I’m cartref clyd uwch ben : 

Yn Salem fry, &c. 

6 ’R wy’n gwel’d yr oriau ’n hir 

I fod o dir fy ngwlad; 

Bryd deuaf at fy mrodyr fry, 

Sy’n canu ’n nhŷ fy Nhad ? 

Gael gorphen ar fy nhaith, 

A’m siwrnai faith îs nen : 

Yn Salem fry par’to fy lle, 

Mewn llys o fewn i’r llen. 


HYMN XXIX. 


T ESU, ’Mrenin mawr a’m Priod, 
Bydd wrth raid i mi ’n blaid, 
I orchfygu pechod. 

2 Ti fu troswyf yn diferu 

Chwys a gwaed, lawr i’th draed: 
Ynddo gad im’ olchi. 


3 Tra f’wy’n trigo ’n yr anialwch 
Gwel’d yn wir, dy wyneb pur, 

Yw fy ngwir ddyddanwch. 

4 Tua Salem euraidd arwain 
F’ enaid llaith, ar ei daith, 

Nes bo ’m gwaith yn gorphen. 

5 Iesu, eisoes e’st â’m calon ; 

F’ enaid cu, yn llechu sy’ 

’N ddifrad rhwng dy ddwyfron. 

6 Pâr im’ aros mwy ’n dy freichiau ; 
Boed fy nyth, dedwydd byth, 

Yn dy ddilyth glwyfau. 

7 Na âd i’r gyfrwys ddraig fy nhwyllo, 
Ar un llaw, yma a thraw, 

Öddi wrthyt i ymado. 

8 Nertha ’m traed blinedig ddringad, 
Fyny o hyd, maes o’r byd, 

Nes i’r nef im’ ddwad. 

9 Pan b’wy’n sengu ’n llwybrau 

angeu, 

Rhag pob braw, yn dy law, 

Dangos im’ dy glwyfau. 

HYMN XXX. 

4 ryr unystyr. 

pERERIN wyf heb le, 

■*- Blinedig ar fy nhaith ; 
Hiraethu ’r wyf am dre’ 

Yn nhragwyddoldeb maith: 

O ddedwydd le ! pa bryd do’ i fyw, 
Byth at fy Nuw, o fewn i’r ne’ ? 

2 Am ddiangc ’r wyf o’r byd, 

I blith y nefol gôr, 

Lle mae fy nhrysor drud 
I mi i’w gael yn stôr : 

O ddedwydd le, &c. 

3 Rhyfela ’r wyf îs nen 

A mawr elynion lu ; 

’D oes un yn Seion wen, 

I guro ar f’ enaid cu : 

O ddedwydd le, &c. 

4 Merthyron aeth yn mlaen 

Yn llü i ben eu taith, 

Heb ofni dw’r na thân, 

Nes gorphén ar eu gwaith : 

O ddedwydd le, &c. 


ALELUIA. 


2 7 


5 Wrth feddwl am y llu 

Sy’n moli ’r Iesu glân, 

Fy enaid inau sy’ 

Yn llawn o’r nefol dân : 

O ddedwydd le, &c. 

6 Fy nghartref yno sy’, 

A’m dedwydd orsedd wen, 

Mae ’ngwisgoedd gwerthfawr fry, 
Mewn llys o fewn i’r llen : 

O ddedwydd le, &c. 

7 Yn Ngosen ’r wyf fi ’n byw, 

(Mewn anial wlad yn wir), 

Gan hiraeth ’r wyf yn friw 
Am wel’d fy Nghanaan dir: 

O ddedwydd le, &c. 

3 ’D oes gofid yno ’n bod, 

Na galar byth na phoen, 

Ond gwlad yn llawn o glod, 

I’r nefol anwyl Oen : 

O ddedwydd le, &c. 

9 Feffy pob pechod ftwrdd, 

Pan neidwy’ i dŷ fy Nhad, 

A Satan byth ni ’m cwrdd, 

O fewn Cáersalem wlad : 

O ddedwydd le ! pa bryd do’ i fyw, 
Byth at fy Nuw o fewn i’r ne’ ? 


HYMN XXXI. 

Hiraeth y Cristion am fyned i ben ei 
daith. 

P ERERIN wyf i’r Ganaan fry, 

I gynes gôl fy Iesu cu, 

Lle cai dragwyddoldeb nyth, 
’Mhell uwchlaw swn y ddraig a’i 
saeth, 

Na gelyn mwy i’m gwneud yn gaeth, 
Ca’i ’n dawel orphwys byth. 

2 O bell mi wela m cartre ’n wir 
O fewn i byrth Caersalem bur, 

Pob rhai ’n meddianu hedd ; 

O ddinas deg ! o’th fewn nid oes 
Na haul na lloer, na thywyll nos, 
Gwyn fyd rhai draw i’r bedd ! 

3 Pan ddel yr Adgyfodiad mawr 
Caf godi ’n lân o’r ddaear lawr, 

I entrych awyr fry ; 


Oddi yno âf mèwn nefol hedd, 

I’r nefoedd wen mewn newydd 
wedd, 

I blith angylaidd lu. 

4 Mi fyddaf fry (O ryfedd fraint!) 

Yn boddi ’m swn yn mhlith y saint, 

Mewn peraidd hyfryd dôn ; 
Cymdeithion hy’ mewn nefol hwyl, 
Heb ’mado byth, ond cadw gwyl 
I’r tirion anwyl Oen. 

5 Gwyn fyd yn awr f’ai gyda ’m Ner, 
Fy nghartre’ sydd uwchlaw y ser, 

Mewn Paradwysaidd fan; 

On’ chaf ar frys ehedeg fry, 

Gael prawf o wledd angylaidd lu, 

Fe dyr fy nghalon wan. 

6 Pa’m oedai’n awr fyn’d uwch y nen ? 
Par’towd fy lle uwchlaw y llen, 

Fy ngalw mae fy Nuw 
Feddianu n frau yr hyfryd fraint, 
Ar nefol sir fydd gan y saint, 
Dyddanwch o bob rhyẃ. 

7 ’R wy ’n awr am ganu ’n iach i’r 

byd, 

Ei bleser gau a’i boen i gyd ; 

Pwy safai ynddo ’n hir ! 

Dysgwyl a wnaf nes dêl fy Nuw 
I’m dwyn o’m gwae at Iesu gwiw, 

I hyfryd Salem dir. 


HYMN XXXII. 

Cryf obaith am weled gelynion dan draed. 

P RRERIN wyf tua Salem bur, 
Ddiangodd maes o’r Aiphtaidd 
dir, 

Rho nërth, fy Nuw, i deithio yn 
mlaen 

Nes d’od i mewn i’r Ganaan lân. 

2 Gelynion taer sydd o bob tu, 

Fel câd am rwystro ’m henaid cu 
Wel’d dy wyneb gwych, fy Iesu 
gwiw, 

A theimlo o’th nefol hedd, fy Nuw. 

3 Mi wn y cyll pob gelyn call, 

Caf rwygo dyrys rwydau ’r fall; 
Caiff pechod drwg ac uffern drist, 

I wel’d mai ’m ffrynd yw Iesu 
Grist. 


28 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


2 9 


4 Er maint yw llid fy mhechod llym, 
Ei erchyll rwysg a’i ryfedd rym, 

Fy Mhriod mae ’n Dywysog mawr, 
Fy meiau ’n llu fe ’u myn i’r llawr. 

5 O Iesu da, na âd mo ’th waith, 

Nes myn’d yn llwyr a’m henaid 

llaith 

O’r anial fyd at nefol lu 
Sy ’n gongc’rwyr yn Nghaersalem 
fry. 

6 Mewn hyder ffydd mi âf yn mlaen, 
Trwy rwystrau mawr o ddw’r a 

thân ; 

O ddydd i ddydd trwy rîn y gwaed, 
Caf sathru pechod dan fy nhraed. 

7 Mi ddof yn hy’ i ben fy nhaith, 
Gorphena ’n wir fy llafur waith ; 
Congcwero wnaf fyn’d at fy Nuw, 
Feddianu ’r wisg a’r goron wiw. 


HYMN XXXIII. 

Dedwyddwch y saint ar ol marwolaeth. 

D AW diwedd ar fy nhaith 
A’m pererindod trist, 
Gorphena ’m llafur waith, 

Caf orphwys gyda ’m Crist ; 

O fewn ei gôl y gwnaf fy nyth, 
Ddychwelaf byth i’r byd yn ol. 

2 Pryd hyny mi âf trwy 

Bob blinder, brad, a llid, 

Fy nhemtio ni’s daw mwy 
Na Satan, cnawd, na byd : 

Mewn newydd wedd caf fyn’d at 
Iôn, 

O’r byd a’i boen i’r hyfryd wledd. 

3 Fe dderfydd mwyach son 
Am alar, tristwch, gwae, 

Y pechod cas, a’r poen, 

I flino ’r duwiol rai: 

(O hyfryd waith !) ond moli ’m Ner 
Uwchlaw y ser i oesoedd maith. 

4 Caf wel’d aneirif lu 
O bererinion glân, 

O fewn Caersalem fry, 

A aethant yno o’m blaen, 
Oddeutu ’r faingc yn moli *n hy’ 

Fy Iesu cu â pheraidd gaingc. 


5 Caf wel’d fy anwyl Dad 

F’ arweiniodd ar fy nhaith, 

A’m carodd i yn rhad 

O dragwyddoldeb maith ; 

A’r anwyl Oen fu drosof fi 
Ar Galfari mewn dirfawr boen. 

6 Caf fwyta uwch y nen 

Guddiedig fanna pur, 

Caf ddail y bywiol bren 
I laesu ’m briw a’m cur ; 

Mi fyddaf iach, mi gaf yn wir, 
Driagl pur wrth f’ enaid bach. 

7 Wel, dyma ’r hyfryd wlad, 

Paradwys nefol wiw, 

A thŷ fy anwyl Dad, 

Lle byddaf byth yn byw : 

Pa’m oedaf fyn’d ? partoed fy lle 
O fewn i’r ne’ gan fy anwyl Ffrynd. 


HYMN XXXIV. 

Yn ymgadarnhau wrth gofio V cysuron 
gynt. 

Q ARGLWYDD, gwel fi ’n llesg 
a gwan, 

Yn ffaelu dringo o’r byd i’r lan, 

Am fyn’d yn lew i’r Ganaan lân, 
Heb allu symud fawr yn mlaen. 

2 Gynt credais cai fy enaid cu 
I fod yn frau ’n gongcwerwr fry ; 
Ond eto heb feddianu ’r wlad 
Bwrcasodd Iesu im’ â’i waed. 


3 Fy meiau ’n gryf sydd o bob gradd, 
Yn fawr eu llid am gael fy lladd, 
Gan ddadleu ’n rhwydd nad oes 

dim rhan 

Yn Iesu gwiw gan f’ enaid gwan. 

4 Yn f’ erbyn mae gelynol gâd, 

A’m henaid trist bron dan eu traed; 
Och! och! p’le mae fy Mrenin 
mawr, 

I sathru llu o’r rhai ’n i’r llawr ? 


HYMN XXXV. 

Yr Ail Ran. 

O DEFFRO, cod, fy enaid cu, 

Pa’m ’r ofnaf lew elynion lu? 
Er maint yw grym uffernol griw * 
Fe maedda gwaed yr Iesu gwiw. 


2 Crist wyddai ’m bai ’n hir cyn bod 

byd, 

Mai pechod g’ai ’Fe ynwy’ i gyd; 
A’i fryd oedd läwn, er uffern lu, 

I’m dwyn i fryn Caersalem fry. 

3 Am hyn mi greda’ tra f’wy’ byw, 
Mai Cyfaill da caf wel’d fy Nuw; 

Y dwg fy Nhad fi ’ben fy nhaith, 

Er gwaetha’ llid gelynion llaith. 

4 Côf ddyddiau gynt, fy enaid trist, 
Attolwg, cred hen eiriau ’th Grist; 
Gwnaeth ’ddewid hael na ddigiai ’n 

hwy, 

A’m beiau mawr ni chofiai mwy. 

5 Ce’s wel’d yn rhodd fod Duw o’m 

rhan, 

Yn Briod gwiw i’m henaid gwan ; 
’N arfaethu ’m dwyn i ben fy nhaith, 
O eithaf tragwyddoldeb maith. 

6 Pryd hyny teimlais waed yr Oen 
Yn tynu ’m pwn a llaesu ’m poen ; 
Yn f’ enaid llon ’r oedd cri a llef 
Am fyn’d ar nawf i deyrnas nef. 

7 Byth cofiaf mwy y lle a’r man 
Dylifodd gwin i’m henaid gwan, 

Yn ffrwd ddi-drai o’r nefoedd draw, 
Nes gwella ’m briw a dofi ’m braw. 

8 Pryd hyny ’mlaen yr o’wn yn 

myn’d, 

Gan bwyso ’n ffri* ar f’ anwyl 
Ffrynd, 

A’m golwg beunydd ar y gwaed, 

Yn sathru pechod dan fy nhraed. 

g Dysgwyliaf dro, fe wawria draw 
Dragwyddol ddydd, fy Iesu ddaw 
I’m dwyn o’m briw, lle na bydd 
brath, 

Na braw wrth swn un danllyd 
saeth. 

HYMN XXXVI. 

Myfyrdod ar ddedwyddwch y 
nefoedd. 

Q FUGAIL Israel, dwg fi ’mlaen, 
^ I’r dawe! lân orphwysfa, 

I’th nefol lys, o’m poen a’m pla, 

I ganu Aleluia. 

* Free. 


2 I Seion wych, paradwys wiw, 

Lle mae fy Nuw ’n cartrefu, 

Gael rhoddi ’mhwỳs a chuddio 
’mhen 

Yn mynwes wen yr Iesu. 

3 Myfyrio fod fy hyfryd le 

O fewn i’r ne’ yn barod, 

Sy ’n gwneud fy enaid cu bob cam 
Hiraethu am ymddatod. 

4 Yn angeu caf nefolaidd gôr, 

Angylion o’r dysgleiria’, 

I’m dwyn o’m briw at deulu bra’, 

Sy ’n cann ’r Aleluia. 

5 Ar aden cerub âf yn hy’ 

Trwy ganol llu ’r gelynion, 

Nes d’od yn llwyr er gwaetha ’r llid, 
I hyfryd fynydd Seion. 

6 Ond myn’d wrth lys Caersalem lon 

Caf gwrdd â’m ffyddlon Frenin, 
Yn agor drws y nefoedd draw, 

Ac yn ei law fe ’m derbyn. 

7 Cael cwrdd a wnaf o fewn i’r ne’ 

A’r sanctaidd bererinion; 

Ac yn eu plith caf foli ’m Ner 
A pher ganiadau Seion. 

8 Ffarwel gaethiwed yno mwy, 

’Chaiff angeu ’n hwy deyrnasu; 

I dragwyddoldeb caf mewn hwyl 
Iawn gadw gŵyl i’r Iesu. 

9 Fel haul yn y ffurfafen bur, 

Caf fod mewn gwir ddysgleirdeb; 
Neu fel y ser llewyrchu ca’ 

Hyd eitha’ tragwyddoldeb. 

10 Y wisg a’r goron caf i’m rhan, 

Sy ’n nghadw gan yr Iesu ; 

A’r hyfryd balmwydd yn fy llaw, 
Ca’i ’n Seion draw deyrnasu. 

11 Ymborthi caf mewn gwlad uwch- 

ben 

Ar ffrwythau Pren y Bywyd, 

Ac yfed byth, heb boen na chur, 

O afon bur a hyfryd. 

12 Lle nas daw pechod, byd, na 

chnawd, 

Na gwŷn, na gwawd, na thrist- 
wch, 

Ond perffaith hedd a chariad pur, 
A nefol wir ddyddanwch. 


■o WILLIAM WILLIMAS. PANT-Y-CELYN : 


13 Nis gwn yn iawn, tr’ wy’ ar y 
ddae’r, 

Fath hy-fryd ffâr * sydd yno ; 
Ondgwynfyd, medd fy enaid prudd, 
A weía ’i ’r dydd yn gwawrio! 

HYMN XXXVII. 

Hiraeth am waredigaeth 0 gaethiwed. 

O IESU, ’r Meddyg da, 

Iacha fy enaid caeth, 

A sicr seilia fi ar y Graig 

Sydd uwchlaw ’r ddraig a’i saeth; 
Am ddiangc wyf i’th gôl, 

Mae ’n f’ ol elynol griw; 

O cofia ’mod mewn anial wlad, 

A châr fi ’n rhad tr’ wy’ byw. 

2 Sodoma, ’r Aipht, y man 

Croeshoeliwyd ’r anwyl Oeií, 

Yn mhell o olwg Canaan wiw, 

’R wy ’n byw mewn dygn boen, 
Yn mhlith gelynion, haid, 

Bydd im’ yn blaid, fy Nuw; 

O cofia ’mod, &c. 

3 Ar lan y llyn, yn wir, 

Y bum yn hir a maith, 

Yn dyfal ddysgwyl gwneud yn iach 
Fy enaid bach oedd gaeth; 

Un olwg ar dy waed 

Roiff im’ iachad o’m briw ; 

O cofia ’mod, &c. 

4 Fy mhechod maddeu, clyw, 

Er cymaint yw ei rif; 

Mae afon bur o’th ystlys rad, 

O ddw’r a gwaed yn llif; 

Ac yma golch fi ’n lân, 

Fel gwello ’m ffiaidd friw; 

O cofia ’mod, &c. 

5 Bydd im’ yn dirion Ffrynd ; 

Rhaid im’ gael myn’d yn rhydd : 
P’odd galla’ i aros yma ’n hwy ? 

. Fy nghlwyfau ’n fwy, fwy sydd ; 
Ond llefain wnaf hyd fedd, 

Am hyfryd hedd fy Nuw; 

O cofia ’mod, &c. 

fi N’ âd i mi ofni mwy 

Fyn’d trwy ’r anialwch maith ; 
Er gwaetha ’r lluoedd sydd îs nen, 
Dwg fi i ben fy nhaith; 


Cysura ’m calon wan, 

A sypiau ’r Ganaan wiw ; 

O cofia ’mod mewn anial wlad, 
A châr fi ’n rhad tr’ wy’ byw. 


HYMN XXXVIII. 

Gobaith am fyned trwy bob rhwystrau i'r 
Ganaan nefol. 

O ANNGHREDINIAETH, clyw, 
Na flina 'm henaid llaith ; 
Tragwyddol gariad Duw 
A’m dwg i ben fy nhaith; 

Pa’m ’r ofnaf lu ? mi âf yn mlaen, 
Trwy ddw’r a thân i’r Ganaan fry. 

2 Er bod gelynion hy’ 

Am gongcro ’m henaid gwan, 
Addawodd Iesu cu 
Y byddai byth o’m rhan : 

Pa’m ’r ofnaf, &c. 

3 Er cael fy rhwystro ’n hir 
Trwy ddichell Satan gaeth, 
Feddianu ’r hyfryd dir 
Sy ’n llifo o fêl a llaeth ; 

Pa’m ’r ofnaf, &c. 

4 P’ le mae ’r ’ddewidion rhad, 

A ffyddlon eiriau Duw, 

A seliwyd oll â gwaed, 

O galon Iesu gwiw ? 

Pa’m ’r ofnaf, &c. 

5 Arweiniodd Ef fi ’maes 
O’r dyrys anial dir ; 

A ball Ef mwy ei ras 
I’m dwyn i Seion bur ? 

Pa’m ’r ofnaf, &c. 

6 Fy ffyddlon, nerthol Frawd, 

A’m Ffrynd yw ’r Iesu cu ; 

Fe arwain f’ enaid tlawd, 

I fryn Caersalem fry : 

Pa’m ’r ofnaf, &c. 

7 Caf wel’d Iorddonen faith, 

Yn dal ei dyfroedd du, 

’N rhoi lle i’m henaid llaith 
I’r etifeddiaeth fry; 

Pa’m ’r ofnaf. &c. 


aleluia. 


31 


HYMN XXXIX. 

Golwg Ffydd. 

P E meddwn ar angylaidd ddawn, 
Fy Iesu âg ef, ei foli wnawn ; 
Trwy ’r anial wlad myn’d yn ei law 
’R wy’ n awr idre’ Caersalem draw. 

2 I Bisca o’r diwedd fy enaid ddaeth, 
Wel’d gwlad yn llifo o fêl a llaeth ; 
Y Ganaan wiw, paradwys well, 
Gorphwysfa ’r pererinion pell. 

3 Caersalem deg a chartre ’m Duw, 
t Mae ’r Íesu a laddwyd yno ’n fyw; 
Yn awr y gwn fod yno gaingc, 

Gan seintiau fil oddeutu ’r faingc. 

4 Yno mae gwaed dros f’ enaid gwan 
Yn dadleu ’n rhwydd bob awr o’m 
rhan ; 

Mae yno lu, mi âf i’w plith, 

Heb ’mado na rhoi ffarwel byth. 

5 Mi wela ’m lle o fewn i’r llen, 

A’m henw fry ar gareg wen ; 

Y goron bur a gawd trwy boen 
A gwaed y croeshoeliedig Oen. 

6 Wele fe ga’s fy nghalon gu 

Wledd ag sydd gan angylaidd lu ; 
Maè f’ enaid bach yn awr mewn 
hwyl 

Fyn’d at y saint i gadw gŵyl. 

7 Pa bryd troi ’n ol, Iorddonen ddu ? 
Gael myn’d yn frau i’r Ganaan fry, 
Dan hyfryd wlith y nefol wlad, 

Ga’s Abrahamhy’ a’i sanctaiddhad. 

8 Mi rof fy mhwys ar f’ anwyl Grist, 
Nes pasio glyn wyfolain trist; 

O nerth i nerth mi ddof i’r wledd 
Sydd gan y saint tu draw i’r bedd. 

9 O tyr’d yn awr, cod fi, fy Ner, 

Ar aden eryr uwch y ser ! 

’Gael myn’d ar naid i’m dedwydd 
; nyth, 

O fewn i byrth Caersalem byth. 

HYMN XL. 

Gobeithiû yn erbyn Gobaith. 

P A’M ’r ofna ’m henaid gwan 
Wrth wel’d aneirif lu 


Yn ceisio a mheu ’m rhan, 

A’m hawl i’r Iesu cu ? 

Gwn mai dilyth wirionedd yw 
Fod cariad Duw yn parhau byth. 

2 P’odd gall y Bugail mawr 

Annghofio ei anwyl ŵyn ! 

Pan ddaeth o’r nef i lawr 
I farw er eu mwyn: 

Gwn mai dilyth, &c. 

3 Os gad fy anwyl Dad 

Fi farw ar fy nhaith, 

Beth ddaw o’r arfaeth rad 
Yn nhragwyddoldeb maith ? 
Gwn mai dilyth, &c. 

4 A ddiffodd cariad rhad ? 

Ai ofer geiriau Duw ? 

A gollir rhinwedd gwaed 
Ac angeu Iesu gwiw ? 

Gwn mai dilyth, &c. 

5 A ro’ i ffarwel i dyst 

O gariad Crist a’i hedd, 

Gynt ga’s fy enaid trist, 

O fyn’d i’r nefol wledd ? 

Gwn mai dilyth, &c. 

6 Mi greda’ eto ’n hy’ 

Caf fyn’d i ben fy nhaith ; 

Fy nhawel artre’ fry 

O’m poen a’m llafur waith : 
Gwn mai dilyth, &c. 

7 Er Satan, byd, a chnawd, 

A’m holl elynion cas, 

Fe ddygir f’ enaid tlawd, 

O’i holl gadwynau ’maes ; 

Gwn mai dilyth, &c. 


HYMN XLI. 

Pererindod y Cristion. 

'T'RAFAELWYR ym i’r Ganaan 
1 glyd, 

Llesg bererinion yn y byd ; 

Ni glywsom lais yn gwawdd i’r nef, 
I gael teyrnasu gydag Ef. 

2 Yiro mae ’n Iesu ni a’n Tad, 

A’n brodyrgwiw bwrcasodd gwaed; 
Mae ’n henwau newydd yno oll 
Àr fynwes Crist, nid awn ar goll. 



32 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN I 


ALELUIA. 


33 


3 Mae yno fôr o waed yr Oen 

Yn llwyr amgylchu gorsedd Iôn ; 
Mae cariad o lawenydd pur 
Yno fel afon grisial clir. 

4 Pa beth all mwyach ddwyn ein 

bryd, 

Na ’n denu i aros yn y byd ? 

Ein hiraeth ni a’n syched yw 
Gael myn’d i’r lan at deulu Duw. 

5 Ar wagedd brau pa’m rho’wn ein 

bryd ? 

Sy ’n erchyll dwyllo plant y byd ! 
Dilynwn ôl y praidd yn dỳn, 

Nes dringo fry i Seion fryn. 

6 ’R hyd anial ífordd ni awn yn mlaen, 
O’r dywyll Aipht i’r Ganaan lân ; 
Er rhwystrau mawr cawn fyn’d yn 

wir 

Ar fyr feddianu ’r hyfryd dir. 

7 Gwnawd ffordd i’r nef gan Iesu cu ; 
’N awr gwel’d yr ym ein cartre’ 

fry, 

A’r anwyl Oen a’i ddwylo ’n waed, 
Yn dangos lle yn nhŷ ein Tad. 

8 Yn mhlith y gwych fendigaid lu 
Fu ’n ymladd â gelynion hy’, 

Aeth eto ’mlaen er gwaetha’ llid, 
Yn moli ’n awr mewn nefol fyd. 

9 Yn gorphwys fry heb friw na phoen, 
Ar feingciau oddeutu maingc yr 

Oen, 

Mae llwybrau ’r rhai ’n i’w gwel’d 
o hyd 

Nes d’od o fewn i’r nefol fyd. 

ioYmdrechu wnawn trwy nerth ein 
Duw 

Nes cael y wisg a’r goron wiw, 

O law ’n gelynion fyn’d yn rhydd, 
A chael yr uchel gamp a’r dydd. 

II Rhedwn ar frys, mawryw yfraint, 
Y nef yw diwedd gyrfa ’r saint; 

Er maint yw ’r llid, par’toed ein 

Yn mynwes Naf o fewn i’r ne’. 


HYMN XLII. 

Gorfoledd yn nghariad Duw. 

"YT" N mynwes glyd yr anwyl Oen 
Heb friw na phoen ’r wy ’n 
llechu, 


Ac oddî fewn ei glwyfau cu 
Mae f’ enaid i ’n cartrefu. 

2 Nid llygad wêl, na chlust a glyw, 

Nac un dyn byw ddychymyg, 

Y tawel hedd roiff Duw bob dydd 
I’r rhai sydd ddewisedig. 

3 Er bod yn hir mewn anial fan 

Yn ’mofyn am orphwysfa, 

O’r diwedd de’s (O ryfedd fraint!) 
I’r man mae ’r saint yn gwledda. 

4 Wrth linyn rhad fe ddaeth i’m rhan, 

Y lle a’r man hyfryda’; 

Mewn brasder bro, ’mhlith cwmni 
bra’ 

Sy ’n canu Aleluia. 

5 Nid rhyfedd yw bod seintiau gwiw 

Yn moli Duw a’i ganmol; 
Afonydd hael o’r nefol hedd 
Sydd im’ yn wledd wastadol, 

6 Mi wn pe cawn dafodau hy’, 

Angylion fry sy ’n canu, 

Mi rown y rhai ’n i gyd o’r bron 
I ganmol graslon Iesu. 

7 Mi wn y dwg fì i deyrnas ne’, 

Orphenu ’m pererindod; 

Ac yno byth, mewn tawel fan, 

Caf eistedd dan ei gysgod. 

8 Caf fwyta ffrwythau prenau plan 

Ar hyd glan afon bywyd, 
Tragwyddol Sabboth gyda ’r Oen 
Heb friw, na phoen, na gofid. 

HYMN XLIII. 

Am ddyoddefaint Críst. 

O DEFFRO, tro, fy enaid trist, 
Gwel ’ffernol griw, oddeutu’th 
Grist, 

Am ladd dy Brynwr pur: 

Yn ’mofyn gang o dystion gau, 

I Pilat i’w gondemnio ’n glau ; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

2 Gan bwys y gwaith, ’Fe chwysai ’r 
gwaed, 

Yn llif didrai, o’i ben i’w draed; 

A hyn dros oriau hir; 

Fe yfai ’n rhwydd, o’i gariad rhad, 
Y cwpan du, o law ei Dad ; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 


3 Y Ceidwad cu, ei gondemnio ga’s ; 

5 Ond llofrudd mawr a ddaeth i maes 

A geirwon hoelion dur : 

O dan y pwys, er maint y poen, 
Dystewi wnai fel addfwyn Oen ; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

4 Gelynion llym a godai eu llef,— 

“ Croeshoelia, O ! croeshoelia Ef, 
Ni haeddai fyw yn hir: ” 

Yn mhlith y llu, awd âg E ’n llyn, 

I farw fry i Galfaria fryn ; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

e Rhow'd mantell goch am dan yr 
Oen: 

Gan ddrain, ei ben ddyoddefai 
boen ; 

’N awr wele ’r Brenin pur : 
Fflangellwyd Ef nes oedd E’n waed, 
A chwysau du, o’i ben i’w draed; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

6 Ca’dd gario ’r groes i ben y bryn, 
Nes llethu ’n llwyr fy Iesu ’n llyn, 

Gan wawdio ’m Prynwr pur : 

A d’weyd,—Ai dyma Israel Sanct ? 
Ei waed boed arnom ni a’n plant: 
O f’ enaid, cofia ei gur ! 

7 Y ddaear fud, ro'i ei meirw ’n fyw, 
A’r creigydd fry a holltai ’n friw, 

Wrth edrych ar fath gur; 

Yr haul a ’mguddiai wrth y loes, 

Yr lloer a’r ser ai ’n dywyll nos ; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

8 Trywanwyd, do, fy Mhrynwr rhad, 
Nes daeth o’i galon ddw’r a gwaed 

Yn ffrwd fel afon bur: 

Oedd ar y llawr i’w wel’d yn llyn, 
Yn frwd ar ben Calfaria fryn; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

9 Mi glywa’ ei lef, pan chwerwa ’r 

loes, 

A’i irad gri Ef ar y groes, 

Am faddeu i mi ’n wir ; 

Ei weddi ai troswyf uwch y nen, 

A mi ’n ei hoelio ar y pren; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

10 Dros f’ enaid i bu ’r addfwyn Oen, 
Fel hyn yn dyodde’ dirfawr boen, 

I’m gwneud yn rhydd yn wir; 

’R oedd yn ei fryd orphenu ’r 
gwaith 

O eitha’ tragwyddoldeb maith; 

O f’ enaid, cofia ei gur ! 

C 


HYMN XLIV. 

Ymddyddan â Duw ar haner nos. 
Salm lxiii. 6. 

Q IESU ’r Bugail da, 

Fu ’n dyodde’ ar y groes, 

Fy enaid brefu wna 
Am danat haner nos ; 

Fy nghalon friw, yn ddeffro ca’, 

I ’mddyddan â f’ Anwylyd gwiw. 

2 Tyr’d, arwain fi ’n y blaen, 

Nes myn’d i ben fy nhaith ; 

Er dyfroedd mawr a thân, 

Nertha fi orphenu ’m gwaith ; 

Fy ffyddlon Ffrynd, moes im’ dy 
law, 

I’r Ganaan draw, gad i mi fyn’d.. 

3 F’ Anwylyd, gwel fy mod 

Oddiwrth fy nghartre ’n mhell, 
Hiraethu ’r wyf am dd’od 
O fewn i’r wlad sydd well; 

’R wy’ yma ’n byw mewn anial dir, 
A’r oriau ’n hir, heb wel’d fy Nuw. 

4 Ys truan wyf, pa fodd 

’R arosaf îs y nen ? 

F’ Anwylyd Iesu ffodd 
I mewn i’r nefoedd wen ; 

O d’wed pa bryd caf finau fod, 

Yn canu clod yn Seion glyd. 


HYMN XLV. 

Gorfoledd mewn cymundeh â Christ. 

M OLIANAF Iesu Grist, 

A alwodd ar fy ol, 

Sy ’n cuddio ’m henaid trist 
O fewn ei gynes gôl; 

O hyfryd fan, yn mreichiau ’r Oen, 
Heb friw na phoen, mae f’ enaid 
gwan. 

2 Yn awr, pleserau ’r byd 
Sydd ífiaidd beth, a ffol; 

Y golud sy’ ynddo ’gyd, 

Ni ’m denant ar eu hol; 

O hyfryd fan, &c. 

3 Trysorau ’r Aipht a’u bri, 

A golud India bell,— 

Cael hedd fy Iesu cu, 

I mi sydd lawer gwell; 

O hyfryd fan, &c. 


34 WILLIAM WILLIAMS 

4 Fe lecha ’m calon friw ; 

O fewn ei fynwes wen, 

Mae aswy law fy Nuw 
Dan fy mlinedig ben ; 

O hyfryd fan, &c. 

5 Fel pwysi o nefol fyrr, 

Mae ’n dofì ’m poen a’m loes, 

A rhwng fy mronau, yn wir, 

Mae ’n aros tros y nos ; 

6 Mi fyddaf yma byth, 

Er gwaethaf llid y ddraig; 

Can’s cadarn yw fy nyth, 

O fewn i’r oesoedd Graig; 

O hyfryd fan, &c. 


HYMN XLVI. 

Esa. xxxv. 8 : Yna y bydd Prif-ffordd. 

T ’R nefoedd fry ’r aeth iEsugwiw, 
Ynddo gobeithiodd Israel Duw; 
Ac fe balmantodd ífordd ddi-gryn 
O’r ddae’r i fyny ato ei hun. 

2 Y ífordd yr aeth prophwydi ’mlaen 
A’r mil myrddiynau fu ’n y tân; 
Swn torf aneirif eilwaith cawn 

Ni glywed arni ’n beraidd iawn. 

3 Ffordd sanctaidd bur, heb och na 

gwae, 

Nas teithia neb annuwiol rai; 
Gormesol ddyn ’r hyd hon ni ddaw, 
A llevy nis dring i’r nefoedd draw. 

4 Crediniol ryw a gafodd ras, 

O’r cystudd mawr i dd’od i maes, 
Yw ’r gwaredigion mwynion cu, 

Sy ’n ffoi ’r hyd ffordd Caersalem 
fry. 

5 Y pererinion glewion glân, 

Nis ofnant byth mo ddw’r na thân; 
Dyeithriaid ar y ddaear ddu, 

Sy ’n teithio tua ’r Ganaan fry. 

6 A phe ynfydion fyddent hwy, 

Ni chaent ddim cyfeiliorni mwy; 
Hwy aent yn mlaen trwy rin y 
gwaed, 

Nes d’od dan wlith i’r hyfryd wlad. 


, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


35 


Fy Nghrist yw ’rdrws i’r nefoedd 
draw, 

A’m Seren deg i’m harwain daw; 
Ysgol fy Nuw o’r ddae’r i’r nen, 

I ddringo o'r llawr tu fewn i’r llen. 


HYMN XLVII. 

Can. v. 8, 9, 10. 

C HWI ferched Salemdre’, 

Wrth rodio heolydd hon, 

A wel’soch chwi ’n un lle 

’R Hwn hoffa ’m henaid llon ? 

R’ wy ’n glaf am nyth, i mi gael 
byw, 

Dan aden wiw fy Mhrynwr byth. 

2 Os gwelwch f anwyl Grist, 
Mynegwch iddo ’n llwyr, 
Hiraetha ’m henaid trist 
Am dano foreu a hwyr; 

’R wy ’n glaf, &c. 

3 Efe yw ’m sicr ran, 

A’m cysur oll yn oll; 

Cryf Fugail f enaid gwan, 

Yn rhwystro i’m fyn’d ar goll; 
’R wy ’n glaf, &c. 

4 Mewn carchar o’wn yn brudd, 

Dan ddwylaw Satan.gas, 

Fe wnaeth y ffordd yn rhydd, 

Im’ gael diangfa maes; 

’R wy ’n glaf, &c. 

5 Daeth afon frwd o waed 
O galon f’ anwyl Frawd, 

Yn llifo lawr i’w draed, 

I olchi f’ enaid tlawd ; 

’R wy ’n glaf, &c. 

6 ’Nigoni wnaeth â gwledd 
O fanna pur y nen; 

Ce’s deimlo ei nefol hedd, 

Ac arno bwyso ’mhen; 

’R wy ’n glaf, &c. 

7 Mae ’n wridog oll a gwyn, 

Neb fel fy Iesu cu 
’D oes ar y ddaear hyn, 

Nac yn y nefoedd fry; 

’R wy ’n glaf, &c. 


8 Arweiniodd Ef fì ’mlaen 
Er mai ynfyd o'wn a ffol; 
Yn nghanol dw’r a thân, 

Fe ’m cym’rodd yn ei gôl; 
’R wy ’n glaf, &c. 

ç Dangosodd f’ anwyl Grist, 
Do’i â fì ’ben fy nhaith, 
O’m pererindod trist, 

I dragwyddoldeb maith; 
’R wy ’n glaf, &c. 


HYMN XLVIII. 

Rhyddid y Saint. 

Y N awr y gwn fod Iesu cu 
Yn Seion fry ’n teyrnasu; 
Mae ’n rhoddi im’ arwyddion braf 
O’r rhyddid gaf feddianu. 

2 Blwyddyn y carcharorion caeth 
O’r diwedd ddaeth i fyny; 

Nesau mae gwaredigaeth lawn 
I rai sy ’n cyfìawn gredu. 

3 Bron darfod y mae ’r Aiphtaidd nos, 
O’n poen a’n loes cawn orphwys ; 
Crist, colofn dân mewn anial dir, 
A’m dwg i’r wir Baradwys. 

4 Fy mhechod oll caf dan fy nhraed 
Trwy rinwedd gwaed yr Iesu ; 
Diystyrai ’n llwyr eu grym a’u llid, 
Ca’ i gwel’d hwy ’gyd yn trengu. 

5 Er gwaetha’ grym uffernol griw, 
Hyd byth mae Duw a’i gariad; 
Mae ’r Iesu ’m Pen yn gadarn 
Graig, 

Diddyma ’r ddraig a’i bwriad. 

6 Y cysur llon a’r gwynfyd llawn 
Gaiff rhai sy ’n cyflawn gredu, 
Sydd fwy nag all tafodau cu 
Angylion fry fynegu. 

7 Ysbryd fy Nuw o’m mewn a drig, 
’R wy ’n deml ddiddig iddo ; 

Fe ’m dysg yn rhad byth foreu a 
hwyr, 

Nes caffwy ’m llwyr sancteiddio. 

8 Am wybod mwy o’m Iesu hael 
Mae fy enaid gwael yn brefu ; 
Cyflawnder mawr ei gariad cu 
Wyf am gael ei feddianu. 


HYMN XLIX. 

Amynedd dan Ddyoddefiadau. 

f) GARCHARORION prudd, 
Dysgwyliwn dipyn bach, 
Nesau mae ’r dedwydd ddydd 
I’n gwneud ni oll yn iach; 

O’n poen a’n pla cawn fyn’d yn wir, 
I Salem dir, Aleluia. 

2 Er dilyn Iesu glân 

Mewn dyoddefiadau maith, 
Mewn dyfnder dw’r a thân, 

A dyrys anial daith; 

O’n poen, &c. 

3 Er yfed bustl cry’ 

O ddwylaw ’r anwyl Oen ; 

A’r afon ddwfn ddu, 

O gystudd, ing, a phoen; 

O’n poen, &c. 

4 Yn ddyfal ’drychwn draw 

Am waredigaeth lawn, 

Cawn fod i maes o law 
Yn ogoneddus iawn; 

O’n poen, &c. 

5 Er bod annuwiol fyd, 

Ellyllon uffern gas, 

Bob mynyd awr â’u bryd 
Am lwyr ddyfetha ’n gras; 

O’n poen a’npla cawn fyn’d yn wir, 
I Salem dir, Aleluia. 


HYMN L. 

I'w Chanu wrth Ymadaél. 


í WEL dy anwyl ŵyn yn ’madael; 
^ Bydd wrth raid i ni ’n blaid, 
Iesu, paid a’n gadael. 


2 Arwain ni trwy ’r anial drigfan ; 
N’ âd ni ’n ol, yn dy gôl 
Dwg ni i’r nefol Ganaan. 


3 Rhwyma ’r ddraig tra ni ’n di- 
hangyd, 

’Siga ei siol, tyn ei chol’, 

Rho iddi farwol ergyd. 


4 Rhag gelynion gwna ni ’n arfog, 
Oll yn un, yn gytun, 
Sanctaidd lu banerog. 


36 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN : 


5 N’ âd ni ’nabod dim na ’i garu, 7 

Tra fo ’m byw, ond y gwiw 
Groeshoeliedig Iesu. 

6 Os gelynion ddaw i’n denu, 

Gwna ni ’n ddwys, fwrw ’n pwys 8 
I orphwys ar yr Iesu. 

7 N’ âd i’r blaidd byth mo ’n gwas- 

garu, 

Bydd Di byth, yn ddi-lyth, 

Ben a Bugail ini. 

8 Dwg ni i’r Baradwys euraidd, 

’Fyw heb boen gyda ’r Oen, 

Fry yn Seion sanctaidd. 

9 Lle na’s torir byth mo ’r undeb ; 

Cartre’ bra’, byth heb bla, 

Dedwydd dragwyddoldeb! 

HYMN LI. 

Addewidion. Esa. ix. 6, 7, 8, 9. 


D AW amser braf, can’s gwawrio 3 
bron 

Mae haf-ddydd yr efengyl lon ; 

I’r ’nysoedd pell daw ’r trysor drud, ^ 
A’i swn â hyd eithafoedd 1 byd. 

2 Ceir gwel’d y blaidd a’r Oen yn 

nghyd, 5 

Y myn a’r llewpart o’r un fryd ; 

Y llo, y llew, a’r ’nifail bras, 

Mewn heddwch mawr, heb gwympo 
’maes. 6 


3 Bachgenyn bychan yn ei law 

A’u trin, a’u harwain yma a thraw; 
Llid yn y rhai ’n byth mwy ni bydd, 
Yr anian newydd garia ’r dydd. 

4 Y fuwch yn nghyd a’r arth a bawr, 
A’u llydnod fydd mewn heddwch 

mawr; 

Annghofìa ’r llew greulondeb cas, 
Fel ÿch ’fe boriff wellt y maes. 

5 Y plentyn sugno chwery ’n ffraeth 
Wrth dwll yr asp, heb ofni brath ; 
’R hwn a ddiddyfnwyd, heb ddim 

braw, 

Ar ffau y wiber rhydd ei law. 

6 Diniwaid fyddant o bob rhyw, 

Ar hyd holl fynydd sanctaidd Duw; 
Yn wirion iawn cyfnewid gras 
Y rhai fu gynt yn gyndyn cas. 


Gwybodaeth Iesu fydd yn ’stor, 

Fel dyfroedd mawr yn llanw ’r môr 
Daw De’ a Gogledd at yr Iôn, 

Holl bwrcas gwaed yr anwyl Oen. 

Llama fel hydd tros fryniau pell, 
Cyflawna ’r addewidion gwell; 

O galw d’ etholedig had 
I brofi rhagorfreintiau ’th waed. 

HYMN LII. 

I’w Chanu y Boreu. 

D EFFRO, f’ enaid, deffro ’n 
ufudd, 

C’od yn awr gyda ’r wawr, 

Seinia ganiad newydd. 

F’ enaid bach ga’s huno ’n gynes, 

Yn ddi-loes, tros y nos, 

Yn dy ddiddos fynwes. 

Dan dy aden dawel dyner, 

Ce’s heb wÿn, hyfryd hun : 
Buddiol fu ’m hesmwythder. 

Heddyw rho fy mhwys ar ddwyfron 
Iesu gwiw, ’m Tywysog yw, 

Rhag pob rhyw elynion. 

Hyfryd foreu, o gaethiwed, 

Wawria draw, maes o law, 

Iesu ddaw i ’ngwared. 

Uwch creaduriaid, Iesu, cadw 
F’ enaid llon, ar dy fron 
Dirion, nes fy marw. 

HYMN LIII. 

Hiraeth am Ymddatodiad. 

Phil. i. 23. 

O ARGLWYDD, bryd cai fyn’d 
o’m briw, 

Yn iach o’r byd ’r wy ’n awr yn byw ? 
Ei flino ca’s fy enaid cu, 

Dwg fi i’r lan at nefol lu. 
Dedwyddwch, gwn, ’does yma i’w 
gael, 

Ond cystudd, gwae, a phleser 
gwael; 

Am artre’ fry mae ’nghalon friw, 

Fy Mhriod byth yw ’r Iesu byw. 


ALELUIA. 


37 


3 Fy esgyrn swrth blinedig sy’ 

Am orphwys yn y ddaear ddu, 

Nes clywed bloedd Archangel mawr 

, Yn galw ’m llwch i’r lan o’r llawr. 

4 O Iesu pur, d’wed im’ ai pell 

Yw ’r ffordd i fyn’d i’r ddinas well ? 
Gelynion cas, a ddoent hwy ’m 
cwrdd, 

’N ol i mi ffòi o Fesech ffwrdd ? 

5 Dwg fi i’r lan, moes im’ dy law, 
Agored drws y nefoedd draw; 
Angylion fil groesawent fi 

I dawel fryn Caersalem fry. 

6 Fy nagrau sych, fy Iesu, ’ffwrdd, 

A thristwch cas byth mwy ni ’m 

cwrdd : 

Mewn nefoedd 1 glyd, heb arna ’i 
glwy’, 

Lle na’s ca’ i wel’d gelynion mwy. 

7 Yn gadarn byth y byddaf byw 
Yn golofn nâdd yn nhŷ fy Nuw: 

Ar Seion fryn, y lle heb frad, 

Yn nofio yn rhwydd mewn cariad 
rhad. 


HYMN LIV. 

Wrth fyn'd i Gysgu. 

O IESU ’m Ffrynd a’m Prynwr 
rhad; 

O’th galon wiw daeth môr o waed, 
I olchi ’m ffiaidd friw : 

Rho i mi nerth i wneud fy nyth, 
I’m henaid bach i ymguddio byth, 
O fewn dy glwyfau gwiw. 

2 Rho im’ orwedd yn dy gôl yn glyd, 
Yn barod fyn’d i’r nefol fyd, 

Os galw wna fy Nuw : 

O boed o’m cylch angylion hy’, 

I’m cadw ’n lân rhag uffern lu, 

Sy’ am ddrygu ’m henaid byw. 

3 Lletya heno, ’m Prynwr prudd, 
Rhwng fy nwy fron, nes gwawrio ’r 
dydd, 

Fel pwysi o nefol fyrr: 

Y boreu, cymer fi ’n dy law, 

Ni roddwn dro i’r Ganaan draw, 

I wel’d P’radwysaidd dir. 


HYMN LV. 

Am barhad mewn Gras. 

ELYNION creulon sy’ 

Yn dorf aneirif fawr, 

A’r rhai ’n mewn cynghrair cry’ 

I’m curo ’n lân i lawr ; 

Dal fi, fy Nuw, nes diengu i’r lan 
I’r hyfryd fan mae ’r saint yn byw. 

2 Caseion Iesu sydd 

Yn llwyr ddymuno cael 
Fy ngweled i ryw ddydd 
Yn syrthio yn llaw Saul: 

Dal fi, fy Nuw, &c. 

3 ’R annuwiol fyd, pe cai 

Fy ngweled ar y llawr, 

Gwn gorfoleddu wnai 

Ef yn fy nhristwch mawr: 

Dal fi, fy Nuw, &c. 

4 Mae ’nghalon inau ’n wan, 

Yn mron llewygu ’n wir, 

Wrth geisio d’od i’r lan 
O’r dyrys anial dir: 

Dal fi, fy Nuw, &c. 

5 Pechodau o bob lliw 

Sydd am fy nodi ’lawr ; 

A myrddiwn o bob rhyw 
O demtasiynau mawr; 

Dal fi, fy Nuw, &c. 

6 Planhigyn wyf mewn gras 

Yn ngardd fy anwyl Dad; 

N’ âd i’m gelynion cas 
I’m cael i dan eu traed: 

Dal fi, fy Nuw, &c. 

7 O dwg fi yn y blaen, 

Nes gorphen ar fy nhaith: 

Mi seiniaf i Ti gân 
Yn nhragwyddoldeb maith: 

Dal fi, fy Nuw, nes diengu i’r lan 
I’r hyfryd fan mae ’r saint yn byw. 


HYMN LVI. 

Ymestyn at y pethau o’r tu blaen. 

O IESU byw, Iachawdwr byd, 

Dwg fi yn glau i’th fynwes 

g!yd, 

’Gael prawf o’th gariad cu, 



38 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Sydd well na ’r gwin i’m henaid 
gwan, 

Am hyn ’r wy ’n daer am gael d’od 
dan 

Dy dirion aden Di. 

2 Dy gariad dwys yn f ’ enaid d’od, 
Ac ynddo fyth gad i mi fod, 

Yn nofio tua 'r ne’: 

Nes gado ’n deg yr anial dir, 

A landio o fewn i Salem bur; 

O’m gofid, och, a’m gwae. 

3 Rhyfeddol rin arfaethol ras, 

I’m Iesu mwyn fy nwyn i maes, 

O’r dwfn bydew prudd ; 

Dros f’ enaid bach dyoddefodd 
boen, 

Gan roddi iawn i’m hanwyl Iôn : 
Ce’s inau fyn’d yn rhydd. 

4 ’R wy ’n awr yn d’od o’r Aiphtaidd 

dir, 

Trwy fôr o waed fy Iesu ’n wir, 
Tua ’r etifeddiaeth wiw : 

Trafaelu wnes, trafaelu wnaf, 

Nes i’m gael nyth yn nghôl fy Naf, 
Tragwyddol i mi fyw. 

5 Wel, f ’ enaid, dos yn enw Duw, 
Gan sathru croes uffernol griw; 

Er maint eu llid a’u brad ; 

Ar fyr i’r llawr, mi gaf yn llu 
Bob gelyn cas sy ’m henaid cu, 
Trwy rinwedd gwych y gwaed. 

6 O wynfydedig, ddedwydd awr, 
Ddysglaerwen wir, O hyfryd wawr! 

Gaf esgyn uwch y nen : 
Gorphwysfa lân, tragwyddol wledd, 
Caf fi fwynhau mewn dinas hedd : 
Boed hyn ar frys, Amen. 


HYMN LVII. 

Creduyn erbyn Gobaith. Rhuf. iv. 18. 

A NTURIAF eto yn mlaen 

Tua ’r Baradwysaidd wlad; 
Pa’m digalona i ’n lân ? 

Mae ’n eiriol droswyf waed; 
Adnewyddaf nerth trwy rinwedd 
hwn ; 

Gorchfygaf, gwn, elynion gâd. 

2 Er ymladd lawer gwaith 
A llu o elynion llym, 


Hen Satan gyfrwys faith, 

Yn eitha’ ei rwysg a’i rym, 
Dysgwyliaf nerth o Seion draw, 

I maes o law daw cymhorth im’. 

3 Er i mi dreio yn hir 

Orchfygu pechod cas; 

Mi fyddaf marw yn wir, 

Yn lân cyn colli ’r maes; 

Mewn nefol fyd mae brodyr im’ 

A brofodd rym y gelyn cas. 

4 Er bod fy meiau yn fawr, 

Fe maddeu Iesu hael; 

P’le mae Manasse ’n awr, 

Mair Magdalen, a Saul ? 

Trwy waed yr Oen sy ’n eiriol fry, 
Mae hedd yn lli’ i bechadur gwael. 

5 Er ofni o’m henaid tlawd 

Ryfela âg angeu dewr; 

Ond yma ’n wylo cawd 
Yr Hezeciah fawr; 

Caf finau ras i fentro trwy 

Orchfygol glwy’ yr angeu glas. 

6 Er i mi amheu ’n lân 

Hael gariad Iesu cu, 

Bu Thomas o fy mlaen 
Yn ’r unrhyw bydew du; 

Rho ’m llaw yn ôl yr hoelion dur ; 
Bellach yn wir mi greda ’n hy’. 


HYMN LYIII. 

Hiraeth am Burdeb. 

G WEDDIO ’r wyf, och’neidio yn 
brudd, 

Rhyfela ’n deg am gael y dydd; 
Lleng sydd o fewn, llu sydd o faes, 
O ’ffernol griw am faeddu ’m gras. 

2 Pa bryd cai deimlo cariad rhad, 

I’m henaid gwan, a rhin y gwaed; 
I’m gwneud yn gryf yn erbyn grym 
Ac eitha’ llid gelynion llym ? 

3 Bryd cai ’m glanhau o’m pen i’m 
traed, 

Mewn grisial fôr o werthfawr waed ? 
Iacha fy mriwiau (dyfnion y’nt), 

A gefais yn Mharadwys gynt. 


ALELUIA. 


39 


4 Bryd ca’i ddinystrio ’r delwau ’n 

llawn, 

Sy’ am lechu dana’ i yn ddirgel 
iawn ? 

Llabyddio Agag yn ddi-barch, 

A Dagon gwympo o flaen yr arch ? 

5 F’ adnabod wyt ’n hir cyn bod byd, 
Praw’ ’nghalon a’m harenau i gyd ; 
Fy Mhriod mwyn, rho allu mawr 

I gludo yn lân fy meiau ’lawr. 

6 Rho win ac olew yn fy mriw, 

Gwisg fi yn deg â delw Duw ; 
Par’to fi i fyn’d i blith y llu 

Sy ’n ddysglaer yn y nefoedd fry. 

HYMN LIX. 

Erfyniadau ac achwynion Enaid 
Crediniol. 

O EN Duw, tragwyddol Fab y 
Tad, 

’R Hwn dd’ost o’r nef i golli ’th 
waed 

Dros bechaduriaid gwael eu rhyw, 
Oedd gwedi myn’d dan felldith 
Duw. 

2 Wyt yn tosturio wrth bob rhai 
Sy ’n d’od yn flin dan deimlo eu bai; 
Dan bwys f ’ aneirif feiau mawr, 

’R wy ’n llefain, Dduw, tosturia ’n 
awr. 

3 Cymhwysiad llawn o’th waed trwy 
fFydd 

A wnaiff fy enaid caeth yn rhydd; 
Golwg ar dy glwyfau trist 
A ladd fy mhechod, anwyl Grist. 

4 Mae ’nghalon gas i’n llawn o bla, 

Ac ynddi yn aros ’d oes dim da; 
Ond rhin dy waed, O anwyl Oen! 
All fy nglanhau a llaesu ’mhoen 

5 Mewn rhyfel blin ’r wyf nos a dydd, 
A’m henaid swrth mewn dalfa sydd; 
Dan law ’ngelynion lawer pryd, 
Heb ganfod help o du ’n y byd. 

6 Mae ’r nefoedd fry yn bres uwch- 
ben, 

Mae ’n fynych rhyngof a’m Duw 
len; 

A’m holl elynion yn ddi-ludd, 

Yn gwaeddi, De’wch, ni gawn y 
dydd. 


7 Ond O ! uffernol leisiau cas, 

Pa bryd y tewch ? pa le mae gras ? 
Pa le mae ’r Iesu, yr Hwn a fu 
Yn meddwi ’gleddyf â’ch gwaed 
chwi ? 

8 O anwyl Iesu, brysia, bydd 

Yn awr fel iwrch, neu lwdn hydd; 
O tyr’d ar frys, a chluda ’lawr 
Fy holl elynion, fach a mawr. 


HYMN LX. 

Hanes am ddaioni Duw i’r Credadyn. 

jDENDIGAID fyth fo enw Duw, 
’R Hwn wnaeth fy enaid marw 
’n fyw; 

Ac a’m cyfododd fel o’m bedd, 

I gael mwynhau ei ras a’i hedd. 

2 Pan ’r o’wn yn gorwedd yn fy 

ngwaed, 

Edrychodd Duw o’r nef yn rhad ; 

A d’wedodd, Yn dy waed byddfyw! 
Rho’f iddo glod, fy nyled yw. 

3 Pan ’r oedd euogrwydd heb ddim 

hedd, 

Yn mron a'm gwasgu yn îs na’r 
bedd, 

A’m holl bechodau ’n codi yn llu, 
Dadguddiodd Duw ei Fab i mi. 

4 Pan ’r o’wn yn nyffryn Achor brudd, 
Mewn ’storom fawr heb oleu’r dydd; 
Na dim cysuron o un man, 

Ce’s brofi ’n rhodd fod Duw o’m 
rhan. 

5 Pan ’r o’wn ar ben Gilboa fry, 

Yn ymladd â’r uffernol lu, 

Mewn gofid mawr, a chur a braw, 
Cynaliodd Duw fi â’i nerthol law. 

6 Pan ’r oedd gelynion fwy na rhif 
Yn curo arna’ i fel y llif; 

A finau i’w holl saethau yn nôd, ■ 
Cynaliodd Duw fi er ei glod. 

7 Pan ’r o’wn i mewn llifeiriant mawr, 
’Mron soddi ’n lân bob mynyd awr, 
Heb wel’d cynorthwy o un man, 
Rho’es Duw ei law i’m codi ’r lan. 


4 ° 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN LXI. 

Yr Ail Ran. 

’ D WY ’n awr yn teimlo ’r hedd- 
^ wch drud, 

Er gwaetha ’r cnawd, y ddraig a’r 
byd; 

’R wy ’n mynych brofì o’r hyfryd 
wledd, 

Sy’ gan y saint tu draw i’r bedd. 

2 ’R wy ’n profi ’mod i ’n myn’d 

mewn hwyl, 

Tua ’r man mâe ’r saint yn cadw 
gŵyl; 

Mae ar fy enaid syched mawr 
Am wledda gyda hwy bob awr. 

3 Mi wn yn awr, pwy bynag sy’ 

O’r bydol blant, a’r ’ffernol lu, 

Yn codi yn erbyn f ’ enaid gWan, 
Caf gario ’r dydd ; mae Duw o’m 

rhan. 

4 ’R wy ’n gwybod beth yw byw trwy 

ffydd, 

A rhodio yn nghariad Duw yn 
rhydd; 

Mi wn cai ’m dwyn o ras i ras, 

Nes myn’d yn lân o’r byd i maes. 

5 ’R wy ’n credu ’n awr cai ras i fyw, 
A gwneud pob peth er clod i’m 

Duw; 

A chwedi gorphen hyn o daith, 

Cai foli E’n nhragwyddoldeb maith. 

6 De’wch, greaduriaid o bob rhyw, 
Trwy ’r ddae’r a’r nef rho’wch glod 

i’m Duw, 

Can’s mewn cyfyngder bu im’ yn 
dda, 

Rho’f iddo glod, heb orphwysgwna’. 


HYMN LXII. 

Dymuniad y Saint. 

P E cawn adenydd boreu wawr, 
Ehedeg wnawn tros foroedd 
mawr 

Nes bawn yn ngolwg Seion wiw, 
Lle mae fy Mhriod inau ’n byw. 


2 Pe cawn ond teimlo ’r awel gref 
Aeth âg Elias gynt i’r nef, 

Gadawn yn ol fy ngwisg o gnawd, 
Ac Eliseus, f’ anwylaf frawd. 

3 Pe meddwn arch hen Noah ddewr, 
Nofio a wnawn ’r hyd diluw mawr; 
Tua phen Ararat, lle mae ’r fraint, 

Y mynydd sy ’n orphwysfa ’r saint. 

4 Y nos pe cawn i golofn dân, 

A niwl i’m ledio ’r dydd yn mlaen; 
O’r anialwch mawr mi ddown i 
maes, 

Nes landio trwy ’r Iorddonen las. 

5 Pe cawn, fel Iago, ysgol gref, 
Gyrhaeddai o’r ddae’r i entrych nef; 
Dringo a wnawn o’r byd i maes, 
Heb orphwys liw ar gareg las. 

6 Gwyn fyd gai rodio gyda Duw, 

Fel Enoch ffyddlon, tra f’wy’ byw; 
Ehedeg wnawn o’r byd i maes, 

Heb ofni briw yr angeu glas. 

7 Yn Peniel ’r wyt, fy enaid, clyw, 
Ymdrecha yn deg âg angel Duw, 
Pwy ŵyr nas caf cyn codi ’r wawr, 
Wir etifeddu ’r fendith fawr ! 

HYMN LXIII. 

Hiraeth am y Nefoedd. 

TYRAW ’r wlad, 

-L' O’r lle ’r wy ’n dysgwyl llwyr 
ryddhad, 

O law ’m gelynion mawr eu brad, 
Trwy rinwedd gwaed fy Iesu 
gwiw, 

’D oes gelyn mwy a ddaw i’r lan, 

I’r hyfryd fan, ar fyr cai fyw. 

Y llen 

Sydd rhyngwy ’n awr a’r nefoedd 
wen, 

A rwyga ’Nuw o’r ddae’r i’r nen ; 
I’r wlad uwchben fe ’m harwain 
Ef, 

Gaf ddringo i’m gorphwysfa braf, 
Sy ’n mynwes Naf o fewn i’r nef. 

A byw 

Gai ’n dawel fry, heb boen na briw, 
A’m cynes nyth yn nghôl fy Nuw, 
Lle mae pob rhyw ddyddanwch 
llawn ; 


ALELUIA. 41 


Yn rhydd i’r llwch mi ro’wn fy 
nghnawd, 

Fyn’d at fy Mrawd yn awr pe cawn. 

4 Môr fawr 

Yw ’r syched sy’ ar fy enaid ’n awr 
Am wel’d dy wedd, O hyfryd wawr, 
Boreuddydd tragwyddoldeb pur! 
’Madawn yn rhydd â char a ffrynd, 

I mi gael myn’d i’r nefol dir. 

5 Bob pryd, 

Ffarwel i ti, ddaearol fyd, 

’D oes yma i gael ond gwae i gyd ; 
Mae ’m trysor drud mewn dinas 
draw; 

Fy nghalon. fach sydd gyda ’m 
Brawd, 

Lle bydd fy nghnawd i maes o law. 

HYMN LXIV. 

1 Cor. i. 30. 

Sancteiddrwydd im’ yw ’r Oen di-nam, 
’Nghyfiawnder a’m doethineb ; 

Fy mhrynedig-aeth o bob pla, 

Fy Nuw i dragwyddoldeb. 

CRIST, DOETHINEB Y SAINT. 

LTE ’m gwnaeth yn ddoeth wel’d 
1 fy hun yn ddall, 

Yn fab i’r fall wenwynig; 

Ac wedi rhoddi f ’ hun o’m bodd 
I gyflwr oedd ddamnedig. 

2 Yn ddoeth i ’nabod Iesu Grist, 

Yn Ffrynd i drist eneidiau ; 

Ac iddo roddi ’waed yn llif 
Tros fy aneirif feiau. 

3 Ce’s wel’d mai ’Fe yw ’m Brenin 

bra’, 

Fy Mhrophwyd a’m Hoffeiriad; 

Fy Nerth, a ’Nhrysor mawr, a 
’Nhwr, 

F’ Eiriolwr a fy Ngheidwad. 

4 Fy nghyfaill byth, a’m ffyddlon 

Frawd, 

Mae f ’ enaid tlawd yn garu ; 

Sy ’n ’nghofio i ’n awr o ganol ne’, 

Y man mae E ’n teyrnasu. ( 

5 Dysgodd fi ’deithio ’r llwybr bra’ 

Sy ’n myn’d tua thragwyddoldeb; 
Tros fryniau mawr ac anial dir, 

On’d dyma wir ddoethineb ? 

6 Fel niwl a thân, bob nos a dydd, ; 

Fy arwain bydd ei hunan ; 


Trwy ’r ’nialwch mawr dwg fi ’n ei 
gôl 

’Mewn i’r ddymunol Ganaan. 

7 ’Fe ’m dysg, ’Fe ’m cyfarwydda 

trwy 

Bob rhwystrau wy ’n gyfarfod ; 
Rhag cyfeiliorni yma a thraw, 

’Chai fyn’d o law fy Mhriod. 

8 Fe ’m gwna mor ddoeth nes drysu’r 

fa.ll, 

Yn ei chyfrwysgall ddichell; 
Dadrys ei rhwydau o bob rhyw, 
Can’s Iesu yw fy Nghyfaill. 

9 Eneinia fi eto i wel’d yn glir, 

Rho im’ fôr o wir ddoethineb; 
I’m gywir deithio ’r llwybr bra’ 

Sy ’n myn’d i dragwyddoldeb. 


CRIST YN GYFIAWNDER. 

Euogrwydd pechod oedd yn bwn, 
A mi dan hwn yn trengu ; 

Duw a’m rhyddhaodd; pwy ’m 
damnia mwy ? 

I’r Iesu ’r wy’ yn credu. 

Pur waed ei galon ddaeth yn llif 
Tros fy aneirif feiau; 

I’m cànu ’n wyn fel llian main; 
Oddiwrth bob staen a brychau. 

Fe ddofodd llid cyfiawnder llym, 
’Does ganddo ddim i’wwneuthur; 
Mae ’r gwaed yn gwaeddi hedd, 
yn daer, 

Trwy ’r nef a’r ddae’r yn eglur. 

Niall Satan, deddf, na gweddill bai, 
I ddamnio rhai crediniol: 

Mae gwaed yr Oen âg uchel lef 
O fewn i’r nef yn eiriol. 

Mi wna ’m gorphwysfa dawel byth, 
Iesu, ’n dy ddilyth glwyfau ; 
Bellach fy ngobaith fydd, a’m ple 
’Th fod yn fy lle yn dyodde’. 

Ti yw ’r Meddyg mawr a’r Ffynon 
braf 

I bechod ac aflendid ; 

Golch fi o’m beiau, fawr a mân, 

Fel byddwy ’n lân a hyfryd. 

O golch fi beunydd, golch fi ’n lân, 
Golch fi yn gyfan, Arglwydd ; 


42 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


43 


Fy nwylaw a’m calon, pen a’m 
traed, 

Golch íì â’th waed yn ebrwydd. 
CRIST YN SANCTEIDDRWYDD. 
Paham y digalona ’i mwy, 

Caiff bechod glwy’ yn ebrwydd; 
Er maint ei lid, er dued lliw, 

Fy Iesu yw ’m sancteiddrwydd. 

2 Bedyddia fi â’r Ysbryd Glân, 

Fel tân pwerus nerthol; 

Caiff ysbryd barn, a llosgfa fod 
Ar bechod yn wastadol. 

3 Caf ganddo ddw’r, fy enaid cred, 

Dyr syched yn dragwyddol; 

O’m croth i’r lan, daw ffrwd ddi- 
drai, 

I’m dwfrhau ’n wastadol. 

4 Nes i fy mhechod gael ei ladd, 

O radd i radd nes gorphen 
Fy llygredigaeth o bob rhyw, 

Can’s Iesu yw fy Nghapten. 

5 Fe duedda ’meddwl i bob cam, 

I frefu am fath burdeb, 

Ag a feddiana ’r seintiau bra’ 

Sydd draw yn nhragwyddoldeb. 

6 Teyrnasa, O Dduw, a bwrw i maes 

D’ elynion cas gwrthwyneb ; 

Ar f’enaid llesg rho ’th ddelw’n 
llawn, 

Nes d’od i gyflawn burdeb. 

7 Gwasgara weddill pechod cas, 

Sêl fi â’th ras yn drigfan; 

Yn berffaith hardd, yn demí wiw, 
Adeilad Duw ei hunan. 

CRIST YN BRYNEDIGAETH. 

O Iesu, fy Ngwaredwr llawn, 

Fy Iawn a’m Prynedigaeth ! 
Trwy ’th angeu Di fy ngwared ca’ 
O uffern a marwolaeth. 

2 Fe ’m dwg i maes o’m gwae a’m 

gwŷn, 

Fy llafur blin a’m lludded ; 

I’r tawel fan, i’w cwmni hwy 
Sy’ heb newyn mwy na syched. 

3 Ar ochor f’ enaid tlawd fe fydd, 

Ar foreu dydd marwolaeth ; 

Yn wyneb angeu caf wneud ple, 
Gan waeddi iechydwriaeth. 


4 Fe rwyma ’r ddraig, hen Satan syn 

Tr’ wy’ inau yn diengu, 

I’r ddinas fry, i blith y saint, 

Cai ’r nefol fraint feddianu. 

5 O fewn i’r wlad tu draw i’r bedd 

Caf weled gwedd ei wyneb; 

Ac yn ei fynwes llechu ca’ 

Hyd eitha’ tragwyddoldeb. 

6 Fe gasgla ’m llwch o’r bedd i’r lan 

Yn gyfan ac yn gryno ; 

Caf gorff fel fy Anwylyd gwiw, 

O hyfryd liw ’n dysgleirio. 

HYMN LXV. 

Salrn GTiii. i, 2. 

C LODFORWCH bawb ein Har- 

GLWYDD DDUW, 

Doed dynolryw i’w ganmol; 

Ei hedd, fel afon fawr ddi-drai, 
Gaiff ddyfrhau ei bobol. 

2 Uwch nefol len mae tanllyd lu 
Yn ei foli yn dragywydd ; 

Nef, daear, dw’r, pob creadur byw, 
All dd’weyd mai da yw ’r Ar- 
glwydd. 

3 Ei air a’i amod cadw wna, 

Byth y parha ’i ffyddlondeb ; 

Nes dwyn ei braidd o’u poen a’u pla, 
I hyfryd dragwyddoldeb. 

4 Ni aîtra ddim er gweled bai 
O fewn i’w rai anwyla’ ; 

Byth cofia waed Tywysog nen, 

A’i boen ar ben Calfaria. 

5 Pan ballo ffafr pawb a’u hedd, 

Duw, o’i drugaredd odiaeth, 

Yn Dad, yn Frawd, yn Ffrynd a fydd 
Ar gyfyng ddydd marwolaeth. 

6 Y gwaredigion ga’s rhyddhau, 

O’u carchar a’u cadwynau ; 
Dadseinient gân trwy ’r nef a’r 
llawr, 

Am ei fawr ryfeddodau. 

7 Rhai fel yn feirw fu yn hir, 

Mewn tywyll dir yn trigo, 


Yn gruddfan dro, heb lewyrch gras, 
I dd’od i maes oddi yno. 

8 Mewn pydew dwfn du hwy gaed, 
Yn rhwym eu traed a’u dwylaw; 
Dan bwer Satan foreu a hwyr, 

Nes cael eu llwyr anrheithiaw. 

g Fel cadarn wedi yfed gwin, 

Yn ngwasg ei glun a’i gleddau, 
Daeth tirion Frenin nef o’i b’las, 

I rwygo teyrnas angeu. 

io Trodd Iesu ’maes yr arfog, cry’, 
O’r neuadd bu ’n lleyta ; 

Y carcharorion ddaeth o’u pla, 

O! canent Aleluia. 


ADNODAU 3, 4, 5, 6, 7. 

Y rhai a gasglodd Duw yn nghyd, 
O eitha ’r byd a’i gyrau, 

O dir y dwyrain, mewn mawr hedd, 
Gorllewin, gogledd, dehau; 

2 Rhai o bob man, rhai o bob iaith, 

Cenhedloedd maith ac achau ; 

Yn ddoeth, yn ffol, fe ’u dygodd 
Duw 

’Nghyd o bob rhyw gyflyrau. 

3 Trwy yr anialwch, wyrdraws hynt, 

Y buont gynt yn crwydro; 

Allan o’r ffordd, heb dref na llan, 
Lle caent hwy fan i drigo. 

4 Digysur iawn, flynyddau hir, 

Mewn crasdir annghynefin; 

Bob pryd mewn ofn mawr a braw, 
Rhag cwympo ’n llaw y gelyn. 

5 Yn ’mofyn am yr hyfryd wlad, 

Tir Gilead, yr hen Eden; 

A’u tyb o hyd eu bod gerllaw 
I’r ochr draw ’r Iorddonen. 

6 Mewn ofn mawr, dan Sinai lym, 

Dymhestlog, heb ddim heddwch; 
Tarth, tân, a mwg, echrydus bla, 
Sain udgorn a thywyllwch. 

7 Mewn newyn mawr a syched tyn, 

A’u henaid yn llewygu ; 

Oll i anobaith yn mron myn’d, 

Heb ganddynt ffrynd i’w helpu. 

8 Yn yfed dyfroedd llwyd o’r llyn, 

Yn ngwresog ddyffryn Bacca; 


Yn gorfod yfed, nid o’u bodd, 

O chwerwon ddyfroedd Mara. 

9 Gwaeddasant ar yr Arglwydd nef, 

Yn eu cyfyngder enbyd, 

Am gael eu dwyn, cyn dyddiau hir, 
I mewn i dir ’r addewid. 

10 Yna eu gwared hwynt a wnaeth 

O’u holl orthrym-gaeth foddion; 
’R hyd yr iawn ffordd fe ’u dwg 
mewn hedd, 

I dref gyfanedd dirion. 

11 Gostegodd d’ranau Sinai draw, 

Yr ysbryd braw a’r ofnau ; 

Daeth â hwy i Seion deg i fyw, 

At Iesu gwiw a’i glwyfau. 

12 Iorddonen wyllt fe drodd yn ol, 

Gwnai ’i gro fel doldir Canaan ; 
Nes daeth pob gwan, a llesg, a 
llaith, 

Trwy’r dyfroedd maith ei hunan. 

13 Eu poen a’u gwae yn felustrodd, 

Oedd megys dyfroedd Mara; 

’N awr bwyta y maent bob boreu 
a nawn, 

O sypiau ’r grawn a’r manna. 


HYMN LXVI. 

Dad. xvi. 11, 16, 19, 20, 22, 23, &c. 
OD, f ’ enaid gwan, yn fuan gwel 
Y wlad sy’n llifo o laeth a mel; 
Gorphwysa y rhai a ddaeth trwy ras 
O gystudd mawr y byd i maes. 

2 Caersalem newydd, dinas Ner, 
Bar’towd i’r saint uwchlaw y ser; 
Adeilad pur o aur di-goll, 

Fel gwydr gloew ’n ddysglaer oll. 

3 Ei theg rodfeydd a’iph’lasau fry, 
A’i thyrau sound yn hyfryd sy’; 

Pob rhan o honi cyflawn yw 

O sanctaidd bresenoldeb Duw. 

4 Ei huchel furiau wnawd i gyd 
O feini Jaspis, hardd a drud ; 

A deuddeg syífaen iddi cawn, 

A’r rhai’n o geryg gwerthfawr iawn. 

5 Ei phyrth o berl, O ryfedd waith ! 
Aur yn palmantu ei heolydd maith; 
Ei llawr hi, gwydr gloew yw, 

Yn ddysglaer lân o hyfryd liw. 


-44 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


6 ’D oes iddi deml o un rhyw, Y dyrfa fawr fu gynt ar goll, 

Can’s Duw a’r Oen ei theml yw; Yn awr yn gorfoleddu oll. 

Yma y saint yn eglur sydd 

Yn gwel’d ei wyneb nos a dydd. 2 Mae yno hen brophwydi hy’ 

Gynt wedi dringo i’r nefoedd fry ; 

7 Haul, lloer, a ser yma nis cawn, Yn hardd eu lliw mewn gynau llaes, 

Gogoniant Duw sydd ynddi ’n Yn ddysglaer fel y gwydr glas, 

llawn; _ 

Yr Oen fu â’i waed yn lli’ i’r llawr, 3 ’R hen wyliedyddion yno y’nt, 

Sydd yn dysgleirio ’r ddinas fawr. ’Nghyd a’r offeiriaid sanctaiddgynt; 

Y patriarchiaid oll i gyd, 

8 Y gwaredigion oll o’u bron Fu ’n bererinion yn y byd. 

Sy ’n rhodio yn ngoleuni hon ; 

T’wysogion a breninoedd byd 4 Rhai gwaredigol Israel sy’, 

Ddwg eu hanrhydedd iddi ’gyd. O bob rhyw lwyth yn moli fry; 

Caethion o’r Aipht, o Babel fawr, 

•9 Ei phyrth ni cheuir ddim y dydd, Ac o Assyria sy’ yno ’n awr. 

Can’s tywyll nos yno ni bydd; 

A dygir iddi ’mewn o hyd 5 P°b un â’i goron ar ei ben, 

Ogoniant holl genhedloedd byd. Yn ddysglaer yn y nefoedd wen; 

Mewn gynau gwyn, hardd iawn eu 
gwaith, 

HYMN LXVII, Bar’towd er tragwyddoldeb maith. 


Yr Ail Ran. 

\ 7 ’NO y mae fy Mrenin mawr 
4 Yn edrych rhwng y ser i lan 
Yn awr yn gwel’d fy enaid gwan; 
Yn teithio o’r anial fyd i’r lan. 

2 Mi wela’ draw fy anwyl Dad, 

Y nef sy ’n fflamio dan ei draed; 

Ar orsedd wen, ofnadwy ’n wir, 

Yn nghanol y goleuni pur. 

3 Mae myrdd o angylion yn ei wydd, 
Ag enaid rhydd yn moli ’n rhwydd; 
Seraphaidd a cherubaidd lu 

Sy’n seinio ’n braf yn y nefoedd fry. 

4 Mewn gwisg i’w draed, a gwregys 

aur, 

Fy Mhrynwr cadarn yno cair; 

Ger bron ei Dad yn cofio am loes 

Y goron ddrain ac angeu ’r groes. 

5 Teyrnasu mae fy Rhosyn per 

Yn mhlith y saint uwchlaw y ser ; 
Mewn cariad, hedd, a gras di-drai, 
Yn eiriol dros ei anwyl rai. 

HYMN LXVIII. 

Y Drydedd Ran. 



6 Dyma werth gwaed yr Iesu gwiw, 
Breninoedd ac offeiriaid Duw; 
Blaen-ffrwyth o’r dyrfa ddaw trwy 
ras, 

O gystudd mawr y byd i maes. 


HYMN LXIX. 

Y Bedwaredd Ran. 

Y NO mae ’r Apostolion mawr, 

A’u gwisgoedd llaes hyd at y 
llawr; 

Yn canu yn beraidd i Fab Mair, 
Am dyrfa gredodd yn eu gair. 

2 Myrddiynau o ferthyron hy’ 

A wnawd trwy dân yn ulw du ; 
Ysgubion byd ddyoddefodd boen 
Tros air eu Duw ac Efengyl Iôn. 

3 Rhai ni ’s derbyniodd ddelw a nôd, 
Nac enw ’r bwystfil mawr erioed : 
Ond rhoddi eu bywydau i lawr, 

Yn lle addoli ’r butain fawr. 

4 Mae wedi landio yno ’n awr, 

Rai fu o flaen breninoedd mawr; 
Heb ofni ’r cleddau llym na ’r tân, 
Yn pledio tros Efengyl lân. 

5 Babanod bychain yno sy’ 

Fu' feirw ’n ddystaw yn y bru; 


ALELUIA. 


45 - 


A rhai ddyfethodd cleddau glas 
Yn newydd dd’od o’r groth i maes. 

6 O flaen y faingc mae tyrfa faith 
O bob rhyw bobloedd, llwyth, ac 
iaith, 

Yn awr yn cael, heb boen na briw, 
Wyneb yn wyneb weled Duw. 


HYMN LXX. 

Y Bumed Ran. 


W E hi 1 dyma 


hwy, ’r gadwedig 


A gadwodd ar y llwybr cul ; 

Trwy fôr o waed, trwy ’storm o wynt 
Y buont hwy yn teithio gynt. 


2 Hwynt-hwy ga’s heddwch gan y 
Tad, 

Hwynt-hwy a gànwyd yn y gwaed ; 
Hwynt-hwy yw ’r llu sy’ oddeutu ’r 
faingc, 

Yn canu r waredigol gaingc. 


3 Eu dagrau oll a sychwyd ífwrdd, 
Galar a thristwch byth nis cwrdd ; 
Ni ddaw marwolaeth mwy naphoen 
I ŵydd y croeshoeliedig Oen. 


4 Priod-ferch Iesu yw y rhai ’n, 
A wisgwyd oll â llian main; 

Yn edrych ar ei wedd bob awr, 
Yn nghanol y gogoniant mawr. 


5 Coronau ar eu penau gair, 

Ac yn eu dwylaw d’lynau aur ; 
Yn canu Aleluia ’n hy’ 

Nes dadsain yr holl nefoedd fry. 


6 Gwyn fyd f’ai ’mhlith y miloedd 
myrdd 

Sy ’n awr yn gwisgo y palmwydd 
gwyrdd ; 

O Arglwydd da, dywed a gai 
I fod yn un o’r dysglaer rai ? 


HYMN LXXI. 

Am ddyoddefaint Crist. 

F Y enaid, mae am ganu mawl 

Am roi im’ hawl o’r nefoedd 
fry; 


Trwy chwys a gwaed yr addfwyn 
Oen, 

A’i ddirfawr boen ar Galfari. 

2 Yno y bu afonydd mawr 

O waed i’r llawr yn d’od yn lli’; 
I’m dwyn i’r nef o’r ’ffernol nyth, 

Mi gofiaf byth am Galfari. 

3 Mi gofia’ ei gri Ef ar y groes, 

Yn eiriol dros ei ddefaid rhi’: 

Gan ’bledio â’i Dad am faddeu eu 
bai, 

Byth cofio wna’ i am Galfari. 

4 Gwirion a llonydd fel yr oen 

Dyoddefaí boen ein beiau ni; 

Yn fodlon yn ei chwys a’i wae ; 
Byth cöfio wna’ i am Galfari. 

5 ’N ol aros oriau ar y pren, 

’Fe grymai ’ben tua’r ddaear ddu;. 
Gorphenwyd iechydwriaeth, do, 
Boed hyn mewn co’ am Galfari. 

6 Yno bu farw f ’ anwyl Ffrynd, 

I mi gael myn’d i’r nefoedd fry ; 
Pan b’wy’ yn mhlith angylaidd rai, 
Byth cofio wna’ i am Galfari. 

7 Trywanwyd ÿno waewffon 

Mewn tan ei fron, er maint ei fri;. 
Daeth dw’r a gwaed i’r llawr yn 
llyn, 

Byth cofiaf ben bryn Calfari. 

8 Pryd hyny clow’d ar uffern drist, 

Trwy allu Crist ein Prynwr ni; 
Agoriad hon sydd uwch y nen ; 

Mi gofia’ am ben bryn Calfari. 


HYMN LXXII. 

Cwestiynau. 

T~\’WED a gaf fiwel’d dysgleirdeb- 
■L' D’ wyneb bra’, Iesu da, 

Draw yn nhragwyddoldeb ? 

2 D’wed i mi, a gai deyrnasu 

’Draw i’r bedd, byth mewn hedd,. 
Gyda ’m hanwyl Iesu ? 

3 D’wed agai y gwyrddlas balmwydd 

Coron wen, ar fy mhen, 

I’w gwisgo yn dragywydd ? 



ALELUIA. 


47 


46 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 A ga’ i fŷn’d heibio uffern danllyd, 

Yn dy law, heb ddim braw, 
Mewn i dir y bywyd ? 

5 Os ca ’i bythol wel’d dy wyneb 

Dysglaer hardd, fy enaid chwardd, 
Draw yn nhragwyddoldeb. 

6 Hiraeth sy’ ar fy nghalon dyner, 

Wel’d y dydd, fyn’d yn rhydd, 
Maes o’m poen a’m blinder. 

7 Gwynfyd a f’ai heddyw ’n canu 

’Mhlith y llu, sanctaidd fry, 
Sydd wedi gorchfygu. 


HYMN LXXIII. 

Gobeithio yn erbyn Gobaith. 

DAHAM yr ofna ’m henaid cu 
I landio i’r hafan hyfryd fry ? 
On’d oes mil myrdd heb aeth na 
braw, 

O frodyr yn fy nghroeso i draw ? 

2 Ac oni chaf fi fod yn mhlith 

Y ffryns a gâr fy nghalon byth ? 
Gwyryfon pur, cywir i’r Iôn, 
Cariadau ’r croeshoeliedig Oen. 

3 Os fi bechadur gaiff fyn’d fry, 

Yn iach o’m briw i blith y llu 

Sy’ a’u gwisgoedd hardd fel eira 

§ w y n ' r „ . r 

Yn canu fry ar Seion fryn, 

4 Fy llais a glywir uwch y llen 
Yn dadsain yr holl nefoedd wèn, 

Yn mhlith y dorf bwrcasodd gwaed, 
Ag enaid rhydd yn gwaeddi—Rhad. 

5 Wrth feddwl am yr hyfryd fraint 
O foddi ’m swn yn mhlith y saint, 
Mae ’m henaid bach am godi ’n lân 
I’r nefoedd fry mewn fflam o dân. 


HYMN LXXIV. 

Rhyddid. 

D Y lwybrau di y’nt hyfryd iawn, 
Dy ffyrdd y’nt lawn hyfrydwch; 
Hag amlder ŷd neu wîn, fy Nuw, 
Melusach yw dy heddwch. 


2 I ni oedd gaeth rhoi’st ryddid bra’, 

Daeth jubil gwaredigion; 
Rhwygasom lèn trwy rinwedd gwaed, 
Mae ’n dwylo a’n traed yn rhydd- 
ion. 

3 Mae ’n traed yn awr ar wddf y 

ddraig, 

Trwy Hâd y Wraig sy ’n eiriol; 
Awn, gan fod Iesu ar ein rhan, 

I’r làn, i’r làn yn wrol. 

4 Yn mlaen heb ffoi trwy gyflawn 

ffydd, 

Tra fyddo ’r dydd yn para ; 

Pob un ag sydd â’i sicr sail 
Yn haeddiant yr ail Adda. 

5 Rho’istin’, O Dduw, dynerthol ras 

I gario ’r maes hyd yma: 
Ebenezer, ni gongcwerodd, 

Hyd nefoedd, Aleluia. 


HYMN LXXV. 

Gweddi am Faddeuant a Nerth. 

PECHADUR wyf erioed, 

O halogedig ryw ; 
Gwrthwynebwr fyna’ i fod 
Yn erbyn gras fy Nuw ! 

Fy meiau mawr, O maddeu’n rhad, 
Ar gyfrif gwaed f Anwylyd gwiw. 

2 Mae rhwystrau o fy mlaen 

I’r etifeddiaeth rad, 

Mae dyfroedd mawr a thân 
Oddi yma i dŷ fy Nhad ; 

O Arglwydd, gwel fi ’n llesg a 
gwan, 

A dwg fi ’r làn i’r nefol wlad. 

3 Fe ŵyr f’ Anwylyd cu 

Fod llu o elynion im’, 

Y rhai ’n yn gyfrwys sy’, 

Yn nerthol, mawr eu grym ; 

Rho i mi ras i anturio ’n hy’, 

Trwy ganol llu ’ngelynion llym. 

4 Palmanta ’r llwybr cul 

Sy ’n myn’d tua thŷ fy Nhad, 
Nas gallo ’r ddraig a’i scìl 
I syflyd dim o’m traed ; 

O dwg fi ’mlaen tros fryniau pell, 

I’r ddinas well bwrcasodd gwaed. 


5 ’Rwy ’n gorwedd dan fy mhwn, 

Fy nghalon fach sydd friw; 

Fe ’m llethir i gan hwn, 

O, help, f’ Anwylyd gwiw: 

O tyr’d yn glau, dwg fi i’r làn, 

I’r hyfryd fan mae ’r saint yn byw. 

6 Pob llif, a flrwd, a thòn, 

Pob gwawd ac erlid llym, 

Hwy aethant tros fy mron, 

Mi adwaen eitha’ eu grym ; 

Tros ronyn bach dysgwyl a wna’, 
Mi wn daw gwaredigaeth im’. 


HYMN LXXVI. 

Gwroldeb a buddugoliaethau Ffydd. 

PFYDD ydyw ’m sicr sail y daw 
’R hyn wy ’n ei ddysgwyl oddi 
draw; 

Fy nghadarn sicrwydd yw a’m nôd, 
O’r peth nis gwelodd neb erioed. 

2 Trwy ffydd ehedeg wyf yn hy’ 

I entrych awyr deneu fry ; 

Ac yno ’n gwel’d gogoniant llawn, 
Trwy sicrwydd anffaeledig iawn. 

3 Trwy ffydd, pan b’wy’ yn uchel fry, 
Ac edrych tua ’r ddaear ddu, 

’R wy’ yn ei gwel’d fel pellen gron, 
Na thâl rhoi calon byth ar hon. 

4 ’R wy ’n gwel’d peth yn guddiedig 

sydd 

I lygaid cnawd, yn blaen trwy ffydd ; 
Fy rheswm balch a orfu dd’od 
I lechu o’r diwedd dan fy nhroed. 

5 Trwy ffydd, fy ngobaith cadarn yw, 
Sylfaenw’d e’ ar gyfiawnder Duw ; 
Er maint yw llid a brad y ddraig, 
Ni sodda’i byth tr’wy’ ar fath graig. 

6 Trwy ffydd, ’d wy /5 n cyfri fy holl 

waith, 

Na ’m mhoen na ’m dyledswyddau 
chwaith, 

Ond colled, ac fel tom y byd, 

Ar waed yr Oen ’r wy ’n pwyso 
’gyd. 

7 Trwy ftydd, rhow’d i mi allu cry’, 

I daro lawr elynion lu; 


I orfoleddu ar angeu glâs, 

Pan b’wy’ yn myn’d o’r byd i maes. 

8 Trwy ffydd, ’r wy ’n sefyll pan b’wy’ 

lawr, 

Dan d’wyllwch, mewn goleuni 
mawr; 

Ni alla’ i gredu ’r af ar goll, 

Pan bo fy ngras o’r golwg oll. 

9 Trwy ffydd, ’r wy ’n credu pardwn 

rhâd, 

’R hyn sydd yn d’rysu cig a gwaed, 
I feddwl fod Duw ’n cyfiawnhau 

Y rhai ag sydd yn llawn o fai. 

10 Trwy flydd ’r wy ’n cadw deddf fy 

Nuw— 

Yn difa llygredd o bob rhyw ; 
Dyma’r fath rinwedd sy ’n fy ffydd, 
Mae ’n puro ’nghalon nos a dydd. 

11 Trwy ffydd, galara ’m henaid trist, 
Pan gwelwy’ i’m drywanu’m Crist ; 
Fy nghalon fach yn ddyfroedd dôdd, 
Molianu Duw a wnaf ar goedd. 

12 Fy ffydd, symud fynyddoedd im’ 

O bechod ac euogrwydd llym ; 

Hi tawl i eigion môr yn wir— 

Y môr o waed a chariad pur. 

13 Trwy ffydd yr wy ’n gongcwerwr 

llym, 

Er nad wyf fy hun yn gallu dim ; 
Can’s mentro ’r wyf i roddi ’n lân 
Fy Nuw yn darian o fy mlaen. 

14 Trwy ffydd ’r wy ’n rhoi ’m gelynion 

glwy’, 

Nad ofnwy’ mo ’u bradwriaeth 
mwy ; 

O herwydd rhoi Jehofa ’ngrym 
Eilwaith o’r tu cefn im’. 


HYMN LXXVII. 

Can. ii. 10, 11, 12. 

pFARWEL, bleserau ’r byd, 
Ei freulyd fri a’i fraw ; 

Ni ’hedwn mwy fel adar mân, 
I’n trigfan treiglwn draw : 
Cawn yno hyfryd hedd, 

A rhyfedd roddion rhâd; 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


o dewch, O dewch, ni'awn yn hy’ 4 
Tua ’r wledd sy ’n nhŷ ein Tad. 

2 Henffych, gyfeillion da, 

Fe ddarfu ’r gaua’ i gyd, 

Yn awr mae llais y durtur lon, 5 

Lân dirion yn y byd ; 

Fe ddaeth yr hyfryd haf, 

Yn beraidd braf i’n bro, 

Gogoniant fo i’r Iesu byw, 

Fe’n carodd Duw ni, do. 6 

3 Yn awr mae ’r adar mân 

Ar dân yn moli Duw, 

Yn awr mae ’r haul a’r nefol hîn 

Ar rai o’r werin wiw ; 7 

Fe ddaeth y Jubili, 

On’d braf yw ’n bri a’n braint ? 
Cawn fyn’d i dre’ ar fyr o dro 

I seinio gyda ’r saint. g 

4 Ein brodyr sydd o’u bron 

Yn morio i Seion wiw, 

Mewn hyfryd hwyl-yn myn’d tua ’r 
wlad 

Lle mae ein Tad yn byw ; 

Cawn landio oll i’r làn, 

I’r hafan hyfryd fry, 

I blith y rhai sy ’n gwaeddi ’n rhâd 
Am gariad Iesu cu. 


HYMN LXXVIII. 

Can. viii. 5, 6, 7, 13, 14. 


O’r Dr. Watts. 

O PWY yw hon sy ’n llesg a 
g wan . 

O’r anial fyd yn d’od i’r làn ? 

Gan faint ei bai, blinedig yw, _ 

Yn pwyso ar ei Hanwylyd gwiw. 

2 Hon yw priodferch Crist ein Duw, 
Gwerth gwaed ei galon dyner yw ; 

Mae ’n pledio âg Ef, braf yw ei 3 
braint, 

A’i phle’ sy ’r un a phawb o’r saint. 

3 ’Sgrifena ’m henw ’n ddysglaer iawn, 
Rhwng dy ddwy fron mewn geiriau 
llawn; 4 

Er mwyn fy nghadw ’n lân rhag 
braw, 

’Sgrifena fe eilwaith ar dy law. 


Sêl fì ar dy fraich yn nôd di-lyth, 
Fy mod yn briod i ti byth ; 

Gwisg fì yno ’n arwydd iddynt hwy 
Nas galli fy annghofìo i mwy. 

Cryfach nag angeu, trech na ’r bedd, 
Yw nerth dy gariad a dy hedd; 
Digofaint Duw, fel afon gref, 

A ffaelodd a’i ddiffoddi ef. 

Er cytuno ’r ddae’r ac uffern ddu, 
A’r holl ellyllon ynddi sy’, 

Och, ofer iawn eu gwaith yn wir, 

I geisio diffodd tân mor bur, 

Ond ofni ’r wyf i’m calon fyn’d 
Ryw bryd ar ffo oddiwrth fy Ffrynd; 
Am hyny gwisg fy enw ’n llon, 

Fel seinet* ddysglaer ar dy fron, 

Nes dygost fì i’m tragwyddol nyth, 
Lle nad oes neb yn amheu byth, 
Gâd im’ fwynhau dy nefol hedd, 
A’m lloni mewn gwastadol wledd. 

O tyr’d, f’ Anwylyd, brysia, bydd 
Yn awr fel iwrch neu lwdn hydd; 
Nac oeda, ond tyred maes o law, 
Dros fynydd y pêr-lysiau draw. 


HYMN LXXIX. 

Gwaed Crist yn sylfaen Gobaith. 

’ NT AWR sicr sail i ’ngobaith sy’ 

’ ’Ngwaed calon fy Anwylyd cu; 
Bythol gyfìawnder Iesu yw, 
Ataliodd, do, ddigofaint Duw. 

Fel grisial fôr y gwaed sydd im’, 

Fe gànodd f’ enaid bach yn wỳn ; 
Ond hwn yw ’r Aberth, hwn yw ’r 
Iawn, 

Rydd i mi waredigaeth lawn. 

Gwaed Crist faddeuodd i mi’n rhad, 
Gwaed fy heddychodd i â’r Tad; 
Gwaed seliodd y cyfamod hedd, 
Gwaed faeddodd bechod, angeu, a’r 
bedd. 

Ar waed yr Oen yr wyf yn byw, 
Trwy nerth y gwaed ’r wy ’n caru 
Duw ; 

* Signet 


ALELUIA. 


49 


Trwy ’r gwaed ’r wy ’n congcro 
• uffern lu, 

Trwy ’r gwaed mi ddringa’ i’r nef- 
oedd fry. 


HYMN LXXX. 

Y Gwin-dŷ. 

O IESU hy’, y Meddyg hael, 

Sy ’n ffyddlon Ffrynd trosedd- 
wyr gwael, 

F’ anwylyd inau yw ; 

Angerddol dân dy gariad Di 
Gorchfygu wnaeth fy enaid .i, 

Mi ’th garaf tra f’wy’ byw. 

2 P’odd galla’ i ganmol Iesu gwiw, 
I’m dwyn o’r dom mewn hedd â’m 
Duw ? 

Rhyfeddol oedd ei ras ! 

Pan bo yn rhoi ’m o’i gariad rhad 
Blaen-ffrwyth ei wae, ei chwys, a’i 
waed, 

Maè ’n well na ’r gwin ei fìas. 

3 Dy olwg wiv/ a’th wridog wedd, 

Dy berson hardd, dy nefol hedd, 
Orchfygodd f ’ enaid gwan ; 

Mwy nerth yn glir nag angeu glas 
Yw hyfryd rin dy nefol ras; 

Fe ’m dwg o’r byd i’r lan. 

4 O’r diwedd de’s i win-dŷ Duw 
Trwy rinwedd gwaed fy Iesu gwiw, 
I dawel hyfryd wlad ; 

Mae yno i’w gael botelau gwin, 
Afalau, rhai o nefol rin, 

I’r cleifìon gael iachad. 


HYMN LXXXI. 

O’r Dr. Watts. 

YY ’MUGAIL gwych, fy Iesu 
^ gwiw, 

Hoff yw dy lais, hardd yw dy liw, 
Rhagori ’r wyt, f ’ Anwylyd cu, 

Ar ddengmil o’r angylion fry. 

2 Ie, gwyn a gwridog, hawddgar oll, 
Cyfaill y rhai fu gynt ar golí; 

D 


O melus odiaeth yw dy fìn, 

A’th gusan fel llysieuog win. 

3. Pan byddwy ’n teimlo bod dy waed 
Yn maddeu ’meiau mawr yn rhad, 
Fy nghalon fach enyna ’n wir 
Yn ddysglaer fffam o gariad pur. 

4 Pan gallwy’ ddweyd, Ti yw fy rhan, 
Pan teimlwy ’th hedd yn f’ enaid 

gwan, 

Pryd hyn ’r wy ’n dringad uwch y 
byd, 

Yn damsiad ei bleserau ’gyd. 

5 O Arglwydd, hyfryd yw dy hedd, 
Melus ddanteithion sy ’n dy wledd ; 
’R angylion fry erioed ni cha’s 

Un prawf o waredigol ras. 

6 Pan, Iesu da, bo ’th gariad Di 
I’m henaid llon yn d’od yn lli’, 

Mi allwn aros yno ’n rhydd 
Ryw faith ac annerfynol ddydd. 

7 Y nos â heibio cyn bo hir, 

Caf landio i wlad goleuni pur ; 

Caf fyn’d ar nawf, caf wneud fy 

nyth 

Yn mreichiau ’r Hwn a garaf byth. 

8 Yno yn lli’ mae gwynfyd llawn, 
Cysuron cu bob moment cawn, 

A gwel’d ein hanwyl Briod hardd- 
Yn rhodio ’r Baradwysaidd ardd. 

9 Cawn yfed byth o’r afon bur, 

A bwyta o Bren y Bywyd gwir; 
Heb friw na phoen cawn fcd yn 
mhlith 

Seraphiaid Duw yn moli byth. 

10 O anwyl Arglwydd, tyr’d mewn 

hedd, 

Arwain ni ’mewn i’r nefol wledd, 

I fwyta ’r llo pasgedig rhad, 

A dawnsio fry yn nhŷ ein Tad. 

HYMN LXXXII. 

Nefoedd yn Agoshau. 

Y MAE 

Y dydd yn d’od i’r duwiol rai 
I felus foli Duw ’n ddi-drai, , 

Yn mhlith y rhai sydd fry mewn 
hedd, 

I’r addfwyn Oen yn canu ’n rhwydd, 
Ac yn ei ŵydd gael gwel’d ei wedd. 


50 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


51 


2 Braf, braf 

Yw meddwl am fath hyfryd haf, 

Ei wel’d a’i brofì gwn y caf; 

Yn mlaen yr âf trwy nerth fy 
Nuw 

Nes myn’d i mewn i’r Ganaan fry, 

I fysg y llu sy ’n hardd eu lliw. 

3 Pwy, pwy 

Lawenydd sy’ i mi yma ’n hwy ? 

’R wy ’n blino ar y byd lle ’r wy’ ; 

Mae hiraeth trwy fy enaid i 
Am gael fy nwyn i maes o’r cnawd, 

I gôl fy Mrawd a’m Priod fry. 

4 ’Fe, ’Fe 

A’m carodd cyn bod dae’r na ne’, 
Aeth dan law ’r lleiddiaid yn fy lle; 

A thyma ’r ple sydd gyda mi 
I glaimio hawl i’r nefoedd lân, 

Af trwyddo yn mlaen i’r Ganaan 
fry. 

HYMN LXXXIII. 

I Cor. iii. 21, 22, 23. 

M AWR drysor sydd yn eiddo ’r 
saint, 

Mewn ardal braf daeth iddynt 
fraint; 

Gwlad uwch y ser, gwlad sound ei 
sail, 

Mae ’n tywynu ar hon Gyfìawnder 
Haul. 

2 ’Tifeddion y’ch trwy Iesu gwiw 
O’r cyfan ag a greodd Duw; 

Mae genych hawl o’r pethau sy’ 

O uffern drist i’r nefoedd fry. 

3 Fe ’i rhwymwyd ich’ mewn amod 
drud, 

Rhwng Duw a’i Fab cyn creu y byd; 
Hwy seliwyd ich’ o oes i oes, 

Trwy waed yr Iesu ar y groes. 

4 Eich hyfryd fraint ’n awr, rhyfedd 
yw, 

Cyd-etifeddion â Mab Duw; 

Paul, ’Pollos, Cephas, bywyd, byd, 
Ac angeu glas ro’wd i chwi ’gyd. 

5 Jehofah Ner ydyw eich Tad, 

Yr Ysbryd yw ’ch Sancteiddydd 
rhad; 

Crist yw eich Brawd a’ch ffyddlon 
Ffrynd— 

Eich Priod fyth, cewch ato fyn’d. 


6 Myrdd o angylion dysglaer sy’ 
Oddeutu ’ch ffordd i’r nefoedd fry; 
Er maint cyfrwysdra’r ddraig a’i hil, 
Chwi gedwir ar y llwybr cul. 

7 Chwi gewch eich dwyn o ras i ras, 
Nes myn’d yn lân o’r byd i maes ; 
Ar fyr chwi gewch fyn’d fedd- 

ianu ’r fraint, 

’Tifeddiaeth siwr y ffyddlon.saint. 

HYMN LXXXIV. 

Can. iii. 6, a vi. 10, a iii. 13; 
Esai. iv. 5. 

O PWY yw hon sy ’n d’od yn hy’, 
Yn lew i’r lan fel rhwng 
dau lu, 

O’r dywyll Aiphtaidd wlad ? 

Gan roddi pwys ei henaid pur 
Ar Iesu gwiw, ’r Messiah gwir, 

Ei Ffrynd a’i Phrynwr rhad. 

2 Fel colofnau mwg ei henaid mae, 
Mewn nefol hwyl yn llawenhau, 

’N awr yn meddianu ’n wir 
Ras o bob rhyw, cysuron rhad, 

Fel pçraroglau pell a gaed, 

O hyfryd thus a myrr. 

3 Dan Pharaoh hen mewn tywyllwch 
hir, 

Yn poeni ’n dost mewn anial dir, 

Yn y caethiwed draw, 

Yn llesg ei hwyl yn wir bu hon, 
Dan lawer ffrwd, a llif, a thon, 
Mewn dychryn mawr a braw. 

4 O’r dyfnder du i’r lan y daeth, 

Tua ’r wlad sy ’n llifo o fêl a llaeth, 
Yr etifeddiaeth fras; 

Yn llawn o hedd mae ’n awr mewn 
hwyl, 

A’i nefol gaingc yn cadw gvvyl, 

Am dd’od o’r Aipht i maes. 

5 Hi deithiodd yr anialwch mawr, 
Gan gludo Amalec i lawr, 

’Nghyda breninoedd gwych ; 

Ca’s ddw’r o’r graig, ca’s fanna 
gwiw, 

Dan Sinai fe ’i cynaliodd Duw 
Pan oedd yn sal ei drych. 


6 Duw sy’ iddi ’n blaid, hi ga’s o’i 

blaen 

Y cwmwl niwl a’r golofn dân, 
Eneiniad yr holl saint; 

Hi ŵyr y ffordd i Ganaan draw, 

Ni chyfeiliorna hi ar un llaw 
Nes cael meddiann ’r fraint. 

7 Fel boreu wawr fe welir hon, 

Teg fel y lloer mae ei hwyneb llon, 
Mewn cariad, gras, a hedd ; 

Fel haul heb unbrycheuyn du, 

Yn ofnadwy fel banerog lu ; 

On’d hyfryd yw ei gwedd ? 


HYMN LXXXV. 

Preg. iv. 2, 3; Dad. xiv. 13; 
Job. iii. 13, &c. 

Ar Gladdedigaeth. 


W RTH edrych 
mawr 


y cystudd 


Sydd yma i’w gael bob mynyd 
awr, 

Y gofid trist, y poen a’r traul, 
Llafur a lludded sydd dan haul,— 


2 Gwel’d dagrau ’r gorthrymedig rai, 
Yn gruddian dan eu dwfn wae : 

Eu teiswyr llym ni’s clyw eu llef, 
Heb gysur iddynt dan y nef ; 

3 Yna mi a ganmolais, do, 

Y rhai sydd wedi marw er’s tro, 

’N fwy na rhai byẅ sy ’n teithio ’n 
awr, 

Yn nghanol yr anialwch mawr.* 


4 Yno y cânt, heb wae na gwŷn, 
Yn mhlith y meirw, rhoddi hûn; 
A’u tỳ o glai mewn daear glyd, 
Yn mhell o swn daearol fyd, 


5 ’Mhlith tyrfa gymysgedig faith 
O bob rhyw bobloedd, llwyth, ac 
iaith, 

Sy’ mewn dystawrwydd mawr a 
hedd 

O fewn ’stafelloedd oer y bedd. 


* Yn nesaf at y penill hwn yn yr Argraffiad 
cyntaf, ond a adawyd allan o’r holl rai dil- 
ynol, y mae hwn,— 

A gwell na ’r ddau yw rhai a fu 
Farw ’n ddirgelaiJd yn y bru, 

Neu ’rhwn yn ddystaw aeth mewn hedd 
Yn faban bach i waelod bedd. 


6 Yno ni ddaw annuwiol ddyn 
I ddeffro neb o’i felus hûn; 

Yno y caiff lluddedig rai 

I orphwys byth o’u poen a’u gwae. 

7 Y rhai a fu mewn carchar prudd, 
Sydd yno oll yn awr yn rhydd; 

Y bach a’r mawr oll o’r un fryd, 

Yn llonydd iawn yn llechu yn nghyd, 

8 ’D oes yno ryfel o un math, 

Nac ofn briw un danllyd saeth; 

Ni ro un gelyn yno glwy’, 

’Fydd llais gorthrymwr yno mwy. 

g Gwagedd o wagedd sydd heb ball, 

O eitha’ cwr y byd i’r llall: 

Plant Adda’n llu, fel Ephraim, aeth 
I ymborthi ar wynt na ry’ ddim 
maeth. 

10 Byr iawn yw ’r pleser sydd dan 
haul, 

Ar ol ei gael trwy boen thraul; 
Fel mellten fe ddiflana ’n llawn, 
Gwna, cyn cael gafael arno ’n iawn. 

HYMN LXXXVI. 

Yr Ail Ran. 

B ETH dal im’ roi fy serch a’m 
bryd 

Ar ddim a wela’ i yn y byd ? 

Da, daear, dw’r, pwy gysur yw 
Y dydd y dêl digofaint Duw ? 

2 Och, pwy a roddai ei bwys ar ddyn 
Sy ’n llesg a gwan fel corsen grin : 
Ar beth mor frau, pwy roddai ’fryd ? 
Plant Adda, gwagedd y’nt i gyd. 

3 Pan byddwy’n myn’d o’r byd i maes, 
Yn siglo llaw âg angeu glas, 

Pryd hyn pwy help fy enaid gwan 
I ddringo o’r anial fyd i’r lan ? 

4 O’r dywyll wlad pan b’wy’ yn myn’d> 
Fy Iesu fydd fy ftyddlon Ffrynd ; 
Pwy frawd, pwy chwaer, pwy gyfaill 
gwell, 

Ddaw’m hebrwng i’r ardaloedd pell. 

5 Efe yw ’m Brawd, Efe yw ’m Duw, 
Efe yw ’m Ffrynd a’m Priod gwiw, 
Efe yw ’m Hysgol i a’m Pen 
I ddringo i entrych nefoedd wen. 


52 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y’CELYN : 


ALELUIA. 


53 


6 Fy Mrenin a fy Mhrophwyâ mawr 
Fy nysgu wna bob mynyd awr ; 

F’ Eiriolwr, f’ Archoffeiriad braf, 
Mi cara’ i dragwyddoldeb, gwnaf. 

7 Fy Mugail yw, fe ’m ceidw ’n glyd 
O fewn ei gôl tr’wy’ yn y byd ; 

Fe ’m portha i â’i nefol ras 

■ Nes myn’d yn lân o’r byd i maès. 


HYMN LXXXVII. 

Achwyniad. 

T'' YNT gwelais lwybr rhydd 
O’r ddae’r i entrych nen : 

Ond ’n awr tymhestloedd sydd 
Yn rhuo uwch fy mhen : 

Cofia, O Dad, nad wyf ond llwch, 
Maddeu o’r trwch fy meiau ’n rhad. 

2 Fy mhechod, gwae fi erioed, 

A’m llygredd o bob rhyw, 

Sy ’n peri ’n llyn fy mod 
Heb brofi hedd fy Nuw : 

Cofia, O Dad, &c. 

3 Mi dreiais ddyddiau hir 

Gongcwerio pechod cas; 

Mae fy enaid bach yn glir 
Yn ffaelu cario ’r maes : 

Cofia, O Dad, &c. 

4 Meddyliais lawer pryd 

Na ddoi fy mechod mwy 
Yn eitha’ ei rym a’i lid, 

I roddi i mi glwy’: 

Cofia, O Dad, &c, 

5 Ar ol cael congcwest dro 

Ar fawr elynion lu, 

Yn union-gylch mi ddo’ 

I ganol rhyfel du : 

6 Mi addunedais, do, 

’I wrth’nebu yn nerth dy ras, 

Ac eilwaith lawer tro 
Cofìeidiais bechod cas : 

Cofia, O Dad, &c. 

7 O Arglwydd, d’wed i mi, 

Ai fel hyn bydda’ i byw ? 

Yn nychu f’ enaid cu 

Gan lygredd o bob rhyw ? 

Cofia, O Dad, nad wyf ond llwch, 
Maddeu o’r trwch fy meiau ’n rhad. 


HYMN LXXXVIII. 

Can v. xo: Fy Anwylyd, &>c. 

M AE ’m Prynwr mawr yn Dduw 
a dyn, 

Ac felly yn perthyn i mi, 

Tywysog cadarn, Brenin cry’ 

Yw Iesu fu ’n fy mhrynu. 

2 Mae ’n wyn a gwridog yn ddi-lai, 

Ar ddengmil mae ’n rhagori; 

Nid oedd neb deilwng ond Efe 
Fod yn y ne ’ n teyrnasu. 

3 Mae ’n wridog, fe ddyoddefodd|fry 
Ar Galfari farwolaeth ; a) 

Fe ’n prynodd trwy ei waed di-nam 
O ddygn ddamnedigaeth. 

4 Mae ’n wyn, ni chafwyd ynddo fai, 
Un pechod neu anmhurdeb; 

Mae ’n gymhwys iawn, fe bledia ’n 
bra’, 

Yn mhebyll tragwyddoldeb. 

5 Pwy a gymharir iddo Ef 

O fewn i’r nef ddysglaerwen ? 

’D oes angel, sant, na seraph fry 
Gyffelyb i fy Nghapten. 

6 Pe chwilid fry yn mhlith y ser, 

Y byd a’r dyfnder isod, 

’D oes neb a fu, na neb y sy’ 
Gyffelyb i fy Mhriod. 

7 Mae ynddo ddwfn fôr di-drai 
O gariad a thosturi; 

Mae ’n barod iawn i faddeu bai 
Ei briod a’i ddyweddi. 

8 Ni fedda’ i ffrynd, na mam,na thad,. 
A’r cyfryw gariad i mi; 

Mewn culni, gofid, poen, a gwae, 
Yn wastad mae ’n fy ngharu. 

g Fy Nghyfaill goreu yn y byd 
Yw fy anwylyd Iesu ; 

Ffarwel, gread-uriaid, i chwi mwy,, 
’Fe ’n unig wy ’n ei garu. 

io ’Fe blediodd troswyf ar y groes 
Pan oedd ei loes Ef chwerwa’; 
Do ! ’Fe ’m haddefodd i yn llyn 
Ar gopa bryn Calfaria. 

ii O fewn i’r byd ni bu yn bcd 

Neb im’ erioed mor ffyddlon ; 
Gwirionedd yw, nid oes o’i fath,— 
O’r diwedd f’ aeth â’m calon. 


HYMN LXXXIX. 

Ymadawiad â’r cwbl. 

'G"E ddarfu i mi ’n awr i gyd 
A darfodedig bethau ’r byd ; 
’R hyn sydd i dd’od, yn fuan ddaw, 
Diddiwedd dragwyddoldeb draw. 

2 O dragwyddoldeb, ddedwydd ddydd, 
Yn oed ei sŵn e ’n hyfryd sydd ; 

Fy hapusrwydd mwy i bara sy’ 

Tra paro Duw ’n y nefoedd fry. , 

3 Mae ynwy’ i ddymuniadau ’n awr 
Na leinw ’r greadigaeth fawr ; 

Hwy ’n gyflawn ni ddigonir byth, 
Nes elwyf i’m tragwyddol nyth. 

4 Caf yfed dw’r fel grisial clir, 

O lygad Ffynon bywyd gwir; 

Ca ’m hadnewyddu yno ’n wir 
A ffrydiau o lawenydd pur. 

5 Caf glywed yno y Tri yn Un, 

O galon gywir a chytun, 

Yn cyhoeddi i mi heddwch llawn, 
A chysur annhraethadwy iawn. 


HYMN XC. 

Gweddi am gadw ar Iwybr y bywyd nes 
dyfod i hapusrwydd. 

TAUW, cadw f’ enaid bach o hyd 
-L' Uwchlaw y byd a’i ddrygau, 
Gan. lwyr ddibrisio ’i boen a’i wae, 
Ei drallod a’i gystuddiau. 

2 Fel na b’wy ’n gwrando ar ei dwrf, 

Ei gynwrf a’i ruadau;, 

Gan deithio ’r llwybr cul bob cam, 
A meddwl am fy nghartre’. 

3 Heb gyfeiliorni ar un llaw, 

Nes myn’d tu draw ’r Iorddonen, 
At seintiau flinodd ar y byd, 

Sy ’n awr i gyd yn llawen. 

4 Yn gorphwys yn y Ganaan bur, 

Preswylfa ’r gwir dduwiolion; 

Tir yr addewid hyfryd draw— 
Gwlad lle nas daw gelynion. 

5 Gorphwysfa dawel, deg, ddi-’stwr, 

Sydd yno i’r gŵr lluddedig; 
Afonydd gloew, pur, di drai, 

I ddiodi ’r rhai sychedig. 


6 Ac yno mae fy Mrenin mawr 
Yn daer yn awr yn eiriol, 

Gan bledio ei angeu ddydd a nos, 
Yn ffyddlon dros ei bobol. 


HYMN XCI, 

Gwyn fyd y ŷur o galon. 

WYN FYD y rhai dileaist eu bai, 
Eu pechod a’u hanwiredd; 
Ganroi iddynt nerth, er cnawd abyd, 
I bara hyd y diwedd. 

2 Y rhai sy ’n cadw ’th hedd o hyd, 

Er gwaetha ’r byd a’i ddrygau, 
Gan wylio beunydd yn ddi-goll 
Ar gadw ’th holl gyfreithiau. 

3 A’u cydwybod fel lli'ain main, 

Heb arni staen na brychau; 

Heb gyfeiliorni ’mlaen neu ’n ol, 
Ond dilyn ôl dy gamrau. 

4 Pwyddrwgwna’rgelyni’r rhaihyn, 

Sy ’n rhodio yn dy ddeddfau; 
Cyfeillach dawel bur â’u Duw 
Gânt yn mhob rhyw gyflyrau. 

5 Fel pwysi myrr eu Hanwylyd tlws, 

Sydd liw nos rhwng eu bronau; 
Nid yw eu Priod hwy ’n cyffroi, 

Na byth yn ffoi o’u breichiau. 

6 Hwynt-hwy sy ’n eistedd tan ei ŵydd, 

A’i ffrwythau sydd yn felus; 

Ac ynddo ef yn llawenhau, 

A’u henaid mae ’n ddyddanus. 

7 Ar drysor fry yn wastad mae 

Eu calon a’u dyniuniad ; 

O fewn i’r gwin-dy, braf eU ffar,* 

’N ymborthi ar ei gariad. 


HYMN XCIII. 

E SGYNODD ein Hiesu 
I fynwes ein Nêr, 
Gwnaeth i ni le dysglaer 
Yn mhell uwch y ser ; 
Dewch, dringwn o’r ddaear 
I’r nefoedd yn hy’, 

Gael coron dragwyddol, 
Wych freiniol sydd fry. 

* Fare. 


54 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Cawn driagl peraidd, 

Cawn olew, cawn wîn, 
Cawn ddail Pren y Bywyd 
Sy ’n hyfryd eu rhîn, 

Roi wrth ein doluriau, 

’N cystuddiau, a’n cur, 
Nes gwneuthur rhai afiach 
Yn holl-iach yn wir. 

3 Cawn wared o’n hadfyd, 

A’n gofid i gyd, 

Pob terfysg, a dwndwr, 

A chynwrf y byd ; 

’Ddaw blinder, na thrallod, 
Na phechod, na phoen, 

Na gelyn na gormes 
I fynwes yr Oen. 

4 ’R ym yma mewn lludded 

Gan dwymed y dydd, 

Ond syched a blino 
Byth yno ni bydd ; 

Cawn yfed o’r afon 
Yn gyson i gyd, 

Sy ’n tarddu dan orsedd 
Y bywyd cyn byd. 

5 Pryd hyny ’n gorthrymder 

. A’n trymder awn trwy, 

Ni chyfyd un gelyn 
I’n herbyn byth mwy ; 

’< Fe gloir ein gelynion 
Yn gyson i gyd, 

Mewn pydew diwaelod 
Oedd barod cyn byd. 

6 Heb gaethder na phrinder, 

Nac eisiau ’n y byd, 

Gawn drysor pur, parod, 
Diddarfod o hyd; 

Cawn fanna cuddiedig 
Draw ’n ddiddig heb drai, 
A ’falau o’r pren bywiol 
Rhinweddol bob rhai. 

7 Cawn delyn i’w chanu, 

Cawn balmwydd i gyd, 
Coronau, perls dysglaer, 

Nid sorod y byd ; 

Cawn wel’d ein Hanwylyd 
Yn hyfryd mewn hedd, 
A’n gynau hardd gwynion 
Yn ddysglaer ein gwedd. 

8 ’Mhlith saint a phrophwydi, 

A’r merthyron i gyd, 
Seraphiaid, cerubiaid, 
Angylion yn nghyd, 


Sy ’n dweyd Haleluia, 
Hosanna mor hy’, 
A’u dyblu drachefn. 
Gwyn fyd a f’ai fry ! 


HYMN XCIII. 

Y Cristion yn morio tuag adref. 

"Y 7 'MDEITHYDD wy ’n y byd, 
Fel rhai o’m tadau gynt, 

Sÿ ’n morio lawer pryd 
Yn erbyn llanw a gwynt: 

Mae ngolwg wiw tua ’r hyfryd wlad, 
Lle mae fy Nhad a’m ffryns yn by w. 

2 Hen Abraham aeth o’r blaen, 

A’r holl brif seintiau gwych, 

Tua Salem, ddinas lân— 

Ei gweled oe’nt trwy ddrych ; 
Mae ’r rhai ’n i gyd ’n awr gyda ’u 
Duw, 

Mewn hedd yn byw, O gwyn eu 
-byd! 

3 Trwy ddyrys fôr y byd 

’R wyf finau ’n teithio ’n dỳn, 
Tuag at fy nghartre’ clyd 
Sydd fry ar Seion fryn; 

O hyfryd le ! pwy awr, pwy bryd, 
Caiff f ’ enaid drud fyn’d yno i dre’ ? 

4 Mae ’r tònau lawer gwaith, 

A’r ’stormydd mawr eu ’stwr, 

Yn curo f ’ enaid llaith, 

Nes byddo dan y dw’r : 

Ond Iesu ddaw, ac yn y man 
Fe ’m côd i’r làn â’i gadarn law.* 

5 Pan byddo hi ’n awyr glir, 

’R wy ’n gwel’d trwy ddrych difreg 
Rai manau o Salem dir, 

A’m hetifeddiaeth deg; 

A’r olwg hon trwy gwrs fy nhaith 
Ddod f ’ enaid llaithi fyn’d yn llon. 

6 Er bod y ffordd yn faith, 

A rhwystrau eto ’mlaen, 

Caf orphen ar fy nhaith, 

A landio i Salem lân ; 

* Yn yr argraffiad cyntaf, y pumed penill 
ydyw hwn:— 

Drachefn yr ydwy’ i ’n gry', 

’N ymroi i drafaelu ’n iach; 

Y deheu wynt y sy’ 

Yn chwythu ar f’ enaid bach ; 

Tua Salem lân, er gwaetha ’r hin, 

A’r 'stormydd blin, mi â ’n y blaen. 


ALELUIA. 


55 


Marwolaeth ddaw, caf fyn’d heb ble 
Yn iach i dre’ yr ochor draw. 

7 Ac yno gwyn fy myd, 

Tu draw i’r byd a’r bedd, 

Caf yno fyw o hyd 

Mewn hawddfyd ac mewn hedd, 
Yn canu ’n bur i’r Iesu mwyn 
Am iddo ’n dwyn i Salem dir. 

Dafydd Jones, o Gaio. 


HYMN XCIV. 

A I Iesu mawr, Ffrynd dynolryw, 
Wy ’n weled fry, a’i gnawd 
yn friw, 

A’i waed yn lliwio ’r lle, 

Fel gŵr di-bris yn rhwym ar bren, 
A’r gwaed yn dorthau ar ei ben ? 

Ie, f’ enaid, dyma ’Fe. 

2 Ai ’m hanwyl Briod wela’ i draw 
A hoelion llymion trwy bob llaw, 

A’u pwyo ’n drwm i dre’, 

A bàr o ddur trwy ei dirion draed, 
Ac yntau ’n marw yn ei waed ? 

Ie, f ’ enaid, dyma ’Fe. 

3 Ai ’Fe fu ’n maddeu idd ei gâs, 

* A’i waed fel llif o’i glwyfau ’maes, 
Nes agor drws y ne’, 

Rhoi ei ben tua ’r llawr gan boenau 
llym, 

Yn wirion deg heb yngan dim ? 

Ie, f’ enaid, dyma ’Fe. 


HYMN XCV. 

U N ynfyd wyf,. heb fedru dim, 

Tlawd, gwan, a llesg, llaith, a 
di-rym, 

Yn llawn o ddygn dywyllwch du, 
Ac anwybodus iawn o’r bru. 

2 Y gras, a’r hedd, a’r purdeb oll, 
Row’d i ni yn Eden aeth ar goll; 

Ni ffeindia i bellder tra f’ wy’ byw 
Fy hen ’madawiad gynt â Duw. 

3 Yn mh’radwys llithrais inan ’n llyn, 
’R wy ’n profi ’r effaith hyd yn hyn; 
O’r nefoedd llithiwyd fi i’r llawr, 
’Mherffeithrwydd collais mewn un 
awr. 


4 ’R creaduriaid mân nid aeth mor 

bell, 

Eu braint cadwasant lawer gwell; 
’Gyd yn eu lle ’n rhoi i’w Har- 
GLWYDD glod, 

O ddechreu ’r byd heb bechu erioed. 

5 Pa’m cyfyd hunan ynwy ’n hwy ? 
P’odd meiddia balchder i mi mwy ? 
Pa’m tybia i ’mod yn rhywbeth 

gwych ? 

Myfi ’r pechadur sala ei ddrych ! 

6 Rhyfeddu ’r wyf, rhyfeddu byth, 
Na buaswn ’n awr mewn ’ffernol 

nyth; 

Rhyfeddaf fwy os f’ enaid ddaw 
Trwy ’r d’rysni mewn i’r nefoedd 
draw. 

7 Rhyfeddu wnaf im’ ddyfod byth 
Trwy demtasiynau rif y gwlith, 

A gweled myrdd mewn pydew du, 
Gynt dybiais fod yn well na fi. 

8 Rhyfeddai ’r arfaeth sound ddi-gryn 
Tragwyddol gynghor Tri yn Un, 
A’m cadwodd ar y llwybr cul 

Yn nghanol gwrthgiliadau fil. 


HYMN XCV'I. 

Chwant Ymadael. 

P ERERIN wyf sydd ar fy nhaith, 
Yn myn’dtua thragwyddoldeb 
maith; 

Am hyn ’ rwy ’n edrych ar y byd 
Fel peth dyeithr im’ o hyd. 

2 ’R wy ’n teimlo serch fy enaid gwan 
’N awr wedi myn’d o hono i’r lan ; 
Fe ddarfu i mi flino yn lân 
Ar y cre’duriaid fawr a mân. 

3 Y man dymunwn i gael byw 

Yw ’r drydedd nef, preswylfa ’m 
Duw ; 

Lle mae y seintiau ’gyd heb boen 
Mewn hwyl yn cadw gŵyl i’r Oen. 

4 Nid eisieu ’r byd a’i drysor maith, 
Nac ofn ei wae a’i ofid chwaith ; 
Ond am gael gwel’d f ’ Anwylyd cu, 
’R wy ’n brefu am fyn’d i’r nefoedd 
fry. 


56 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


57 


5 Diafol a phechod hefyd sydd 
Yn curo arna’ i nos a dydd ; 

A gweled ’r wyf y tawel hedd 

Sy’ i’r saint yr ochor draw i’r bedd. 

6 Fy ffryns anwylaf yno sy’, 
Merthyron a phrophwydi lu, 

Yn seinio ’r nef yn gydgan iawn, 
Am dd’od eu gwaredigaeth lawn. 


HYMN XCVII. 

Crist yn bobỳeth. 


TYY glwyfau yw fy rhan, 

Fy nhirion Iesu da ; 

Y rhai ’n yw nerth fy enaid gwan, 
Y rhai ’n a’m llwyr iachâ; 

Er saled yw fy nrych, 

Er tloted wyf yn awr, 

Fy llenẅi caf â llawnder Duw, 
A’m gweled fel y wawr. 


2 Mi brofais Dduw yn dda ; 

Fy nhirion raslon Dad, 

Yn maddeu im’ fy meiau mawr 
Yn rhwydd o’i gariad rhad ; 

Fe ’m seliodd i mewn hedd, 

On.’d rhyfedd yw ei ras ? 

Fe ’m bwydodd i â’r manna pur, 
Mewn 'gwledd o hyfryd flas. 

3 Mi wn i Grist, mi wn, 

Fy ngharu cyn bod byd, 
Parhau ’fy ngharu gwn y gwna 
Yn ddidrai yr un o hyd ; 

’Fe yw ’m Tywysog hardd, 

Efe yw ’r Meddyg mawr, 

Efe yw ’m Harchoffeiriad gwych 
Sydd troswy ’n pledio ’n awr. 


4 Fy Mrawd yw ’r Iesu da, 

Fy Mherl o uchel bris, 

Fy Nghyfaill yw, a’m Cariad mwyn, 
Fy Ngobaith yn ddi-lys; 

Fy Mhren y Bywyd mawr, 

Fy Nrws i fyn’d at Dduw, 

Fy Ffordd i fyned tua ’r wlad 
Lle mae fy Nhad yn byw. 


5 Fy Rhosyn Saron gwych 
Yw ’r hyfryd Iesu mwyn, 
Fy Mugail yw, a mi sydd un 
O’i dirion anwyl ŵyn; 


Fy Mhrynwr yw heb lai, 

Fy Mhriod yn ddigêl, 

Fy Nharian gref a’m ’Fforddwr da, 
Fy sicr Ran a’m Sêl. 

6 Omega, Alpha mawr, 

A’m Hawl yw ’r anwyl Grist, 
Efe yw ’m Hamddiffynfa lon, 

Efe yw ’m Ffyddlon Dyst; 

Fy Mhen, fy Nghorn, a’m Tŵr, 

Fy euraidd Allor lân, 

Fy Aberth drud a’m Prophwyd 
mawr, 

’Fe ’m tywys yn y blaen. 

7 ’Fe ’m portha i â’i ras 

Nes myn’d i ben fy nhaith, 

Fe ladd fy holl elynion cas, 

Caf gongcro uffern faith ; 

Fy Arch a’m Hysgol yw 
I’m codi tua ’r nen, 

Caf ddringo ’mlaen o nerth i nerth, 
Nes d’od i Seion wen. 


HYMN XCVIII. 

Crist y gwrthddrych goreu i'w garu. 

N ID oes un gwrthddrych yn y 
byd 

Sydd deilwng o fy serch a’m bryd; 
Mae tynfa f ’ enaid canaid, cu, 

At drysor tragwyddoldeb fry. 

2 Pe cawn y byd i gyd yn grwn, 

A byw flynyddau fil yn hwn, 

Ni fyddai hyn ond gofid blin 
Heb gaffael ffafr Duw ei hun. 

3 Wrth fyned trwy borth angeu du, 
Dan ymladd â gelynion lu, 

Ni thycia cyfoeth, bri, na gwaed, 
Na brawd, na phriod, mam, na thad. 

4 Wel, Iesu gara’ i yn ddi-lai, 

Efe a’m gwared i o’m gwae ; 

Fy Mhriod hynod yw o hyd, 

A'm Cyfaill goreu yU y byd. 

5 Duw yw Efe i’m dwyn yn mlaen 
Trwý âdyfroedd mawr a fflamau 
tân ; 

O’r nefoedd fry rhoiff i mi nerth 
I ddringo creigiau mawrion serth. 

6 Dyma f’ Arweinydd i a’m Duw, 
Dyma ’r Un gara’ i tra b’wy’ byw ; 


Ni flina’ i garu tra ’nwy’ chwyth, 
Er caru i dragwyddoldeb fyth. 

7 Pan syrthio ’r ser fel ffigys îr, 

Pan ferwo ’r môr, pan losgo ’r tir, 
Pan droer yr haul a’r lloer yn ddu, 
Pryd hyn mi gara’ ’Mhrynwr cu. 

8 Doed fel y dêl, mi ’cara’ o hyd, 

Dan bob rhyw drallod yn y byd ; 
Yn nydd y farn, yn angeu chwith, 
Mi ’cara yn y nefoedd byth. 

.9 ’Fe rwyma fy ngelynion syth, 

’Fe ’u tawl i’r pydew dwfn byth ; 
’Fe ’m dwg yn ddiddig yn ei law 
O orsedd barn i’r nefoedd draw. 

joEr temtasiynau filoedd, myrdd, 
Caf delyn aur a phalmwydd gwyrdd, 
A gwisgo ’n gyson goron gun 
Roift ar fy mhen â’i law ei hun. 


HYMN XCIX. 

Yr Ail Ran. 

■CTFE yw ’r Seren siriol sy’ 

Yn ledio ’r saint tua Bethl’em 
fry ; 

Y foreu wawr sy ’n tywynu ’n rhad 
Ar holl drigolion Canaan wlad. 

-2 Haul y Cyfiawnder a ddyd ras 
I dyfu megys llysiau ’r maes ; 

Y cwmwl niwl a’r golofn dân 

I’m dwyn trwy ’r anial dir yn mlaen. 

3 Fy ’Ffeiriad a fy Ngheidwad cu, 

F’ Eiriolwr yn y nefoedd fry ; 

Fy Mhrophwyd, Brenin, a fy 
Mrawd, 

Ie, Ffrynd a Phriod f’ enaid tlawd. 

-4 ’Fe yw ’r Sarph bres a’r Manna 
mwyn, 

A’r Bugail da i ’mgeleddu ’r ŵyn ; 
A Ffynon fawr y dyfroedd byw, 

I olchi ’r etholedig ryw. 

5 ’Fe yw ’r Tywysog serchog sy’ 

Yn congcro fy ngelynion lu ; 

Fy Ngobaith, Nerth, f’ Hedd, a’m 
Parhad, 

F’ Arweinydd tua ’r nefol wlad. 

>6 Fy Meichiau a fy Nghapten cry’ 
Gongcwerodd ar ben Calfari; 


Fy Ysgol nerthol uwch y nen, 

Aç eilwaith Drws y nefoedd wen. 

7 Trwy ei nerth nid âf i fyth ar goll, 
Mae ’n bob peth i mi, oll yn oll! 

Ac ynddo ’Fe ’wy ’n gyflawn iawn, 
Yn berffaith yn mhob gras a dawn. 

HYMN C. 

2 Sam. vii. 14,— Mi a fyddaf iddo ef 
yn Dad, dvr. 

T 3 AROD yw ’m Duw i faddeu bai 
•F Sy’ yn ei rai anwyla’; 

Fel ffyddlon Ffrynd, neudirion Dad, 
Yn wastad ’Fe a’n cara. 

2 Canfod y mae Ef yn mhob man 

Ein bai a’n hannoethineb ; 

Ei feibion ym, ei ras barha 
I eitha’ tragwyddoldeb. 

3 ’Fe ’n c’rydda am ein beiau ar 

g’oedd, 

Cawn yfed dyfroedd Mara, 
Cystuddiau o newydd ddaw bob cam 
I’n cwrddyd am y cynta’. 

4 Ond sicr yw y pery byth 

Ei ddilyth addewidion; 

Nid nef nac uffern newid farn 
Creawdwr cadarn cyfion. 

5 Nid yw ei gerydd E ’n parhau 

I ddyddiau tragwyddoldeb, 

Gyda ’i ffonodiau, gwn y ca’ 
Drugaredd a thiriondeb. 

HYMN CI. 

Ffyddyn edrych ar ddyoddefaint y 
Messiah. 

E R cael fy maeddu yma dro 

Wrth dreiddioi’m nefolartre’, 
Mi wela’ fry orphwysfa bra’ 

Heb drallod na chystuddiau. 

2 Mi welaf fry yr addfwyn Oen 
Fu ’n dyodde’ poen yn wirion ; 

Mi welaf ôl y goron ddrain, 

A’r pigau main echryslon. 


58 WILLIAM WILLIAft 

3 Mi welaf Ô 1 yr hoelion dur 

Fu ’n dyodde ’n hir eu pwyö ; 

Mi glywa’ swn, debygwn i, 

’R mwrthwylion fu ’n eu curo. 

4 Mi ’gwela ’n myn’d i’r lan o’r bedd, 

A’i fawredd yn rhagorol; 

Yr awrhon mae E’n coffa ei loes, 

Gan bledio dros ei bobl. 

5 Yn awr mae ’n ogoneddus iawn, 

Yn gyflawn o ddysgleirdeb ; 

Fy Nghyfaill yw, mi wn yn dda, 

Cyn hir yn nhragwyddoldeb. 

6 Os wyf fì ’n colli llewyrch llon 

Ei wyneb tirion weithiau, 

Pan elwy’ i’m tragwyddol nyth 
Ni wela’ i byth o’i eisiau. 

7 Fy swydd oddeutu ’r orsedd-faingc 

Fydd canu caingc Hosanna ; 
Rhyfeddu byth neillduol räs 
I’m dwyn i’r ddinas noddfa. 

8 Cerubiaid a Seraphiaid pur, 

Angylion gwir oleuni 
A fydd oddeutu ’r orsedd lon 
Yn fwyn gyfeillion imi. 

9 Caf wel’d yr holl ferthyron da, 

’R apostolion a’r prophwydi, 

Yn canu clod, O beraidd ras ! 

O fewn i deyrnas Iesu. 

10 Yno y bydd trueiniaid gwael 

Sy ’n awr yn cael eu blino, 

Wedi diangc uwch ben y nen 
Yn llawen gyda ’u Shilo. 

11 Caf wel’d y rhai fu ’n teithio gynt, 

Dyeithriaid oeddynt yma, 

Mewn tyllau ac og’feydd y maes, 

O fewn y ddinas noddfa. 

12 O’r dehau ac o’r dwyrain draw, 

A’r gogledd daw rhai ffyddlon ; 
Ac hefyd o’r gorllewin dir, 

Pob un o’r gwir dduwioíion. 

. HYMN CII. 

Dyoddefaint Crist. 

y ~D WY ’n awr wrth gofio an- 
feidrol gur, 

Dyoddefaint y Messiah gwir, 


IS, PANT-Y-CELYN : 

Fel un yn teimlo rhan o’i loes, 

A’i boenau drud, o’i gryd i’w groes, 

2 ’R wy ’n cofìo am ei ymdreeh mawr, 
Pan oedd ei chwys yn llifo ’r llawr, 
Ar noswaith oer yn ddafnau gwaed, 
Wrth yfed cwpan dig ei Dad. 

3 Mi gofìa ’r ffyrnig dorf a’u ffyn 

I ddala ’m Llywydd mawr yn llyn r 
Gan waeddi maes âg uchel lef, 

“ Croeshoelia, O ! croeshoelia Ef.” 

4 ’R wy ’n cofìo ei ddiosg yn eu 

gwydd, 

Ac yntau ’n tewi â son yn rhwydd; 
Rhai ’n poeri ac yn plygu glin, 

Tost ca’s fy Iesu mawr ei drin ! 

5 ’R wy ’n cofìo ’r goron ddrain a’i 

chur, 

Y fantell goch, a’r liccer * sur ; 

Y gorsen wael, a’r gwawd, a’r cri, 
Wrth gario ei groes i Galfari. 

6 ’R wy ’n cofìo ’r hoelion dewrion 

dur, 

A’u pwyo yn nwylo ’r Brenin pur; 
A hoelio ei draed yn nghroes ar 
bren, 

Ac yntau heb ’nganyd gair o’i ben. 

7 ’R wy ’n cofìo yno i’r Oen di-frad 
Weddio drostynt, “ Maddeu, O 

Dad;” 

Ac iddo yno ogwyddo ei ben, 

A d’weyd, “ Gorphenwyd ” ar y 
pren. 

8 ’R wy ’n cofìo gyru ’r waywffon 
Gan filwr ffyrnigdan ei fron, 

Nes ffrydio o’i galon ddw’r a gwaed 
Wrth brynu imi bardwn rhad. 

9 ’R wy ’n cofio mai o’r chweched 

awr 

I’r nawfed, bu tywyllwch mawr; 
Pryd hyny cododd Crist ei gri,— 

“ Eloi, Lama Sabachthani! ” 

10 ’R wy ’n cofio i len y deml fawr 
I rwygo ’n ddau o fry hyd lawr ; 
A’r maen a’r beddau i agori ’n gíau 
Pap ca’s cyfiawnder ei foddhau. 

11 ’R wy ’n cofio claddu ei gorff yn 

friw, 

’Nol talu dyled dynol-ryw ; 

* Liquor. 


ALELUIA. 


59 


’N ol tridiau ’Fe ddyrchafai ei ben, 
Boed iddo ’r moliant byth, Amen. 


HYMN CIII. 

Y cwbl yn rhad. 


O ARGLWYDD, ’r Hwn sy ’n 
maddeu bai 


Yn rhad i’r edifeiriol rai, 

Fy unig hawl i’r nefoedd sy’ 
Trwy ’th angeu ar ben Calfari. 


2 Pe rho’wn fy nâ i’r tlawd yn lân, 
A’m corff i losgi yn y tân, 

A chongcro ’m pechod mawr ei ri’, 
Pwy enill fyddai hyn i Ti ? 


3 Pe traethwn dy efengyl lân, 

Ac achub myrdd rhag myn’d i’r tân; 
Beth yw hynit’, O Arglwydd cun ? 
Un gronyn ond dy ras dy Hun ! 


4 Rhyfeddu ’r wyf i’r coelbren dd’od 
A’r nefoedd wen i’m rhan erioed ; 
Os yho ’r âf, mi gara ’r gwaith 
O ganu i dragwyddoldeb maith. 


5 O Arglwydd, d’wed beth wnes i 

well 

Na rhai sy ’n aros eto ’mhell ? 

A ydyw ’m beiau ’n llai na hwy ? 
Yn hytrach amlach y’nt a mwy. 

6 Yn rhad y ce’s, yn rhad mae ’n bod 
Bob peth a roddwyd i mi erioed ! 
Mae ’r cwbl oll yn rhad i mi 

O’r ddaear hyn i’r nefoedd fry. 


HYMN CIV. 

Pererindod. 

ÜERERIN wyf, fy Nuw, 

■*■ Sy ’n myn’d trwy nerth dy ras, 
I Salem bur i fyw, 

O ddinas ddistryw ’maes. 

On’ buasai i Ti ei ddal i’r lan 
Fy enaid gwan fuasai ’lawr. 

2 Mi deithiais anial dir, 

Ce’s gwrdd â ffosydd maith, 
Mieri a drain fel mur 
Yn aml ar fy nhaith : 

On’ buasai, &c. 


3 Gofidiau o bob math 

Fu ’n pwyso ar fy mron, 

Yn f ’ erbyn curo wnaeth 
Pob llif, a ffrwd, a thon : 

On’ buasai, &c. 

4 O’m pen i’m traed ’r wy ’n friw, 

Fy nghlwyfau ’n gwaedu sy’, 
Gelynion o bob rhyw 
Fu ’n curo arna’ i ’n llu: 

On’ buasai, &c. 

5 Bu ’r ddraig yn pledio ’n ffraeth. 

Mai uffern oedd fy nyth, 

Do, na cháwn i a’m bath 
Feddianu ’r goron byth : 

On’ buasai, &c. 

6 Bu pechod o bob rhyw 

Yn ceisio ’m cael i lawr ; 

Fe ’m daliodd f ’ anwyl Dduw 
D an demtasiynau mawr: 

On’ buasai, &c. 

7 On’ buasai ’r arfaeth rad, 

Gehenna fuasai ’m nyth, 

A’m henaid bach dan draed 
Y ddraig yn poeni byth : 

On’ buasai, &c. 

HYMN CV. 

Meddyliau yn nghylch ein cyfeillion aeth 
i’r nef. 

O ARGLWYDD, dena ’m serch. 
a’m bryd 

Àr y gwrthddrychau sy’ uwch y byd'; 
Trysorau hyfryd can’ mil gwell, 
Cuddiedig draw ar fryniau pell. 

2 Draw mae ein Iesu mawr a’n Duw,. 
A ( brodyr fyrddiwn i ni ’n byw ; 

Oes, mae yno rai ’n clodfori o hyd 
Fu ’n teithio gyda ni ’n y byd. 

3 Dringasant hwy i ben eu taith, 
Gorphen’sant ar eu llafur waith; 

O gwynfyd a f’ai yno byth 
Yn moli ’n beraidd yn eu plith ! 

4 Wel, cyn bo hir ni ddown yn nghyd 
O eithaf pedwar cwr y byd, 

O’r gogledd, de, a’r dwyrain bell 
I gael mwynhau cymdeithas well. 

5 Yno y derfydd poen a gwae, 

A holl gystuddiau ’r duwiol rai; 


6o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Caiff yr holl etholedig ryw 
Wyneb yn wyneb weled Duw. 

HYMN CVI. 

2 Cor. iv. 17,— Canys ein byr, ysgafn 
gystudd. 

O S yw ’n gofidiau yn y byd 
I bara hyd y diwedd, 

O fewn y nef fe dderfydd hyn, 

Troir tristwch yn orfoledd. 

2 Pwy fwyaf gawn o wres y dydd 
Mwy yno fydd ein moliant; 

Cawn yn lle ’n cystudd byr a’n 
crwys * 

Dragwyddol bwys gogoniant. 

3 Fe orfu in’ deithio, nid o’n bodd, 
Trwy filoedd o flinderau ; 
Canwaith bu ’n tyb na ddoem uwch 
nen 

Byth, byth i ben ein siwrnai. 

4 Ni orphwyswn mwy nes dringo ’n 
llawn, 

I’r man y cawn breswylio ; 

I’r lan i ben y tawçl fryn 
Mae miloedd yn dysgleirio. 

5 Aneirif dorf a chyson gôr, 

Angylion o’r dysgleiria’, 
Seraphiaid pur a saint yn nghyd 
Sy ’n canu i gyd Hosanna. 

6 F’ enaid blinedig yn eu plith 
Yn dawel byth gaiff orphwys; 

’N ol teithio ’n ngwres yr haul a’r 
dydd 

Y nefoedd fydd yn felus. 

7 Pryd hyn pereiddia Duw o’r bron 
Holl chwerwon ddyfroedd Mara; 
Pryd hyn y try pob chwerw nant 
Yn win i blant Jehofah. 

HYMN CVII. 

Gweddi am amryw bethau. 

A RGLWYDD, gweli ’r ddraig yn 
■GL gyfrwys, 

Rhag bob tòn, ar dy fron 
Gad i’m henaid orphwys. 

* Crwys—ymdrechfeydd, croesau. 


2 Fry, fry ’n wastad uwch cre’duriaid, 

Cu’wch a’r ser, O fy Ner, 

Cadw f ’ anwyl enaid. 

3 Gwna fi ’n farw, farw ’n ddiau, 

Marw i’r byd, ’n awr yn nghyd, 
A’i holl wael bleserau. 

4 Sang ar siol y ddraig wenwynig, 

Heibio ar frj-s, mewn i’th lys 
Minau âf yn ddiddig. 

5 Iesu, helpa f’ enaid ddringo 

’N awr i’r lan, tua ’r man 
Y ca’ i byth breswylio. 

6 C’rydded Duw di, Satan danbaid, 

Sydd o hyd, mewn llawn fryd 
I dclinystrio ’m henaid. 

7 Pechod, paid, tra f’wy’n. congcwero 

’R uffernol griw, o bob rhyw, 
Sydd am fy ninystrio. 

8 Rho’wch im’ lonydd, O ellyllon, 

Ni chewch byth, tra ynoch 
chwyth, 

Feddu ’m henaid gwirion. 

HYMN CVIII. 

Salm xlv. 10, 11-— Gwrando, Ferch, &c. 

C LYW hyn, O ferch, a hefyd 
gwel, 

Ac â chíust isel gwrando, 

Mae ’n rhaid it’ ollwng pawb o’th 
wlad, 

A thŷ dy Dad yn anngho’. 

2 ’Rys am dy gael tros foroedd pell 
I’r wlad sydd well i drigo, 

Lle mae dy Brynwr gwridog, gwyn, 
Anwylaf yn preswylio. 

3 Gad yna ’r byd, yn nghyda ’i dda, 
Ei wagedd a’i deganau ; 

Pechod a phleser o bob math, 

D’ eilunod a’th gariadau. 

4 Rho ’th serch a’*th gariad, rho fe ’n 
rhwydd 

Ar Arglwydd yr arglwyd.di; 

Y Tywysog brafa o bob rhai, 

Ar ddengmil mae ’n rhagori. 

5 Yna bydd gan y Brenin gwych • 
Gael edrych ar dy burdeb ; 

Fe ’th gâr o ddyfnder calon, gwna, 
Hyd eithaf tragwyddoldeb. 


ALELUIA. 


6r 


6 Yna fe ’th wêl yn hawddgar iawn, 

Yn hardd, yn llawn hyfrydwch ; 
Cai ganddo beunydd yn ddi-nag 
O’i gariad ac o’i heddwch. 

7 Ymostwng dithau i’th Arglwydd da, 

Ac ufuddhâ yn ffyddlon ; 

Cân iddo byth ganiadau mwyn 
Am iddo ddwyn dy galon. 


HYMN CIX. 

Galar. iii. 24.— Yr Arglwydd yw fy 
rhan, medd fy enaid. 

Y MAE yr Arglwydd i mi ’n 
rhan 

’Mhob lle a man p’odd byna’, 

Ac er gwaetha’ y gelyrt llym, 

Ynddo mi ymddirieda’. 

2 Ce’s gareg wèn, tystiolaeth rad, 

Gwir bwrcas gwaed fy Nghapten; 
Ac enw newydd nas gall dyn 
Ond mi fy hun ei ddarllen. 

3 Yn mhob rhyw ’storom para mae 
Ei ’ddewid a’i ffyddlondeb ; 

’R gair ddaeth o’i enau cadw wna’ 
Hyd eitha’ tragwyddoldeb. 

4 Pa’m ofnaf golyn angeu mwy ? 
Anturiaf trwy farwolaeth; 
Dywedodd nas cawn (nis gwn pa’m) 
Fyn’d byth i ddamnedigaeth. 

5 Cymhwysodd at fy enaid cla’ 

Ei angeu a’i farwolaeth; 
Drachefn a thrachefn mae 
E ’n cadarnhau ’nhystiolaeth. 

6 Dim ond ei hedd a wnaiff yn iach 
Fy enaid bach lluddedig ; 

Pa fwya’ gaffwy’ o hono, ’rwy’ 

O hyd yn fwy sychedig. 


HYMN CX. 


Salm lxxxiv. 1, 2.— Mor hawddgar yw 
dy Babell. 

D Y babell Di mor hyfryd yw, 

O Arglwydd Dduw y llu 
oedd ; 


Mynych chwenychais weled hon, 
Rhag mor dra thirion ydoedd. 

2 Y man b’ost ti, bid fryn neu fro, 

Sydd gyflawn o ddyddanwch ; 

Yn dy gynteddau ’n wastad mae, 
Oes, fôr didrai o heddwch. 

3 Sawl drig i’th dŷ gaiff yn ddi-drai 

Dy gariad a dy ffafar; 

Cânt hwy ymborthi ar fath ffâr 
Sy ’n nefoedd ar y ddaear. 

4 Dy wleddoedd di byth a barha 

I’r newynog a’r sychedig ; 

A chyda thi gorphwys a wna 
’Rdiffygiol a’r lluddedig. 

5 Fy enaid frysia am fyn’d ar frys 

I’th gysegr lys yn hyl-wydd ; 

Mae ’m calon fach a’m cnawd, bob 
cam, 

Yn gwaeddi am yr Arglwydd. 

6 Amdd’odi’thwydd ’rwy’nosadydd,. 

Fel hydd lluddedig gwirion 
A rêd dan frefu ’mlaen bob cam 
I ’mofyn am yr afon. 

7 O dwg fy enaid llesg i’r làn, 

I’r man ’r wyt Ti ’n preswylio ; 
Wrth deithio ’r anial mawr yn hir 
’R wy’ gwedi gwir ddiffygio. 

HYMN CXI. 

Salm lxxxiv. 6.— Y rhai yn myned 
trwy ddyffryn Bacca, &>c. 

P E b’ai yn gorfod ar y rhai’n 

’R hyd glyn wylofain dramwy r 
Gosodir ffynon iddynt hwy, 

A’r gwlaw a’u lleinw fwy-fwy. 

2 Mewn dyrys dir ac anial daith, 

Yn nghanol maith anialwch, 

Cânt fannai'r nef, cânt ddyfróedd pur,. 
Sef ffrydiau o wir ddyddanwch. 

3 Pan bo ’r annuwiol fyd o’r bron 
Mewn dyfnion gyfyngderau, 

Fe weryd Duw hwynt-hwythau r 
gwna, 

O’u trallod a’u cystuddiau. 

4 Pa fwyaf fo eu cyfyngderau hwy, 
Bydd fwy-fwy eu cysuron; 


62 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


ALELUIA. 


63 


Eu hedd, melusach na ’r dil mêl, 

A lifa fel yr afon. 

3 Er gorfod teithio yn ngwres y dydd, 
Tros greigydd o’r diffeitha’; 

Ni chaiff bod syched ar un gŵr, 
Cânt ganddo ddw’r eu gwala. 


HYMN CXII. 

Salm lxxxiv. 7.— Ant 0 nerth i nerth. 

A NT rhagddynt bawb, o nerth i 
nerth, 

Nes cael yn brydferth ddyfod 
I ’mddangos i Dduw ger ei fron 
Yn Seion ei breswylfod. 

2 I’r làn, i’r làn tua phen y bryn, 

Lle mae eu Brenin Iesu ; 
Ddiffygiant ddim nes myn’d i’r nef, 
Gael gydag Ef deyrnasu. 

3 Trwy ’fonydd mawrion, dyfnion du, 
Yn mlaen heb ofni gronyn, 

Gan ddringo creigydd mawrion, 
serth, 

I’r làn trwy nerth eu Brenin. 

.4 Rhyfelant â gelynion, gâd, 

Trwy rinwedd gwaed eu Capten ; 
Congcwerant, lladdant ar bob llaw, 
Nes myn’d tu draw ’r Iorddonen. 

5 Ni flina neb, mae Duw i’w rhan, 

Y llesg, y gwan, a’r clwyfus; 

O ras i ras fe ’i dygiff ef 
I deyrnas nef i orphwys. 

*6 Lle derfydd byth eu poen a’u gwae, 
Eu trallod a’u cystuddiau; 

Cânt ganu yn y nefoedd wèn, 

Yn iach ar ben eu siwrnau. 


HYMN CXIII. 


2 Teganau ’r byd, a’i bleser sydd 

’N fwy difìas im’ o ddydd i ddydd, 
’D oes ganddynt swyn na meder mwy 
I’m denu idd’ eu caru’n hwy. 

3 Trwy ffydd ’r wy ’n gwel’d yr ardal 

bell, 

’Nghyd a gwrthddrychau llawer 
gwell; 

O ddydd i ddydd ’r wy ’n pwyso 
’mlaen, 

Nes-nes i’m hetifeddiaeth lân. 

4 Caf gyflawn olwg ar fy Nuw, 

A’r Oen a laddwyd, yno ’n fyw ; 
Wyneb yn wyneb âg E ’n wir, 

Yn nghanol y goleuni pur. 

5 ’D oes gen’ i neges yma ’n hwy, 
Nac achos oedi gronyn mwy ; 
’Ngorphwysfa a fy nhrysor sy’, 

Fy ngobaith a’m llawenydd, fry. 

6 ’Rwy’nbrefuamgynteçldau’mDuw, 
Mewn tir sychedig ’r wyf yn byw; 
Fel pererin llesg, neu ddyeithr ddyn, 
Yn crwydro ’mhell o’i wlad ei hun. 

7 Pa cy’d rhaid bod yn Mesech mwy ? 
P’odd galla ’i ’n Nghedar fyw yn 

hwy ? 

A orphena ’i ’m siwrnau maes o law, 
I’m cartre’ yn nhragwyddoldeb 
draw ? 

8 Fy ffryns o’r blaen aeth yno ’n llu, 
Yn awr yn gorfoleddu fry ; 

Heb ofn mwy, yn sicr iawn 
O’u congcwest ac o’u taliad llawn. 

9 Gan edrych gyda phleser mawr 
Ar faes y gwaed o bell yn awr; 

Yn gweled uffern, angeu, a’r byd, 
Wedi eu congcwero oll i gyd. 

10 A minau mewn gofidiau fil, 

A myrdd o demtasiynau cuí; 

Bron colli ’r gamp, nes delo ffydd 

I ddweyd mai f ’ eiddo i yw ’r dydd. 


Tu hwnt i’r bedd, mewn gwledydd 
pell, 

Rho’wd i ni olud can’ mil gwell. 

2 Fe ymddatod y gre’digaeth faith, 

Yr haul a orphen ar ei thaith ;* 

Y byd a lysg, a’r ser a ffy, 

Pan ymddangoso ’n Hiesu ni. 

3 Archangel mawr mewn udgorn gân 
I wysio o’r beddau ’r lludw mân, 
O’r môr a’r tir, a’u galw yn llu 
I’w barnu, i entrych awyr fry. 

4 Fe ddetgly ’r beddau ar doriad 

gwawr 

Boreuddydd tragwyddoldeb mawr; 
Hwy rônt i’r lan fyrddiynau maith 
O bob rhyw bobloedd, llwyth, ac 
iaith. 

5 Uffern a nef, ar hyn o bryd, 

A ymedy â’r eneidiau ’gyd ; 

I gwrdd â’r cyrph oedd hyd yn awr 
Yn llechu yn y ddaear lawr. 

6 Àngylion gasgla ’r saint yn nghyd 
Yn gryno o bedwar cwr y byd ; 

Yna hwy gipir oll yn llu 

I entrych y ffurfafen fry. 

7 Saint orfoleddant bob yr un 
Pan welont arwydd Mab y Dyn, 
Fel boreu wawr o’r dwyrain draw 
Sy ’n dangos bod yr haul gerllaw. 

8 Dysgleirdeb hardd ei wynebpryd 
Lewyrcha ar y saint i gyd, 

Nes dysgleiriont fel haul bob un, 
Yn gymhwys megys Ef ei Hun. 

9 Ni weliff etifeddion hedd 
Ddim llid na digter yn ei wedd; 
Cariad gwna nhwy yn ewn i fyn’d 
At Frenin Iesu fel at ffrynd. 

10 ’N ol danfon ei elynion chwith 
I’r dwfn bair ’gael berwi byth, 

A dodi ’r lloer, y ser, a’r byd 
Ar dân, yn wenfflam oleu ’gyd. 


Pwyso yn mlaen at yr Etifeddiaeth. 

O TYR’D ar frys, f’ Anwylyd pur, 
Cwblha ’th addewid, na fydd 
hir; 

Rhag im’ ddiffygio a llesgâu, 

A nychu o hiraeth i’th fwynhau. 


HYMN CXIV. 

Hymn yn nghylch Dydd y Farn. 

O ARGLWYDD, pa’m y rhed 
ein bryd 

Ar wâg bleserau sy ’n y byd ? 


11O orsedd barn c’od Iesu ’n awr, 
Yn nghyda ’i dorf aneirif fawr ; 
Angylion gyda saint mewn hedd 
A mewn i’r briodasol wledd. 

* Yn groes i’r arferiad cyfFredin, sieryd 
Williams ar yr Haui yn wastad yn y rhyw 
fenywaidd. 


12 Pob un â’i balmwydd yn ei law 
Yn myn’d tua drws y nefoedd draw; 
Coronau aur neu berls di-goll 
A wisga ’r etifeddion oll. 

15 Cânt ynau gwyn, fel llian main, 

A th’lynau peraidd iawn eu sain, 

I ganu ’r hyfryd beraidd dôn, 
Tragwyddol Haleluia i’r Oen. 

14 Pa bryd y gwela’ i’r ddedwydd awr 
Boreuddydd tragwyddoldeb mawr, 
I ddihuno, achodi o’r beddynfyw, 
A’m llawn ddigoni â delw Duw ? 

HYMN CXV. 

Rhyfeddu Rhad Râs. 

W RTH feddwl am dy ryfedd 
waith, 

A dyfnder maith dy gariad ; 

I eigion môr â’m henaid gwan, 

Nes ffaelu i’r lan a dringad. 

2 Pan elwy ’i chwilio ’th gariad hael 
Mae f ’ enaid gwael yn boddi; 
Ond plygubellach, Arglwydd, wnai 
Yn wastad a’i ryfeddu. 

3 Pa’m ceraist fi, d’wed, un o fil 
O ganol hil lygredig ? 

Wrth natur f’aeth fy ngwell heb lai 
I blith y rhai damnedig. 

4 O safan drist Gehenna gaeth 

Fy ngwared wnaeth yr Ar- 
glwydd ; 

Fy enaid bach am hyn bob tro 
Gaiff lamu o lawenydd. 

5 Pentewyn poeth yn nghanol tân 
Yn myn’d yn lân i’m llosgi; 
Achubodd Iesu f’ enaid, do, 

Yn dra enwog o drueni. 

6 Glyned fy nghalon bellach byth, 
Duw, wrth dy ddilyth eiriau ; 

Fel teithiwy 'n hoew ’mlaen o hyd 
Yn union ’r hyd dy lwybrau. 

7 O cadw fi tra ynwy’ chwyth, 

Heb i mi byth d’ annghofio ; 
Rhoi’st i mi ras, i Ti bo ’r clod, 

Cyn i mi erioed ei geisio. 

8 Fy enaid yn dy glwyfau boed ; 

Mi ’th gara doed a ddelo, 

Nes delwy’ mewn i’th nefoeddglyd, 
O gwyn ei fyd fai yno ! 


64 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


65 


HYMN CXVI. 

Can. v. 16,— Melus odiaeth yw ei 
enau, &c. 

G ENAU fy Mhrynwr brofodd flas 
Y bustl atgas chwerwa’; 

Yn awr i’r saint (o’i gyfeillachsydd), 
Yn wastad rydd felusdra. 

2 Tywalltwyd ar ei wefus fwyn 
Ras ag sy ’n dwyn y galon ; 

Ei eiriau hyfryd Ef sy ’n hedd 
I’r holl wir lariaidd ddynion. 

3 Un gradd o’i lid, neu bwys ei 
ddwrn, 

Sy ’n ’ffernol ffwrn ddiffẁfar ; 

Ei hyfryd wên a’i gusan gwâr 
Sy ’n nefoedd ar y ddaear. 

4 O fewn y ddaear hon a’r nef 
Pwy sy’ iddo Ef yn gymhar ? 
Dymunol yw uwchíaw ’r holl fyd, 

Y mae Ef ’gyd yn hawddgar. 

5 Rhyfeddu wna’ i o hyn i maes 
Anfeidrol ras fy Ngheidwad ; 

Nid oes na seraph fyth na saint 
All ddangos faint ei gariad: 

6 Y nefoedd faith sy ’n plygu dan 
Gyfadde’ eu hanwybodaeth, 

O fawr ddoethineb Brenin ne’, 
Cyfryngwr iechydwriaeth. 

7 Ei foli maent fwy-fwy bob dydd, 

Yn newydd eu caniadau; 

Gan frefu am ei foli ’n well, 

Ond ffaelu o faith bell raddau. 

8 Rhifedi ’r gwlith o angylion bra’, 
Cerubiaid a seraphiaid, 

A’u swn yn gymysg â’r holl saint 
Sy’ am ddangos faint ei gariad. 

9 Wrth geisio ei ganmol ’r wy’ ar goll, 
Y mae E oll yn hyfryd ; 

’D oes tafod un creadur byw 
Dd’wed pa fath yw f ’ Anwylyd. 


HYMN CXVII. 

Yr Ail Ran. 

F Y undeb i â’i Berson mwyn 

Sydd i mi ’n dwyn dyddanwch, 


Ni ddaeth i galon dyn erioed 
I feddwl fod fath heddwch. 

2 Er gwerthfawroced yw bob tro, 

’Rwy ’n eiddo Fo, mi ’cara ; 

Ac Ef yn eiddo i minau sydd, 

Ac felly bydd i bara. 

3 Pa fwyaf b’wy ’n mynegu ei glod 

A’i hynod ryfeddodau, 

Mwy gwerthfawr wy ’n ei wel’d o 
hyd, 

Mewn byd o demtasiynau. 

4 Wel, merched Salem, dyma nôd 

Fy Mhriod hynod hawddgar ; 
Mewn nef a daear tra ynoch chwyth 
Ni ffeindiwch byth o’i gymhar. 

5 Eich cwestiwn yn rhy galed aeth,— 

D’ Anwylyd, pa fath ? meddwch; 
Ni all geiriau ei ganmol,—bellach, 
tewch, 

Yn fuan de’wch a gwelwch. 


HYMN CXVIII. 

Fy nefaid i, ni ddwg neb allan o’m llaw i. 

M I ge’s ryddhad i’m henaid 
swrth 

Unwaith oddiwrthyr Arglwydd ; 
Yr amser o’wn i ’n llesg a gwan 
Yn gruddfan dan euogrwydd. 

2 A gaf fi eto fyn’d yn ol, 

Fu yn ei gôl a’i gorlan ? 

Na wna, ’Fe ’m ceidw â llaw gref, 
’Fe ddywedodd Ef ei hunan. 

3 A golla’ i ’r Ffrynd a wn i fod 
I mi erioed anwyla’ ? 

Yn well mi ’cerais ganwaith, do, 

Na phleser o’r melusa’. 

4 Pwy sydd yn awr yn uffern drist 
Gwerth gwaed y Crist anwyla’ ? 
Pwy etholedig, dywedwch hyn, 

Sy’ o fewn i lyn Gehenna ? 

5 Ond gras effeithiol Duw oedd hyn 
A weithiwyd yn fy enaid ! 

Ni all’sai neb tan nef ond ’Fo 
I’m gwared o’m caethiwed. 


6 Efe ’m digonodd i yn hir 

A ffrydiau o wir ddyddanwch ; 
Rho’ws arna’ i serch; a baid Ef 
mwy 

I’m harwain trwy ’r anialwch ? 

7 Fy arwain i hyd yma wnaeth 

’R un ffordd ag aeth ei bobol; 
’Fe ’m cynal eto ar fy nhaith 
Trwy ’stormydd maith llifeiriol. 

8 Credais—mi gredaf tra fo chwyth, 

Na chaf i byth wrthgilio, 

Am fod fy Mhrynwr gwridog, gwyn, 
Yn wastad yn fy ngwylio. 


HYMN CXIX. 

Pererindod. 

HWI bererinion glân 
V -' Sy ’n myn’d tua ’r Ganaan 
wlad, 

Ni thariaf finau ddim yn ol, 
Dilynaf ôl eich traed, 

Nes elwy’ i Salem bur, 

Mewn cysur llawn i’m lle ; 

O Ffrynd troseddwyr, moes dylaw, 
A thyn fi draw i dre’. 

2 Mi ge’s arwyddion gwir 

O gariad pur fy Nuw ; 

Ei ras a’i dawel hyfryd hedd 
I’m henaid rhyfedd yw ; 

Yn mhell o’r babell hon 
Mae ’nghalon gydag E’: 

O Ffrynd, &c. 

3 Mae ’r manna gwedi ei gael 

Mewn dyrys anial dir, 

Ymborthi caf, ond myn’d yn mlaen, 
Ar ffrwythau ’r Ganaan bur; 

Mae yno sypiau grawn 
Yn llawn o fewn i’r lle : 

O Ffrynd, &c. 

4 Mi fentra’ ’mlaen yn hy’, 

Gan gyrchu at y nôd ; 

Mi gefais, do, im’ ffyddlon Dyst, 

Fe archodd Crist im’ dd’od ; 

Fy mhechod ymaith tyn, 

Mae ’n eiriol yn y ne’: 

O Ffrynd, &c. 

5 F’ hyfrydwch yw dy waith, 

A’m pleser yn y byd ; 

E 


Mae hiraeth llwyr yn f’ enaid llaith 
Am wel’d dy wyneb-pryd; 

Cael hefyd roi fy mhwys 
A gorphwys ar dy dde’; 

O Ffrynd, &c. 

6 Wrth feddwl am y wlad 

A rhagbar’tow’d i’r plant, 

A chyflawn degwch tŷ fy Nhad, 
Mae ar fy nghalon chwant 
I landio uwch y nen 
Tu draw ’r Iorddonen gre’: 

O Ffrynd, &c. 

7 ’R wy ’n gweled, trwy fy Nuw, 

Congcwera ’i fyd a chnawd : 

O dan ei aden gwnaf fy nyth, 

Ni fyddaf byth yn dlawd ; 

Mae ’m hetifeddiaeth wych 
O fewn i entrych ne’: 

O Ffrynd troseddwyr, moes dy law, 
A thyn fi draw i dre’ 


HYMN CXX. 

Y daith o'r Aipht i Ganaan. 

f) ARGLWYDD, Awdwr hedd, 
Tra rhyfedd yw dy ras; 

Ti ’m tynaist i, fel yn dy law, 

O’r tywyll Aipht i maes; 

Dy wialen Di a’th ffon 
Rydd im’ gysuron rhad ; 

Dy rasol hedd, fy Iesu hael, 

Yw ’m gwledd mewn anial wlad. 

2 Pan ’r oedd yr Aiphtiaid blin 
Yn canlyn ar fy ol,— 

Traws, ffyrnig, lu hen Phar’o lym, 
Ti ’m cuddiaist yn dy gôl; 

Ni roist fy enaid gwan 
I gwympo dan eu traed : 

Dy rasol, &c. 

5 Pan ’r oedd fy ngobaith gwan 
Yn llesg wrth lan y môr, 

Heb genyf ffydd na nerth i ffoi, 

Yn ebrwydd do’i fy Ior, 

I’m tywys ar fy nhaith 
I’m hetifeddiaeth rad: 

Dy rasol, &c, 

4 Tramwyaist o fy mlaen 

Trwy diroedd Basan draw; 


66 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Rhoddaist y llu, er maint eu llid, 
A’u bro i gyd mewn braw; 
Gelynion yn nîhob man 

A gwympaist dan fy nhraed: 

Dy rasol, &c. 

5 Pan tynaist fi ar dy ol 

Oddiwrth fy nghnawdol chwant, 
Rhyddhaist fi o’m caethiwed blin, 
Ti ’m gwnaist fel un o’th blant; 
Arfaethost i mi fyw 

Uwch cystudd, briw, a brad: 

Dy rasol, &c. 

6 Gwell wyt i’m henaid gwan 

Na tharian yn ddi-gêl; 

Ar fy ngelynion cawd y dydd, 

D’ addewid sydd dan sêl; 

Can’s ffyddlon wyt erioed 
Mewn amod o barhad : 

Dy rasol hedd, fy Iesu hael, 

Yw ’m gwledd mewn anial wlad. 


HYMN CXXI. 

Yr Arglwydd yw fy nerth. 

M I âf yn mlaen, er pelled yw, 

I wlad ’r wy’ am fyn’d iddi i 
fyw; 

O’r diwedd tiria ’m henaid gwan, 

O ddyfnder moroedd mawr i’r lan. 

2 Anialwch mawr mi aethum trwy, 
'Paham y digalona i mwy ? ■ 

Yr Hwn a’m nerthodd i hyd hyn 
A’m dwg i’r lan i ben y bryn. 

3 Er i mi, do, wrthgilio ’n sal, 

A cholli ’r heddwch wedi ei gael; 

O Dduw, iachâ fi, câr fi ’n rhad, 

A chàna ’m henaid yn dy waed. 

4 On’ chaf fi dy gymdeithas wiw, 
Mae ’n uffern yn y byd im’ fyw; 

’D oes pleser dan y nef, pe cawn, 
All lanw ’m calon fach yn llawn. 

5 Gan’ mil o weithiau gwyn fy myd, 
Gawn gongcwest ar fy meiau ’gyd ; 
Gael bod yn bur o mewn, o maes, 
A darfod son am bechod cas. 


HYMN CXXII.’ ;í 

Maddeuant i Wrthgiliwr. 


N ID yw fy nyddiau yn y byd 

Ond megys dyrnfedd gron i 

gy d ; . ; : 

Ond darfod maent, ms gwn pa lun. 


Ẃrth bechu ’n erbyn Duw ei Hun. 


2 ’R wy ’n profi ’meiau fawr a mân 
’N awr am fy nigaloni ’n lân; 

Eu rhif, eu nerth, yn nghyda ’u lliw, 
A wnaeth fy nghalon fach yn friw. 

3 Fe ’m twyllwyd, do, gwae fi yn awr í 
I dori deddf f’ Eiriolwr mawr; 
Edifar gen’ i wneud annghlod 

I’r Un am carodd oreu erioed. 


4 Maddeuaist ganwaith, maddeu hyn, 
O Arglwydd, càna fi eto ’n wyn; 
Rho i mi dyst, fy Anwylyd cu, 

I’m clirio yn y nefoedd fry. 

5 Na tharo fi, ’r wy’ dan fy maich, 

’D wy ’n abl dyodde’ pwys dy 

fraich; 

Duw ydwyt Ti, ’d wyf fi ond dyn, 
P’am lleddi waith dy ddwylo ’th 
hun ? 


6 Gwn mai rhinweddol yw dy waed, 

I bledio ’m hawl o flaen y Tad; 

A chlirio ’m ffordd at orsedd gras, 
A blotio ’meiau mwya’ ’maes. 

7 Cofia mai gwagedd wyf a gwynt, 

A chofia ’m cwymp yn Eden gynt; 
A chofia ’mod yn teithio ’n awr 
Mewn byd sy ’n llawn o feiau mawr. 

8 ’R wy ’n gwel’d mai ofer yw fy 

ngrym, 

Na thal fy addunedau ddim ; 
Pechadur wyf, fy Nuw a’i gŵyr, 

’N awr wedi colli ei nerth yn llwyr. 

9 Paham y de’st o’r nefoedd fry 
Ond i gongcwero ’r ’ffernol lu ? 
Cyflawna ’th waith, a gwna dy ran 
Yn fuan ar fy enaid gwan. 

William Williams. 


* Dyma yr Hymn gyntaf yn y Chweched 
Ran (gwel y Nodiadau yn y dechreu). 
Rhoddir yma enwau yr Awdwyr fel y maent 
i’w cael yn hono. 


ALELUIA. 


6 ? 


HYMN CXXIII. 

Pererindod. 

Y MDEITHYDD wyf fi ’n awr o 
hyd 

Mewn maith a thrallodedig fyd ; 
Nid yma mae fy nghartre ’n wir, 

’R wy ’n teithio tua Salem bur. 

2 Pa’m carai ’r byd na ’i wagedd 
mwy ? 

Hyd angeu ’n brin y deuant hwy ; 
Gwell gen’ i garu ’r Ffrynd a ddaw, 
Yn angeu i ’maflyd yn fy llaw. 

3 ’R wy ’n pwyso ar f ’ Anwylyd cu, 
Ei ddehau yn fy nghynal sy’; 
Paham y dof o’i gôl i maes 
Nes elwy’ trwy ’r Iorddonen las ? 

4 Er maint yw llid a brad y ddraig, 
Fy nhraed osodwyd ar y graig ; 
Mae iEsu’n hwylio ’ngherddiad im’, 
’Chai mwyach gyfeiliorni dim. 

5 Yn gadarn dewch, fe gawd y dydd, 
Och! pwy a ffo’i f’ai ganddo ffydd ? 
Mae ’r ffordd yn rhydd i’r rhai ’n i 
gyd 

Nes myn’d o fewn i’r nefol fyd. 

J. Dafydd, 0 Gaio. 


HYMN CXXIV. 

Gwaedyr Oen. 

O ARGLWYDD, cofia ’th angeu 
drud ! 

A’th boenau mawrion yn y byd ! 

A dadleu rhai ’n âg uchel lef 
Tros f ’ enaid tlawd yn nghanol nef. 

2 O cofia ’th wae, a’th waed, a’th gur 
Ac ôl yr hoelion llymion dur! 

Dy chwys i’r llawr yn ddafnau 
gwaed, 

A’th glwyfau mawr o’th ben i’th 
draed. 

3 R wy ’n ceisio ymdreiglo at dy 
waed, 

Gari gwympo ’n llaw trugaredd rad; 
’D oes gweithred dda yn eiddo fi 
AU gleimio hawl i’r nefoedd fry. 

W. W. 


HYMN CXXV. 

WY’ wedi bwrw ’r draul 
I fyn’d yn mlaen o hyd, 

Nes gwelwy ’r dydd yn gwawrio 
draw, 

Mi wn y daw ryw bryd : 

Er gwaetha ’m llygredd cas, 

Mi ddihanga’ maes o law, 

I gôl fy Nuw a’m Priod cu, 

Sy ’n eiriol droswy’ draw. 

2 Mewn gwlad o drafferth blin 
. Os rhaid im’ ronyn fod, 

Bu ’r Iesu yn rhodio yma ei Hun, 
’R wy ’n dilyn ôl ei droed : 

Efe a’m gwnaiff yn rhydd 

Ryw ddedwydd ddydd a ddaw ; 
O flaen y faingc mae ’Mhriod cu 
Yn eiriol troswy’ draw. 

3 Er maint yw llid y ddraig 

I ddenu ’m henaid llon, 

Mi wela’ sanctaidd Had y Wraig, 
A’m henw ar ei fron : 

Dysgwyliaf eto ’n wych 
I edrych p’odd y daw : 

O flaen, &c. 

4 ’D oes pleser gen’ i ’n awr 

Yn un lle tan y ne’; 

Mewn newyn ac mewn syched mawr 
’R wy ’n teithio tua thre’; 

Ca’m ’mhorthi â manna rhad 
O fewn i’r wlad a ddaw: 

O flaen, dtc. 

5 ’R wy ’n awr trwy nefol ddrych, 

Wrth edrych tua thre’, 

Yn gwel’d fy etifeddiaeth wych 
O fewn i entrych ne’; 

Mi wela ’m Iesu fry, 

A’m pardwn yn ei law : 

O flaen y faingc mae ’Mhriod cu 
Yn eiriol troswy’ draw. 

J. D. 

HYMN CXXVI. 

Yn erbyn ofn marw. 

T"YWED pa’m yr ofni, ’m henaid 
^ cu, 

I fyn’d yn wyneb angeu du,— 

Y gelyn sathrwyd gynt dan draed 
Gan Frenin nefoedd yn ei waed. 


68 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


69 


2 On’ chawd y dydd ar angeu ’n llyn 
Yn lân ar ben Calfaria fryn ? 

O b’le mae ’r colyn sy’ iddo mwy ? 
A ph’le mae ’r gwenwyn sy ’n ei 
glwy’ ? 

3 Pa’m ofna’ i ’mado â’r byd ’r wy ’n 

byw, 

Lle ce’s ofidiau o bob rhyw, 

A myn’d i’r ddinas dawel bur, 

Sy’ â’i heolydd fel y grisial clir ? 

4 ’D yw marw it’, fy enaid trist, 

Ond naid o’r byd i fynwes Crist ; 
At seintiau ac angylion sydd 

Yn gwe’d ei wyneb nos a dydd 

5 Cai hedd o fewn i’r Ganaan bell 
Cai ffryns a brodyr lawer gwell; 

Cai felus foli tra ynot chwyth, 

Heb gwympo ’n llaw ’r Philistiaid 

byth. 

6 Mi gaf swpera gyda ’m Ner 
Yn mhlith y seintiau rif y ser, 

Aeth yno i’r lan, nis gwn pa lun, 
Trwy ’r unrhyw rwystrau a mi fy 

hun. 

7 O hyfryd wledd, gwyn fyd fai ’n 

awr 

Yn mhlith y dorf aneirif fawr ; 

I gael diangu ’maes yn lân 
O bob rhyw lygredd fawr a mân. 

8 Cai yno orphwys, f’ enaid trist, 

Ar fron d’ Eiriolwr, Iesu Grist ; 

Y Ffrynd a’th garodd cyn dy fod, 

A phan yr oeddit bella ’rioed. 

9 Yn Un cai yno weled Tri 

Yn nyndod Crist, fy Mhriod i; 

Caf wel’d Creawdwr nef yn Ddyn 
Yn gwisgo corff fel fi fy hun. 

ió Pryd hyny caf (gwyn fyd yr awr!) 
Wel’d myrdd o ryfeddodau mawr ; 
Cwmpeini ’r nef gaiff gyflawn waith 
Rhyfeddu i dragwyddoldeb maith. 

11 Rhyfeddu ’r cariad mawr ei faint 
I droi troseddwyr ’fod yn saint; 
Rhyfeddu i lwch dd’od i’r fath le, 
Dysgleirio megys Brenin ne’. 

12 ’Nillodd fy Nghrist, nef i mi sydd 
Ar ben Calfaria cawd y dydd ; 


Y man y congcrwyd Satan chwith, 
A hwn a gofia ’m henaid byth 

W. W. 


HYMN CXXVII. 

Crist y Meddyg. 

^T'ROSEDDWR wyf, fy Nuw, 
(Da iawn y gwyddost hyn,) 
Annheilwng iawn i fyw 
Tu yma i uffern lyn : 

Fy enaid gwan sydd dan ei faich, 
Estyn dy fraich a dwg fi ’r lan. 

2 O Iesu, ’r Meddyg hael, 

Tydi wyt yn iachau, 

Wrth bechaduriaid gwael, 

A phublicanod rai: 

Fy enaid gwan, &c. 

3 Meddyliais gynt cawn fod 

Cyn hyn yn gongcrwr mawr ; 
Camsyniais, gwae fi ’rioed, 

’R wy ’n pechu hyd yn awr ; 

Fy enaid gwan, &c. 

4 Rhif fy mhechodau sydd 

Fel y mân wlith brydnawn; 

A rhei’ny oll bob dydd 
O liwiau duon iawn : 

Fy enaid gwan, &c. 

5 Mae genyf ras yn ’stor, 

A balm i wella ’m clwy’, 

A chariad mawr fel môr, 

Na dderfydd mo hono mwy : 

Fy enäid gwan sydd dan ei faich, 
Estyn dy fraich a dwg fi i’r lan. 

W. W. 


HYMN CXXVIII. 

Cysur yn erbyn Marw. 

DA’M na b’ai chwant ar f' enaid 
gwan 

I landio o’r anial fyd i’r lan ? 

O’r dywyll Aipht, o Babel gaeth, 

I’r wlad sy ’n llifo o fêl a llaeth ? 


2 Beth sy’ i mi gael o fewn i’r byd ? 
Dim ond cystuddiau o’r bron i gyd; 
P’odd treuliai ’r dyddiau sy’ i mi 
fyw 

On’ cha’ i dy bresenoldeb gwiw ? 

5 Wel, f’ enaid, draw mae ’th drysor 
drud, 

A’th ffyddlon frodyr fwya’ ’gyd ; 

Dy Arglwydd a dy Briod cu 
Sy’ â’i deml yn y nefoedd fry. 

4 Cai, f’ enaid, weled yno ’nghyd 
Y saint o bedwar cwr y byd ; 

Cai orphen ar dy lafur waith, 

A charu i dragwyddoldeb maith. 

5 Yn angeu cai, fy enaid cu, 

’Th gymhwyso ’n frau i’r nefoedd 
fry; 

Cai, caiddyfetha ’n llwyr bob gradd 
Elynion ag oedd bron dy ladd. 

6 ’D raid i mi yno gario ’r groes, 

Na ’mdrechu â phechod ddydd a 
nos, 

Nac ofni archoll byth na chlwy’, 
Nac un o rwydau ’r gelyn mwy. 

W. W. 


HYMN CXXIX. 

Gweddi. 

P ECHADUR wyf, da gŵyr fy 
Nuẃ, 

Llawn o archollion o bob rhyw, 

Yn byw mewn eisieu o waed dy 
groes 

Bob mynyd awr o’r dydd a’r nos. 

2' Yn nghanol cyfyngderau caeth, 

A myrddiwn o ofidiau maith, 

Gad i mi roddi pwys fy mhen 
I orphwys ar dy fynwes wen. 

3 O cofia fi ger bron y Tad, 

A dangos iddo werth dy waed ; 

O pledia ’n awr yn nghanol ne’ 

I Ti roi ’th fywyd yn fy lle. 

4 Ti ’m ceraist i, O ryfedd waith ! 

Mewn amryw o gyflyrau maith ; 

■ O câr fi eto, tra ynwy’ chwyth, 

. A.châr fi ’n nhragwyddoldebbyth. 


5 O cadw fi yn dy gôf bob awr, 

Wrth bledio yn nghanol nef, yn awr 
Dwg f ’ enw mewn llyth’renau llawn 
O flaen y faingc yn ëon iawn. 

6 Gad i mi dreulio ’m dyddiau ’gyd 
I edrych ar dy wyneb pryd, 

A difyru ’m hoes o awr i awr 
I garu fy Eiriolwr mawr. 

7 Yn nghanol cyfyngderau du 
Yn agos atat cadw fi ; 

Rhoi ’m henaid gwan ei felus hûn 
Byth rhwng dy ddwyfron Di dy hun. 

8 Na’d bechod bellach roi i mi glwy’, 

Nac ofn angeu ’mlino mwy ; _ 

Gwna fi ’n gyfarwydd iawn o hyd(| 
A’r llwybrau ’r ochor draw i’r byd. 

9 Yn angeu ddydd bydd im’ yn 

Ffrynd, 

A gad fy enaid atat fyn’d ; 

Saf ar fy nehau, a phledia ’n gry’ 
Bod gen’ i hawl i’r nefoedd fry. 

10 O cofia fi, pan b’wy ’n y bedd, 

A chasgla ’m llwch i’r lan mewn 
hedd ; 

O arddel fi’ny farn a ddaw, 

A gosod fi ar dy ddeheu-law. 

W. W. 

HYMN CXXX. 

Yr Ail Ran. 

R’WY’ yn dy gwmni, f’ Ar- 
glwydd mawr, 

’R wy’ wrth fy modd bob mynyd 
awr; 

A blino ’r wyf, fy Nuw, o hyd 
Ýn nwndwr ac yn nhwrf y byd. 

2 Iach wyf pan byddwy’ yn dy ŵydd, 
A’m henaid yn dy foli ’n rhwydd, 
Tr’wy’ yma ’n byw, Duw gwna fy 

lle 

Yn agos iawn at borth y ne’. 

3 A dyro im’ dy gwmni o hyd 
Tra rhaid im’ aros yn y byd ; 
Dyddana fi mewn anial dir 

A ffrydiau o ddyddanwch pur. 



7o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Gad i mi wel’d mai Ti yw ’m rhan, 
Gad i mi ’th ganfod yn mhob man; 
Gad i mi ’n wastad blygu ’lawr, 

I dy lân ’wyllys bob yr awr. 

W. W. \ 


HYMN CXXXI. 

Y Drydedd Ran. 

CWNA, Arglwydd, fi yn golofn 

• gry’, 

Sefydlog yn dy deml Di, 

I lynu wrthyt Ti yn lân 

Yn mhob rhyw drallod fawr a mân. 

2 Dal fi, fy Nuw, dal fi i’r lan, 

’N enwedig dal fi lle ’r wy ’n wan; 
r Dal fi yn gryf nes myn’d i maes 
O’r byd sy ’n llawn o bechod cas. 

3 Gwna fi ’n gyfoethog yn mhob 

dawn, 

Gwna fi fel halen peraidd iawn; 
Gwna fi fel seren oleu wiw, 
Ddysgleirio yn y byd ’r wy ’n byw. 

4 Dysg fi mewn gorthrymderau trist 
I bwyso ar f ’ anwylaf Grist ; 

Dysg fi wrth fyn’d o’r byd i maes 
I gario ’r dydd ar angeu glas. 

5 Dysg fi ’mhob man, dysg fi pa fodd 
I ddweyd a gwneuthur wrth dy 

fodd ; 

Dysg fi ryfela ’r ddraig heb goll, 

A dysg fi gongcro ’m pechod oll. 

6 Tra caffwy’ rodio ’r ddaear hon, 
Rho ’th hedd fel afon dan fy mron, 
Ac yn y diwedd moes dy law 

I’m ledio mewn i’r nefoedd draw. 

W. W. 


HYMN CXXXII. 

Tragwyddoldeb. 

Y enaid mewn gwir ofid mae, 

Yn gruddfan dan ei ddwfn wae, 
Am wel’d ei ddyddiau ’n d’od i ben, 
Gael myn’d i’r lle sy’ o fewn i’r 
. llen. 


2 Corff y farwolaeth yma sydd 
Yn blino fy ysbryd nos a dydd ; 
Gwyn fyd f’ai yn eu cwmni hwy 
Sydd lle na’s daw marwolaeth mwy. 

3 Yno cai wel’d fy Anwylyd gwiw 
Yn mysg angylion hardd eu lliw ; 
Fy ffydd a droir yn olwg glir 
Yn nhragwyddoldeb cyn bo hir. 

4 O pwy, wrth wel’d fath wlad o hedd, 
Arswydai angeu a’ifarwol gledd ?— 
I fyn’d yn nghôl angylion hy’, 

I mewn i fro Caersalem fry ? 

5 ’R wy’ yn resolfo ’mado ’n lân, 

A’m holl eilunod fawr a mân, 

Er mwyn y Ffrynd a wela ’i ’n awr 
Yn eiriol tros fy meiau mawr. 

6 ’R wy ’n caru ’r Iesu ’n awr bob 

dydd 

Am roddi ’m henaidbach ynrhydd; 
Mi cara ’n fwy pan gwelwy’ ei wedd 
O fewn i’r wlad tu draw i’r bedd. 

7 ’D wy ’n awr ond gwel’d fy Mhriod 

gwych 

Ar fryniau draw yn mhell trwy 
ddrych; 

Pan codo ’m llwch o’r bedd, y cai 
Ei wel’d yn eglur fel y mae. 

J. D. 


HYYM CXXXIII. 

Newyddion Da. 

NjEWYDDION braf a ddaeth 
i’n bro, 

Hwy haeddent gael eu dwyn ar go’; 
Mae ’r Iesu wedi cario ’r dydd, 
Caiff carcharorion fyn’d yn rhydd. 

2 Mae Iesu Grist o’n hochr ni, 

Fe gollodd Ef ei waed yn lli’; 

Trwy rinwedd hwn fe ’n dwg yn 

iach 

I’r ochr draw ’mhen gronyn bach. 

3 Wel f ’ enaid, weithian c’od dy ben, 
Mae ’r ffordd yn rhydd i’r nefoedd 

wen ; 

Mae ’n g’lynion oll i gyd yn awr 
Mewn cadwyn gan y Brenin mawr. 

J. D. 


ALELUIA. 


71 


HYMN CXXXIV. 

Y Pererinion. 

\\ 7 EL, dyma ’r pererinion dewr 
' * Achubwyd yn y ’stormydd 
mawr; 

Dan Sinai fe ’u cynaliwyd hwy, 
Pwy elyn a’u gorchfyga mwy ? 

2 Dyma ’r rhai garodd Duw cyn byd, 
Ac yn eu caru mae o hyd, 

Yn rhad faddeuodd feiau rhai ’n, 

A gwisgodd oll â llian main. 

3 A gwaed yr Óen eu prynu wnawd, 
Eu henwau ’mhlith y saint a gawd; 
Hwy a gyfrifwyd yn ddilai 

O rif y bendigedig rai. 

4 Nid angeu mwy, nac erlid maith, 
Nid ofn dim mewn anial daith, 

Nid moroedd mawr o ddw’r a thân, 
All rwystro ’r rhai ’n i fyn’d yn 

mlaen. 

5 Iesu yw eu Ffrynd a’u Prynwr 

drud, 

Eu Twr a’u Trysor yn y byd, 

Éu Harch, fe ’u caria ’maes o law 
Yn ddyogel trwy farwolaeth draw. 

6 Pwy fater yw i’r rhai ’n i gyd 
Gael eu dirmygu gan y byd ? 

Eu henwau da, a’u parch, a’u bri, 
Sy’ ’nghadw yn y nefoedd fry. 

J. D. 


HYMN CXXXV. 

Rhuf. vii. 24. 

A RGLWYDD, rhyddha fy enaid 
■*"*■ caeth, 

Sy ’n flin gan fath gaethiwed; 
6-an weddill pechod, trist iawn wy’, 
Ys truan, pwy a’m gwared ; 

2 Fy llygredd sydd fel tywyll nos, 

Yn codi dros fy enaid ; 

’R wy.’n ffaelu ’th wel’d, hyn yw fy 
nghlwy’: 

Ys truan, pwy a’m gwared? 

3 Ewyllysio cadw ’th gyfraith gu 

Sydd genyf fi ’n afrifed ; 

Ond cwblhau’r hyn sy’ dda nid wy’: 
Ys truan, pwy a’m gwared ? 


4 Pan byddwy ’n d’od at Dduw trwy 

ffydd 

I ’mofyn budd i’m henaid, 

Profi ’r drwg yn bresenol wy’ : 

Ys truan, pwy a’m gwared ? 

5 Yn awr ’r wy ’n gwel’d Iachawdwr 

rhad, 

(Clod fyddoi’r Tad bendigaid), 
Fy Iesu yw, a Brenin nef, 

Yn hollol Ef a’m gwared. 

6 O brysia, Arglwydd, yn ddi-lys, 

A thyr’d ar frys i’m gwared ; 

Gad im’ dy brofi oll yn oll, 

Tyn fi o’m holl gaethiwed. 

J. Jones. 

HYMN CXXXVI. 

Hymn ar Can. ii. 5. 

N hir bum mewn trueni trist, 

Yn gwrthod Cri st y n Geidwad! 
Ond bellach ar ei ol mi âf, 

’R wy ’n awr yn glaf o’i gariad. 

2 Mi fum dros dro mewn gauaf trist 

Yn wylo am Grist yn Geidwad; 
Ond clod fo i Dduw, fe ddaeth yr 
haf, 

’R wy ’n awr yn glaf o’i gariad. 

3 Yn iach i’r byd a’i bethau braf, 

Oddiwrthych cym’raf genad; 

Ar ol fy anwyl Iesu ’r âf, 

’R wy ’n awr yn glaf o’i gariad. 

4 Chwychwi ’r rhai oll sy ’n caru 

Crist, 

Rhò’wch heibio drist achwyniad; 
Fe ddaw ar fyr fel Meddyg braf ' 
I wella ’r claf o gariad. 

5 Yn llawen dysgwyl, f ’ enaid llon, 

Mae ’r Iesu bron a dwad, 

Â’i gwmni gwych a’i gerbyd braf, 

I nol y claf o gariad. 

7 - 1 - 

HYMN CXXXVII. 

npRWY ras ’r wyf, Arglwydd, 
■*■ ger dy fron, 

Yn rhoi fy nghalon i Ti; 

Ti ’m ceraist i, er maint yw ’m bai, 
Ni alla’ i lai na ’th garu. 



72 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN : 


2 Mi haeddais fod yn awr a’m nyth 

Yn uffern byth yn poeni ; 

Wrthyf ’r wyt wedi trugarhau, 

Ni alla’ i lai na ’th garu. 

3 Pan bo corff y farwolaeth hon 

Yn fynych bron fy llethu, 

Ti o’m caethiwed a’m rhyddhei, 

Ni alla’ i lai na ’th garu. 

4 Yn hir bum mewn trueni mawr, 

Heb brisio fawr am Iesu, 

Ond ’n awr i mi, mor werthfawr 
mae ; 

Ni alla’ i lai na ’i garu. 

•3 Caf ddyfod i’r gogoniant maith 
I ben fy nhaith at Iesu ; 

Caf fyned at y man lle mae, 

Ni alla’ i lai na ’i garu. 

6 I’r.Tad, i’r Mab, a’r Ysbryd Glân 
Rhof glod ar gân heb dewi, 

Y Tri yn Un, a’r Un yn Dri, 

Mae f’ enaid yn ei garu. 


HYMN CXXXVIII. 

Yr enaid yn molianu Duw am ei 
rad ras. 

M OLIANAF byth yr anwyl 
Oen, 

'Pa fodd y gallaf dewi son ? 

Rhows laeth a mêl o’r Ganaan fry, 
A melus yw i’m henaid cu. 

2 ’Fe ’m rhows i sefyll ar fy nhraed, 
Lle ’r o’wn yn gorwedd yn fy 
ngwaed ; 

’Fe ’m cododd fel o farw i fyw, 
Rhows win ac olew yn fy mriw. 

3 Aeth rhinwedd gyda ’i eiriau Ef 
I’m clustiau i, ce’s glywed llef 
Yn dywedyd wrthyi yn ddi-wad, 

“ Mae ’r ffordd yn rhydd i’r nefol 
wlad.” 

4 Fy lloni wnaeth â nefol win, 

Rhows i mi fwyn gusanu ei fin, 

Nes myn’d â’m calon yn ddi-ble 
I’r lan ar nawf i ganol ne’. 


5 Ce’s enw newydd oddi fry, 

Ar gareg wen (pa’m ’r ofnaf fi ?) 

Yr hwn nis edwyn neb yn iawn 
Ond a’i derbyniodd ef yn llawn. 

6 Pa fodd am hyn nas canaf glod 
I’r Hwn a’m carodd cyn fy mod ? 

O ! seintiau ac angylion fry, 
Clodforwch chwi Éf drosof fi. 

William Edwards. 

HYMN CXXXIX. 

Hiraeth enaid y Cristion dan 
dywyllwch. 

Q FUGAIL doeth yr Israel had, 
Awdwr fy iechydwriaeth rad, 
Rho i mi nerth i fyw o hyd 
Yn ddiargyhoedd yn y byd. 

2 Erglyw a gwel, mae f’ enaid gwan 
Mewn anial le am dd’od i’r lan ; 

Fel un dyeithr draw o bell 

Yn codi gwaedd am ddinas well. 

3 Gofidiau helaeth o bob rhyw 
Sydd yn y byd lle ’n awr ’r wy ’n 

byw; 

Pa bryd cai dd’od i lawenhau, 

Lle nad oes gofid mwy na gwae ? 

4 Hiraethus wyf am dd’od i blith 
Y ffryns a gâr fy nghalon byth ; 
Hiraethu wnaf tros ddyddiau mwy 
Nes cael mwynhau ’u cymdeithas 

hwy. 

5 Er myn’d yn awr dan gwmwl du, 
Yn ffaelu gwel’d fy nghartre’ fry ; 
Côf gen’ i ’r pryd, y man, a’r lle, 
Ge’s eglur olwg draw i dre’. 

6 Er bod yn awr â’m henaid cu 
Fel un ar daith mewn gauaf du, 

Mi welais haf a melus hin, 

’N lle gofid, gwae, ce’s yfed gwin. 

7 Tro eto ’ngolwg at y gwaed, 

A maddeu ’meiau oll yn rhad ; 

O tyred, Iesu, rhwyga ’r llen 
Sy’ rhyngwy ’n awr a’r nefoedd 
wen. 


ALELUIA. 


HYMN CXLI. 

Hiraeth am y nefoedd. 


73- 


8 Tyred, fy Ner, na âd fi ’n ol, 

Cod f’ enaid cu fel yn dy gôl; 

Rho i mi nerth i dd’od i’r lan, 

A dweyd yn rhydd, “ Ti yw fy 
rhan.” 

Morgan Dafydd, 0 Gaio. 

HYMN CXL. 

Yr enaidyn cael profi cariad Duw. 

F FARWEL i’r holl bleserau gwael, 
’R wy’ wedi cael amlygiad, 

O fewn y byd lle ’n awr ’r wy ’n 
byw, 

O heddwch Duw a’i gariad. 

2 Mi fum yn hir cyn profi ’r hedd 
Sy ’n felus wledd i’m henaid ; 

O rhyfedd yw ! wel, pan y daeth, 
Nis gallaf chwaith ei amgyffred. 

3 Rhyfeddu wnaf tra byddwy’ byw 
Erioed i Dduw fy ngharu ; 
Rhyfeddu mwy wna ’m henaid cu, 
Pan elwy’ fry i artrefu. 

4 Mi gefais ddigon ar y byd, 

Mae ’m henaid drud yn brefu 
Am fyn'd trwy haeddiant Crist a’i 
waed, 

I ganol gwlad goleuni. 

5 Mae ’r ffordd yn rhydd i’r nefoedd 
, wen, 

Caf fyn’d i ben fy siwrnai; 
Gwnaeth Iesu ’m Llywydd yno ’m 
lle 

Maddeuodd E fy meiau. 

6 Ni phrisiaf waith gelynion mwy, 
Fe’u rhoddwyd hwy dan glwyfau; 
Fy Nghapten i sydd uwch y ser, 

’Fe a’u cwympodd er ys dyddiau. 

7 Trwy haeddedigaeth Iesu hael 
’R wy’ wedi cael bodlondeb ; 

Mae ’m henaid yn cael golwg bra’ 
O hyfryd dragwyddoldeb. 

8 Yn iach i’r byd, ei boen, a’i wae, 

A phob rhyw rai gelynion ; 

Mi gâf fy nwyn (O hyfryd ddydd !) 
I sanctaidd fynydd Seion. 

. . M. D. 


Y'MDEITHYDD wy ’n y byd, 
A’m golwg tua ’r wlad 
Lle mae fy nhrysor drud 
A’m hetifeddiaeth rad ; 

O hyfryd fraint, paradwys wiw, 

Lle bydda’i fyw yn mhlith y saint l 

2 Fy mherson yma sy’ 

Fel dyeithr yn y byd, 

Am fyn’d i’m cartre’ fry, 

’Rwy ’n gwel’d y dyddiau c’yd ; 

O ddedwydd le, heb boen na braw,- 
Sy ’r ochr draw pan elwy’ ’dre 1 

3 Hen frodyr Judas sydd 

’Fewn i’r anialwch hyn ; 

O brysied, doed y dydd 
’Gael myn’d i Seiön fryn, 

Yn mhell o blith annuwiol rai, 

O’m poen a’m gwae i’m newydd- 
nyth. 

4 Mae perffaith gariad Crist, 

A nefol rin y gwaed 
’N troi ofnau ’m henaid trist 
Yn gwbl dan ei draed ; 

Mewn gobaith cryf mae ’m henaid 
tlawd 

Fod iddo Frawd yn eiriol fry. 

5 ’Fe aeth â’m serch i gyd, 

A’m calon ar ei ol; 

’R wy ’n awr o bryd i bryd 
Am orphwys yn ei gôl; 
Gorchymyn ddaw, cai fyn’d i dre’ r 
I’r hyfryd le i maes o law. 

6 Yn awr ’r wy’ nos a dydd 

Yn mynych edrych draw, 

A’m henaid felly sydd 
Yn gwylio pryd y daw 
Yr oriau i ben i mi gael myn’d 
At f’ anwyl Ffrynd tu fewn i’r 


HYMN CXLII. 

Canmoliaeth i gariad Crist. 

Y R Iesu ’n ddi-lai 

A’m gwared o’m gwae ; 
Fy safiodd fy mywyd, 

. Maddeuodd fy mai. 


74 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Er pelled y ca’s 

Fi ’n wir oddiwrth ras, 

’Fe ’m carodd yn amlwg 
Yn ngolwg fy nghas. 

3 ’Fe ’m golchodd i ’n rhad, 

Do ’n ẁir yn ei waed, 

Gan selio fy mhardwn, 

Rhoes i mi ryddhad. 

4 O melus yw ’r wledd, 

Ce’s weled ei wedd, 

Fy Mrenin a’m Prophwyd 
Mwyn hyfryd mewn hedd. 

5 Fy Mhriod a’m Pen 
A rwygodd y llen, 

Ffordd newydd a bywiol 
Sy’ i fyn’d uwch y nen. 

€ F’ Arweinydd i dre’ 

Yw ’r Iesu ’n ddi-ble, 

’Fe ’m cadw rhag niwed, 

Caf fyned i’r ne’. 

7 Mi wela’ fy mod 
Yn awr tan y nôd, 

O ! ’m Priod cywiraf, 

Dilynaf ei droed. 

8 Fy enaid i sydd 
Yn awr nos a dydd 

A’m ganmol fy Iesu 

A’m rhoddodd yn rhydd. 

9 Ffarwel fo i’r byd 

A’i bleser yn nghyd, 

Ar drysor y nefoedd 
Fe redodd fy mryd. 

io ’Fe ’m cododd i’r lan 
Pan oeddwn yn wan, 

Amlygodd f’ Anwylyd 
Fy rhyddid a’m rhan. 

n ’Fe roes i mi faeth 
O win ac o laeth, 

O’r pydew fe ’m cododd, 

Yn gadarn fe ’m gwnaeth. 

12 ’R wy ’n gweled bob dydd 
Mai gwerthfawr yw ffydd, 

Pan elwy’ ’borth angeu 
Fy angor a fydd. 

13 Mwy gwerthfawr im’ yw 
Na chyfoeth Peru, 

Mwy dyogel i’m cynal 
Ddydd dial ein Duw. 

M. 


HYMN CXLIII. 

Hyder ar Grist. 

Y R Iesu mawr, Pentywysog ne’, 
Perffeithydd ffydd, Llywydd 
y lle; 

O wynfydedig ddedwydd ddydd, 

O gariad rhad Ti ’m gwnest yn 
rhÿdd. 

2 Fy ffyddlon Ffrynd a haeddai ’r 
clod, 

Am iddo ’ngharu cyn fy mod ; 

Rhoi gorff a wnaeth i angeu chwith 
Er mwyn i mi gael bywyd byth. 

3 Dyoddefodd felly drosof fi _ 

Rhwng anwir rai ar Galfari; 

Fe ’i gwanwyd yno â gwaewffon 
Cyn i mi dd’od i’r ddaear hon. 

4 Bu farw ’m Iesu ar y groes, 

O gariad rhwydd ei fywyd rhoes, 

Yn ngwydd y byd rhwngdae’r a ne’ 
Fel Oen yn llariaidd yn fy lle. 

5 Fy nghalon fach sy ’n awr yn flin 
Wrth gofio ’r modd y ca’s ei drin 
Ac o’r tu arall hefyd mae 
Wrth deimlo ’i hedd yn llawenhau. 

6 Trwy ’i angeu Ef a’i werthfawr 
waed 

Y daeth i’m henaid wir ryddhad; 

A thrwyddo Ef ’r wy ’n awr yn hy' 
Yn cleimio hawl i’r nefoedd fry. 

7 Fy enaid mewn dyogelwch mae, 

Yn awr mewnhedd yn llawenhau; 
Wrth gredu fyth cai yno fyw 
Yn ol fy nhaith yn ngwydd fy Nuw. 

8 O Iesu, arwain fi ’n ddioed 
Yn awr i dre’ ’r hyd ôl dy droed ; 
Bydd hefyd i mi ’n ffyddlon Ffrÿnd 
Pan byddwy’ ’maes o’r byd yn 
myn’d. 


9 Saf Di, O Arglwydd, yn fy mhlaid, 
Rho gymhorth rhwydd wrth angeri- 
rhaid, 

Y dydd y bo ’r annuwiol rai 
Yn newid gwedd gan ofid gwae. 

D. M. D. 


ALELUIA. 


75 


HYMN CXLIV. 

Hiraeth y Cristion am fyned tua thref. 

P ERERIN wyf tua Salem ber, 

Y ddinas hyfryd uwch y ser ; 
' O’r anial wiad heb oedi ’n hwy, 

Lle nid oes neb tan wae na chlwy’. 

2 O gwyn fy myd yn awr pe cai 
Fy enaid fyn’d i lawenhau ; 

O fewn y nef ffoi gofid ffwrdd, 

Ac ni ddoi gelyn byth i’m cwrdd. 

3 Yr lEsu pur yw ’m Sail a’m Pen, 

F’ Eiriolwr yn y nefoedd wen; 

F’ Arweinydd mwyno’r byd i maes, 
A’m Noddfa glyd yn angeu glas. 

4 F’ Anwylyd mwyn, hardd yw dy 
wedd, 

Dy gariad hael a*th nefol hedd, 
A’th bresenoldeb hefyd sy’ 

Yrt hyfryd iawn i’m henaid i. 

3 Trwy ffydd mi wela ’r hyfryd wlad, 
Preswylfa deg fy anwyl Dad; 

Can’s yno mae fy nhrysor drud, 
A’m Iesu ’n byw, Iachawdwr byd. 

6 Can's yno mewn goleuni mae 

’R holl lu mewn hedd yn llawenhau, 
I gyd mewn hwyl heb friw na phoen 
Yn amgylchynu gorsedd Ion. 

7 Mae yno rai fu ’n dwyn y groes, 

O bob rhyw lwyth, ac iaith, ac oes, 
Yn moli ’r Oen ’n awr o’r un iaith, 
A’r Hwn fu ’n tywys ar eu taith. 

M. D. 


HYMN CXLV. 

Adnabod Crist sydd well na V cwbl. 

TYFARWEL i bechod a phob 
chwant, 

Pleserau blin y bydol blant, 

Trwy nerth fy Mhriod pur a’m Pen 
Mi âf yn wir i Seion wen. 

2 Ymado wnaf o’m serch a’m bryd 
A holl bleserau gwael y byd ; 

’D oes unrhyw bleser, dawn, na 
rhodd, 

Ond Iesu mwy a wna fy modd. 


3 ’Fe m cododd i o’r pydew du, 
Rhoes i mi faeth o’r nefoedd fry; 
O’m t’w’llwch mawr tynodd fi ’maes, 
O rhyfedd yw ei nefol ras ! 

4 Er dued oedd lliw f’ enaid llaith, 
’Fe ’m carodd i (O ryfedd waith !) 
’Fe ’m gwnaeth mewn heddwch, do, 

â’m Duw, 

Clodforaf byth fy Iesu gwiw. 

5 Tra byddwy’ yn yr anial wlad 
Canmolaf Dduw am gariad rad ; 

A phan y tyno fi i’r ne’, 

O cofiaf byth ei gariad E ! 

6 Pan byddwy’ yma ’n cael mwynhad 
O’i gariad Ef, a rhin y gwaed, 

O gwerthfawr yw, a chanmil gwell 
I mi na ’r perl o’r India bell. 

7 O hyfryd wedd dy wyneb-pryd ! 

Fy Íesu mwyn, Iachawdwr byd ; 

Ti est â’m calon yn ddi-ble, 

Mi wela’ ’n awr, i ganol ne’. 

8 O tywys fi i ben y daith, 

I babell tragwyddoldeb maith ; 

Lle cai ’thfwynhau a’thweled byth 
O fewn y nef lle bydd fy nyth. 

M. D, 

HYMN CXLVI. 

Gwynfyd y Saint. 

LTFARWEL bob cnawdol chwant, 
-*■ Pleserau plant y byd ; 

’D wy ’n rhoi fy serch ar beth mor 
sal, 

Sef gwagedd gwael i gyd ; 

Fe addawodd f ’ anwyl lôr 
Well trysor i mi ’n rhad, 
’Tifeddiaeth braf mewn hyfryd fan, 
O fewn i’r Ganaan wlad. 

2 ’Madawa’ â char a ffrynd, 

Caf yno fyn’d mewn hedd, 

Un gelyn digllon mwy nis daw 
I’r wlad tu draw i’r bedd ; 

Ni bydd dim achos ffoi, 

Nac ofn troi yn ol, 

Pan bwy’n ddihangol gyda’m Duw, 
Yn hapus yn ei gôl. 


ALELUIA. 


77 


76 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 ’Ddaw pechod cas na phoen 

I flino ’m henaid mwy, 

Pan landiwy’ mewn i Saíem dir 
Iacheir fi ’n glir o’m clwy’; 

Caf yno wir ryddhad 

Oddiwrth bob brad a briw ; 
’Ddaw gofid, gwÿn, nac och, na 
gwae, 

I’r llys lle mae fy Nuw. 

4 O dedwydd fydd yr awr 

Pan ddelo ’r dydd i ben, 

Caf seinio clod, Hosanna byth, 

Yn llawen uwch y llen, 

I’m Iesu mwyn ar g’oedd 
Ddyoddefodd drosof fi ; 

’N ol myn’d i dre’ bydd melus dro, 
Cofio yno Galfari. 

5 Wel, dyma ’r hyfryd fraint 

Ddygwyddodd i fy rhan ; 

Pwy dafod fyth fynega faint 
Hapusrwydd f ’ enaid gwan ? 

Pan elwy’ uwch y nen 
I Salem wen i fyw, 

Rhof fawl i’r Oen o hyfryd wedd, 
A’m gwnaeth mewn hedd â Duw. 

M. D. 


HYMN CXLVII. 

Arall. 

í~\ BRAF ywmeddwl am y fraint, 
A’r gwynfyd sydd i bawb o’r 
saint; 

Y cyfiawn hil, brenhinawl had, 
Gwir etifeddion Canaan wlad. 

2 Ac er bod Satan, gyda ’r byd, 

Yn curo arnynt â’u holl lid, 
Meddianant hwy yr hyfryd hedd, 
Er gwaetha’ i gyd, tu draw i’r bedd. 

3 Er teimlo gwae a dyodde’ gwawd 
Wrth ado’r byd er mwyn eu Brawd, 
Trwy ganol llid hwy ânt yn llu 

Yn iach i fryn Caersalem fry. 

4 ’N ol hela eu pererindod maith, 

A gorphen ar eu llafur waith, 

Cânt fedi yn y nefoedd wen, 

O ffrwyth eu llafur, uwch y llen. 


5 Iesu a’u harwain hwy mewn hedd 
O’r anial wlad i'r nefol wledd ; 

O ras i ras fe ’u ledia ’n rhodd 
I dir y bywyd wrth eu bodd. 

6 Wel, dyma ’r dydd dihangant hwy, 
Ffarwel eu maith ofidiau mwy ; 

O hapus awr a melus bryd, 

’R annghofiant eu cystuddiau ’gyd. 

7 A dyma ’r dydd y derfydd gwae, 
Dydd dechreu hir o lawenhau ; 
Dydd o gymundeb melus yw, 

Heb gwmwl du rhyngddynt a’u 

Duw. 

8 Cânt yno edrych yn ddi-ball 
Fel cyfaill llon ar wedd y lla.ll, 

Yn wyneb hardd eu Priod cu, 

A’u hena’ Frawd sydd yno fry. 

g ’Ddaw newyn byth na syched mwy, 
Na diffyg hedd i gwrdd â hwy ; 

Cânt yno yfed yn ddi-lyth 
O afon bur y bywyd byth. 

10 I Salem deg fel hyn y daw, 

O’r gogledd de’, a’r dwyrain draw, 

Y bendigedig blant ein Duw, 

Y rhai a wnawd trwy ras yn fyw. 

M. D. 

HYMN CXLVIIJ. 

Gobeithio yn erbyn Gobaith. 

DA’m digalona ’m henaid gwan ? 
C On’d wyt Ti, Arglwydd, ar 
fy rhan ? 

Ac on’d wyf finau ’n un o ri’ 

Rhai brynwyd ar ben Calfari ? 

2 Oni alwaist arna’ i, Arglwydd cun, 
Do, ganwaith wrth f ’ enw fy hun ; 
Ac oni wnest fi ’n gongc’rwr llawn 
Ar demtasiynau lawer iawn. 

3 Cyneliaist fi mewn dyrys daith 
Rhag cwympo ’n erchyll lawer 

gwaith ; 

Yn amddiffynfa buost im’ 

Pan o’wn fy hun heb allael dim. 

4 D’wed, fy enaid, pa’m na’s cleimi ì n 

hy’ 

Dragwyddol hawl i’r nefoedd fry ; 


A phledio ’n wyneb cnawd a byd 

Mai ’r Arglwydd yw fy Ffrynd o 
hyd. 

5 Gwirionedd yw, fy meiau sydd 

Yn ’mhwyso i waered nos a dydd ; 

Ond credu wna’ tra ynwy’ chwyth 

Na fỳni fy annghofio i byth. 

.6 ’R wy ’n ffieiddio pechod o bob 
rhyw, 

’R wy ’n blino ar y byd ’r wy ’n 
byw ; 

’R wy ’n caru ’th saint; on’d dyma 
’r nôd 

I tithau ’ngharu inau erio’d ? 

W. W. 


HYMN CXLIX. 

Trysory Saint. 


D UW yw fy Nhad, iddo bo ’r 
clod, 

Am iddo ’ngharu cyn fy mod; 

Crist yw fy Nghyfaill i a’m Pen, 
Am gwlad artrefol sy’ uwch y nen. 


:2 Fry mae fy Nhrysor pur di-lyth, 
A’r goron gaf fi wisgo byth ; 

Fe sugnodd nefoedd Duw fy mryd, 
Nes ’d wy ’n ddyeithr yn y byd. 


3 Myrdd o fy mrodyr anwyl sy’ 

Yn gorphwys yn y nefoedd fry ; 
’Nghyfeillion goreu sy’ mewn hedd, 
Yn canu ’r ochr draw i’r bedd. 


HYMN CL. 

"N/j AE ’m siwrnai trwy ’r anial- 
wch maith, 

Mae ’r tide a’r tonau a’r ein taith ; 
Gelynion erchyll ar bob llaw, 

Cyn enill tir y Ganaan draw. 

2 Ond pan y landiom yno i’r lan 

Fe Iwyr annghofia 'm henaid gwan 
Y gofid trist, y poen, a’r traul 
A gàwsom yma dan yr haul. 

3 Mynydyn yn y nefol fyd 

A etyb ein holl boenau ’gyd : 

’Radd leiaf o ogoniant fry sydd well 
Na holl drysorau ’r India bell. 

4 Pa’m ofna’ fy ngelynion mwy ? 
Clwyfwyd y cryfa’ o honynt hwy, 
Can’s pen y ddraig a sigwyd fry 
’N y frwydr fawr ar Galfari. 

5 Mae gen’ i hawl, doed fel y dêl, 

I addewidion sydd dan sêl; 

Mi gredaf mwy, pwy roiff im’ nôd 
I Dduw i dori ei air erioed ? 

6 P’odd bydda’ i dlawd ? fy enw gaed 
Yn llyfr y cyfamod rhad ; 

A golla’ i ’r dydd a’m Mrawd yn 
ben 

A Chapten yn y nefoedd wen ? 

7 Ni ildiai i ddim o’r maes yn llyn, 
Mi ddringais dylau mawr cyn hyn; 
Mi dynais oen o balfau ’r llew, 

Mi doraf ben Goliah glew. 


.4 Hyd yma i’m deliaist trwy dy ras, 
Duw, dal fi eto o hyn i maes ; 
Cryfha fy ysbryd ar fy nhaith 
I landio tros ddyfnderoedd maith. 

5 Mi ddringais greigydd, ’do’wn ond 
gwan, 

Rhyfeddu ’r wyf p’odd des i’r lan ; 
Tebygol fod fy mhwys i fry 
’N ddirgelaidd ar f ’ Anwylyd cu. 

(6 Rhyfeddol fel cyneliaist fi, 

Yn erbyn myrdd o elynion cry’ ; 
Trwy ddyfroedd mi ês, nas g\vyr un 
dyn 

.Mor ddwfn b’e.nt, ond Ti dy Hun. 

W. W. 


8 ’Rwy’n caru ei air a’i ’Fengyl faith 1 
Ei g’famod mawr a’i ryfedd waith; 
’R wy ’n caru ei ordinhadau iach, 
A’i gyfraith bur bob iota fach. 

9 ’Rwy’n caru ’r man.mae ’Mhriod cu, 
A hwnw ydyw ’r nefoedd fry ; 

’Rwy ’n caru maingc ei ras dan go’, 
Lle ce’s faddeuant lawer tro. 

W. W. 

HYMN CXLI. 

Dedwyddwch Tragwyddoldeb. 

AF fod yn llonydd byth 
V-* Pan etifeddwy’ ’m mraint. 



7,8 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


’D oes gofid mwy yn mhlith 
Y gogoneddus .saint; 

Caf yno fyw ’mhell uwch y byd, 
A’m serch i gyd ar Iesu gwiw. 

2 'Ni ’hedeg Satan wan 

I’m cartre’ uwch y nen, 

Ddring pechod byth i’r lan 
I drothwy ’r nefoedd wen ; 

’Ddaw dim i’m cwrdd yn Seion fry, 
Yn fuan ffy ’ngelynion ’ffwrdd. 

3 ’D oes gwrthddrych mwy i gael 

I demtio ’m henaid llaith, 

Nac unhryw bleser gwael 
Yn nhragwyddoldeb maith ; 

Dim gwagedd ffol mewn nefol fyd, 
I dynu ’m bryd byth ar ei ol. 

W. W. 


HYMN CXLII. 

Priodoliaethau Duw. 

C LODFORWCH Frenin nefoedd 
fry, 

’Fe ’n Arglwydd yr arglwyddi sy’, 
Creawdwr bywyd pawb a’u bod, 

Fe sydd, Fe fydd, Fe oedd erioed. 

2 Creawdwr y ffurfafen fawr, 

Sy ’n hongian uwch y ddaear lawr; 
Yr haul, y lloer, y ser y sy’ 

Yn gwibio ’n entrych nefoedd fry. 

3 Trwy ei air fe wnaeth y ddaear gron, 
’Nghyd a’r môr mawr sy ’n rhuo ei 
dòn ; 

> Dyffrynoedd a’r mynyddoedd maith, 
Plant Adda o bob llwyth ac iaith. 

4 Fe sy ’n berchenog ar y ’stor, 
Mewn awyr, daear, dw’r, a môr; 
A’r holl greaduriaid mân a’u hil 
Sy ’n eiddo fo ar fryniau fil. 

5 Dal sylw craff mae ar bob un, 

Gan chwilio dyfnder calon dyn ; 

' ’D oes greadur o’r greadigaeth fawr 
Nas gŵyr ei feddwl ef bob awr. 

6 Myn barch, ac idd’ ei enw glod 
Oddiwrth bob gweithred ag sy ’n bod, 
Ei ogoniant mawr fe ’i dwg i ben 
O uffern ac o’r nefoedd wèn. 


7 Mae ’r moroedd mawr a’r mynydd- 
oedd maith 

Yn seino ’maes mewn eglur iaith, 
A’r holl greaduriaid o bob rhyw 
Sy ’n dyweyd, “ Mai rhyfedd iawn 
yw Duw!” 

W. W.* 


HYMN CLIII. 

0 goffadwriaeth am farwolaeth amryw o 
rai duwiol oddiamgylch Llansawel. 

F Y myfyrdodau i ’n felus sy’, 

Wrth gofio’r dorf sy ’n moli fry; 
Pob un yn ddysglaer yn ei le, 

’N rhagori ar ser yn entrych ne’. 

2 Fel y rhagora ’r perlau drud 
Ar dom a sorod sy ’n y byd, 

Mil mwy rhagoriaeth sy ’n eu gwedd 
Na ’r pryd yr oe’nt tu yma i’r bedd. 

3 Yr haul g’wylyddia maes o law, 
Wrth wel’d y rhai ’n mewn dydd a 
ddaw; 

Fe ’mguddia ’r lloer, ni ymddengys 
mwy, 

Gan lewyrch eu dysgleirdeb hwy. 

4 Mae yno heddyw rai yn iach 

R’odd ffarwel in’ dros ronyn bach; 
Yn ddystaw iawn diangasant hwy 
I’r Sabbathfry sy heb ddiwedd mwy. 

5 Aethant i maes o’r cystudd mawr, 
Eu gofid oll a ddarfu ’n awr ; 

Maent heddyw ’n canu, canant byth, 
Heb swn pechadur yn eu plith. 

* Yma y terfyna y Chweched Ran. Mae 
yn anhawdd bod yn sicr pa un ai ychwaneg- 
ìad at y ddau argraffiad cyntaf, y rhai a 
gyhoeddwyd yn rhanau, ydyw yr Hymnau a 
geir oddiyma hyd ddiwedd yr Aleluia, a’i 
ynte a oedd y ddau argraffiad cyntaf yn cyn- 
wys mwy na chwe’ rhan. Yr ydym yn tueddu 
i feddwl fod mwy na chwe’ rhan wedi eu 
cyhoeddij oblegyd pe buasai cymaint ag a 
geir oddiyma i ddiwedd y llyfr yn Hymnau 
newyddion, yn cael eu cyhoeddi am y waith 
gyntaf yn argraffiad 1758, y mae yn lled debyg 
y buasai yr awdwr yn cyfeirio atynt yn ei 
Ragymadrodd. Eto, os cyhoeddwyd mwy na 
chwech, y mae yn rhyfedd na buasai rhywun 
yn y ganrif hon wedi eu gweled yn ihywle. 
Y mae Uawer o Hymnau “J. Jones” a 
“ William Edwards,” a geir yn y Chweched 
Ran, wedi eu gadael allan o’r holl argraffiad- 
aú dilynol. 


ALÇLUIA. 


79 ' 


6 Myrddiynau a myrddiynau mwy, 

O gyfeillion newydd gawsant hwy; 
Oll arnom ni ’n rhagori ’mhell, 

Ac yn eu caru ’n llawer gwell. 


HYMN CLIV. 

Yr ail ran. 

H WY gawsant wel’d, O gwyn eu 
byd! 

’R hen bererinion yno i gyd ; 

Gynt gwedi bod mewn dw’r a thân, 
A myn’d trwy ’r pyrth i mewn o’u 
blaen. 

2 Rhai gwedi myn’d i ben eu taith 
Er’s miloedd o flynyddoedd maith, 
Ac eto i’r Iesu ’n canu clod, 

Mor felus a’r awr gynta’ erioed. 

3 Yn mhlith y rhai ’n hwynt-hwythau 
maen’, 

’N awr yn eu helfen oll yn lân ; 

A’u hyfryd swn dybygwn sydd 
Yn beraidd iawn i glustiau ’m ffydd. 

4 Wrth wel’d eu braint fy nghalon sy’ 
Yn brefu am y nefoedd fry, 

Nes ydyw fy serchiadau ’n wir, 

Oll megys fflam o gariad pur. 

5 Darfuant hwy yn lân yn awr 
Ag amryw derfysgiadau mawr ; 

Y poen a’r gofid oll i gyd, 

A’r temtasiynau sy ’n y byd. 

6 Fel hyn y daeth, gadawyd ni 
I fyn’d i maes yn erbyn llu 
O elynion hyll dichellgar iawn, 

Heb wybod bryd eu congcro gawn. 

HYMN CLV. 

Y drydedd ran. 

f'YFEILLIQN oe’nt mewn dw’r 
a thân, 

Wrth deithio ’r llwybr cul yn mlaen, 
Yn ffyddlon iawn ’mhob man a lle, 
At ’r hyn berthynai i deyrnas ne’. 

2 Mae cariad Iesu, eu Prynwr drud, 
Wedi eu congcwero ’n awr i gyd; 
Fel na allant lai, o eitha ’r ne’, 

Na chadw eu golwg amo ’fe. 


3 Eu coronau dysglaer sy’ ar eu pen,. 
Yn rhodio yn y nefoedd wèn, 

A’r palmwydd gwyrdd, eu harwydd 
hwy 

Na chânt fyn’d i ryfela mwy. 

4 Eu tafod wedi ’i ddysgu sy’ 

Yn holl ganiadau ’r nefoedd fry ; 

A’u bysedd yn gyfarwydd cair, 

O chwareu ar y delyn aur. 

5 Dysgwyl y maent bob mynyd awr 
Am ẃeí’d yr adgyfodiad mawr, 

I’r cyrff sy ’n gorwedd yn y bedd 
Gael rhan o’r briodasol wledd. 

HYMN CLVI. 

'Gwaredigaeth yn nesau. 

O ’R diwedd fe iachaw’d fy nghlwy’,. 
Na lwfrhaed credadyn mwy ; 

Ei air a saif, a’i ’ddewid wèn, 

Er oedi ’n hir, a ddaw i ben. 

2 Dyma gyfarfod hyfryd iawn, 

Myfi yn llwm, a’r Iesu ’n llawn; 
Myfi yn dlawd hab feddu dim, 

Ac yntau ’n rhoddi pob peth im’. 

3 Y bywyd wyf fi ’n awr yn fyw, 

Sy ’n meddu hapusrwydd o bob 
rhyw ; 

Hapusrwydd yw, O dywedwch pwy 
A weliff ddiwedd arno mwy ? 

4 Mae ’n brysio at bryd i ganu ’r gân,. 
Congcwest gelynion fawr a mân ; 
Cànir ni ’n wŷn, ni fyddwn iach 
O’n pechod oll ’mhen gronyn bach. 

5 Yn awr mae ’r dyddiau ’n gwir nesâu 
At dragwyddoldeb sy ’n parhau ; 

Un fynyd at y lla.ll, heb ble, 

Sy ’n myn’d â’m henaid tua thre’. 

6 Na frysiwn mwy, credwn yn glau, 
Mae ’n gwaredigaeth yn nesâu ; 
Gwelwn arwyddion braf o’r dydd, 
Mewn corff ac enaid fyn’d yn rhydd.. 

7 Trwsiwn ein lampau ; rho’wn ejn 
’stên 

Yn llawn o olew hyd yr ên; 

Na: chysgwn mwy, ond ’drychwn 
draw, 

Fe waedda’r, Priodfab maes o law. 


:8o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


ALELUIA. 


81 


HYMN CLVII. 

Dydd Nadolig. 

B LANT ífyddlon Seion, dewch, 
A llawenhewch i gyd, 

Yn mlaen â chwi, fel milwyr da, 
Yn llon er gwaetha ’r llid; 

O hyfryd, ddedwydd awr, 

Messiah mawr a gaed, 

Henffych i’r dydd a’r boreu daeth 
Yr iechydwriaeth rad. 

2 Er i ni golli ’r hedd 

Oedd yn Mharadwys wiw, 

A bod yn fyr o gadw ’r fraint, 
Myn’d dan ddigofaint Duw ; 

Ni gawsom Hâd y Wraig 
Yn gadarn graig i’n traed : 
Henffych i’r dydd, &c. 

3 Addewid gafwyd, do, 

’N ol i ni syrthio yn mhell, 
Arfaethol ras hawl in’ a roed, 
Gaed ar gyfamod gwell; 

Mae ’r sylfaen yn ddi-gryn, 

Ni chollir un o’r hâd : 

Henffych i’r dydd, &c. 

4 O blant! y fendith fawr 
A ddaeth yn awr i ni, 

Mae genym dwrnai gyda Duw 
Yn cyhoeddi Jubili; 

Maes o’r caethiwed du 
Rhai gafodd y rhyddhâd : 
Henffych i’r dydd, &c. 

5 Er gwaetha Satan, sydd 
Yn temtio ddydd a nos, 

Mae genym hawl i’r trysor da, 

’Fe bara o oes i oes; 

Ffordd newydd gafwyd, do, 

I deithio at y Tad : 

Henftych i’r dydd, &c. 

,6 Drachefn llawenhewch, 

Chwi etholedig rai, 

Mae ’r oruchafìaeth gwedi d’od 
Trwy Grist ein Priod ni; 

Er cyfeiliorni ’n hir, 

Cawn dd’od' i dir ein gwlad : 
Henffych i’r dydd, &c. 

7 I’n gwared daeth ein Ffrynd, 

Pan o’en ni ’n myn’d ar goll; 
Mae pob cyfìawnder ynddo Ef 
Yn trigo oll yn oll ; 


Can’s felly ’r Oen di-nam 
A wnaethpwyd gan y Tad : 
Henffych i’r dydd, &c. 

8 Wel, dyma ’r newydd da 
A lawenycha ’r trist, 

Mae ’r ddraig a Satan, er ein mwyn, 
Mewn cadwyn gyda ’n Crist ; 
Pan ’sigodd Ef ei siol, 

Fe ’nillodd nefol wlad : 

Henffych i’r dydd a’r boreu daeth 
A’r iechydwriaeth rad. 


HYMN CLVIII. 

Brefiadau am Ogoniant. 

\X/RTH gofio ’r Jerusalem fry, 
v * Y ddinas preswylfa fy Nuw, 
Y seintiau a’r angylion ý sy’ 

Yn canu caniadau o bob rhyw, 
Am mai yno mae ’Nhrysor i gyd, 
’Nghyfeillion a’m brodyr o’r bron, 
Fy nghalon sy ’n brefu o hyd 
Yn fuan am fyned i hon. 

2 ’Ngelynion yn greulon y sydd, 

’Nhwy rwygent f’ enaid pecaen’ ; 
’R wy ’n profi bob mynyd o’r dydd 
Nerth saethau gwenwynllyd y 
rhai ’n, 

Am fod fy ngofidiau mor fawr, 

A’r llewod uffernol fath lu, 

Pe cawn fy nymuniad yn awr, 
Trwy angeu dihangwn i fry. 

3 Fy enaid sychedig i sydd 

Wrth deithio dros fryniau mor 
faith, 

Yn dysgwyl yn dawel bob dydd, 

I gwrddyd â diwedd fy nhaith ; 
Fel darffo fy nghofid a ngwae, 

Fy nhrallod, fy mlinder, a ’mhoen, 
A dechreu ’m gorfoledd di-drai, 
Caniadau tragwyddol i’r Oen. 

4 Er gofid a blinder o hyd, 

A rhwystrau bob mynyd o’r awr, 
Er gelynion echryslon o hyd, 

S ’n curo fy ysbryd i lawr, 

Fy enaid lluddedig a ddaw 

Trwy dymhestl, trwy donau, trwy 
dân, 

Er gwaethaf pob dychryn a braw, 
I’m cartref tragwyddol yn lân. 


5 Mi garaf f ’ Anwylyd o hyd, 

Fy Mhrynwr, fy Mhriod, a’m 
Pen, 

O’r diwedd fe sugnodd fy mryd, 

O’r ddaear i’r nefoedd uwchben ; 
Gwyn fyd a f’ai ’n gorwedd yn awr, 
Yn llonydd yn ngwaelod fy medd, 
Mi godwn ar doriad y wawr 
Yn fuan i weled ei wedd. 


HYMN CLIX. 

Y Gongcwest Ddiweddaf. 

pECHADUR wyf, f’ Arglwydd 
* a’i gŵyr, 

Pechadur a garwyd yn rhad ; 
Pechadur a gliriwyd yn llwyr, 

Yn rhyfedd trwy rinwedd y 
gwaed; 

Pechadur a orfu fyn’d trwy 

Ryw ’stormydd o ddyfroedd a 
thân, 

Pechadur na orphwys byth mwy 
Nes dringo i’r nefoedd yn lân. 

2 Y rhyfel o’n hochr ni sydd, 

Er cymaint ein tuchan a’n cwyn; 
Pwy eto ’rioed gollodd y dydd 
Trwy waed yr Emmanuel mwyn ? 
Fe ddrylliwyd fy Arglwydd i ’n 
friw, 

Rhwng mwrddwyr ar Galfari fry, 
Wel, bellach mi mola tr’wy’ byw, 
Fe brynodd y nefoedd i mi. 

3 ’Ngelynion, er cymaint eu llid, 

Yn lluoedd a deflir i’r llyn ; 

Fe’u rhwymir yn ’sgubau yn nghyd, 
Dechreuad llawenydd yw hyn ; 
Mwy eto, fy enaid, yw ’th fraint, 
Ond landio tu arall i’r bedd, 

Cael treulio yn mhlith yr holl saint 
Sabbothau tragwyddol o hedd. 

4 Pryd hyny cai glywed y gair, 

Y gair sydd felusach nag un, 

Yn seinio ífurfafen y nef, 

O enau fy Anwylyd ei hun— 
Dewch blant bendigedig fy Nhad, 
Dewch etholedigion i gyd, 
Meddianwch y deyrnas yn rhad 
Bar’tow’d ich’ cyn seiliad y byd. 
F 


5 Y Baradwys âf iddi cyn hir, 

Mae afon y bywyd yn hon, 

Yn llifo fel grisial yn glir 

I ddiodi ’r sychedig o’r bron ; 
Mae hefyd yn nghartre’ fy Naf 
Afonydd o laeth ac o fêl ; 

Wel, bellach tuag yno yr âf, 

A deued hi fel ag y dêl. 

6 Fe ’m cod i ben Nebo yn llyn, 

Caf weled gwlad Canaan o’r bron, 
Y ddinas ce’s ganwaith cyn hyn 
Addewid o fyned i hon ; 

Ac yma cai adael fy nghnawd, 
’Lawr eilwaith i’r ddaear y bu, 
A’m lwlan yn mreichiau fy Mrawd, 
I ganol Jerusalem fry. 


HYMN CLX. 

P ECHADUR wyf, ac un o’r rhi’ 
A brynodd Crist ar Galfari; 
Ac un a gafodd ei ryddhau, 

A’i wared o’r uífernol ffau. 

2 Pechadur wyf a ga’s y dydd, 

’N awr gwedi ’r Iesu ’m gwneud yn 
rhydd; 

Amlygodd im’, nid unwaith, dwy, 
Na chyfrif Ef fi ’n euog mwy. 

3 Ei dystiolaethau sicr y’nt, 

Mi greda ’r gair addywedodd gynt; 
Byth ynddo Ef, o oes i oes, 

Un cyfnewidiad gwn nad oes. 

4 Fe ’m cynorthwya i fyned trwy— 
Gwn nad annghofia Ef fi mwy; 
Dywedodd fy mod (dileodd fy mai) 
Yn un o’i etholedig rai. 

5 Wel, dyma ’r unig Un a ddaeth 
I’m dwyn i maes o Edom gaeth ; 
Mae nerth digonol yn ei law 
I’m dwyn i mewn i’r Ganaan draw. 

6 Er amled temtasiynau sydd 
Yn fy amgylchu nos a dydd, 
Tywysa fi trwy ddw’r a thân, 

Gwna, fel tywysodd rai o’m blaen. 

7 Na orfoledded gelyn mwy, 

Fe ga’s y cryfa’ o honynt glwy’; 

Fy mhechod taer, gorchfygwyd di 
’N y frwydr ar ben Calfari. 



82 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


83 


HYMN CLXI. 

Fy enaid sydd yn sychedig am danat. 

IV/T AE ’nghalon i ’n friw, 

^*-*- Mewn syched ’r wy ’n byw, 
Am yfed o’r dyfroedd 
Sy ’n nefoedd fy Nuw. 

2 O Arglwydd, fy Naf, 

Bryd, dywed, y caf, 

Wel’d gwedd dy wynebpryd, 

Haul hyfryd yr haf ? 

3 Côf genyf fi ’r pryd 

Y buom yn nghyd, 

Yn rhodio mewn cariad, 

Uwch cyrhaedd y byd. 

4 Tyr’d, sathra.Di ’r llu, 

Uffernol rai sy’ 

Yn atal fy enaid 

Rhag ’hedeg fry, fry. 

5 Hiraethu ’r wy ’n brudd 
Am fwy-fwy o ffydd, 

A gallu i wrthsefyll, 

Ac enill y dydd. 

6 Fy enaid dan wae, 

Mewn syched y mae, 

Drachefn am brofi 

Dy hedd a’th fwynhau. 

7 Duw ffyddlon erioed 

Y credais dy fod, 

Dy heddwch fel afon 

Yn dirion im’ d’od. 


HYMN CLXII. 

Etholedigaeth. 

~\7 R Arglwydd a’m carodd 
I’n rhyfedd erioed, 

Fe ’m cywir adnabu 

Fi ’n mhell cyn fy mod ; 
Arfaethodd yn gynar 
Fy nghadw ’n ddi-gêl, 

Pan gwnaeth ei gyfamod 
Yn sicr dan sêl. 

2 A chariad tragwyddol 
Fe ’m carodd i, do, 

Clod iddo trwy ’r nefoedd, 

Fe ’m cadwodd mewn co’ ; 


’Sgrifenodd fy enw 

’Mhlith,—yno ryw bryd,— 
Y rhai gynt etholodd 
Cyn seiliad y byd. 

3 Er i mi droseddu 

Glân gyfraith fy Nuw, 

Do ganwaith ei demtio, 

A’i flino, gwir yw, 

Ni altrir, ni thorir 
Y weithred a wnaed 
Gynt yn nghragwyddoldeb, 
Fe ddywedodd fy Nhad. 

4 Wel, dyma fel carodd 

Fi ’n rhodd ac yn rhad, 
Pwy drysor tan nefoedd 
Mwy gwerthfawr a gaed ? 
Oen anwyl ei fynwes 
A gefais heb gêl, 

Mae ynddo ’n guddiedig 
Fy mywyd dan sêl. 

5 Mi ge’s y Ffrynd goreu 

Fyth, fyth all’sai fod, 

’R addewid a roddodd 
Ni thorodd erioed; 

Er byw ’n ei ogoniant 
Yn nghanol y nef, 

Mewn awr o gyfyngder 
Fe wrendy fy ílef. 


HYMN CLXIII. 

Y Ifordd newydd trwy Grist. 

"pFORDD newydd wnawd gan 
Iesu Grist 

I basio heibio uffern drist, 

Wedi ei phalmantu ganddo fe 
O ganol byd i ganol ne’. 

2 Agorodd Ef yn lled y pen 

Holl euraidd byrth y nefoedd wen, 
Roi rhydd-did i’w gariadau Ef 
I mewn i holl drigfanau ’r nef. 

3 Gwnawd llwybr rhydd, ’does rwystr 

mwy 

Nas gall credadyn dori trwy ; 
Gelynion hyll ro’w’d dan ei draed, 
Ac angeu ’n ffrynd trwy rin y 
gwaed. 


4 Pa’m’r ofnwn dragwyddoldeb mwy ? 
Pa’m ’r ofnwn forio atynt hwy, 

Y rhai, i’n tyb, a glywn yn bêr 
Yn canu heddyw uwch y sêr ? 

5 Os tonau gawn a ’stormydd chwith, 
Mae Duw o’n tu, ni foddwn byth ; 
Credwn yn gryf ’down maes o law 
Yn iach i’r lan yr ochr draw. 

6 Myrddiynau o frodyr anwyl sy’ 

O’u gofid oll yn gorphwys fry ; 
’Cha’s neb o rhei’ny fyn'd yn rhydd 
Heb brofi o bwys a gwres y dydd. 

7 Pa’m y dysgwyliwn fyn’d i’r nef 
Heb gario ’r groes a gariodd Ef ? 
Mwy melus fydd y nefoedd pan 
Yr elom iddi yn y man. 


HYMN CLXIV. 

Cariad Duw yn rhyfeddod y Credadyn. 

R HYFEDDU ’r wyf, O Ar- 

GLWYDD CUn, 

I Ti fy ngalw erioed yn un 
I maes o’r dorf annuwiol sy’ 

■ Yn lliwio ’r ffordd tuag uffern ddu. 

2 D’wed b’le mae ’ m bath a gafodd 
ras ? 

Wedi ymdroi mewn pechod cas ; 

A ffeindir un yn Salem fry 
Wrthgiliodd ganwaith fel myfi ? 

3 A wnaeth i'th enw fwy o annghlod 
’D oes lun it’ garu neb erioed ; 

Neu bechodd fwy, er cariad drud, 
Na mi, ’mhlith meibion Adda i gyd. 

4 Pan gwelwy’ f’ hun yn ngoleuni 
gras, 

A gwel’d pwy wy’, b’le de’s i maes, 
Mae ’m tafod hy’ yn myn’d yn fud, 
A minau yn gwaeddi, Gras i gyd. 

5 Hyd yma arweiniaist fi yn rhodd, 
Nis gwn paham, nis gwn pa fodd; 
Ni fedrai neb ond Ti, yn wir, 

I’m ledio trwy ’r fath anial dir. 

6 ’D oedd neb a ddalsai ’m henaid 
gwan, 

I ddringo creigydd mawr i’r lan, 

A myn’d trwy lynoedd dyfnion 
chwith, 

Y boddodd mil heb godi byth. 


7 Wel, eto helpa ’m henaid gwan, 
Nes d’od o’r moroedd oll i’r lan; 

A chael fy nhraed ar sanctaidd dir, 
O fewn i gaerau ’r ddinas bur. 

8 Yn fynych, fynych, Iesu cu, 
Dadguddia ’th fod yn eiddo i mi; 
Mewn ’stormydd mawr yn wastad 

gad 

Im’ ddysgu llefain, Abba Dad. 


HYMN CLXV. 

Y Llew 0 Iwyth Juda a orchfygodd, &>c. 

"Cj'SGYNODD ein Harglwydd 
-*—' Mawr, hylwydd, mwyn, hy’, 
Uwch cyraedd gelynion, 

Rai creulon, ryw cry’; 
Bygythiant a fynont 
Yn ëon îs nen, 

Nis gallant wneud niwed 
I’n Cadben uwch ben. 

2 Gall Satan i orphwys, 

Er cymaint ei lid, 

Er cael rhai blynyddau 
I’n blino yn y byd ; 

Ac er fod e ’n nerthol, 

A’r defaid yn wan, 

Ni ddwg ef un ddafad, 

Dwg Iesu ni i’r lan. 

3 Wel, blant, gorfoleddwch, 

Ni gawsom y dydd, 

Trow’d Satan oddiyno, 

Mae ’r nefoedd yn rhydd ; 

Fe bechodd, fe gwympodd 
O entrych y ne’; 

Ni bech’som, fe ’n prynwyd, 

Ni gawsom ei le. 

4 Ar fynydd Calfaria, 

Hiliogaeth y wraig 
Mewn rhyfel o’r teca’ 

Orchfygodd y ddraig; 

’Fe sigodd ei choryn, 

Rho’ws iddi ’r fath glwy’ 

Fel gallwn, er gwaned, 

Ei chongcro hi mwy. 

5 Wel, weithian cymerwch 

Eich arfau yn hy’, 

Dewch allan i ryfel 
Yn erbyn y llu ; 


ALELUIA. 


84 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Ni rhoddwn hwy ’n fuan 
I lawr tan ein traed, 
Cawn ganu am gongcwest 
Yn rhinwedd y gwaed. 

6 Molianwn yr Iesu 

Am hyny bob un, 

Bu farw ar Galfaria 
’R Emmanuel ei Hun ; 

Fe gym’rodd ein beiau, 

Eu pwysau a’u poen, 
Dyoddefodd y cwbl 
Mor llariaidd a’r oen. 

7 Daeth uifern, a’r ddaear, 

A’r nefoedd yn nghyd 
I gongcro ’r Messiah, 
Iachawdwr y byd ; 

Fe safodd i fyny, 

Fe ’nillodd fath glod, 
Bydd coffa am dano 
Tra ’r nefoedd yn bod. 

8 Fe gurodd Gehenna, 

Fe gongcrodd y byd, 

Fe ’gorodd y nefoedd 
Oedd gauad o hyd ; 
Diffoddodd ar unwaith 
Yn gyfan â’i waed 
Holl felldith y gyfraith 
Ac angerdd ein Tad. 

9 Pob bryn fe ’i gostyngodd, 

Gan lanw pob pant, 

’R adwyau fe ’u torodd, 

Fe sychodd bob nant; 
Palmantodd bob llwybr 
O’r ddaear i’r ne’; 

Fel gallai ’r briodas-ferch 
Gael digon o le. 

10 Mae ’r Brenin ei hunan 

Yn cerdded o’r blaen, 

Yn treio grym dyfroedd 
A phoethder y tân ; 

Ni chaiff ei Anwylyd 

Fwyn, hyfryd, fyn’d gam 
Nes tori grym dyfroedd, 

A diffodd y fflam. 

11 Wel, bellach dechreuwch, 

Mae ’n ddigon o bryd, 

I ganu caniadau 

I Iachawdwr y byd ; 

Ni seiniwn y ddaear 
A’r nefoedd uwch ben, 
Hosanna, Haleluia, 
Hosanna, Amen. 


HYMN CLXVI. 

Yr Ail Ran. 

’ D HEN Adda ga’s gynyg 
■CY Ar gadw ei holl 
Hiliogaeth heb bechu, 

A myned ar goll; 

Fe gwympodd y Cynta’, 

’R Ail ’nillodd y dydd, 

Ac yn ei or’chafìaeth 

Daeth miloedd yn rhydd. 

2 Bu 'r frwydr yn amlwg 

Ar Galfari fry,— 

Fy Arglwydd ei hunan 
Yn erbyn y llu ; 

Er cael hwy bob mantais, 

Eu byddin yn gref, 
Congcwerodd hwy ’n loew 
’Ngwydd daear a nef. 

3 Pwy fentrai gymeryd 

Fath arfau a’r rhai’n, 

Yn erbyn llu uffern, 

Sef coron o ddrain, 

A mantell o ’sgarlad, 

A chroes o bren îr, 

Y gorsen a bustl, 

A hoelion o ddur ! 

4 Bu farw f’ Anwylyd, 

Fe grymodd ei ben, 

Fe ’gorodd y beddau, 

Fe dduodd y nen ; 

A’r holl greadigaeth 
Ryfeddodd yn fawr, 

P’odd marw Creawdwr 

Y nefoedd a’r llawr ? 

5 Fe esgynodd i fyny, 

Fe dalodd ein d’led, 

Fe ’gorodd holl ddrysau 

Y nefoedd ar led ; 

Fe ’n rhodd ni mewn heddwclr 
Trwy farw ar y pren, 

A’r holl greadigaeth, 

O’r ddaear i’r nen. 

6 Fe ’i rhoddwyd i’r ddaear; 

’Fe gododd yn fyw ; 

Y maen a symudwyd 

Ar ’sgwyddau fy Nuw ; 

’Fe laddodd yr angeu, 

’Fe ddadglodd y bedd 
Wneud ffordd i’w anwylyd 
Agodi mewn hedd. 


7 Wel tyred, fy enaid 
O’th hunan i maes, 
Ymffrostia yn unig 
Yn Iesu a’i ras ; 

Efe wnaeth y cwbl, 
Efe bia ’r clod, 
Bydd moliant i’w enw 
Tra nefoedd yn bod. 


HYMN CLXVIT. 

Y Drydedd Ran. 

N I redwn yn wrol, 

Mae ’r Brenin o’n blaen, 
Pa’m ofnwn ni rwystrau 
O ddw’r ac o dân ? 

Mae ’r goron a’r palmwydd, 

A’n gwobr ni fry, 

Yn nghadw ’n llaw ’r Barnwr— 
Mae ’n perthyn i ni. 

2 Rhaid cadw ar y llwybr, 

Heb bwyso ar un llaw, 

I ddehau neu aswy, 

Nac yma na thraw ; 

Os trown ni un ochr, 

Y llwybr sydd gul, 

Hyll iawn yw ’r gelynion, 

A chyfrwys eu sgil. 

3 Fe ’n gwneir ni ’n gyfarwydd, 
Ein cadben di-nam 
A deithiodd yn union 
Heb golli un cam ; 

Dilynwn ei gamrau, 

Trwy fywiol ffydd gref, 

Fe ’n dygir yn fuan 
I’r man yr aeth Ef. 

4 Blinderau a chroesau 
Yn sicr ni gawn, 

Ca’s yntef o’r rhei’ny 
Rifedi mawr iawn ; 

Yn wirion a llariaidd 
Dyoddefodd hwy ’gyd, 
Sancteiddiodd i’w bobl 
Holl drallod y byd. 

5 Wel, bellach, gystuddiau, 

O safwch bob tu, 

Mi safa ’n y canol 
Yn ëon a hy’ ; 

A churwch eich gwaetha’ 

Ar f ’ enaid o hyd, 

Fe dynodd fy Arglwydd 
Eich gwenwyn i gyd. 


85 

6 Diolchaf byth iddo, 

Sancteiddiodd y groes, 
’Sgafnhaodd ei phwysau, 

Fe laesodd ei loes ; 

’N awr nefoedd yw ei chario, 

A gwynfyd y sy’ 

Yn canlyn yr Iesu 
I Galfari fry. 


HYMN CLXVIII. 

Y Bedwaredd Ran. 

FjEWCH, frodyr, yn ëon 
-L' Trwy ’r dw’r a thrwy ’r tân, 
Fe gwympiff gelynion 
Cry’, blinion o’n blaen; 

Ni alliff hen Satan, 

Y bradwr, roi brath, 

Ar fynydd Galfaria 

Fe gollodd ei saeth. 

2 Wel, gyda ’r Henuriaid 

Yn nghanol y nef, 

A’r pedwar anifail 
Yn uchel eu llef, 

I lawr ar ein gliniau, 

Ni roddwn bob pryd 
’R anrhydedd a’r gallu 
I Iachawdwr y byd. 

3 D’oedd neb ar y ddaear, 

Na neb yn y nef, 

Oedd deilwng i ddatod 

Y seliau ond Ef ; 

Agorodd y llyfr 

(Oedd gauad) â’i waed, 

Ni ddaethom i ddarllen 
Holl gwnsel ein Tad. 

4 Angylion ddaeth i wybod 

Peth guddiwyd o hyd,— 

Rhyw hen wirioneddau 
Cyn seiliad y byd ; 

Maent o’r drugareddfa 
Yn edrych i lawr 
I’r arch i gael gweled 
Dirgelion bob awr. 

5 A minau ddaeth i wybod 

Dirgelion di-lyth, 

Na all’sai plant Adda 
Eu deall hwy byth ;— 

Cael nofìo yn moroedd 
Mawr dyfnion ein Duw, 

I’w caru a’u credu, 

A’u canu tr’om byw. 


86 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


6 Mae mur y gwahaniaeth ? 

Fe rwygwyd y llen 
Oedd rhyngom a’n Harglwydd, 
O’r ddaear i’r nen ; 

Ni welwn yn amlwg 
Trwy rinwedd ei waed, 

Y Shecina dysglaer, 

Wynebpryd ein Tad. 


7 Ni welwn ein henwau 

Yn llyfr ein Tad 
’N awr wedi ’sgrifenu 
A dwfr a gwaed ; 

A hefyd ar ephod 
Yr Arglwydd uwch ben, 
’R Offeiriad a basiodd 
Trwy ganol y llen. 

8 Ni welwn ein caru,— 

O gariad mor ddrud ! 

Yn nghwnsel y Drindod, 
Cyn seiliad y byd ; 

Mi wela ’r cyfamod 
Yn gadarn a wnaed 
Draw yn nhragwyddoldeb 
Rhwng Iesu a’n Tad. 


9 Ni welwn faddeuant 
Ar fynwes ein Duw, 
A heddwch diddiwedd, 
O rhyfedd ei ryw! 

Y nef yn agored, 

A chroeso i ni fry, 
Wel, dyma ’r dirgelion 
Ddadguddiwyd i ni. 


io Ni welwn yn amlwg 
Daw pechod i lawr, 
Trodd Iesu ei’ arfau 
’N ei erbyn e ’n awr ; 
Pob trefn rhagluniaeth 
Sy ’n erbyn y ddraig ; 
Mae ’r nefoedd a’r ddaear 
O ochr y wraig. 


II Diolchwn i’r Iesu 

Gael gweled y dydd 
Y cododd goleuni 
I’n gollwng yn rhydd, 
O’r dwfn garchar-dŷ 
I Galfari fry, 

I wel’d y gogoniant 
Yn Seion y sy’. 


HYMN CLXIX. 

Y Bumed Ran. 

M AE ’n bryd i ni ganu, 

Ni gawsom y fraint, 
Mae ’r rhyfel yn cerdded 
O ochr y saint; 

Mae ’n Brenin ni ’n dyfod 
A’i gledde ar ei glun, 

Fe sathrodd y gwinrwyf 
Bob gronyn ei Hun. 

2 Mae ’i ddillad yn gochion, 
Llychwinwyd â gwaed, 

Fe gwympodd gelynion 
Yn fyrdd tan ei draed ; 

Fe rwygodd wlad Edom 
(Diolchwn i’n Duw), 

Ni safiff un gelyn 
Yn Edom yn fyw. 

3 Nid gallu angylion 
Na gallu un dyn 
Gongcwerodd y gelyn, 

Ond ei allu ei Hun ; 

Fe ’nillodd ogoniant, 
Anrhydedd mor gref, 

Mae canu am dano 
Mewn daear a nef. 

4 Er amled yw tywod, 

Er amled y ser, 

Mwy amal y cwmni 
Sy’ n nheyrnas fy Ner ; 

Er hardded yw ’r hatílwen 
Sy ’n tywynu ar bob gwlad, 
Mil harddach y cwmni 
Yn nheyrnas fy Nhad. 

5 Fe ddarfu eu blinder 
A’u gofid i gyd, 

F’ annghofiwyd ymdrechu 
’N rhyfeloedd y byd ; 

Fe basiodd eu gauaf, 
Newidiwyd yr hin, 

Yn awr maent yn canu, 

A charu bob un. 

6 Ni chlywir dim ochain 
Gan angel na saint, 

Ond pur orfoleddu 

(On’d braf yw eu braint ! 
Rhyfeddu ’r Messiah, 

Jehofah yn ddyn, 

A chraffu eu llygaid 
Ar Iesu bob un ! 


HYMN CLXX. 

Cristjv« bob peth mewn Profedigaeth. 

O IESU ’r Brenin mwya’ ei 
fraint, 

Unig hyfrydwch yr holl saint; 

Holl obaith, nerth, a noddfa glyd, 
Dy ddefaid gwirion yn y byd. 

2 O edrych rhwng y ser i lawr 
I eitha’ dyfnder moroedd mawr ; 
Yno cai wel’d fy ysbryd gwan 
Yn gruddfan yn y dyfna’ man. 

I nofio i fyny ’n fawr fy mryd 
Uwchlaw y ffrwd a’r tonau ’gyd ; 
Ymdrechu ’n lân, ond ffaelu ’r wy’, 
Ac wrth ymdrechu ’n soddi mwy. 

4 ’R wy ’n gwel’d mai nerth fy enaid 
gwan 

Yw bod yn llonydd yn y fan : 

A gado ’m Iesu gario ’n lân 
Y gwaith ddechreuodd yn y blaen. 

5 Yn rhad rhaid it’ roi ’r cwbl im’, 

Ni fedda ’i werth, na nerth, na 
grym ; 

’N ol rhoddi, eilwaith trefnu ’m 
gras 

’Mhob brwydr, cyn y ’nillwy ’r 
maes. 

6 Myrddiynau maith a gongcraist Di 
O elynion hyll ar Galfari; 

’R wy ’n pwyso ar dy allu mawr, 
’Roi f ’ holl elynion inau ’lawr. 

HYMN CLXXI. 

Yn yr Arglwydd (medd un) y mae i 
mi gyfiawnder a nerth. 

T7Y unig gysur tan y ne’ 

Fod Iesu ’n sefyll yn fy lle ; 
Cym’ryd fy meichiau bob yr un, 

A’u rhoi hwy ar ei ’sgwyddau ei 
Hun. 

2 Anfeidrol gryf ydyw dy fraich, 

Dim pwys i Ti, er maint fy maich ; 
Gynt ar y groes dyoddefaist lid 
A phwysau holl bechodau ’r byd. 

3 Nid wy’ ond gwan, O n’ ad fi lawr 
Dan bob rhyw draílod fach a mawr; 
Mi bwysaf arnat tra ynof chwyth, 
Digon wyt Ti, a digon byth. 


4 Nerthaist dy blant, O faint dy ras ! 
Er gwaned o’ent i gario ’r maes ; 

Pa faint yn llai a fydd dy rym 
Trwy estyn braich o gymhorth im’ ? 

5 Fy ngharu wnest, er maint fy mai, 
A’m galw o blith annuwiol rai; 

B’le dof fi bellach am iachad, 

A nerth i gongcro ond at fy Nhad ? 


HYMN CLXXII. 

Col. iii. ii— Crist yn íobpeth. 

T ESU yw ’m ffordd i’r nefol fyd, 
Rhy wan yw ’m dyledswyddau 
’gyd; 

’Nghyfiawnder eilwaith, a fy ngrym, 
Ti wyddost feddai o honynt ddim. 


2 ’R wy ’n dewis Iesu, a’i farwol 
glwy’, 


Yn Frawd a Phriod i mi mwy; 
Ef yn Arweinydd, Ef yn Ben, 
I’m ledo o’r byd i’r nefoedd wen. 


3 Wel, dyma Un, O dywedwchb’le 
Y ffeindir arall fel Efe ? 

A bery ’n ffyddlon im’ o hyd 
Yn mhob ryw drallod yn y byd ? 


4 ’D oes gen’ i mwy ddim tan y ne’ 
’Mddigrifu ynddo ond Efe; 

Neb a ddyddana f ’ enaid trist 
Yn ei holl flinderau, ond Ièsu 
Grist. 


5 Pwy wrendy ruddfan f ’ enaid gwan ? 
Pwy ’m cod o’m holl ofidiau i’r lan ? 
Pwy garia’m baich fel Brenin ne’ ? 
Pwy gydymdeimla fel Efe : 


6 Wel, ynddo ymffrostiaf inau mwy ; 
Fy holl elynion, dywedwch, pwy 
O’ch cewri cedyrn mawr eu rhi’ 

All glwyfo mwy f’ Anwylyd i ? 


HYMN CLXXIII. 

Yr Ail Ran. 

T 7 E gododd yn ei erbyn Ef 

Y ddaear, uffern,—do, a’r nef; 
Ond sefyll wnaeth ein Prynwr drud 
Dan eitha’ llid y rhai ’n i gyd. 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


ALELUIA. 


89 


2 Cyfyngder mwya’ n Prynwr rhad 
Oedd colli gweled gwedd ỳ Tad, 
Pan llefodd ar ben Calfari,— 

“ Eloi, lama sabachthani! ’’ 

3 O feiau mawr, beth all’sech fwy 
Na rhoddi i Frenin nefoedd glwy’? 
Lladd’soch yr Oen, fe drodd y rhod, 
Mae dydd eich dial chwi yn d’od. 

4 O dewch, rhyfeddwch rin ei waed, 
Rhoi torf o elynion dan ein traed ; 
Ei ddwyfol waed ddamsangodd 

griw 

I angeu, wnaeth fyrddiynau ’n fyw. 

5 Dirgelwch o anfeidrol ryw 

I’m Iesu farw, ac yntau ’n Dduw ; 
Mae pleser gan angylion nef 
Fyfyrio ar ei angeu Ef. 

6 Dyma lle bydd fy nhrigfan i 

O fewn i glwyfau ’Mhrynwr cu ; 

Y man na’s tyr euogrwydd trwy, 

Y man na’s mentra Satan mwy. 


HYMN CLXXIV. 

Crist, Eiriolwr yn y Nef. 

\X 7 RTH droi fy ngolwg yma 
v v ’lawr 

I gyrau ’r greadigaeth fawr, 
Gwrthddrych ni wel fy enaid gwan 
Ond Iesu i bwyso arno ’n rhan. 

2 Dewisais Ef, ac Ef o hyd 
Ddewisa’ i mwy, tr’wy’ yn y byd ; 
Can’ gwynfyd ddaeth i’m henaid 

tlawd, 

’Gael Brenin nefoedd i mi’n Frawd. 

3 ’Nghysuron oll oddiwrtho dardd, 
Mae ’n Dad, mae ’n Frawd, mae ’n 

Briod hardd; 

F’ Arweinydd llariaidd tua thre’, 

F’ Eiriolwr cyfiawn yn y ne’. 

4 Fe gara’ i bellach, tra f’wy’ i byw, 
’N fwy na ’r creaduriaid o bob 

rhyw; 

Er gwaetha’ dae’r ac uffern drist, 

F’ Anwylyd i fydd Iesu Grist. 


5 O pa’m yr wyt, fy enaid, clyw, 

Am grwydro ’mhell oddiwrth fy 

Nuw ? 

Ni che’s fath bleser tan y ne’ 

Ag gefais yn ei gariad E’. 

6 Melus fel manna ’r nefoedd fry 
Yw hyfryd hedd f ’ Anwylyd cu; 
Mwynhad o’i gariad Ef a’i ras, 

Na ’r diliau mel sy ’n well ei flas. 

HYMN CLXXV. 

Chwenychu Diosg .— 2 Cor. v. 4. 

F Y enaid athrist, Arglwydd, sy 
’N och’neidio tua ’r nefoedd 
fry; 

Lluddedig, ar lewygu mae, 

Yn gruddfan am gael ei ryddhau. 

2 Yn cyd-hiraethu, f’ Arglwydd cu, 
A’r rhai sy’ dan yr allor fry ; 

Fy ngweddi, fel yr eiddynt hwy, 

Sy ’n d’wedyd, “ Tyr’d, nac oeda 
mwy.” 

3 Beth yw ’r greadigaeth hebost Ti, 
Ond fel rhyw bydew tywyll du ; 

Na ífeindir cysur ynddi ’maes, 

O ser y nef i’r ddaear las. 

4 Am hyn ’r wy ’n blino ar y byd, 

Ac ar ei wrthddrychau oll i gyd ; 

A blino aros ynddo ’n hwy, 

Am nad wy ’n cael o’th gwmni ’n 
fwy. 

5 ’R wy ’n llawen eto ; ’r amser mae 
O awr i awr yn agoshau ; 

Yr amser hyny, gwyn fy myd, 

Cai ’mado â’m cystuddiau ’gyd. 


HYMN CLXXVI. 

Y Cristion yn teimlo ei lesgedd. 


C REAWDWR doeth y ddaear 
lawr, 


Ffurfafen las, a’r nefoedd fawr, 
Edrych o rhwng y ser i’r byd 
Wyt Ti ar feibion Adda ’gyd. 


2 ’NgwePd inau ’r wyt yn mhlith y 

llu 

Sy’ â’u wynebau tua ’r nefoedd fry, 
Am deithio ’mlaen i’r nefol fyd, 

Y llesga’ o honynt oll i gyd. 

3 Y gwana’ wyf, a rheita’ ei ddwyn 
O’r defaid gwirion ac o’r ŵyn ; 

A diau yw mi arosa ’n ol, 

Oni chod y Bugail fi ’n ei gôl. 

4 Ni alla’ i gerdded cam yn mlaen 
Trwy nerth fy hun, mi gwada ’n 

lân ; 

’Nghyfiawnder a fy rheswm ffol 
Sy ’n hytrach yn fy nghadw ’n ol. 

5 Ffaelu fel hyn yr wyf fi ’n awr, 

F’ arfau fy hun mi rhof i lawr ; 

Mi dreiais wneud i’m hunan les 
Gan’ waith, ac eto ronyn nes. 

6 ’D oes enw foddia ’m henaid trist 
Ond enw hyfryd Iesu Grist ; 

Wel, dyma ’r gwir, ni fedda’ i ’r un 
Rhyw ddinas noddfa ond Ti dy 

Hun. 


HYMN CLXXVII. 

Gwagedd y Byd. 

TDWY bleser dan y nen a gawn 
All roddi im’ foddlonrwydd 
llawn ? 

Pan ’drychwy’ ar f’ Anwylyd 
gwych, 

Pob peth sydd am y sala ei ddrych. 

.2 Rhyfedd mor wael yw ’r pethau sy 
Am ddenu ’m serch o’r nefoedd fry! 
Un wên o eiddo ’m Prynwr drud 
Sydd ganmil mwy na ’r rhai’n i gyd. 

3 Paham myfyria ’m henaid drud 
Ar gibau ’r moch, pleserau ’r byd ? 
A gado ’r flo pasgedig rhad, 

A’r gloyw win yn nhŷ fy Nhad ! 

4 Ffarwel y sorod sy ’n y byd, 

A’m hen drigfanau oll i gyd ; 

Tuag adre’ ’r âf, er dw’r a thân, 
Mae swn fy mrodyr o fy mlaen. 


5 F’ Anwylyd Iesu aeth yn mlaen, 

’N awr gyda ’r dorf fel tywod mân, 
Yn gorphwys ar ddeheulaw ’Nhad, 
Yn pledio iechydwriaeth rad. 

6 Fe aeth ; mae ’m calon inau fry, 
Beth wnair â’m corff ar ddaear 

ddu ? 

Gwnaf well gwasanaeth yn y ne’, 
Pan byddwy ’n llawn o'i gariad E. 

HYMN CLXXVIII. 

Na ofelwch dros Dranoeth. 

O ARGLWYDD, d’wed i mi pa 
lun 

Y galla’ i gario ’meichiau f ’ hun ? 
Mawrion y’nt hwy, ond fi sy’ wan, 
P’odd coda’ i’r lleia’ o’r rhai ’n i’r 
lan ? 

2 D’ ysgwyddau Di ddal feichiau 
mawr, 

Arnynt mae ’n hongian nef a llawr: 
Am hyn fy holl ofidiau i 
Gaiff bwyso ’n gyfan arnat Ti. 

3 Paham gofala ’m henaid mwy ? 

Na wna ; mi ’drycha’ 'fyny, pwy 
Yw ’r Hwn sy’n awr yn entrych ne’ 
Yn trefnu ’r cwbl yn fy lle ? 

4 Mae ’r holl greadigaeth yn ei law, 
Fe sy ’n ei threfnu yma a thraw ; 

I ddodi ’maes ei anfeidrol glod 
Mae pob rhyw drefn ag sy ’n bod. 

5 O nertha f ’ enaid gwan ei ffydd 
’Roi ofal arnat Ti bob dydd ; 

Heb flino ’nghylch amseroedd draw, 
Y rhai o bosib’ byth ni ddaw. 

6 Pa’m, ’m’ddyliau gwibog, fel y 
gwlith, 

Y blinwch f ’ enaid gwirion byth, 
’Nghylch mil o bethau îs y nen, 

Na ellir dysgwyl do’nt i ben ? 

7 Taw, f ’ ysbryd, paid a chrwydro ’n 
hwy 

Oddiwrth yr Hwn a’th gâr yn fwy 
Na’r holl wrthddrychau gwael i gyd 
Sy’ am lanw ’m meddwl yn y byd. 



9 o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN : 


HYMN CLXXIX. 

Y ỳenaf o Bechaduriaid. 

\7 R Oen a laddwyd ydyw rhan 

A holl hyfrydwch f’ enaid 
gwan ; 

Fy Mrawd a ’Mhriod fydd E mwy 
Yn mhob cyfyngaer elwy’ trwy. 

2 A doed hi arna’ i fel y dêl, 

Mi ’mífrostiaf ynddo byth heb gêl; 
Fu neb o feibion Adda ’rioed 
A rhwymau mẃy i ganu ei glod. 

3 Pwy o honoch chwi, gerubiaid pur, 
Seraphiaid ac angylion gwir, 

A gafodd y fath fraint a mi, 

Trwy angeu ’r Iesu ar Galfari ? 

4 Wel, bernwch chwithau, seintiau 

’gyd’ 

Sy ’n teithio tua ’r nefol fyd, 

Mi ’r dua’ oll, on’d ’nyled yw 
Molianu mwy ar f ’ anwyl Dduw ? 

5 O barna dithau, ddaear faith, 

Sy ’n dal cenhedloedd o bob iaith, 
Neb arnat fu, neb arnat sy’, 

Mwy rhwym i ddiolch na myfì. 

6 Pe agorai ’r Iesu uffern goll, 

A rhoddi i’r ellyllon oll 

Ryw Jubil faith, heb boenau mwy, 
Byddai arna’ i ddiolch fel hwynt- 
hwy. 

HYMN CLXXX. 

Fy A nwylyd sydd ì mi yn bwysi myrr. 
Can. i. 13. 

HTRA gallwyf byth anadlu a byw 
Molianu wnaf fy Iesu gwiw ; 
O eithafoedd nef i uffern drist, 

’Neb i mi erioed fel Iesu Grist. 

2 Pan byddwy ’n gorwedd tan fy 

maich, 

Heb neb i’m helpu i’r lan â’i fraich, 
Wel, dyma ’r pryd, f ’ Anwylyd, mae 
Yn arfer hoffi trugarhau. 

3 Pryd hyn ’r wy ’n caru Iesu ’m 

Duw 

Uwchlaw’r creaduriaid o bob rhyw; 
A’m calon fach oll trwyddi ’n wir 
Yn llosgi megys marwor pur. 


4 Ni phrofais ddim o tan y ne’ 

Mor felus ag yw ’gariad E’; 

Mi wn na ffeindir ddim i maes 
Trwy nefoedd fry bereiddiach blas. 

5 Geiriau i ddadguddio, ofer yw, 
Beth yw melusdra hedd fy Nuw ; 
Pe dywedwn cyd f’ai ynof chwyth, 
Melusach yw na ddywedwn byth. 

6 Rhagori ar ddengmil mae ei wedd ; 
’R wy ’n llawn fodloni ar ei hedd ; 
’D wy ’n ’mofyn pleser tan y ne’ 
Ond digon o’i gyfeillach E’. 

HYMN CLXXXI. 

Golwg Ffydd. 

T RWY ffydd ’r wy ’n gwel’d yn 
entrych nen 

Fan hyfryd ben fy siwrnai; ■ 

Y delyn aur, a’r goron fry, 

Trwy dywyll ddu gymylau. 

2 Mi wela’ draw tros fryniau pell 
Dragwyddol babell Iesu, 

A’r hyfryd wlad yr hon gaf fì 
Ar fyrder ei meddianu. 

3 A’i bryniau fel Paradwys ardd 
Yn flodau hardd a hyfryd ; 

A’i ’fonydd tawel, teg, di-stwr, 

Yn llifo o ddw’r y bywyd. 

4 Pob rhan o honi, bryn a bro, 

Sydd gyflawn o ddyddanwch ; 
Dim son am ryfel, bai, na phla, 
Ond byth di-drai dawelwch. 

5 Ei dinas hardd o risial sy’, 

Neu wydr difrycheulyd ; 

Pob tŵr a mur o berlau drud, 

Mae oll i gyd yn hyfryd. 


HYMN CLXXXII. 

Golwg y Cristion arno ei hnn. 

pECHADUR wyf, ie’r dua ei liw, 
O’r holl rai sydd tan nefoedd. 
Duw, 

A haeddai fod oddiwrth yr Oen 
Dan rym dy lid mewn eitha’ poen. 


ALELUIA. 


91 


2 K wy n gwel d íy mhechod fel y 

gwlith ; 

Angylion nef nis rhifant fyth; 

Ond hawsach maddeu f ’ Arglwydd 
cun, 

Na chenyf faddeu im’ fy hun. 

3 ’R wy ’n ëon, addefaf, arnat Nâf, 

I gredu, fì bechadur, caf 

Wel’d hyfryd wedd dy wynebpryd, 
’N ol pechu ’m heinioes bron i gyd! 

4 Ganwaith gwnes addunedau cry’ 

I rodio ’n agos atat Ti; 

Torais y rhai ’n, yr o’wn heb ble, 
Yn clwyfo ’m Harglwydd yn y ne’. 

5 Dig’lonais addunedu ’n hwy, 

Ac eto addunedu ’r wy’; 

Mae f ’ addunedau ’n dangos im' 
Mai onest wyf, ond eisieu grym. 

6 Er mai aflan wyf, trwy’th Enw Di, 
O flaen y faingc mi ddof yn hy’, 

I geisio trysor nef yn rhad 
Trwy glwyfau Mhriod, gan fy Nhad. 


HYMN CLXXXIII. 

Teimlad y Cristion. 

pY mawl a’m holl ganiadau i gyd 
Gaiff, Iesu, ’th ganmol tr’wy 
’n y byd; 

F’ Anwylyd wyt, dy hedd mor fawr, 
Mil mwy na phleser nef a llawr. 

2 Fy myfyrdodau i ’n felus mae, 

A’m holl ofalon yn lleihaü, 

. Pan byddwy ’n profì ’th gariad drud 
Yn enyn fy serchiadau ’gyd. 

3 Mae ’ngobaith gwan, yn nghyd a’m 

ffydd, 

Yn d’ addewidion di bob dydd, 

Yn rhoi melusdra i mi fy hun 
Byth na fynega calon dyn. 

4 Tra fyddwy’ yn dy freichiau ’n rhydd, 
’Does meddwl gwibiog garia’r dydd; 
Mae gallu gan dy gariad drud 

I gongcro fy mhechodau ’gyd. 

5 Pan dywedost air, yn union cawn 
Lawenydd annhraethadwy iawn; 
Dy lais a dôdd fy enaid gwan, 

A’th hedd a’m lleinw i bob rhan. 


6 Pan byddo n cuddio ei wyneb cu, 
Mae ’n gadael arwydd i myfì; 

O fewn fy mynwes tystio mae, 

Ac felly ’m cysur yn parhau. 

7 O’i absenoldeb pan b’wyf fì 
Yn achwyn ac yn wylo ’n lli’, 

Ni chaf fi lefain felly ’n hir, 

Caf fanna ’r nef mewn anial dir. 

8 Trwy heolydd Seion pan b’wy ’n 

myn’d, 

Yn holi ’r gwylwyr am fy Ffrynd, 
Rhyw bleser sy’ mhob man a lle 
Yn unig wrth ei enwi E’. 


HYMN CLXXXIV. 

Ar yr un ystyr. 

l\/í AE arna’ i chwant, Ti wyddost 
^ p’ un, 

Fy Iesu da, fod yna ’n un 

O’r rhai sy ’n gwel’d dy wyneb cu 

Uwchlaw ’r ffurfafen risial fry. 

2 Fy mhleser yma, er mod i ’mhell 
Oddi wrthyt Ti, a’m cwmni gwell, 
Yw caru ’th Berson, gwridog gwyn,, 
Fu farẃ ar Galfaria fryn. 

3 Teganau ’r byd ’n rhy fychan sy 
I haner lanw ’m henaid cu ; 

Mae ’nghalon fach yn oeri o hyd 
Ar y gwrthddrychau sy ’n y byd. 

4 Golwg o bell, a’r gynta’ ’gyd, 

Yw ’r oreu ar deganau ’r byd ; 

Ond wrth eu teimlo, gweled gawn 
Eu gwraidd o wenwyn marw ’n 

llawn. 

5 ’D oes ffrynd i’w gael, angel na dyn,. 
Neb, Iesu, ond tydi dy hun, 

All arwain f’ enaid i’n ddi-fraw 
Trwy ddyffryn cysgod angeu draw. 

6 Y man mae angeu ’n fawr ei rym, 
Yn nerthol chware ei gleddau llym, 
Ti, Iesu, alli’m dwyn mewn hedd 
Heb gaffael clwyf gan fin ei gledd. 

7 Wel, tyr’d f ’ Anwylyd, tyr’d i lawr, 
Rho ’th gwmni yn ’r anialwch 

mawr ; 

Dwg fi heibio, yn dy fynwes glyd, 
I’r tanllyd seirph sy’ yma ’gyd. 




92 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


93 » 


HYMN CLXXXV. 

Adnabod yr Iesu. 

1 TY WY ’n ’nabod dim tu yma ’r 
bedd 

Ond Iesu yn ei ras a’i hedd ; 

Ni cheisia’ i ’nabod tra f’wy’ ’mhlith 
Angylion Duw, ond Iesu byth. 

•2 ’D wy ’n profi mod i’n awr yn nglŷn 
Wrth ddaear, dw’r, na da, na dyn; 
Rhyw olwg oer iawn a di-flas 
Sy ar bob peth tan yr awyr lâs. 

3 ’D oes mêl na gwin i’m henaid gwan 
Yn y greadigaeth mewn un man ; 
Mi ddarfum yma, af yn mhell 

I ’mofyn am ’tifeddiaeth well. 

4 Y perl a ge’s, ’r wy’ wrtho yn nglŷn, 
Ei fath ni fedd y nef ei hun ; 

O rhyfedd! Gwrthddrych nefoedd 

fry 

Mewn amod priodas â myfi I 

5 Ei ganmol bellach wna’ i o hyd, 
Heb dewi mwy, tr’wy’ yn y byd; 
Dechreuais gân a bery ’n hwy 
Nag y ceir diwedd arni mwy. 


HYMN CLXXXVI. 

Rhosyn Saron. —Can. ii. i. 

P’ODD galla’ i ’th ganmol, Iesu 
1 cu, 

Am i Ti ’m dwyn o’r pydew du, 

A rhoddi nhraed yn awr yn rhydd 
Ag oedd yn rhwym er’s llawer dydd ? 

2 Fel rhosyn per, neu lili ’r maes 
Yn mhlith y drain a’r mieri cas, 
Felly mae tegwch d’ wynebpryd 
Yn mhlith holl feibion Adda ’gyd. 

3 Llyth’renau d’ enw, Iesu cu, 

Fel diliau mêl i’m henaid sy; 

A’th wisgoedd yn arogli ’n wir 
Yn beraidd iawn o’r manna pur. 

4 ’D oes bellach ddim all sugno mryd 
A welais eto yn y byd : 

Wel, dyma ’r perl, mi cara’ heb gêl 
I dragwyddoldeb, doed a ddêl. 


5 A phleser f ’ enaid bach yn awr 
Yw caru fy Eiriolwr mawr ; 

Ni fedda’ i mwy mewn dae’r na ne’ 
Un peth ’r wy ’n garu fel Efe. 


HYMN CLXXXVIII. 

Hiraeihu am Ymddatodìad. 

O HYFRYD fan, y ddinas bêr, 
Bar’tow’d i’r saint uwchlaw y 
ser! 

Mae ’i henw ’n dodi chwant a blys 
Ar f ’ enaid bach fyn’d yno ar frys. 

2 Mae tragwyddoldeb yn mhob man 
Yn enyn zel yn f ’ enaid gwan ; 

Mae ’r gair ei hunan lawer pryd 
Yn twymo fy serchiadau ’gyd. 

3 Och fi, na chawn i glywed llef 
Archangel mawr o ganol nef, 

A gwel’d yn d’od fy Mhrynwr drud 
I farnu meibion Adda ’gyd. 

4 Codwn fy mhen, llefwn yn glau, 
Mae ngwaredigaeth yn nesau ; 

A’m iechydwriaeth werthfawr rad 
Yn gwawrio draw o dŷ fy Nhad. 

5 Cofia dy saint, O Iesu cu, 

Sy ’n teithio ar y ddaear ddu ; 

A brysia ’n ebrwydd dd’od i lawr, 
’Roi ’n traed yn rhydd o’r cystudd 
mawr. 

6 Mae’r hiraeth hyn, Ti wyddost p’un, 
O fewn fy nghalon fach yn nglŷn ; 
A’m mynych lef tua ’r nefoedd wén, 
Yw,—“ Tyr’d, f’ Anwylyd, tyr’d. 
Amen!” 


HYMN CLXXXIX. 

Hiraeth am fwynhad o Dduw. 

C YSTUDDIAU mawrion o bob 
rhyw 

Sy’ o fewn y byd ’r wy ’n awr yn 
byw: 

Pan ddarffo un, daw’r llall yn glau, 
Ac felly ’nghystudd i ’n parhau. 


2 Ond mwy na’m holl gystuddiau o’r 

bron 

Yw colli llewyrch dy wyneb llon ; 
Dy absenoldeb, Iesu cu, 

’N rhyw ddirfawr boen i’m henaid 
sy. 

3 Gronyn o’th hedd a’th gariad drud 
A etyb fy nghystuddiau ’gyd ; 

Ond rhyfedd iawn y rhinwedd sy 
Mewn lleied gradd o’r nefoedd fry! 

4 Nertha fi â’th hedd, portha fi â’th 

ras, 

Nes myn’d yn lân o’r byd i maes; 
Boddloni wnaf, O Arglwydd glân, 
I’m holl gystuddiau fawr a mân. 

5 Ni ofna’ i ’r gelyn gwycha ei wedd, 
Ni ofna’ i angeu, ni ofna i ’r bedd, 
Ni ofna’ i ddim ag sy ’n y byd, 

Ond cael bod yn dy gôl o hyd. 


HYMN CXC. 

Dyoddefaint Crist. 

ü HYFEDDA hyd a lled, 
Fy enaid trist, 

Uwchder a dyfnder maith, 
Marwolaeth Crist ; 

Pan cym’rodd agwedd gwas, 
A phechod câs ei blant, 
Trwy farw yn ddi-gwyn, 

I’w dwyn i bant. 

2 Fe gymerth arno ’n cnawd, 

(O ein Brawd ni!) 

Fe safai ar ben y bryn, 
Gwnai ’n erbyn llu ; 

Gan sathru dan ein traed, 
Trwy ’i briod waed ei hun, 
Ellyllon, ar fyr dro, 

Heb ado ’r un. 

3 F’ aeth tan y gyfraith faith, 

Hedd ddaeth i ni, 

Mwy t’raned Sinai gaeth, 
Beth waeth gen’ i ? 

Mae ’r llwybr idd ei gôl 
Yn rhydd i’r nefol hâd : 

Ni feder Satan serth 
Ddwyn gwerth ei waed. 


4 Fe dalai lawr ar led 

Ein dyled ni, 

Trwy ddyodde’ angeu ar 
Ben Calfari; 

A hyn o’i ’wyllys rhydd, 

Can’s gwelai ddydd yn d’od, 

Ca ’i elynion cryf a gwan 
’Lawr taii ei droed. 

5 ’N ol rhoddi ’n Harglwydd hael,. 

Yn wael ei wedd, 

(Rhyfeddod mwya’ ’rioed,) 

Yn ngwaelod bedd, 

Ond ar y trydydd dydd 
Yn rhydd yr aeth Efe : 
Palmantodd lwybr gwych 
I entrych ne’. 

6 Congcwerodd angeu glâs, 

A’i deyrnas drist; 

Fe rhodd ef dan ein traed, 
(Rhyfedd waed Crist!)— 

Fe dynodd golyn hwn 

Yn gyfan, gwn, o’r gwraidd í 
Pwy ofnai mewn un modd 
Rhag bloedd y blaidd ? 

7 ’Nol gorphen ar ei waith, 

I’r nef ’r aeth Ef, 

Lle mae E’ yr awr hon 
Yn gwrando ’n llef, 

Yn eiriol drosom draw, 

Ar fyr fe ddaw ’n rhyddhau ; 
Mae ’r amser, ddydd a nos, 

Yn agoshau. 


HYMN CXCI. 

Crist, Drws y Nefoedd. 
T^ 7 RTH d’ ystlys Di, O Ar- 

* ^ GLWYDD CU, 

Mae holl allweddau ’r nefoedd fry; 
Aiff myrdd i mewn, eto nid un 
Ond dy gariadau Di dy Hun. 

2 ’Rwy’ finau ’n teithio i’r bythol fyd, 
Nis gwn ’nad nesa’ wyf i gyd ; 

I bledio ’n wyneb angeu du, 

Ni fedda’ i enw ond Tydi. 

3 O agor byrth y ddinas bur, 

Na âd fi guro yno ’n hir ; 



•94 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


A derbyn íinau ’mewn yn mhlith 
Y myrdd gaiff fod yn ddedwydd 
byth. 

.4 Beth byna’ ’m swydd o fewn y ne’, 
Bwy bynag radd, p’le byna’ ’m lle, 
Yr holl hapusrwydd geisia’ i fry 
Cael cadw ’ngolwg arnat Ti. 

5 Pe ’mado â’r nef wnai f ’ Arglwydd 

cu, 

Fe d’wyllai ’r nef fel uffern ddu ; 

’D oes angel, sant, seraph, nac un 
Yn ddysglaer yno o hono ei hun. 

6 ’D yw deall cwmni ’r nef yn nghyd, 
A’r seintiau g’leua’ sy ’n y byd, 
Ddim agos digon ffeindio ’maes 
Ogoniant Iesu Grist a’i ras. 

7 ’R wy ’n rhoi fy enaid yn dy law, 
Cofia fi yma, felly draw ; 

Rho i mi fôr o’th nefol hedd 
Tu yma a thu draw i’r bedd. 


HYMN CXCII. 

Chwilia, a phrawf fi, &c. 

G WYDDIT, fy Nuw (o’nd rhyfedd 
hyn ?) . 

Fath fyddwn cyn fy ffurfio ; 

A pha fath fyddwn i bob dydd, 

Yr amser sydd i dreulio. 

2 O chwilia ’nghalon trwyddi ’n lân, 
Agor hi o flaen dy wyneb ; 

Pa’m cadwai fai ’ddiwrth un barha 
Yn Frawd i dragwyddoldeb ? 

3 Ond da yw ’r bod, mae ’m da 'a’m 
drwg 

O fewn dy olwg beunydd ; 

I’th wydd mi ddof yn bur ddi-nag, 
Ni ’mguddiaf rhag fy Arglwydd. 

.4 Llywodraetha ’nghalon, Arglwydd 
cun, 

I Ti dy Hun mae ’n perthyn ; 

Ar ei ’stafelloedd bob yr un 
Gosod dy Hun yn Frenin. 


HYMN CXCIII. 

Duw, Tarian y Cristion. 

T)AN byddwy’ ’nghanol rhyfel 
poeth, 

Mae f’ Arglwydd doeth yn 
union, 

Yn troi pob arf a saeth di-goll 
Yn erbyn fy holl elynion. 

2 Nis gwn pa fodd, fy serch fai tyn, 

Wrth edrych yn ei wyneb ; 

Yn union sugno f’enaid wna 
Ato i dragwyddoldeb. 

3 Y ddaear gron yn nghyd â’i da 

Sydd wagedd a ffolineb ; 

Mi gara’ mwy drysorau brä’— 
Trysorau tragwyddoldeb. 

4 Congcrodd y, ddraig, hen Satan gall, 

Trwy ei ddi-ball ddoethineb ; 

Fe ’i rhwyma eto (on’d gwaith bra’) 
I oesoedd tragwyddoldeb. 


HYMN CXCIV. 

Gogoniant yr Arglwydd Iesu yny 
Nefoedd. 

M AE ’r 11 e sancteiddiolaf yn 
rhydd, 

Fe rwygodd f ’ Anwylyd y llen ; 
Fe yw Haul y Cyfiawnder y sy’ 

Yn goleuo ’r holl nefoedd uwch 
ben; 

Mae yno dyrfa anfeidrol o faint, 

Ac eto ni wela’ mo ’r un 
’Mhlith ’ngylion, seraphiaid, a saint, 
Neb fel fy Anwylyd ei Hun. 

2 Mae ’n eistedd yn nghanol y llu 
Sy' â’i rhifedi fel glaswellt y 
maes, 

Yn helaeth yn rhoddi i bob un 
Ogoniant a harddwch a gras ; 

Fel haul yn yr wybren a f ’ai 
Yn tỳwÿnu ar fyrddiwn o ser, 

A’i gwres a’i goleuni ddim llai, 

Fel hyn mae gogoniant ein Ner. 


ALELUIA. 


95 


3 Tuag ato mae wyneb ei saint, 

Oddiamgylch yn rhes ar ol rhes 
Gwmpeini anerif o faint, 

Rhai ’mhellach oddi wrtho, rhai 
’nes ; 

Dysgleirdeb ein Harglwydd â 
’mhell,— 

Mil pellach na ’r haul yn ei rôd ; 
’Fwynhau E mae ’r pellaf yn well 
Nag allwyd amgyffred erioed. 

4 ’D oes angel, na seraph, na saint, 

Byth yno ’n dysgleirio ’hono ei 
hun ; 

Pe ciliai f ’ Anwylyd i bant 
Fe dywyllai, fe dduai pob un : 

Fe yw afon y bywyd sy’ fry, 

Fe yw ’r manna cuddiedig a 
drud, 

Efe yw hyfrydwch y llu, 

Ie ’m Iesu yw ’r nefoedd i gyd. 


HYMN CXCV. 


Yr Ail Ran. 


Y GOLEUNI sy ’n ninas ein 
Duw 

Sy tu hwnt i amgyffred un dyn; 
’D oes neb all ei weled a byw, 

Ond y dorf ogoneddus ei hun ; 

’D yw grisial yn ngolwg yr haul, 
Neu wydr f’ai lawer mwy pur, 

I lewyrch y nefoedd ddim ail, 

Fy Iesu yw ’r ffynon yn wir. 

■2 Mae yno Dri Pherson yn bod, 

Ac eto eu sylwedd ond Un; 
Gogyfuwch mewn gallu a chlod, 

I wared plant Adda ’n gytun; 

Yn hyn rhyw ddyfnderoedd y sy’, 
Rhy fawrion i chwilio hwy 
’mlaen, 

Yn drech na hwynt-hwythau sy’ fry 
I’w gwybod hwy allan yn lân. 

3 ’D oes mesur amseroedd byth fry, 
Dim oriau cyffelyb i’r byd ; 
Myn’d heibio rhyw oesoedd y sy’ 
Wrth ganu i’r Drindod ynnghyd; 


’R holl nefoedd wrth weled ei ras, 
Sy ’n synu, yn canu ’n fwy hy’ 
Ganiadau newyddion eu blas ; 
Wel, dyma ’r digrifwch sydd fry 


HYMN CXCVI. 


A NGYLION, seraphiaid, a saint, 
Wrth ganu ’n soniarus yn 
nghyd, 

Eu hadsain sydd cyfuwch ei faint, 
Mae ’n crynu ’r holl nefoedd i 
gyd; 

Neb yno yn glaiar ei gân, 

Neb yno ’n addoli mewn rhith, 
A’u c’lonau sy ’n llosgi fel tân, 

A gwynfyd a f’ai yn eu plith ! 


2 Caniadau newyddion sy’ fry, 
Tebygwn o glywed eu llef; 

Fy enaid blinedig i sy’ 

Am ddysgu cerddoriaeth y nef : 
’R anrhydedd, a’r gallu, a’r clod, 
A’r parch, a’r gogoniant, a’r bri, 
Yr awrhon fel ag y bu ’rioed, 

I’n Harglwydd yn Un ac yn Dri! 


3 Pan gofiont eu dyddiau ’n y byd, 

A’r amryw dymhestloedd o’r 
blaen, 

Fe ’nyna eu hysbrydoedd hwy ’gyd 
Yn fflamau angerddol o dân ; 
Gwel’d eu Hiesu, er cymaint eu 
bai, 

Eu codi o bydew mor ddu ; 

P’odd gall eu calonau hwy lai 
Na seinio Jerusalem fry ? 

4 Pan gofiont drachefn y dydd 

Y galwyd hwy o’r t’w’llwch i 
maes ; 

Dadglow'd eu gefynau hwy ’n rhydd, 
A’r carchar yn seinio, Rhad ras ! 
Pwy allai i beidio rhoi clod, 

Tan olwg o rydd-did mor fawr ? 
Wel, dyma ’r caniadau sy ’n bod, 
Gogoniant trwy ’r nefoedd a’r 
llawr J 


9 6 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN CXCVII. Mae yno adenydd fy Ion 

Yn taenu fel nefoedd ar led, 

Y Bedwaredd Ran. Yn cuddio priodas-ferch yr Oen, 

O f’ enaid, i fyny ehed ! 


W RTH gofìo dichellion y ddraig. 

A’i maglau mor aml a’r dail. 
Eu taenu yn erbyn y wraig, 

A’u tori gan Adda yr Ail; 

A’i weled E’n awr yn y ne’, 

A’r bradwr hen obry ’n y llyn, 
Hwy ganant nes dawnsio ’r holl le, 
B’le arall mae canu fel hyn? 

a Wrth gofio drachefn am hyn— 

Ei glwyfau a chwerwder ei loes, 
A’i guro ar Galfari fryn, 

Ei eiriau diwedda’ ar y groes ; 

Y ddaear, ac uffern, a’r bedd, 

Ac angeu a’r gyfraith yn nghyd, 

I gwympo gan archoll ei gledd, 

Bra’ yw ’r canu sy’ i Iachawdwr y 
byd. 

3 Os ydyw rhai seintiau ’n rhoi tro 
I waered i’r bydoedd îs nen, 

’D oes byth fyn’d o’u golwg a’u co’ 
Ogoniant eu Harglwydd uwch 
ben ; 

Mae E yn bresenol bob awr 
’Ddynt yma, fel canol y ne’ ; 
Hwy gwelant mewn nefoedd a llawr; 
Mae ’m Iesu yn llanw pob lle. 


HYMN CXCVIII. 

Y Bumed Ran 

"D HAI yma canlynodd Efe 

Trwy ’r ffauau a’r fflamau ’n 
ddi-gryn, 

Rhai gynt a nofiasant i’r ne’ 

Mewn ’fonydd o’u twymwaed eu 
hun, 

Yn awr yn cael myned yn mlaen 
Yn eon at orsedd yr Ion, 

A chanu bob amser y maen’ 
Ganiadau newyddion i’r Oen. 

2 ’Ddaw syched, na newyn, na phoen, 
Na gofid, na galar, na chlwy’, 
Nac anwyd yn nheml yr Ion, 

Na gwres idd eu blino byth mwy; 


3 ’R wy ’n teimlo arna’ i hiraeth a 
chwant 

Wel’d datod f’ holl deml o’i lle, 
A ’hedeg yn union i bant, 

Fel ’deryn i ganol y ne’ ; 

A neidio ’mewn yno i blith 

Y dyrfa sy’ â’u gwisgoedd yn wyn, 
A chanu i’m Harglwydd i byth, 
Fu farw ar Galfari fryn. 

HYMN CXCIX. 

Yr wyf yn dyfod ar frys. 

Y R amser bellach, O na b’ai 

I’n Harglwydd ninau ddyfod 
O’r nefoedd wen, ’mhlith sanctaidd 
lu, 

Caf finau ei gyfarfod. 

2 Pan dêl, daw ’n ogoneddus iawn, 
Yn gyflawn o ddysgleirdeb ; 

Tyr allan ei oleuni ’n rhydd, 

Oedd gudd er tragwyddoldeb. 

3 ’D yw’’r haul yn ei ffurfafen serth, 
Yn ngrym ei nerth yn tywynu, 

I harddwch ein Hanwylyd ni 
Un gronyn i gymharu. 

4 Angylion pur, rif gwellt y maes, 

Yn rhes o gwmpas Iesu, 

A’u t’lynau aur, a’ugwisgoedd gwyn, 
Yn beraidd yn ei foli. 

5 ’Postolion, Patriarchiaid fry, 
Angylion dirifedi; 

Myrddiynau o saint o’i gylch yn 
dro, 

Mewn gwisgoedd o oleuni. 

6 Pan gynta’ codo ’r seintiau eu pen, 
A gwel’d y nen yn goleuo, 
Chwarddant a neidiant ar bob cam, 
’N hiraethu am fyn’d ato. 

7 Pwy sant dristâ ? nid ofna ’r un 
I gwrdd â’i Frenin Iesu ; 

Hedd yn ei wyneb Ef, nid llid, 

O gwyn ei fyd sy ’n credu. 


HYMN CC. 

Yr Ail Ran. 


ALELUIA. 


97 


‘C'E wrida ’r awyr fry uwchben 
Cyn delo ’r Cadben Iesu ; 
Rhyw arwydd mawr o’r dwyrain 
draw 

Ry wŷs, a daw i farnu. 

- 2 . Dysgleiria wyneb-pryd pob sant 
Pan gynta’ gwelant Iesu, 

On’d rhyfedd hyn ? fe fydd pob un 
Wrth wel’d ei hun yn synu. 

3 Corff hardd a gawn, corff fel Efe, 

All yn y ne’ breswylio ; 

Ac all o’r ddae’r, nis gwn pa fodd, 

I entrych nefoedd neidio. 

4 Wel, dyna ’r pryd y cenir clod 

Na chlyw’d erioed o’i gymhar ; 
Angylion a seraphiaid pur 
A’r seintiau yn un eu llafar. 

3 Caniadau ’r saint fydd gwaeddi,— 

“ ’N rhad 

Iachawd ni ’ngwaed yr Iesu ; ” 
Seraphiaid etyb hwy fel hyn,— 

“ ’R ym ninau yn rhyfeddu.” 

HYMN CCI. 

Y Drydedd Ran. 

P AN gwelont obry fwg y byd 
Yn codi hyd y nefoedd, 

Y dorf a gân (O hyfryd foes!) 
Ganiadau yn oes oesoedd. 

-2 Canant wrth feddwl na raid byth 
Fyn’d eto i blith gelynion, 

Ond treulio Sabbothau yn y ne’ 

’N ei gwmni E yn gyson. 

3 Wrth feddwl cânt hwy weled gwedd, 
Ac yfed hedd yr Iesu, 

I dragwyddoldeb yn ddi-drai, 

Pwy allai lai na ’i garu ? 

4 ’Ni ’mddengyshaul, na lloer, naser, 
Ddim oll yr amser delo ; 

Fel llewyrch canwyll ganol dydd 
Eu goleu fydd yn cilio. 

G - 


5 Angel ’ry dro yn nghylch y byd 

I’n galw ’gyd i godi; 

Fe wrendy ’r meirw ar y wŷs, 

Hwy ddont ar frys i fyny. 

6 Ar yr annuwiol dychryn fydd, 

Mewn llid y bydd E ’n dyfod ; 
Ond b’le mae ’r sant ? Daeth ei 
amser e, 

’N awr darfu ei bererindod. 

7 ’D oes angel, seraph, nac un sant, 

Er cymaint eu doethineb, 

Mewn geiriau ’n eglur i ni wna 
Ddedwyddwch tragwyddoldeb. 


HYMN CCII. 

Hymn i Gymanfa o Weinidogion. 

' TY YM yn dy erfyn, Arglwydd 
mawr, 

Disgyn o eptrych nef i lawr, 

’R hyd ysgol faith Jehofah ’n ddyn 
’Roi bendith Jacob i bob un. 

2 Fel ŵyn yn wirion gwna ni ’gyd 
Yn mhlith y bleiddiaid sy ’n y byd; 
Ac fel y seirph yn gyfrwys gall 

I wel’d a dadrys rhwydau ’r fall. 

3 Gwel ni yn myn d i maes i blith 
Gelynion cryfion rif y gwlith ; 

O rho addewid i ni ’gyd 

.Y byddi o’n plaid hyd ddiwedd byd. 

4 D’rostynger Satan fawr ei nerth, 
Fel mellten glau o’r nefoedd serth, 
I lawr o’n blaen, trwy d’ allu cry’, 
Fel cofiom byth am danat Ti. 

5 Gad i mi dd’od i’r mynydd fry, 

I’r cwmwl goleu atat Ti, 

Fel y dysgleirio ’n wyneb-pryd, 

Nes synu Israel oll i gyd. 

6 Rho ’r cleddyf dysglaer yn ein llaw 
Nertha ni ei chwareu yma thraw, 

A rhoddi i’n gelynion glwy’, 

Fel ag nas saf un gelyn mwy. 



98 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CF.LYN : 


HYMN CCIII. 


Yr Ail Ran. 


Y N mylchau ’r creigydd bydd o’n 
rhan, 

I ddringo ar éin gliniau i’r lan, 

A’n. saethau gloewon ar ein clun, 
Nes lladd y Philistiaid bob yr un. 

2 O deffro ni ar doriad gwawr, 

I gyhoeddi ’r ffoedigaeth fawr, 

I maes o’r tân sy ’n d’od yn lli’ 

I lawr am ben ein dinas ni. 


3 Gwna ni fel halen â dy ras, 

Yn wyn, yn beraidd iawn ei flas ; 
Yn foddion yn dy law o hyd 
I dynu ’r adflas sy ar y byd. 

4 Na’d ni amcanu, na’d ni wneud, 

Na cheisio meddwl dim, na d’weyd, 
Nac yn ddirgelaidd nac ar g’oedd, 
Yn unig ond ’r hyn sy wrth dy fodd. 

5 Gwna fod dy ogoniant pur di-lyth 
Yn nod a dyben i ni byth ; 

Dy fywyd hardd a’th eiriau gwir, 
Yn wastad i ni ’n rheol bur. 


6 O dena ’n serch oddi yma ’gyd, 

Fel gwir ddyeithriaid yn y byd ; 

O fan i fan i deithio ’n hy’, 

Bob pryd ar ol d’ orchymyn Di. 

7 Doed gogledd, de, a’r dwyrain bell, 
I glywed y newyddion gwell; 

Aed swn d’ efengyl, Iesu, ’maes 
Yn gylch oddeutu ’r ddaear las. 

8 Mynydd yr Olewydd, hollt yn frau, 
Ac yn ei ganol rhan e ’n ddau ; 
Gwna ddyffryn mawr, fel delo 

’mlaen 

Y Cenhedloedd i Gaersalem lân. 


9 O doed i ben, hwnw yw ’r dydd, 
Nid goleu ac nid tywyll fydd ; 

Nid dydd, nid nos (a Duw a’i gŵyr), 
Pan tardd goleuni yn yr hwyr. 


HYMN CCIV. 


Fy Anwylyd sydd wyn a gwridoç. 


O NA chawn eiriau bra’ o’u bron’ 
I ganmol graslon Iesu ! 
’Chair ar y ddae’r, neu ’fewn i’r ne’ 
Neb iddo*’Fe i gymharu. 

2 Pe b’ai doethineb seintiau fry, 

A’r ’ngylion dirifedi, 

Pell raddau ’n brin y’nt oll yn un, 
Doethineb ei hun yw ’r Iesu. 

3 Mwy ei nerth na ’r lluoedd fry i gyd 
Mae’n cadw ’r byd rhag cwympo : 
Mae ’n Dduw, ar ei allu nid oes- 
feth ; 

Fe wnaiff y peth a fyno. 

4 Y nefoedd wen, a’r ddaear wael, 

Sy oddiwrtho ’n cael dysgleirdeb 
Yn ei oleuni Ef llewyrchu wna 
Y seintiau i dragwyddoldeb. 

5 Fel afon faith ry ei dw’r i maes, 
Tros wyneb gwyrddlas ddolau, 
Mae Iesu â chyfoeth mawr ei ras 
Yn boddi ’n hatgas' feiau. 

6 Pan gwelo ’r Indiaid draw ei wedd,. 
A phrofi ei hedd a’i gariad, 

Dont yn finteioedd ato ’n hy’; 

Efe fydd eu dymuniad. 

7 Pwy na ddoi ’wel’d o eitha’ byd 
Ei degwch pryd, a’i fwynder ? 

Pe myrddiwn ddoi, hwy ddywedent 
hyn, 

“ Nas dywedwyd i ni ’r haner.” 


HYMN CCV. 

Yr Ail Ran. 

H ARDD yn ei Dduwdod yw 
Efe, 

Mae ’n llanw ne’ a daear ; 

Hardd yw ei Ddyndod, ni fu mewn 
oes, 

Neu ’n awr nid oes o’i gymhar. j 


ALELUIA. 


99 > 


2 Hardd yw ei ddoniau o aneirif ryw, 

A’i swyddau yw f ’ Anwylyd'; 

O Galfari i Gethseman’ ardd 
Mae E oll yn hardd a hyfryd. 

3 Myrddiynau a losgwyd (braf eu 

rhan !) 

Yn ulw gan elynion, 

Myrddiynau mwy ddyoddefai ar 
g’oedd, 

Gan hardded oedd ei Berson. 

4 Ni welwn degwch yn ein Duw 

Dan boenau o’r rhyw eitha’; 

Yn deg ei bryd pan crymai ei ben 
Wrth farw ar ben Calfaria. 


8 Ni wela’ ’i neb mewn lle na man 
Y filfed ran yn haeddu, 

O’r ddaear fawr i’r nefoedd fry,, 
I’m Harglwydd i gydmaru. 


HYMN CCVI. 

Y Drydedd Ran. 

ÜERL India bell, aur o Beru, 
-*■ Gwell trysor yw ei gariad, 
Y rhai dihangol yma, a fry, 

Efe yw eu dymuniad. 


HYMN CCVII. 

Hymnau Sacramentaidd. 

\KI ELi dyma wledd, gwledd eim 
v * Duw Ion, 

O basgedigion breision, 

A gwin puredig yn ddidrai 
I lawenhau y cleifion. 

2 On’d gwledd yw hon gyfoethog 

hael ? 

’D oes diwedd ’gael ’mo honi, 

O pwy n’anturiai ’mlaen ya 
rhwydd 

I Wledd yr Arglwydd Iesu. 

3 Yfwn yn ëon îs y nen 

Ffrwyth y winwydden heddy’;. 
Ar fyrder ni gawn brofi ei blas 
O fewn i deyrnas Iesu. 


2 Gorllewin bell ddaw ar ei ol 

I’w ganmol a’i ryfeddu, 

Yn mrig yr hwyr am brofi blas 
Y gwin sy ’n nheyrnas Iesu. 

3 Myrddiynau maith o eneidiau sy’, 

Ië, torf aneirif heddy’, 

Yn canu ’n bra’ o fewn y me’ 

A ddenodd E i’w garu. 

4 Morwynionsaith, â’ubaraa’u dw’-r, 

Ddaw at y Gŵr o Idde’, 

I weled gwedd ei .wyneb gwyn, 

A ’maflyd yn ei odre. 

5 Yr haulwen ’ry ei goleuni ’n dro 

Rhyw filoedd o fesurau; 

Ond pellach rhed ei lewyrch E 
O fewn y ne’ yn oleu. 

6 Pe ’mado wnai tros fynyd awr 

A’r nefoedd fawr ei hunan, 

Doi tywyllwch fel sy ’n uffern goll 
O’i mewn hi oll yn fuan. 

7 Y lluoedd fry iddo o’r un fryd 

Sy ’n canu ’gyd yn gyngan, 
Calonau pawb o fewn y ne’ 

Sy arno fe ei hunan. 


4 Bwytewch yn helaeth yn ei dŷ, 

Mae Ef i ni yn perthyn; 

Yfwch i dre’, pa’m byddech sych ì 
Cyfeillion y’ch i’r Brenin. 

5 Os claf, os gwan, os tlawd o hedd, 

O dewch i’r wledd yn fuan ; 
Dewch â’ch achwynion o bob rhyw, 
Fe ’u hateb DuW ei hunan. 


HYMN CCVIII. 

Yr Ail Ran. 

"YT’MA cewch wel’d eich Har- 
T glwydd mawr 
Yn rhoddi ’lawr yn hollol 
Ei Hun i angeu, angeu ’r groes, 

Yn ddiddig tros ei bobol. 

2 Yma cawn wel’d ein Harglwydd- 
cun, 

Neb wrth ei glun ; ’fe ’hunan 
Yn chwysu’r gwaed, (b’le bu ’r fatb. 
ras ?) 

Yn nghanol maes Gethseman’. 





300 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Cawn fwyta ei gnawd, (wel dyna 
rad !) 

Ac yfed gwaed yr Iesu, 

P’odd gall ein c’lonau ni bob rhai 
’N dragywydd lai na ’i garu ? 

.4 Mi gofia’ eiriau ’m Harglwydd 
ìaael, 

Prydnawn cyn cael ei hoelio; 

I fwyta ei swper, minau ddof 
Yn mlaen er côf am dano. 


HYMN CCIX. 

.Rhwymo ’r ddraig dros fil o flynyddau, 
tan gysgod Juwbili. 


’ D OFFEIRIAID a ganant 
Ar doriad y wawr, 
Ganiadau newyddion, 

Yr wyl sy mor fawr; 

Hwy seiniant gyrn hyrddod, 
’Dyw ’r udgyrn ond gwael; 
Ond clywir swn J uwbil 
Trwy ’fferynau mor sal. 


2 Gwyl uchel fydd hono ; 

’D oes neb a dristâ, 

Ond y rhai fydd yn caru 
Eu cyfoeth a’u da : 

’R holl rhai fydd mewn dyled, 
A’r rhai fydd yn nghlwm, 
Ga gyd-orfoleddu, 

Fe delir y swm. 


3 Wel, caned y caethion, 

Hwy gânt fyn’d yn rhydd, 
F’ agorir carcharau 
Ar doriad y dydd : 
Rhodiant hwy ’n llawen 
Ffordd hyn a ffordd draw, 
Yn ngwydd eu gofynwyr 
Heb ofn na braw. 


.4 Daw ’r tiroedd a’r bryniau, 
A’r bronwydd yn rhydd ; 
Gwynfyd sy ’n crechwenu 
Wrth weled y dydd; 
’Raid ’redig, na medi, 

Na gosod mo ’r had, 

Ond pur orfoleddu 
Yn Iesu a’i waed. 


5 Wel, caned trigolion 
Y ddaear bob un, 

I foli ’r Messiah 

’R Creawdwr yn ddyn ; 


Fe brýnodd y rhydd-did, 

Fe ’i prynodd e’n ddrud 
I’r genedl sanctaidd 
Hyd eithaf y byd. 

6 Caiff henaint a iengtyd, 

A gredo yn yr Oen, 

Eu gwneud yn wÿr rhyddion 
O’u cystudd a’u poen ; 

Mae ’r Juwbil yn dyfod, 
On’d hyfryd y dydd ? 

Oes Juwbil dragwyddol, 

A Juwbil a fydd. 


HYMN CCX. 

Esa. ix. 6. 

gACHGEN a aned—Mab ro’wd 

Ei enw sy ’n Rhyfeddol: 

Ar ei ysgwydd Ef llywodraeth gaed, 
Duw cadarn, Tad tragwyddol. 

2 Chwilio ei Berson hardd a’i waith 

Sy ’n orchwyl maith anfeidrol ; 
Gelwir yma ac yn y ne’ 

Ei enw E’n Rhyfeddol. 

3 Deonglwch hyn, ddysgedig rai,— 

Rhyfeddu mae ’r cenhedloedd,— 
P’odd gall’sai Mair ei gynwys Ef, 
Na chynwys nef y nefoedd ? 

4 Duw mawr, Creawdwr dw’r a thír, 

I gael ei wir genedlu 
O forwyn, wnaethpwyd ganddo ei 
Hun, 

Fy enaid sy ’n rhyfeddu. 

5 Mae holl ddoethineb Duw yn 

nghyd 

Yn cwrddyd yn ei Berson ; 

Nid rhyfedd bod myrddiynau’r nef 
Yn ei foli Ef yn gyson. 

6 ’R oedd doniau ein Duw i gyd fel 

môr 

Dygyfor, heb eu rhifo, 

Gynt oll yn nghudd, ond yr awr 
hyn 

Trwy ’r Iesu yn dysgleirio. 


ALELUIA. 


IOI 


HYMN CCXI. 

Yr Ail Ran. 


AE’r Tad a’r Ysbryd ynddo ’n 
un ; 

(Ond rhyfedd rin ei boenau!) 
Duw ar y nef ac uffern goll, 

Y byd a’i holl wrthddrychau ! 

2 Rhyfeddol yn ei ras a’i air, 

A’i Ysbryd, ’cair yr Iesu ; 

A’i ordinhadau pur difai 
Yn wastad mae i ryfeddu. 

3 Cuddiwyd e’n hir (paham fath 

rodd ?) 

Rai miloedd o flynyddau ; 
Rhyfeddol pan cyhoeddwyd ef 
Trwy ’r ddae’r a’r nef i ninau. 

4 Mi welaf Ddyn yn nghrog ar bren, 

Yn crymu ei ben i waered ; 

Fy Nuw yw Ef; caned y byd 
Ganiadau o gyd gynghanedd. 

5 Philosophyddion y Dwyrain 

Ganlynai ’r seren heini, 

A’u thus, a’u myrr, aur melyn pur 
Yn ddifyr i’yv addoli. 

6 Er maint eu dysg, chlyw’sant erioed 

Fath beth i fod a hyny ; 

Baban mewn preseb, gwael y lle, 
Yn dal y nef i fyny. 

HYMN CCXII. 

. Y Drydedd Ran. 

TD’ODD aeth ein Duw, yr Haul- 
wen deg, 

Yn ol i ddeg o raddau, 

I agwedd gwas, (O gariad bra’ !) 
Cenfigen a doluriau ? 

2 Yr Hen Ddihenydd yn ddyn gwan, 

Mewn preseb dan ei rwymau ; 

Y Gair tragwyddol ar lin Mair, 
Heb fedru gair o’i enau ! 

3 Pe y meddyliwn filiwn faith 

O oesoedd ag aeth heibio, 

Pryd hyny cawn ei weled E 
O fewn y ne ’n dysgleirio. 


4 Er creu y nefoedd faith o ddim, 

Trwy allu a grym ei fawredd, 

A chadw rhai’n rhag myn’d ar feth,, 
’D yw hyn yn beth mor rhyfedd. 

5 Er d’od â’r meirw bob yr un 

A’u cyrff eu hun i fyny, 

Yn hyn ’d yw gallu ’r nefoedd fry 
Ddim cymaint i ryfeddu. 

6 ’D yw gwaith y ddae’r neu’r nef- 

oedd fry, 

Er bod hwy ’n ddirifedi, 

I’r pethau yn Mherson Iesu sy, 

Un gronyn i gymharu. 


HYMN CCXIII. 

Marwolaeth Crist. 

9 D HAUL guddiodd ei wyneb, 
Pan grymodd ei ben, 
Agorodd y beddau, 

Fe dduodd y nen ; 

Fe ofnodd y ddaear,— 

Hi grynodd yn wir,— 

Wrth wel’d ei Chreawdwr 
Dan hoelion o ddur. 

2 Fe gododd y meirw, 

Fe rwygwyd y llen, 

Yn dangos fod heddwch 
Trwy 'r nefoedd uwch ben ; 
Duw guddiodd ei wyneb 
(On’d chwerw y loes !) 

A’r Mab yn dyodde’ 

Ei hoelio ar y groes. 

3 Fel Joseph i garchar, 

Neu Jona i’r môr, 

Y rhoddwyd Etifedd 
Y nefoedd a’i stor 
I waered i’r ddaear ; 

Ond Duw oedd Efe— 

Fe gododd i fyny 
I ganol y ne’. 


HYMN CCXIV. 

Adgyfodiad Crist a’i Esgvniad. 

1 \/T AWR iawn fu ’r gorfoledd 
Pan gododd ein Ner, 

Fe chwarddodd yr haulwen, 

Fe ddawnsiodd y ser, 



-J.02 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Fe neidiodd mynyddau 
A bryniau fel ŵyn, 

Gorfoledd i’r Iesu 
I godi er ein mwyn. 

.2 ’D oedd neb yn y nefoedd 
Na neb ar y llawr, 

All’sai ofyn dim dyled 
I’n Harglwydd yn awr ; 

Pan dalodd y cwbl, 

Pan groeswyd y swm ; 

P’odd gall’sai ei ofynwyr 
Ei gadw E ’n nghlwm ? 

3 Y gwragedd godasant 
I edrych y bedd, 

I wel’d a gyfododd 

Eu Harglwydd mewn hedd ; 
Wrth edrych, ofnasant, 

Nid oeddent ond gwan ; 

Ni welsant eu Harglwydd, 

Ond gwelsant y fan. 

.4 Fe grynodd y ceidwaid, 
Cwympasant i lawr; 

P’odd gall’sent hwy edrych 
Dysgleirdeb mor fawr ? 

Y weithred oedd ynfyd, 

’Roi dynion mor wan 
I rwystro Creawdwr 
Y ddaear i’r lan. 

3 Wel, saint, gorfoleddwch ; 

Fe gafodd y dydd— 

Fe rwymwyd ei ddyndod, 

Rhodd ei Dduwdod E’n rhydd. 
Mae ’i saint Ef yn dystion 
(Gwirionedd mawr yw), 

I’n Harglwydd adgodi 
O farw i fyw. 

<6 Rhyfeddol orfoledd 

Pan ’sgynodd yr Oen 
I gyntedd y nefoedd 
O’i lafur a’i boen ; 

Wnai saint na cherubiaid, 

Na ’r thronau bob rhai, 

Ond synu, a charu, 

A gwir lawenhau. 

y Fe ganodd hen seintiau 
Ddihangodd o’r byd, 

Yn dysgwyl cael gweled 
Eu Harglwydd o hyd, 


Yn nghyda ’r seraphiaid, 
A’r ’ngylion, fath glod, 
Mewn newydd ganiadau 
Na chlywyd erioed. 

8 Cawn ninau adgodi 
Ar doriad y dydd, 
Lladd ceidwad y carchar, 
A’n gollwng yn rhydd, 
A'n cym’ryd i fyny 
• O’r ddaear i’r ne’ 

Yn ngolwg angylion 
Fel ag y ca’s E. 


HYMN CCXV. 

Michael a'r Ddraig. 

M AE ’r rhyfel o’n hochr, 
Ni gariwn y maes ; 

Fe friwir pob llygredd, 
Coronir pob gras; 

Yn erbyn dy galon 
Di, Satan, yn awr, 

Mae ’th deyrnas yn siglo, 

Hi gwympiff i lawr. 

2 Gwŷr Michael sy ’n ddigllon 
Yn cerdded yn mlaen, 

Heb brisio grym cewri, 

Y saethau, na ’r tân ; 
Ofnadwy yw ’r ymladd 
(Braf chware’ mae gras !) 
Mae ’r mwg fel cymylau 
Tros wyneb y maes. 

3 Mae Michael yn cario ; 
Rhowch hyny ar led ; 
Cymhellwch bob aden 
O’r fyddin ’roi cred ; 

Wel, chwythwch yr udgyrn, 
Nes dadsain pob man, 

A chodwch y faner 
Yn uchel i’r lan. 


4 Fe gollodd hen Satan, 

Y bradwr, ei le, 

Fe ’i gwthiwyd e ’n llidiog 
O ganol y ne’; 

Fel seren o’r awyr 

Fe gwympodd i lawr ; 
Mae ’n syrthio hyd heddyw, 

Y dyfnder sy fawr. 


ALELUIA. 


HYMN CCXVI. 

Gwagedd y byd a thegwch Crist. 


103 


1\/TI wnaethumdegangynto’rbyd 
I gael aroglu hwn o hyd ; 
Pan cododd haul o’r dwyrain draw, 
Yn ddystaw gwywodd yn fy llaw. 

2 Ni chara ’i mo ’i deganau mwy, 
’Pryd rheita’, darfod y maent hwy ; 
’D oes yma lysiau o un rhyw 

A ddaliff lid digofaint Duw. 

3 Fy nhegan mwy fydd Iesu gwiw, 
Aroglaf ef tra byddwyf byw ; 

Pob rhyw flodeuyn ag a dardd 

0 hono sy ’n anfeidrol hardd. 

4 Efe a’m gwnaeth ; fenghlwyfo mae; 
Ar ol fy nghlwyfo fe ’n iachau ; 

Fe ’m dryllia, fe ’m dôd yn fy lle, 
Fel hyn cymhwysa fì i’r ne’. 

5 Pwy gyfaill wna ’r hyn wne’st heb 

ball ? 

Pwy ŵr fydd marw tros y llall ? 
Pwy ’madewai â mynwes glyd ei 
Dad 

Er mwyn y rhai a sugna ei waed ? 


HYMN CCXVII. 

Gweddi am heddwch Duw. 


DETH ydwyf fì! ’d oedd gen’i 
^ ond ffon 

Yn myn’d tros yr Iorddonen hon : 
Yr awr hon mae fy enaid gwan 
Yn cleimio f’ Arglwydd i mi’n rhan. 

2 Pan ’drychwy’ ’mewn, ni fedda ’i 

ddim; 

Ti yw fy heddwch i a ’ngrym ; 

Ac arnat Ti ’r wy ’n rhoi fy mryd 
I lanw ’nghalon oll i gyd. 

3 Dof wrth dy borth ; a thyna ’r fan 
Y sefaf, nes i’m dwyn i’r lan ; 

Ateb yn glau, ’nte coda ’m llef, 

Nes seinio holl drigfanau ’r nef. 


4 Newynog wyf, a hedd fy Nuw 
Wnaiffimiddywedyd, “ Digonyw;” 
Wel, dyma ’r dw’r, a gwynfyd hwy 

Y sawl a’i hyf, ni sych’ant mwy. 

5 Pe cawn dy hedd a’th gariad drud, 

Y sawl a fynai gai y byd ; 

’D yw hwn ond tom ; ac mae dy ras 
Yn fwy na ’r perlau druta’ ’maes. 


HYMN CCXVIII. 

Yr Ail Ran. 

TDROFAIS dy hedd; y mae heb 
r gêl 

Yn well ei flas na ’r diliau mel; 

O llifed i mi ’n awr yn rhad 
Fel dw’r y dehau tros y wlad. . 

2 Pa’m mae ’m cydwybod, fel môr 

mawr, 

Yn ymderfysgu bob yr awr ? 

Tro d’ wyneb yma, f ’ enaid gwan, 
I’r ddinas noddfa, mae yn y man. 

3 ’D yw cwmni meibion Adda ond 

poen; 

Nefoedd ei hun yw cwmni ’r Oen ; 
Hyn wyf am gael tra byddwyf byw; 
Digon i mi, îe digon yw. 

4 Y lleiaf o’r saint, y llesga’ ’maes, 

Er hyn ’r wy ’n pwyso ar dy ras ; 
Gad i mi rodio, tr’wy’ yn y byd, 

Fel Enoch yn dy gwmni o hyd. 

5 Cofia fi yn angeu, ac yn y bedd, 
Cofia fi yn fy newydd wedd, 

Cofia fi yn y farn, a d’wed,— 

“ O tyr’d i mewn ! mae ’r porth 
ar led.” 


HYMN CCXIX. 

Dyoddefaint Crist. 

T^Y enaid, gwel i Galfari, 

-*- Y poen angerddol yno fu ; 
Torfeydd di-rif, a’u harfau ’nghyd, 
O’r bron am gongcro Brenin byd. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


105 


IO4 

2 Holl deyrnas Satan fawr ei grym, 
Pob ellyll du a’i arfau llym, 

Llid a chynddaredd cryf o’r trwch, 
Rhag i’w gogoniant fyn’d i’r llwch. 

3 Pechodau dynol ryw o’r bron 
Gasglodd yn nghyd y fynyd hon ; 

A bwysodd arno ’n dorf ddi-ri’, 

Nes iddo chwysu ’r gwaed yn lli’. 

4 A llid di-feius nefoedd fry 
Y gwasgu ar ei enaid cu ; 

Mil mwy o bwysau oedd ei bwn 
Na bryniau ’r byd, pe ’gyd yn 
blwm. 


5 A rhai’n a ruthrodd arno ’n llu, 
Fel c’nifer torf o elynion cry’, 

Yn curo ysbryd f’ Arglwydd cun, 
Heb ddim trugaredd jn yr un. 


6 Eto er cynghrair dae’r a nen, 

A lladd fy Arglwydd ar y pren, 
Felly ysbeiliwyd uffern fawr, 

Ac felly tynwyd ne’ i lawr. 


HYMN CCXX. 

Gelwir ei enw Ef Rhyfeddol. 


E DRYCHWN draw ar Frenin 
hedd 

Yn ngwaelod bedd yn gorwedd ; 
Rhyfeddod bellach yn y byd 
Na welir hyd y diwedd. 

2 On’d rhyfedd iddo grymu ei ben 
Fry ar y pren dyodde’ ? 
Rhyfeddol pan rodd lef, “ Fy Nhad, 
O maddeu ’n rhad eu beiau ? ’’ 


3 Yn cynal y greadigaeth faith, 

A threfnu gwaith ei fysedd, 

Yn rhwym tan hoelion ar y groes, 
Yn dyodde’ tros ein camwedd. 

4 Angylion nef yn rhyfedd syn 

. Sy ’n edrych yn ei glwyfau, 


Yn sugno eu dysg bob awr uwch 
nen 

Oddiwrth y pren dyodde’. 

5 B’le ’n Bugail aeth tan angeu loes ? 

A hyny tros ei ddefaid ? 

A myn’d i waelod bedd dros dro 
I’w gwared o gaethiwed. 

6 Crynhowch y doethion oll yn nghyií 

Sy fewn y byd yn trigo, 

Beth mwy rhyfeddol glywsoch chwi 
Na ’m Duw gael ei groeshoelio ? 


HYMN CCXXI. 

Buddugoliaeth Crist. 

G WEL draw fy Mrenin ar y 
pren, 

Yn niwedd dydd yn crymu ei ben ; 
Poen angeu mwy na buasai ’nghyd 
Ddyoddefaint holl ferthyron byd. 

2 Wel, angeu ’r groes, dy waetha’ 
mwy, 

I Ben y bobloedd rhoddaist glwy’; 
Cododd i’r lan; fe god i’r nef 
Fyrddiynau trwy ’i adgodiad Ef. 

3 Os hoeliwyd Ef unwaith ar bren— 
Os gorfu arno grymu ei ben— 

Tros f ’ enaid i bu hyn i gyd, * 

Mi gofia’ ei boenau tr’wy’ yn y byd. 

4 ’D oes golwg harddach ddydd na 
nos, 

Na ’m Iesu ’n hongian ar y groes ;. 
Y dwylo a hoeliwyd ar y pren 
Ar fyr a egyr ddrws y nen. 

5 Tebygwn ’mod i’n gwel’d ei waed 
Yn llifo ’n goch o’i ben i’w draed : 
Fy nghalon, pa’m nas tori ’n friw ?' 
Fy Mhriod oedd Efe, a’m Duw. 

6 Ei boenau gofir gan fy Nhad, 

Ni chollir un o ddafnau ei waed ; 
Mae llid yn aros, cwymp ryw ddydd 
Ar rai ’n elynion iddo sydd. 


HYMN CCXXII. 

Arall. 


T 7 Y enaid, gwel dy Brynwr mawr 
A’i freichiau ar led rhwng nef 
a llawr; 

Creawdwr nef yn prynu dyn, 

Sef prynu gwaith ei ddwylo ei hun. 

2 Pwy ddynion bwyai’r hoelion main ? 
Pwy wisgai ’m Duw â choron 

ddrain ? 

Edrych i’r lan, fy enaid trist, 

Gwel waewffon tan fron dy Grist. 

3 Oedd unrhyw angeu, f’ Arglwydd 

mwyn, 

D’wed, ag oedd hawsach i Ti ddwyn ? 
Oedd unrhyw angeu dalai ’r iawn 
Ond hoelio, am fy meiau ’n llawn ? 

4 Oedd dim a wnaethai fodd fy Nhad 
Ond gwisgo drain, a cholli gwaed ? 
A oedd rhaid marw, a marw ’n lân, 
Cyn maddeu ’meiau fawr a mân ? 

5 Ai felly ’r oedd dy arfaeth faith ? 
Oedd neb i’.th helpu yn y gwaith ? 
Sathrodd y gwinrwyf coch ei hun, 
Ac yn ei helpu nid oedd dyn. 

6 Pe ddarfu ei wae, diangodd Ner 
I’r b’radwys ddysglaer uwch y ser ; 
Ei goron ca’s, ’n awr ddydd a nos 
Mae ’n medi ífrwyth cystuddiau ’r 

groes. 


HYMN CCXXIII. 

Arall. 

HTl, f ’ Arglwydd mawr, a chwys- 
aist waed 

Y dydd y llefaist ar dy Dad, 

“ Atal dy law, os posibl yw, 

Can’s chwerw cwpan dig fy Nuw.” 


2 Y dw’r a’r gwaed yn ffrydiau mawr 
Yn rhedeg ’r hyd ei gorff i lawr ; 

Ni all’sai byth fyn’d tan fath bla, 
On’ buasai fod ei Hun yn Jah. 


3 O dysg i r m ddilyn ôl dy droed 
Trwy bob rhywgroesau agfo’nbod, 
Ac yfed hefyd yn ddi-gryn 

O’r cwpan yfaist Ti dy Hun. 

4 ’R wy ’n ofni ’r groes, ac mae arna’i 

chwant,— 

O tyn fy ofn, Iesu, ’bant ; 

N’ ad fi i chwenych, ond os daw 
Rho i mi ’n fuan help dy law. 

5 Pa’m gwelai ’n galed i mi ddwyn 
Croes gariodd Iesu er fy mwyn ? 
Nid trosto ei Hun, ond troswyf fi 
Y congcrodd Ef ar Galfari. 

6 Pwy all’sai hoelio ei ddwylo a’i 

draed ? 

A olchwyd hwythau yn ei waed ? 
Rhodd rhai o’th frodyr i Ti glwy’, 
’D oes mesur ar dy gariad mwy. 

7 Fy enaid, gwel Ef ar y pren 

Yn gaeth gan angeu yn crymu ei 
ben ; 

Angeu ’r carcharor laddodd Ef, 

Ac esgyn wnaeth i ganol nef. 


HYMN CCXXIV. 

Am ryddid 0 'gaethiwed. 

YT’N dy gyfamod mae ’n fy ngho’ 
Fod miloedd o ’ddewidion, 
Rhai ’n yn cyhoeddi llwyr iachad 
Trwy rin dy waed i’r clefion. 

2 ’R wy ’n gwaeddi wrth dy borth yn 

ewn 

Am dd’od i mewn i wledda ; 

Nid bodlon wyf i fod tu faes 
I gaerau ’r ddinas noddfa. 

3 Agor y môr, gwna ’r ffordd yn 

rhydd 

I weled dydd y rhydd-did, 

A chael teyrnasu cyn bo hir 
Yn ngwledydd yr addewid. 

4 Dwg fi i Nebo fry i’r lan 

I wel’d y man cai drigo ; 

Oddi yno dwg fi ’mlaen bob cam, 
’R wy ’n brefu am fyn’d yno. 


io6 


WILLIAM W.ILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 Ar bechu f’ enaid blino inae, 

Gwynfyd a gai ymwared ! 
Gwel’d dystryw fy ngelynion oll, 
Darfyddai ’m holl gaethiwed. 

6 Dysgwyl yr wyf, a hyn bob cam, 

Fel gwylwyr am y boreu, 

I broíì cryfder braich dy ras 
I’m tynu ’maes o’m beiau. 


HYMN CCXXV. 

Yr Ail Ran. 

O ’R B’radwys fry doed dw’r i 
maes, 

Fel afon las yn gyson, 

A threulio ’m bywyd wrth ei chlin ; 
Tydi dy Hun yw ’r afon. 

2 O ddyfroedd Mara chwerwon iawn, 
Ti wyddost, llawn yw ’m phiol; 
Rho ynddi ’n fuan ddail y Pren 
Sydd uwch y nen yn eiriol. 

3 Agor y creigydd mawrion serth 
’N awr trwy dy nerth yn eiriol, 

I gaethion Gosen dd’od, bob gŵr, 

At ddw’r rhedegog bywiol. 

.4 Breninoedd Canaan, d’od i lawr, 

Sy ’n bostio eu mawr awdurdod, 
Na arbed un, ond taro ’n ddwys, 
Fel profont bwys dy ddyrnod. 

5 Helpa fy ffydd, ’r wy ’n teimlo 
gang 

O íìlwyr annghrediniol, 

A drygau ereill o bob gradd, 

’N awr am fy lladd yn hollol. 

6 Yn nghanol môr bydd Di o’m blaen, 
Yn gwmwl tân diniwed, 

Yn fryn o dywyllwch tew fel mur 
Rhyngwy’ a thir yr Aiphtiaid. 

7 Pan byddwy’ gan elynion llym 
Yn profi grym gwrthwyneb, 

O gylch fy mhabell tywyna o’r ne’ 
Dy hyfryd bresenoldeb. 



2 O fewn dy air dywedaist yn llyn, 

(Dy air sydd yn wirionedd,) 

Mai Iesu wyt—y cae’m ry w ddydd 
I fyn’d yn rhydd o’n camwedd. 

3 Dywedaist, os aet yn dy allu cry’ 

I godi tŷ it’ dy hunan, 

Ait’ âg e i ben, can’s llwyddo wnai 
Y man y mae dy amcan. 


4 D’wedaist na chai neb o dy blant 
I'w dwyn i bant o’th ddwylo ; 
Cedwit y rhein’y oll rhag brad 
Ro’wd gan y Tad i’w safio. 


5 Y galon gareg gyndyn sal, 

Gad i ni gael ei newid ; 

Y galon gig rho i ni ’n frau, 

Can’s felly mae dy ’ddewid. 

6 D’wedaist iacheit trwy rym dy ras 

Ein hatgas wrthgiliadau; 

Cerit ni ’n rhad, diffoddid llid, 

Er maint i gyd yw ’n beiau. 

7 Cyflawna rhai’n yn awr mewn pryd, 

’R wy ’n ceisio o hyd eu credu, 
A’u cymhwyso at fy hun a wnawn, 
Ond f ’ enaid cawn yn pallu. 

8 Dy ddyfroedd gloew sy arna ’i 

chwant, 

Mae ’n tynu ’bant ofidiau ; 

A’r hwn a yfo o waed yr Oen 
Ni theimla boen cystuddiau, 

g Mi bwysaf atat eto ’n nes ; 

Pwy les im’ ddigaloni ? 

Dy faith drugaredd Di erioed 
Nid oes dim darfod arni. 


ALELUIA. 


107 


HYMN CCXXVII. 

Gweddi tan deimlad 0 wrthgiliad. 

T~AYMA fi, Arglwydd, wrth dy 
draed, 

Yn teimlo ’r eisieu o rin dy waed; 
Yr wyf yn dlawd, a phwy a ŵyr 
Ond Ti dy Hun fy eisieu ’n llwyr ? 

:2 Gwrthgilio wnes, gwrthgilio ’r wy’, 
On’ safi o’m blaen gwrthgiliaf fwy ; 
’R wy ’n blino ar deganau ’r byd, 
A’u caru ’r wyf er hyny ’gyd. 

3 O bechod, pa’m y’m twylli ’n llyn ? 
I)eth wyt Ti well o wneuthur hyn ? 
Er maint dy swn, gwirionedd yw, 
Nid Ti yw ’m ffrynd, fy Ffrynd yw 
Duw. 

.4 O Iesu, fy Eiriolwr mawr, 

Nid felly caf fy meiau ’lawr ; 

D’wed pa’m wyt cy’d yn sefyll 
draw ? 

Bryd gwelwyd mwy o eisieu’th Iaw ? 

5 Claf wyf am deimlo gwaed yr Oen, 
Yn rhodio beunydd mewn rhyw 
boen; 

’D oes unrhyw eli roiff iachad 
Yn unig, Iesu, ond dy waed. 

■ 6 ’R wy ’n addunedu, eto ’r wy’ 

Bron dweyd na adduneda’i mwy ? 
Mewn gofid treulia ’m dyddiau 
’maes 

On’ roi Di ’m ffydd i gario ’r maes. 


HYMN CCXXVIII. 

Yr Ail Ran. 

\7 BYD ’r wy’ ynddo sydd yn 
llawn 

O ryw fwystfilod rheibus iawn ; 
Amrywiol ryw yn wastad sy 
Yn denu oddiwrth fy Mhriod cu. 

2 Gwan yw fy ffydd, ’d oes ond ei 
bod, 

Nis gwn a fu ei llai erioed ; 

Bron dweyd, gan leied yw eigrym, 
Yn fynych iawn, ni fedda’i ddim. 


3 Craig yw fy nghalon, mewn un 

modd 

Ag wy ’n ei geisio wneud, ni’s todd ; 
Caled fel adamant, a thrwm 
O fewn fy mynwes megys plwm. 

4 O pa'm wy ’n llawen yn fath fan, 
Heb weled bryd y dof i’r lan ; 

Fy nghalon galed megys ffiint 

’N awr dadlaith fel y dyddiau gynt. 

5 Na ’d fi i fyn’d yn llyn i’m bedd, 
Arwain fi gynta’ ’mewn i’th wledd, 
Fel ’n ol cael myn’d i’r nefol wlad, 
Y bo ’n arogli ôl fy nhraed. 


HYMN CCXXIX. 

Y Goron Ddrain. 

C ORONWYD, do, Iachawdwr 
byd 

Gan fwrddwyr ffyrnig oll i gyd ; 

A drain plethedig, dyma ’r bri, 

Fy enaid, ga’s dy Brynwr cu. 

2 O edrych ar dy Frenin glân, 

Fy nghalon, tor yn ddrylliau mân, 

A gwasgu ’lawr y pigau drain, 

A’r gwaed yn ffrydio ’n ôl y rhai’n. 

3 Ai Brenin yw ? Ie, Brenin byd, 
Uffern, a’r nefoedd wen i gyd, 

Yn dyodde’ poen fwy nag un dyn 
O fewn i’w deyrnas faith ei hun. 

4 Ai dyma ’r parch ga’s Brenin ne’ 
Wrtla roddi ’fywyd yn fy lle ? 

Wel, f’ enaid, bellach dyodde ’nhy’ 
Bob gwawd dros enw ’Mhrynwr cu. 

5 Os cwrddyd wnaf â choron ddrain, 
Dysg fi i ddyodde’ pigau ’r rhai’n. 
A’i wel’d e fyth yn rhyfedd fraint 
I ddyodde’ cystudd mwya’ ei faint. 

6 Mi gwela’ mewn Paradwys bell 
Yn awr yn gwisgo coron well, 

Ie, gwell na’r aur, na’r perlau drud, 
Na dim coronau sy ’n y byd. 




io8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CEI.YN : 


HYMN CCXXX. 

Yr Ail Ran. 


QWELED yr oeddit’ byddai ’th 

Yn fwy na ’th w’radwydd mwya’ 
erioed ; 

Mawr oedd, ond byr dy boenau 
chwith, 

Ond dy ogoniant bery byth. 

2 Edifarhawd i’th wisgo ’n llyn, 

A’th wawdio i ben Calfaria fryn ; 
Mae ’r dydd yn d’od, ar dd’od yn 

Gwelir d’ ogoniant fel y wawr. 

3 Myrddiynau dirifedi fydd 

Yn gwmni it’ ryw foreu ddydd ; 

Ceir gwèl’d yr haul sy ’n fyd o dân 
Yn bellen bygddu o dy flaen. 

4 Y g’leuni dry yn dywyll nos, 

Fel gynt pan oeddit ar y groes, 

Pan gwelont Di yn mhiith dy lu 
Yn nghanol y ífurfafen fry. 

5 Ar ysbryd rhai bydd ing a loes, 
Rhai gynt a'th hoeliodd ar y groes, 
(Ac yn dy hoelio eto o hyd) 

Pan delo ’th awr i farnu ’r byd. 

6 Ond dyna ’r awr, a gwyn eu byd, 
Fydd i’th gariadau oll i gyd, 

Cânt eu gwobrwyo am y loes 

A’u holl gystuddiau ’n cario ’r 
groes. 


HYMN CCXXXI. 

Y Llaw Ddehau. 


O GWEL fì, Arglwydd, dan fy 
mhwn, 

Sef pechod cas, mae ’n pwyso ’n 
drwm; 

Gormesol yw, mae am gael lle 
Yn y ’stafell rois i Frenin ne’. 


2 Du yw ei liw, a chyfrwys gall 
Yw yn ei natur fel y fa.ll, 

Ac anodd iawn i ildio ei le 
Trwy unrhyw arfau tan y ne’. 

3 Fy ngelyn mwyaf o bob un, 
Bwytaodd fy mwyd, yfodd fy ngwin;; 
Yrodd fy enaid bach ar goll, 

Fe ’m ’speiliwyd o’m cysuron oll. 

4 Efe yw ’r fraich, a’r llygad de’ 

Sy ’n rhwystro f’ enaid tua ’r ne’ ; 
Colli f ’ aelodau trwy fawr boen 
Sydd well na cholli cwmni ’r Oen. 

5 Fy ngelyn yw, O tyr’d o’m plaid ; 
Mae ’n gryf—rho help yn awr wrth 

raid ; 

Na wna drugaredd, taro ’n gry’ 

Mae ’n elyn hefyd i Dydi. 

6 Y beiau mwya’ ag fu ’n bod 

A leddaist â dy fraich erioed ;— 
Rho ’r gair i maes, fe drenga ’n lân,, 
Fy mrenin-bechod o dy flaen. 


HYMN CCXXXII. 

Yr Ail Ran. 

P’AM, f ’ enaid, cedwi ddelwau ’n 
r hwy? 

Oni cha’s delwau yn Iesu glwy’ ? 
Pan crogi wnaeth rhwng dae’r a nef 
A gara’i mwy’i elynion Ef ? 

2 I’m calon dest; mi gofìa ’r awr, 
Rhwymaist elynion fach a mawr ; 
Gwnest le it’ dy Hun ; paham y cai- 
Neb rhyw rai ereill ei fwynhau ? 

3 Pan b’wyf yn meddwl bod fy mai 
Yn mhell, a minau ’n llawenhau, 

Yn union daw, rhyfeddu ’r wy’, 

Yn union rhoddiff i mi glwy’. 

4 Bron digaloni ’r wyf ryw bryd 
Fyth, fyth na cha’i congcwero e= 

gyd; 

Caf eilwaith nerth, a’m nerth i yw 
Ail gredu bod fy Iesu ’n Dduw. 


ALELUIA. 


5 O cofìa d’ addewidion mawr, 

A thor fy meiau ’n lân i’r llawr ; 
Llyth’renau dy enw, Iesu, sy 
Yn dweyd caf fod yn gongcrwr fry. 

■6 Minau ’th glodforaf Di bob dydd, 
Ond i mi gael fy nhroed yn rhydd ; 
Can’s byddaf iach, pan caffwyf ras, 
I daflu ’ngwenwyn oll i maes. 


HYMN CCXXXIII. 

Tan deimlad 0 Bechod yn ofni 'r 
Wialen. 

D AN draed yr wyf, na aros draw, 
Mi gwympa yn llaw dy fawr- 
edd ; 

O’r dyfnder brefu ’r wyf bob cam, 
Sef brefu am drugaredd. 

2 P’odd safa ’i tan y wialen hon ? 

Mi gwela’i bron a dyfod : 

On’ safì o’m plaid, sefyll nid gwiw, 
Mi gwympa’ ryw ddiwrnod. 

3 A gai weddio, Arglwydd hael, 

I’th wialen gael myn’d heibio ? 

Os daw, p’odd safai ’r cystudd hyn ? 
Fy enaid sy ’n arswydo. 

4 Atal dy law, O Arglwydd da, 

’D wy ’n abl a’th ddyodde’ ; 

Pa’m lleddi bryfyn gwael fel hyn, 
Sy â’i anadl yn ei ffroenau ? 

5 Arbedaist rai, toraist dy ffon 
Pan oeddit bron a tharo, 

Os cait eu calon ’difarhau, 

Cyfadde’ eu bai a pheidio. 


HYMN CCXXXIV. 

Y Greadigaeth yn moli V Oen. 

G WNA fì, Arglwydd, yn llawen 
O foreuhyd nos, 

’R hyd ochor Calfaria 
I gario dy groes ; 

Mi ’th welaf yn gwaedu 
O’th ben i dy draed, 

’Rwy ’n dysgwyl bob mynyd 
Am rinwedd dy waed. 


109 

2 Yrholl greadigaeth, 

Bob enw, bob rhyw, 

Edrychwn i fyny, 

Bu farw fy Nuw; 

Ac eto mae ’n llenwi 
Y ddaear i gyd, 

Anmhosib’ yw marw 
Creawdwr y byd. 

3 ’R haul wrol, a’r lleuad, 

Pob planed o’r nen, 

Rhifedi ’r ser gwibiog 
Na rifwyd uwch ben, 

Cymylau o bob lliwiau, 

’R mân ddafnau sy fry, 
Cydfolwch Iachawdwr 
Ar Galfari fu. 

4 Gwlith dysglaer fel grisial, 

A’r glaswellt yn nghyd, 

Porfeydd yr anialwch, 

A’r coedydd i gyd, 

Y bryniau a’r mynyddoedd, 

A’r creigydd diri’, 

Cyfodwch Iachawdwr 
Pen Calfari fry. 

5 Ffynonau, a’r afonydd, 

’N enwedig y môr, 

Creaduriaid heb rifo 
Sydd ynot yn ’stor, 

O chwareu dy donau, 

Nes clywed dy lef 
O’r eigion yn moli 
Creawdwr y nef. 

6 Yr ynysoedd a’r trefydd, 

A’r tyrau o’r bron, 

Ehediaid, ymlusgiaid, 

Pob anifail ar don, 

’N enwedig plant Adda, 
Dyrchefwch eich llef 
I foli ’n soniarus 
Greawdwr y nef. 


HYMN CCXXXV. 

Ymgysuro tan Waradwydd yr AnnuwíoL 

P AHAM y rhoist y cwn 

O’u tyn gadwynau ’n rhydd ? 
A pha’m y caiff eu swn 

I’m gwneud fel hyn yn brudd ? 



IIO 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y'CELYN : 


ALELUIA. 


III 


Cadwyna ’n glau ’r uffernol griw, 

Ti yw fy Nuw byth i barhau. 

2 Os rho’w’d fy mhen i lawr 

I’r gelynion gael eu gwŷn, 

Cosp am fy meiau mawr, 

Fy Nuw ei Hun wnaeth hyn ; 

Fe god i’r lan, cair gwel’d rhyw 
bryd 

Uwchlaw y byd, fy enaid gwan. 

3 Ac ar ol i mi gael 

Fflangellau gan fy Nhad, 

D’od yn bechadur gwael, 

A chwympo wrth ei draed, 

Fe dry y rhod, ar wddf y llu 

O elynion cry’ caf roi fy nhroed. 

4 ’Nghaâeion, byddwch brudd, 

Rhoẁch heibio’ch crechwen fawr, 
Arddelir fi ryw ddydd, 

Er tloted wyf yn awr ; 

Du wÿf pryd hyn, fe god y wawr 
Mewn mynyd awr ca’m gwisgo’n 
wyn. 

5 Pe i’m herbyn cod’sai ’r byd 

Yn un gynddeiriog gad, 

Dim dal’sai eu gwaith hwy ’gyd, 
O’m plaid pe buasai ’m Tad : 

Nid felly ’n awr, ond f ’ Arglwydd 
mae 

O ran fy mai yn fy nghuro ’lawr. 


HYMN CCXXXVI. 

GwpMì am Amyneää. 

R HO i mi amynedd 

I ddyodde’ pob poen, 
A gwel’d mai rhagorfraint 
Yw dilyn yr Oen ; 

Duw, maddeu fy nghystudd, 
Can’s pechod a wnaeth 
I mi fod yr awrhon 
Mewn gofid yn gaetli. 

2 Ti guraist fy mhechod 
Trwy gystudd i maes; e 
Dy wialen yn wastad 
Sy ’n enyn fy ngras; 


Ni fedraf fi gercded 
Un droedfedd tua ’r ne’ 

Nes teimlwy’i dy wialen 
Yn ’nghadw i yn fy lle. 

3 Na ofidia, fy enaid, 

Llawenydd i ti, 

’R wy ’n gweled mai plentyn 
O briod wyf fi ; 

’R w’y ’n barod i bechu 
Yn erbyn y ne’, 

Ond parod yw ’m Harglwydd 
I’ m curo i dre’. 


4 Os croes fydd yn bwysig, 

Fe ’m cynal i’r lan, 

Fe ’i cymer ei hunan 

(Gwel nad wyf ond gwan) 
Yn mlaen ar ei ysgwyddau, 
(B’le ceffir ei ail ?) 

Caiff glod pan darfyddo 
Y ddaear a’r haul. 


HYMN CCXXXVII. 

Llawenhau mewn gobaith o Ryddid. 


Y MAE 

1 Fy enaid bach am lawenhau,, 
Wrth geisio ar fyrder gredu cai 
Fy llwyr ryddhau o’r pydew hyn r 
A gwel’d yr haul ddysglaerwen 
haf 

Yn tywynu’n braf tros Seion fryn.. 


’R wy ’n byw 

Yn awr yn mhlith dyeithriol ryw, 
Gelynol iawn i ras fy Nuw ; 

O Arglwydd, clyw fy ngweddi’n 
frau ; 

’Ddiwrth drothwy, ’r ne’ nid â fy 
nhroed, 

Nes i Ti dd’od i’m llwyr ryddhau. 


HYMN CCXXXVIII. 

Ehediad yr Enaid. 

T^FARWEL, mi âf yn mlaen i’r 
wlad, 

Lle mae fy Nhad yn trigo, 

Yn mhlith myrddiynau rif y gwlith, 
A gwynfyd fyth f ’ai yno ! 

2 Mi ddringa i’r lan, can’s uchel fry 

Mae ’r hyn wyf fi ’n ei geisio ; 
Gadawa i ’r byd o’m hol heb lai, 

Yn wastad mae ’n fy rhwystro. 

3 B’le trown fy ngwyneb, Arglwydd 

cu, 

Ond atat Ti dy hunan ? 

Pob peth gweledig thâl e’ ddim, 
Ond gwneuthur i mi ruddfan. 

4 Gâd i mi lechu yn dy gôl, 

A na ’d fi ’n ol oddiyno, 

Ac yn y clwyfau dyfnion wnaed 
O fewn dy draed a’th ddwylo. 


HYMN CCXXXIX. 

Yr ail ran. 


HPl yw fy Ngrym, fy Nghraig, a’m 
Tŵr, 

Fy Noddfa siwr o ymwared ; 

Fy nrygu mae yn ngallu pwy ? 

Ynot yr wy ’n ymddiried. 

2 Fy hedd a’m cysur oddi fry, 

Yn tarddu sy yn .gyson ; 

Oni bai hyn, gan sŵn pob gwae 
Llewygu wnai fy nghalon. 

3 Oni bai ’th fod yn fwy na’r byd, 

A’i ddrygau ’gyd yn gyson, 

Gan bechod foreu a phrydnawn 
Dig’loni wnawn yn union. 

4 Fy nyddiau ddarfu fel y mwg 

O’m golwg heb eu rhifo ; 

Nis gwn ga’i wel’d cyn angeu loes 
Un dydd na nos fyn’d heibio. 


5 Castell wyt Ti, tŵr cadarn, cry’, 

Yn nyddiau du caethiwed ; 

Dy enw, Iesu, yn noddfa cawn, 
Cysurus iawn i’r gweiniaid. 

6 Pan ddelo drygau rif y gwlith 

I mewn i blith dy bobol, 
A’rffwrnsaithboethach, yprydhyn 
Ti fyddi yn y canol. 


2 O bra’! 

Wel, dyma ’r flwyddyn hyfryd ca' 

I dori holl gloiadau ’r ia, 

A thoddi ’r eira oedd yma ’rioed ; 
Wrth feddwl hyn fy meddwl mae 
Am lawenhau’n awr cyn ei dd’od. 

3 Pa le 

Mae ’m henaid wedi myn’d o dre’ ? 
Oes cyngrair rhwng rhyw beth ag e’? 
Tu yma ’r ne ”d oes dim wna ei 
fodd; 

Ac eto ymdreiglo ’r wyf yn sal 
Mewn gwagedd gwael, nis gwn. 
pa fodd. 


5 Gyfeillion, beth allwch wneud im’ ? 

’D oes genych ddim cysuron ; 

Fy serch sydd mwy am fyn’d yn 
mhell 

Ar bethau gwell yn gyson. 

6 Amryw o ffryns sy ar ben eu taith, 

Mewn newydd iaith yn canu ; 
Pwy bleser sy yma i mi mwy ? 
Dwg fi atynt hwy i fyny. 

7 O dewch i mewn, mae eto le 

O fewn y nef yn barod ; 

Canys anfeidrol yw ei ras, 

Ni all pechod cas ei orfod. 


HYMN CCXXL. 

Adgyfodiad Crist, 

TYEWCH, gwelwch D’wysog nef- 
■L' oedd fawr, 

O radd i radd yn d’od i lawr, 

I groth y ddae’r i esmwythau 
Gwelîau ’r etholedig rai. 

2 ’N ol gorwedd dro, fe ddaeth i’r lan,, 
Agorodd ddrws i mi oedd wan, 

I adgyfodi a d’od i maes, 

Er cadw’r porth gan angeu glas. 



112 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


3 Gwelwch fy Nuw, ne’ i ddynol wedd, 
Yn gorwedd obry yn ngwaelod bedd; 
’R wy ’n gwybod fod fy Iesu ’n 

Dduw, 

Pan codai ei hun o farw i fyw. 

4 Poenau a gefaist yma i gyd, 

Cynefìn â doluriau o hyd ; 
Fflangellwyd, hoeliwyd Ti ar y pren, 
I angeu du crymaist dy ben. 

5 Pwy ddrwg wna ’r bedd a’r pryfed 

mân ? 

Bu f' Arglwydd yno o fy mlaen; 
P’am ofnai ’m henaid fyn’d i’r lle 
Gorweddodd yno Frenin ne’ ? 

6 Mae angeu wedi myn’d i maes, 

Nid yno ’n awr mae ’n cadw ei blâs, 
Can’s dyna ’r pryd y ca’dd fath 

glwy’; 

Ni saif yn medd y seintiau mwy. 

y O’r holl allweddau ’speiliwyd ef, 

Sy ’n cauad ar bydewau ’r bedd : 
Rhai ’n, ac allweddau uffern ddu, 
Sydd oll wrth wregys f ’ Arglwydd 
cu. 

,8 Fy meiau mawrion oedd mor drwm, 
Neb ond fy Nuw a dalsai ’r swm ; 
Gwasgodd Greawdwr nefoedd faith 
I ddyfnder daear ar ei daith. 


HYMN CCXLI. 

Gweddi am Ryddid o Gaethiwed. 

1 "D WY ’N dysgwyl, anwyl Dduw, 
X Am waredigaeth lawn ; 

Mor hapus fyddwn byw 
Yn unig hyn pe cawn ; 

O dere ’n glau, a ch’od i’r lan 
Fy enaid gwan sy ’n llwfrhau. 

2 O pledia troswyf fry, 

Cliria fi o flaen fy Nhad : 

Pwy wyr yn well na Thi 
Anfeidrol werth dy waed ? 

O cofia ’th lef, pan ar y groes, 

Tan chwerwa loes, yn nghanol 
ne’. 


3 O dysg fi gleimio rhan 

I ragorfreintiau ’th waed, 

A phan b’wyf fwyaf gwan, 

I lefain “ Abba Dad !” 

Na’d gwmwl du gysgodi byth 
Tra ynof chwyth á’r hyfryd wlad. 

4 Mae ’r Aiphtiaid yn eu nerth 

Yn gyru ’mlaen o hyd, 

A’r bryniau mawrion serth 
Yn cauad arna’ i nghyd ; 

Trwy ’r dyfroedd du gwawried y 
dydd 

Gael ffordd yn rhydd i’r Ganaan 
fry. 


HYMN CCXXLII. 

Crist yn gadernid y Cristion. 

A Rdy enw Di, Greawdwr y byd, 
■**■ ’R wy ’n rhoi f ’ ymddiried oll 

i gyd; 

Rhyfedd mor wan wyf ddydd a nos, 
’D wy ’n gwel’d dim gallu ond ar y 
groes. 

2 ’R wy ’n gruddfan eisieu rhoddi 

mhwys 

Ar Frenin nefoedd tan ei grwys, 

A gwel’d fy Nuw, sy ’n llanw ’r ne’, 
Yn talu’r ddyled yn fy lle. 

3 Deffro, fy ffydd, rho afael gref 
A’th freichiau ’n dỳn am dano ef; 
Er ofnau fyrdd na âd e’n rhydd, 
Tra yn dy freichiau cari ’r dydd. 

4 Dyma fi, Iesu, fel yr wy’, 

Cuddia fi yn dy nefol glwy’; 

Can’s dyna’r graig y gwna’ fy nyth; 
’D oes neb yn ofni yno byth. 

5 Tyr’d, angeu, ’mlaen â’th gleddyf 

llym, 

Tra yn Iesu b’wyf nid ofna’ iddim; 
Y cnawd, a Satan, pechod cry’, 

Yn nghlwyfau’r Iesu congcraf chwi. 

6 Gâd i mi, Iesu, ddydd a nos, 

I dreulio ’m hamser tan dy groes 
’D oes gyflwr arall tan y ne’, 

I’r ofnog rai yn addas le. 


ALELUIA. 


HYMN CCXLIII. 

Hiraeth yr enaid am Dduw. 

G WEL arnaf, Feddyg, lawer 
clwy’, 

O’m traed i’m coryn, gwaedu’r wy’; 
Fe ’m ’speiliwyd, do, o’r gwisgoedd 
hardd, 

Fel fy rhieni yn yr ardd. 

2 Deffro, fy ffydd, dyrchafa ’th ben 
I fyny tua ’r nefoedd wen ; 

Gwel fy ngwrthddrychau hardd a 
gwiw 

I’w caru ’n anwyl tra f’ech byw. 

3 A rhinwedd sugna ’lawr o’r ne’ ; 
Rho f ’ holl rasusau yn eu lle ; 
Gwna im’ wel’d hedd, a gwel’d fy 
mai, 

I wir alaru a llawenhau. 

4 Pa bynag radd ge’s gynt o ras, 
Faint bynag gollais inau o’r maes, 
Rho im’ a gollais, rho yn lân 
Radd at fu gen’i fwya’ o’r blaen. 

3 ’R wy ’n blino ’mado â fy Nuw ; 
Byẅ hebost’ dim ond trallod yw ; 
Cysuron creaduriaid, mae 
Rhyw ddirfawr boen wrth eu 


6 Yn ol ’r wy ’n d’od, Ti wyddost 

pa’m, 

Rhaid im’ gael nerth, a nerth bob 

D’wed air dy fod, mi credaf byth, 
Yn well na gwrthgiliadau chwith. 

7 Ni allaf ddweud, er lleied grym, 
Nad wyt Ti eto ’n perthyn im’; 

Pe credwn, llwfrhawn dy fod 
Yn elyn im’, ac felly ’rioed. 

8 Ond ’maflyd ynot’ wyf o draw ; 

O na bai gryfder yn fy llaw, 

I’th ddala o hyd, a’th ddwyn bob 
cam 

O dwrf y byd i dŷ fy mam. 


HYMN CCXLIV. 

Rad Ras. 


Fy mwrdd yn gyfoethog, 

A’m cwpan yn llawn, 

A gwisg i’m cynhesu, 

Fy anedd a’m tân, 

Fy einioes a’m iechyd, 

’Ddiwrth f’ Arglwydd y maen’. 

2 Yr awyr sy ’n dyfod 

O artre’ fy Ner, 

A’r dyfroedd i yfed 
Yn mhell uwch y ser ; 

Y tân o’r wybrenau, 

Y moroedd, a’r tir, 

Sy ’n d’od o rad gariad 

Fy Arglwydd yn wir. 

3 Ond mwy na ’r bendithion 

Tymhorol gerllaw 
Yw ’r rhai sydd yn perthyn 
I’r amser a ddaw; 

Yn rhad a ddechreuwyd 
Cyn amser erioed, 

A bery ’n rhad eto 
Tra nefoedd yn bod. 

4 Yn rhad yr etholwyd 

(Pâ’m, Arglwydd, myfi ?) 

Draw yn nhragwyddoldeb 
Yn nghwnsel y Tri; 

Yn rhad y’m dwys bigwyd ; 

Datguddiwyd yn rhad 
Mai tros fy anwiredd 

Y collwyd y gwaed. 

5 Yn rhad ’r wy ’n cael manna, 

A’r dyfroedd dibrin, 

O ffynon y bywyd, 

Yn rhad ’r wy ’n cael hyn ; 

Yn rhad y cai gerdded 

Y siwrnai sy faith; 

Yn rhad y cai ganu 

Ar ddiwedd fy nhaith. 


Bob bendith a dawn 


HYMN CCXLV. 


F Y Nuw, rho ’r manna fry 
I’m bwydo i ar fy nhaith, 
A’m nerthu i’r tiroedd sy' 

Yn llifo o fêl a llaeth, 

Agor y Graig, doed allan ddw’r 
Gloyw distwr o Had y Wraig. 


ALELUIA. 


II4 WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


2 Ffarwel i’r Aiphtaidd dir, 

A’i degwch oll o’r bron, 
Dechreuais siwrnai yn wir 
I maes o’r Gosen hon ; 

’D oes yma i gael yn mhlith y criw, 
Annuwiol ryw, ond pethau gwael. 

3 Mi wela’ draw trwy ffydd 

Ryw ragorfreintiau mawr, 

Mor sicr im’ ryw ddydd 
A phe baent i mi ’n awr ; 

Ond moroedd sy, a mynyddau 
maith ■ 

Ar hyd y daith rhyngwy’ a hi. 

4 Iorddonen saif yn serth, 

A’r creigydd hyllt yn ddau, 

Ac angel mawr ei nerth 
A’m dwg i’r lan yn frau ; 
Breninoedd hy’, trwy dy allu mawr 
A gwymp i’r llawr o’r bron yn llu. 


HYMN CCXLVI. 

Gweddi am nerth i Gongcwerio. 

M EWN Aipht heb nemawr 
oleu ’r dydd, 

Fy enaid sydd yn trigo; 

Dwg fì yn mlaen o’r tiroedd caeth, 
At fêl a llaeth yn llifo. 

2 Gwna waelod môr fel gwastad dir, 
A’r dw’r fel mur cadarna’, 

O bobtu ’n gylch yn aros, doed 
Trwy’r dyfroedd droed y gwana’. 

3 Difetha ’r g’lynion dewrion dig 
Sy ’n ffyrnig yn fy nilyn ; 
Crynhoed y dyfroedd mawr yn 
nghyd, 

Cyfìawna ’th lid i’w herbyn. 

4 O gad dy angel fyn’d o’m blaen, 

A’r golofn dân i’m g’leuo, 

Tn gwmwl tywyll rhyngwy’ cau 
A Pharao, mae ’n fy mlino. 

5 Gad ’ynt fy nghlywed maes o law 
Yr ochr draw yn canu ; 

A phawb i wel’d y myrdd dirif 
’Lawr tan y llif yn boddi. 


6 O galw ’r tywod mân yn nghyd, 
’Dywallt eu llid yn erbyn, 

A soddi olwynion mawr eu grym 
Yr hwn sydd im’ yn elyn. 


HYMN CCXLVII. 

Dyoddefaint Crist. 

E I enaid doddodd gan y gwres, 
Fel ffwrnes yn ei galon ; 

A’r phwys a’r gwaed yn ddafnau- 
mawr 

Yn cwympo ’lawr yn gyson. 

2 A dyma ’r chwys, a dyma ’r gwaed 
Sy ’n rhoi iachad i’r cleifìon ; 

O’i ystlys tardd yr afon bur 
Sy ’n dofì cur y galon. 

3 Fforddolion oll, sefwch o’r trwch,. 
Yn awr edrychwch arno ; 

B’le ofid fel ein Harglwydd Ion 
A glywsoch son am dano ? 

4 Ei apostolion, gwan eu ffydd, 

Yn ngwres y dydd a gysgodd ; 

Un gronyn help o’r ddae’r na’r ne’,. 
Ac eto fy gongcwerodd. 

5 Fe rodd ffarwel pan ar y groes 
I’w fywyd tros ei elyiìion ; 

’N awr gwelwn uffern, dae’r, a ne’ 
Yn mwrddro Brenin Seion. 


HYMN CCXLVIII. 

Diystyru Dyn a’i Ddrygau. 

T I wyddost, Arglwydd, am gael- 
ffydd 

Bob dydd ’r wy ’n gwaeddi ’n 
gyson; 

Pe credu wnawn, er gwaetha’ eu 
’sgil, 

Nid ofnwn fil o elynion. 

2 Pa beth yw dynion ond fel gwynt, 
A’u helynt yn myn’d heibio ; 
Pa’m rho’i fy mhwys ar beth mor 
wael, 

Sydd ar gael ei ddystrywio ? 


3 Pwy a w’radwyddwyd, roes ei fryd 

A’i oglud arnat, Arglwydd ? 
Rhoi’st iddynt barch a chlod am 
hyn, 

Ac enw yn dragywydd. 

4 Gwan wyf erioed, a gwan o hyd, 

A’r llesga’ i gyd o’m brodyr; 

Os llewod creulon ddaw i’m cwrdd, 
O tyn Di ffwrdd eu natur ! 

5 Mi rof fy maich oll ar dy war, 

Mae ’n gyfyng ar fy enaid ; 

Tor fy nghadwynau ’n fuan, tro 
Fi allan o gaethiwed. 

6 Os colla’i ’m henw yn y byd, 

Fy ffryns i gyd, a’m meddiant, 
Gad i mi gael, ’nol darfod hyn, 

I lechu yn dy haeddiant. 

7 Mi gwympaf, Arglwydd, yndy law, 

Mi ddof gerllaw i lechu ; 

Gwell gen’i o bawb tan nefoedd fry 
Dy Hun i Ti fy nghospi. 


HYMN CCXLIX. 

Bendithio am Drugareddau. 

B ETH, Arglwydd, welaist ar fy 
llaw ? 

Pan tynaist f’ ofnau ’bant, a’m 
braw; 

P’am rho’ist im’ nerth o’r nefoedd 
fry 

I roi fy ngofal arnat Ti ? 

2 Mil o fendithion, mil a mwy, 

I mi a ro’ist, nid iddynt hwy ; 

’D wy’n gwel’d o gylch im’ o bob tu 
Ond rhyw drugaredd i myfi. 

3 Pob creadur arna ’i ’n gwenu sy 
Am ’mod mewn heddwch âThydi ? 
O’m holl gyfeillion yma ’nghyd 
Tydi yw ’r Cyfaill goreu i gyd. 

4 011 tanat Ti màe’rrhai ’n yn gwau, 
Pob meddwl i Ti ’n ufuddhau : 

A fynost wnant, a llawer gwell 
Na gweision caeth mewn gwledydd 
pell. 


115 

5 Yn iach i mi mae ’th oerni a’th 

wres; 

Dy fara sydd yn gwneud im’ les ; 
Yr awyr, dw’r, pob beth o’r byd 
Sydd yn gyfeillion i mi ’gyd. 

6 Chwychwi greaduriaid o bob rhyw, 
’R wy ’n cyhoeddi maes mai da yw 

Duw 

Im’ yn mhob peth, ond llawer gwell 
Am obaith llawn o’r Ganaan bell. 

7 Hedd a maddeuant i mi ’n rhad, 

A hyder llawn yn rhîn y gwaed, 

I fentro ’n hy’ at orsedd Ner, 

A lle yn barod uwch y ser. 


HYMN CCL, 

Y Drindod. 

T T N wyt, fy Nuw, ac eto Tri, 

Dirgelwch yn rhy fawr i mi; 
Goguwch tragwyddol, felly ’th gair 
Wedi ’th ddatguddio yn dy Air. 

2 Pan cilio ffwrdd gysgodau ’r hwyr, 
A’r llen i’r llawr i’w rhwygo’n llwyr, 
Fe allai ceir trwy lewyrch gwell 

I ganfod mwy i’r dyfnder pell. 

3 Fel d’wed dy Air, fy nyled yw 
Credu dy hanfod Di, fy Nuw ; 
Annghofio ’m rheswm, mae ’n rhy 

wan, 

Ni fedd ef nerth i’m tynu i’r lan. 

4 Chwilio âg ef ddyfnderoedd ’r wy’, 
Ac eto ffaelu a myned trwy ; 

Rhy faith yw ’r gwirioneddau fry 
I’w gwybod, ond i’w credu sy. 

5 Tad yn y Mab, Mab yn y Tad, 

Ac yr un wedd mae ’r Ysbryd rhad ; 
Y man bo un y lleill y sy ; 

O ryfedd Fod ! can’s un yw Tri. 

6 Y priodoliaethau maith diball 
A geir yn un, geir yn y llall; 

Fy Nhad, fy Iesu, a’r Ysbryd cun, 
Sy’ Dduw, ni fedda’ i eto ond Un. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN t 


7 A chan y Drindod yma mae 
Yr unig allu i’m iachau ; 

Tair swydd yn angenrheidiol sy 
Cyn gallu ’m dwyn i’r nefoedd fry. 

8 ’R oedd rhaid fy newis gan y Tad, 
A Iesu farw troswy ’n rhad ; 

A’r Ysbryd i gymhwyso ’gyd 
Ei iechydwriaeth werthfawr ddrud. 


HYMN COLI. 


Crist yn ateb y cysgodau, Arch Noah, 
Isaac, Jacoh, Ysgol Jacob, Job, Joseỳh. 


Ond rhai’n a mwy i ddwyn i’r ne’ 

’N awr iddo fe a roddwyd. 

8 Efe yw ’r Joseph, Ffrynd ei Dad, 
Fu yn nghanol gwlad yr Aipht- 
iaid, 

A werthwyd gan ei frodyr draw 
O’u bodd i law ’r Midianiaid. 

g Carcharwyd yn y dywyll wlad, 

Fe ro’w’d ei draed mewn cyfi&on; 
O’r carchar dwfn daeth i maes 
I balas Brenin Seion. 

io Fe ddwg ei frodyr mewn mawr 
’stad 

I maes o’r wlad newynllyd ; 

At ei drysorau mawrion iawn 
Sy ’n llawn o fara ’r bywyd. 


^pYDI yw’m harch, pan gwlawio’r 

Mi goda ’m llef hyd atat; 

O fewn dy glwyfau cuddia’i ’mhen 
Nes d’od i ben Ararat. 


í Caf ganu’th fawl, pan uwcha’r dw’r, 
Heb ofni ’stwr creadur, 

Ynot yr eirth a’r llewod cawn 


3 Fy Isaac yw, collodd ei waed 

Trwy law ei Dad anwyla’; 

Heb rwgnach dim i ddyodde’ poen 
Mwy nag yw ’r oen i’r lladdfa. 

4 Ein Jacob mawr, plediodd â’m Duw, 

Nes cael pob rhÿw ’ddewidion, 
I’w fìnteioedd maith i dd’od bob 
rhan 

Yn rhydd o tan elynion. 

5 Efe yw ’r ysgol gadarn fawr 

O ddyfnder llawr i’r nefoedd ; 
Angylion yn tramwyo wrth raid 
I fod o blaid ei bobloedd. 

6 Efe yw ’r Job, ddyoddefodd wae 

Oddiwrth y rhai a’i carai, 
Cystuddiau mawrion, fel yr oen, 
Oedd fwy eu poen nag angeu. 

7 Collodd ei blant, a’i dda bob rhan, 

Yn Eden pan y temtiwyd ; 


Moses yn gysgod o Grist. 

Y T MOSES mawr, o’r Aipht fe’m 
dwg, 

Fu yn nghanol mwg a th’ranau, 
Ar Sinai fryn o flaen y Tad, 

Yn colli ei waed yn ddafnau. 

> Pan gwnaethom lo, dadrysodd lid, 
Rhag cael.i gyd ein difa; 

Cyn collom wlad, ei Hun fe â 
’N anathema, Maranatha. 


3 A’i wialen mae e’n tori ’r dw’r, 

Yn bentwr saf i fyny ; 

Pan delo ’r Aiphtiaid ar ei ôl, 

Fe ’u tery ’n ol i’w boddi. 

4 Rhydd ddeddfau cywir idd ei had, 

A chan y Tad y dysgodd ; 

A’r teidiau i ddysgu ’r plant bob 
oes 

Fel parent yn oes oesoedd. 

5 Egyr y graig, daw fifrjMiau mwy 

Llifeiriol trwy ’r anialwch ; 

A’n canlyn wna ’r afonydd pur, 
Digymhar wir ddyddanwch. 

6 Dwg fanna ’lawr, pan delo trai 

Am does ar rai newynllyd ; 

Try ddyfroedd Mara i bob gvvr 
’R un flas a dw’r y bywyd. 


ALELUIA. 


Melcisedec, Gideon, Samson, Elias, yn 
Gysgodau o Grist. 

A/T ELCISEDEC ein Brenin 
cawn 

Sy ar Salem lawn o heddwch, 
Brenin Cyfiawnder hefyd yw, 

Sy ’n dwyn pob rhyw ddyddan- 
wch. 

2 Heb dad o’r ddae’r, na mam o’r ne’, 

Na dechreu dyddiau byv/yd, 

Na diwedd oes, anfeidrol Dduw, 
Tragwyddol yw f’ Anwylyd. 

3 Tragwyddol Archoffeiriad, mae 

’N bendithio rhai sy ’n fifyddlon ; 
Dwg fara a gwin, pur yw ’nddidrai, 
I Abra’m a’i ’tifeddion. 


4 Efe yw Gideon mawr ei rym 
A weithiodd in’ ymwared ; 

’N ol bod mewn cystudd mawr a 
braw 

Yn hir tan law ’r Midianiaid, 


5 Efe yw Samson cadarn cry 

A laddodd lu ’r Philistiaid ; 
Wrth hyny fe ddyoddefodd loes 
Ddigymhar tros ei ddefaid. 

6 Elias yw, gym’rwyd o’i fodd 

I mewn i’r nefoedd ganed ; 
Mwy gogoneddus caiff E fod 
Ryw ddydd i dd’od i waered. 


Dafydd, Solomon, &c. 

E FE yw ’r Brenin Dafydd bra’, 
Gaiff goron a chasineb ; 

Y gadair freiniol cadw wna’ 

Hyd eitha’ tragwyddoldeb. 

2 Yr amddiffynfa fawr, bob rhan 
Fu ’nghadw gan elynion, 

A dyr E ’lawr, ac yma bydd 
Wych deml fynydd Seion. 

3 Rhyfelwr mawr yw Ef erioed, 
Myrddiynau gôd i’w erbyn ; 

Ond Ammon, Edom.cwympo wna’, 
A Midian a Philistin. 


117 

4 Efe yw Selyf, Brenin hedd, 

Ac ar ei wedd mae beunydd 
Yn edrych filoedd isel drem 
O ferched Salem newydd. 

5 Tywysog hedd, o’i flaen ni sa’ 

Na Midian, na Philistin ; 

’Faidd Moab, Ammon, Syria draw 
I godi llaw i’w erbyn. 

6 O aur fe leinw Salem lân 

Fel graian mân afonydd ; 
Trysorau i’w blant sy ganddo yn 
’stor 

Fwy nag fedd môr na mynydd. 

7 Rhydd i bob un ei darian aur, 

A’i fwcled gair yn daclus ; 

A rhai’n yn cael eu cadw fry 
Yn nghoedwig dÿ Libanus. 


8 Fe ddwg ei wraig o’r Aipht, dir 

sych, 

I balas gwych yn ufudd, 

Nid ifori, neu aur Ophirpell, 

Ond llawer gwell ei ddefnydd. 

9 Efe yw Jonathan y saint 

Sy ’n rhoddi ’r fraint i’w frodyr, 
Sef teyrnas nefoedd wen i gyd 
Rydd ’ynt ryw bryd yn sicr. 

10 Safodd yn hy’ o flaen y Tad, 

Gan golli gwaed ei galon ; 
Trwy’i galon aeth y waewffon gry’, 
Er achub ei gyfeillion. 

11 Efe yw ’r ddinas gadarn sy 

Yn noddfa i’r llofruddion ; 

Ac yn ei ystlys lloches sydd 
Rhag y dialydd creulon. 

12 Yr arch yw, sy ’n y deml fry, 

Hardd rhwng y llu o angylion ; 
A’r rhai’n yn troi eu hwynebau 
’lawr 

I wel’d ei fawr ddirgelion. 

13 Yn gynwysedig ynddo ceir 

Y crochan aur a’r manna ; 

Y pererinion cânt o’r trweh 
Yn yr anialwch wledda. 





n8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


14 Llyfr y gyfraith geir o’i fron 

Yn gyson yn yr Iesu ; 

A’r wialen sydd yn fìodau gwyn, 
Ac hefyd yn fflangellu. 

15 Ynddo mae enaint gwerthfawr pur, 

Yn nghadw i’r gwir grediniol, 
Dywalltwyd arno ei Hun o’r nen, 
Rhydd yntau ar ben ei bobol. 

16 Efe yw ’r sarph ar drosol crwn 

Iachaiíf yr hwn a gredo ; 

Fe laesa ’r. chwydd, o’r nef caiff 
hawl; 

Gwynfyd y sawl edrycho ! 

17 Y manna gwyn, bwyd meibion 

Duw, 

Myrdd o bob rhyw ddyddanwch, 
I loni Israel ar eu taith 
O fewn y maith anialwch. 

18 Môr pres wyt Ti sy ’n llawn o 

ddw’r, 

Ac yma yn siwr mi ymolchaf; 
Gwyn fyddaf mwy, caf fyn’d heb 
ble 

I mewn i’r lle sancteiddiaf. 


HYMN CCLII. 

Gorfoleddu mewn hyder 0 Fuddugoìiaeth . 

"pY enaid, gwel i ben Calfaria 
I Draw, rhyfeddod mwya’ erioed, 
Creawdwr nefoedd wen yn marw, 
A’r ddraig yn trengu tan ei droed; 
Mi glywa’ lais yn awr, debygwn, 

O agor byrth y ddinas fry ; 

Fy enaid, cân, fe ddarfu ofn, 
Prynwyd nefoedd wen i mi. 

2 Tyr’d i fyny o’r anialwch, 

Wedi aros yna yn hir, 

Sypiau grawnwin mawrion addfed 
Sy ’n dy aros yn y tir; 

Brysia i ryfel, gwisg dy arfau, 
Cymer galon, mentra ’mlaen, 

Y ffordd ni’s colli, mae ’n dy ar- 
wain 

Gwmwl niwl a cholofn dân. 


3 Ni all Amalec na Moab, 

’Nghyd â’r holl elynion hy’, 
Wneuthur niwed im’ tra cadwyf 
’N agos at dy babell Di; 

Tan y cwmwl mi arosaf, 

Yno hefyd bydd fy nyth, 

Nes cael trigo mewn llawenydd 
Yn y wlad a bery byth. 

4 Tro fy nghefn ar yr Aiphtiaid, 

Welais ond eu gwaetha’ ’rioed; 
Sathru f ’ Arglwydd, a’i ogoniant, 
Fel y glaswellt tan eu troed ; 
Dydd sy ’n dyfod, daw ar fyrder, 
Gwelant hwy fy Mrenin fry, 
Cymylau ’r nef yn gerbyd iddo, 

’R haul a’r lloer yn bellen ddu. 

5 Gwnes y dewis goreu wnaethpwyd, 

Dewis Brenin nefoedd wen 
Yn Dad, yn Briod, ac yn Gyfaill, 
Yn Frawd, yn Geidwad, ac yn 
Ben; 

Cyfoeth mawr di-drai, di-fesur 
Sydd yn nghadw i mi ’n ’stor, 

A bendithion oll, pe rhifid, 

Megys tywod mân y môr. 


HYMN CCLIII. 

Amy Greadigaeth. 

T ESU ydyw fy Nghreawdwr— 

I Creawdwr uffern, dae’r a ne’, 

Y cwbl hefyd oll a wnaethpwyd 
Er gogoniant iddo Fe ; 

Ynddo ’r cyfan sydd yn sefyll, 

Ei fysedd yn eu cynal sy ; 

Fy enaid, dyma ’r Un a hoeliwyd 
Draw ar fynydd Calfari. 

2 Er mor rhyfedd ydoedd rhoddi 

I fydoedd dirifedi fod, 
Rhyfeddodau ’r Aipht a Soan, 

Yn nghyd a glywodd clust erioed; 
Hyn i gyd sydd yn diflanu, 

Can’s mwy rhyfeddod wel’d E 

fry 

Ar y pren yn dyodde’ ei hoelio, 
Draw ar fynydd Caífari. 

3 Angylion pur sy 0 gylch ei orsedd 

Yn gwisgo g’leuni fel y wawr, 


ALELUIA. 


119 


Tr Hwn a’ch gwisgodd â’r fath 
harddwch, 

Ac ’ych yn ei addoli ’n awr, 

Cig a gwaed a gym’rodd arno, 

Fel gallai gydymdeimlo â ni; 

Er mai Gwrthddrych eich addoliad 
A fu farw ar Galfari. 


.4 Yr awyr gau ddi-fesur lydan, 

A’th gopa cu’wch a’r nefoedd sy, 
Bydoedd o faintioli ofnadwy 
Sy ’n amgylchu yn dy fru ; 

Yr Hwn â’i air wnaeth dy adeilad, 
A’i fysedd all dy fesur di, 

Dro’wd mewn cadach yn y preseb, 
Ac fu farw ar Galfari. 


5 ’R aneirif ser sydd yn dysgleirio 
Yn nghanol y tywyllwch du, 

Mae ynoch fôr o dân berwedig, 

Er mor fach i’n golwg ni; 

’R Hwn ryw oesoedd cyn eich enyn, 
A bery pan diffoddoch chwi, 

Fu ’n Nazareth yn wael ei gyflwr. 
Ac fu farw ar Galfari. 


>6 Chwi blanedau o adenydd cyflym 
Sy ’n teithio ’n brysur foreu a 
hwyr, 

Fil filiynau o fesurau, 

Yn cadw ’r amser oll yn llwyr ; 
’R Hwn â’i fraich a’ch gyrodd 
gynta’, 

Uwch eich llwybr wnaeth ei dŷ, 
Ga’s ei erlid yma yn faban, 

Ac fu farw ar Galfari. 


•7 Ti, haul, y ffynon fawr ddihysbydd 
O ’leuni, cysur, gwres, a thân, 
Sy’n danfon dydd oddeutu’r ddaear, 
Bywyd myrdd o lysiau mân ; 

’R Hwn a’th lanwodd o oleuni, 

Na ellir edrych ar dy wedd, 
Ymddihatrodd o’i ogoniant, 

Gorwedd wnaeth yn ngwaelod 
bedd. 

Y lloer, yn mhlith y ser sy’n rhodio’ 
Yn g’leuo mwy na hwynt i gyd, 

Y môr sy ’n teithio wrth dy amser, 
Ti guddi ’th wyneb ambell bryd ; 

’R Hwn rodd d’ oleu oddiwrth yr 
haulwen, 

Ei lewyrch o hono ei Hun y sy ; 


'Clips * a redodd tros ei harddwch 
Pan fu farw ar Galfari. 


9 Chwi daranau yn y cwmwl 

Pygddu ’n ymderfysgu sydd, 

Yn crynu ’r nef a’r ddae’r o tanom, 
Fel yn bygwth barn a fydd ; 

’R Hwn wnaeth ich’ ddychrynu 
dynion, 

A gallu ich’ i ruo yn llyn, 

Ei Hun a lefodd yn y preseb, 
Llefodd ar Galfaria fryn. 


10 Chwi fellt cynddeiriog sydd yn 
taenu 

Yn llen o dân trwy ’r nef i gyd, 
Ro’dd drigfa pechod gynt yn ulw, 
Ac o’r diwedd lysg y byd; 

’R Hwn â’ch ’nynodd, ac yn peri 
I’ch ladd, neu ynte safio sy, 
Ro’dd ei Berson gogoneddus 
’Gael ei hoelio ar Galfari. 


xx Chwi dymhestloedd syddyn dangos 
Eitha’ gwaelod moroedd mawr, 
Briwio llongau ’n erbyn creigydd, 
Taflu ’r derwydd serth i lawr ; 

Yr Hwn rydd ffrwyn yn safn y 
dymhestl, 

Yn marchog ar y gwyntoedd fry, 
Fel yr oen yr aeth i’r lladdfa 
Tros ein beiau ar Galfari. 


12 Chwi gymylau sydd yn hongian 

Yn yr awyr deneu fry, 

Weithiau ’n gwneud i’r ddaear 
darddu, 

Weithiau’n pydru ei ffrwythau 
sy; 

Yn chwer’der ei enaid bu ’n am- 
ddifad 

O’r Presenoldeb Tadol fry, 

Wrth grymu ei ben i lawr a marw 
Draw ar fynydd Calfari. 

13 Ti wres sy ’n gwneud i’r ddaear 

losgi; 

Ti oerni, sy’n ei rhwymo ’n un, 
Wrth gymysg yn gwneud tymhor 
hyfryd, 

(Rhy greulon ar eich penau ’ch 
hun :) 

* Ecliŷse. 



120 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Rheolwr mawr yr holl greadigaeth, 
Mewn tŷ o glai un amser bu, 
Dyoddefodd eitha’ gwres digofaint 
Draw ar fynydd Calfari. 


HYMN CCLIV. 

Golwg ar Lesgedd. 

D ARFU fy nerth, ’r wy ’n llwfr- 
hau, 

Yn dy aílu mae f ’ ymddiried ; 
Nerth mawr di-fesur, fel y môr, 
Genyt sy ’n ’stor i’r gweiniaid. 

2 Mi glywais it’ yn mrig yr hwyr 
I roddi llwyr faddeuant 
Mewn oesoedd gynt; a ddarfu ’n 

Gyflawnder mawr dy haeddiant ? 

3 Ti ’m tynaist i o ganol tân, 

A mi o’r blaen yn ofni; 

Gwna hyny eto ’r fynyd hon, 

Mae f ’ enaid bron a threngu. 


4 Rho im’ ysbryd Caleb, fel o’rblaen, 

I fentro ’mlaen i ryfel; 

Na phrisiwyf ronyn, er dy fwyn, 
P’un wneir a dwyn fy hoedl. 

5 Dysg fi i ’nabod angeu llym, 

Heb ofni ei rym yn taro, 

I fentro ’mlaen, heb fod yn wan, 
I’w wyneb pan y delo. 

6 Bydd coffa am danat yn mhob 

man 

I godi ’r gwan i fyny; 

Eu calonau yn demlau i Ti cair, 

Sy wrth dy air yn crynu. 


HYMN CCLV. 

Teimlad o Wendid. 

r^WRTHGILIAIS, do, oddi- 
' k - r wrthyt, Ner, 

Addolais dduwiau rif y ser ; 

Er fy ymffrost yn fy nerth fy hun, 
Ce’s wel’d nad oeddwn i ond dyn. 


2 Mi wada ’m hun, ’r wy ’n gwel’d fy 

ngrym, 

A’m holl fwriadau’n myn’d yn ddim: 
Yr amser ddaeth i fyn’d i maes 
I ymdroi a gorphwys yn dy ras. 

3 Dysgwyl yr wyf, a meddwl bod 
Yn fil mwy cywir wrth dy droed; 
Ond ofni ’r wy, ’n lle bod yn well, 
Fy mod yn crwydro i ryw le ’mhell. 

4 B’le mae fy hawl ? pa’m bydda ’i ’n 

llyn ! 

Côf i mi ’th ddewis Di cyn hyn; 
Priodas wnawd, ceir gwel’d ryw 
bryd, 

A bery ’n hwy na phery ’r byd. 

5 Pa bryd caiff g’lynion grwydro 

’maes, 

A chwympo yn fintai ar fy ngras ? 
Ond y mae Juwbil ’fod ryw ddydd 
I swnio cyrn wrth fyn’d yn rhydd. 

6 Pwy wyddai fod fath dorf i maes 
O elynion du i ddifa ’m gras ; 
Ddeallais i ddim, filwr gwan, 

Fod rhwyd gan Satan yn mhob 
man. 

HYMN CCLVI. 

Cwymp. 

T~YWED, Arglwydd, pa’m caiff 

-L' pechod cas 

Fel hyn i sathru ar fy ngras ? 

A’m rhoddi ’lawr tan draed pob 
gradd, 

Fel un fuasai newydd ’ladd ! 

2 Tan draed mi âf, dyma fy lle ; 

Pwy bechodd fwy yn erbyn Ne’ ? 

’R wy’ yn ei wel’d yn rhyfedd 

fraint 

I fod yn lleiaf un o’r saint. 

3 Pa beth yw ’r mater, dywed im’, 

Pa fodd ’r wy’ wedi colli ’ngrym ? 
Ai’n wanach, wanach wyf yn myn’d ? 
On’d wyt Ti fyth yn para ’n Ffrynd ? 

4 Diffygio wnes o eisieu grym, 

A sicr yw na fedda’i ddim ; 

Collais y dydd, mi ildia’ mwy 
On’ roddi Di i’m gelyn glwy’. 


ALELUIA. 


121 


5 Mae cywilydd arna’i geisio gras, 

Na m’ddeuant fyth o hyn i maes ; 
Nid dyma ’r ffordd i fyn’d yn rhydd, 
Atat tro f ’ wyneb ar fath ddydd. 

6 Mae ’nghalon galed fel y plwm, 
Neu ’r gareg adamantaidd drwm : 
O n’ âd fi anobeithio ’n lân 

Y caiff ei thoddi yn y tân. 

7 Help pellach, Arglwydd, atat Ti 
Yn unig daw fy enaid cu ; 

Yr wyf fi ’n credu bod dy ras 
Yn llawer mwy na phechod cas. 


HYMN CCLVII. 

Gras a Dedwyddwch yn Nghrist. 

N ID fy nef yw ar y ddaear, 

Pe goreu man tan gwmpas 
haul: 

Fy nef yw tawel bresenoldeb 
Wyneb siriol Adda ’r Ail ; 

Gwena arna’i, Arglwydd grasol, 
Gwaedda ’i allan, digon yw; 

Yna ’nghanol cyfyngderau 
Fyth yn llawen bydda’i byw. 

2 ’R wybr faith sy’n llawn o fydoedd, 
Eto seren un ni fedd, 

Er mor fuan maent yn ’hedeg, 

’Hed mor gynted a dy hedd ; 
Myrdd weddiau a wrandewaist 
(Can’s mor barod yw dy ras), 

Yn y fynyd gynta’ eu lluniwyd,— 
Cyn eu d’od o’r genau ’maes. 

3 Môr sydd ynot o fendithion 
Heb waelodion iddo ’n bod, 

Y mae ’n llanw ’mlaen bob mynyd, 
Nid oes diwedd ar dy glod ; 

Dy enw beunydd sy ’n helaethu, 
Beunydd yn ymdaenu ’maes ; 
Bydd telynau yn canu iddo 
Fel rhifedi gwellt y maes. 

4 Yn dy glwyfau y mae bywyd, 
Tyllau ’r hoelion yw fy nyth ; 
Ofna’i fyd, na chnawd, na phechod, 
Nac euogrwydd yno byth ; 


Gwaed fy Mhriod wedi ’golli, 
Archoll fawr y waewffon, 

Yw fy Nghraig a’m Dinas Noddfa 
Sicr ar y ddaear hon. 

5 Yno boed fy mwyd a’m diod, 

Tan ganghenau gwych y pren, 
Sydd â’i wreiddyn ar y ddaear, 

Ei frigau yn y nefoedd wen. 

Dyn â’r Duwdod ynddo ’n trigo, 
Ffrwythau arno ’n tyfu ’n llawn, 
Cysgod tano i’r ffyddloniaid 
O foreuddydd hyd brydnawn. 

6 Dedwydd ydyw ’n berchen arnat, 

Dedwydd yfo o dy hedd, 

Gallant chwerthin fyth wrth weled 
Cyngrair Satan, angeu, a’r bedd ; 
Bydd breninoedd mewn cadwynau 
Yn llechu yn isel tan eu traed, 
Hwy ar ddeheu ’r Oen yn moli 
Wedi d’od trwy rin y gwaed. 


HYMN CCLVIII. 

Crist, y Trysor Goreu. 

F Y enaid, ’hed tua ’th etifedd- 
iaeth, 

Fy ngorddiwes tywyllwch mae; 
Nid oes rhifo ar flynyddau 

’Nhragwyddoldeb sy ’n nesau ; 
Môr diderfyn heb ddim gwaelod, 
Gogledd, dwyrain, yw, na de’, 

Na rhif ar oesoedd at ei ddechreu, 
Nac eilwaith ar ei ddiwedd e. 

2 Yno ’r wyf fi yn ymdeithio, 

Yno mae fy Mrenin mawr, 

Can goleuach nag yw ’r danllwyth. 

Yn dysgleirio uwch y llawr : 

O pwy bleser—pwy ddifyrwch 
A ’nigrifa i yn y byd, 

Pan Emmanuel groeshoeliwyd 
Oll yn gyfan aeth â ’mryd ? 

3 Clywa’i lais gan bob rhyw raddau 
O’r creaduriaid mân i gyd, 

’Mod i wedi aros gormod, 

Hepian llawer yn y byd ; 

Gwisg dy aden, medd pob tafod 
Glywa’i tan yr awyr las ; 

Gormod hepian, mae ’n ddiweddar 
Cyn it’ ddechreu taro ’maes. 


122 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


.4 Ffarwel bellach bob creadur; 

Chwi gewch weled hyn ryw 
bryd,— 

Medda’i drysor gwerthfawrocach 
Fil o weithiau nag yw ’r byd ; 

Tu hwnt i’r bedd ’does mesur arno, 
Rhan o fewn fy nghalon mae ; 
Ffynon fawr ydyw ei wreiddyn, 
Fyth ni welir arni drai. 

5 A welodd haul erioed wrth redeg 
Ei thro diderfyn yn y ne’, 

Neu yn y ser, neu ar y ddaear, 
Wrthddrych tebyg iddo Fe ? 

A oes trysor, ond ei ’mofyn, 

Yn nyfnderoedd daear las, 

I’r filfed ran, pan yn y clorian, 
Bwysa Iesu Grist a’i ras ? * 

<6 F’ enaid, taw ; ’d oes dim trysorau, 
Na theganau ar y llawr, 

O India ’r dwyrain i’r gorllewin, 
China ac Arabia fawr, 

A fodlona glust neu lygad, 

Neu arogliad enaid trist, 

Neu ynte dâl i gloddio am danynt, 
Ond yn mherchen Iesu Grist. 

7 Nerth os caf, mi frysiaf mwyach 
’Fyny tua ’ngwlad fy hun, 

Lle mae ’Nuw yn gwisgo ’n gyson 
Mewn gogoniant natur dyn, 

Na enwer i mi yn artre’ bellach 
Fangre arall ond y ne’; 

Neb yn Dad, na neb yn Briod, 

Neb yn Arglwydd ond Efe. 

HYMN CCLIX. 

Cyfiawnhad. 

DE b’ai ’merawdwyr mwya’rbyd, 
A blodau ’r ddaear gron i gyd, 
I farw troswy ’n un, 

Rhy fach at faddeu ’mhechod yw, 
Rhaid marw Un ag sydd yn Dduw: 
Darfydded haeddiant dyn, 

2 Angylion nef, ’baent yn eu plith, 

A gwisgo cyrph o rif y gwlith, 

A marw yn gytun ; 

Rhy ysgafn yn y glorian f’ai 
I bwyso ’r ganfed ran o’m mai; 
Darfydded son am ddyn. 


3 Fry, fry ’r cyfìawnder ddyry iawn 
I’r holl ofynwyr sy i mi ’n llawn, 

A’u galw bob yr un ; 

A fu tan hoelion gliria ’r nef, 

Un abl arall neb ond Ef; 
Darfydded son am ddyn. 

4 Er dyledswyddau rif y gwlith, 

Neu ynte ’r ser na rifìr byth, 

Mae pechod eto ’nglŷn ; 

Yn berffaith eilwaith hwy pe cawn, 
Dim i gyfiawnder ât wneud iawn ; 
Darfydded son am ddyn. 

5 Caed y llieiniau yn y bedd, 

Fe adgyfododd Brenin hedd, 

Gan gongcro angeu ei hun, 

Mewn cwmwl gwyn fe esgynodd Ef 
I glirio llyfrau dua ’r nef; 
Darfydded son am ddyn. 

6 ’N awr heddwch annherfynol sy 
O gwr i’r llall i’r nefoedd fry, 

Priodoliaethau yn un; 
Cyfiawnder llym yn llawenhau 
Yn nghol trugaredd faith di-drai; 
Darfydded son am ddyn. 

7 Mae ’r pyrth yn agor, nef yn rhydd 
I rhai yn noethion, tlodion, sydd, 

A gwisgoedd i bob un ; 

Y wisg a brynwyd gynt â gwaed, 

A hoelion dur mewn dwylo a thraed; 
Darfydded son am ddyn. 


HYMN CCLX. 

Diwedd pob peth a nesaodd. 

~\7 MAE ’r haulwen wedi blino 
Teithio yn yr awyr las ; 
Daear drom yn mron diffygio 
Porthi ’r llysiau sy ’n y maes : 
Mae’r planedau’n gwaeddi, Diwedd; 

Pob creadur yn ei.ryw 
Yn och’neidio am gael gweled 
Gwir ddatguddiad meibion Duw. 

2 Y mae ’r oriau yn fy ngalw 
’N ddyfal beunydd i bar’toi; 

Tân yn d’od ar ddinas dystryw, 
Tua Soar i mi ffoi: 


ALELUIA. 


123 


Arglwydd, 'mafael ynwy ’n fuan, 
Onide ni ddeuaf byth; 

Tra fo ’r tân yn llosgi Sodom, 

Yn y bryniau gwnaf fy nyth. 

3 Angeu ’n llawen sydd o’i afael, 

Beunydd mae yn pwyso ’mlaen ; 
Rhif fy esgyrn a’m haelodau 
Tan ei allu ’r awrhon maen’ ; 

Pob gwythîen fach o’i ochr, 

Y mae ’n cloddio dan fy sail, 
Gwela’i ’n ceisio taro ’r ergyd, 

Na raid taro fyth o’i hail. 

4 Taro angeu, ond yn gynta’ 

Edrych pwy sydd wrth fy nglin,— 
Alpha, Omega, Tad a welir 
’N awr yn gwisgo natur dyn ; 

Ar dy waith yn leflo ataf 
Idd ei glwyfau ’n union ffo ; 

Ti ostyngir ; ond ceir gweled 
Pwy wyf finau ar fyr dro. 

3 Wel! ellyllon, ’r y’ch yn deuog, 

Mil ’ych chwi, ’d wyf fi ond un ; 
Ond o f’ ochr hyd yr eitha’ 

Y mae Duw mewn natur dyn; 

’D oes dim ofn, ’r wy ’n crechwenu, 

Nid yw angeu ddim ond hûn 
I’r ffyddloniaid, er pwrpasodd 
Duw i wisgo natur dyn. 

6 Cân, fy enaid, wrth ymadael 
A’r carchardy tywyll, du ; 

Mor llawn o bysg ag ydyw ’r mor- 
oedd, 

O hadau pob rhyw glefyd sy ; 
’Lawr â’r corph i ddyfnder daear, 
’Fyny, f’ enaid, tua ’r nen, 

Rhaid i’m llwch, er maned ydyw, 
Godi eto i’r nefoedd wen. 


HYMN CCLXI. 

Cwymp Eden a chodiad Calfaria. 

\ 7 ”N Eden, cofiaf hyny byth, 

-*■ Bendithion gollais rif y gwlith ; 
Syrthiodd fy nghoron wiw ; 

Ond buddugoliaeth Calfari 
Enillodd hon yn ol i mi; 

Mi gana’ tra f’wy’ byw. 


2 Ar Galfari, yn ngwres y dydd, 

S cawd y Gwystl mawr yn rhydd, 
Trwy gólli gwaed yn lli’ ; 

’N awr dim heb dalu, rhoddwyd 
iawn 

Nes clirio llyfrau ’r nef yn llawn, 
Heb ofyn dim i mi. 

3 Ffydd! dacw’r man, a dacw’r pren 
Yr hoeliwyd arno D’wysog nen, 

Y'n wirion yn fy lle ; 

Y ddraig a sigwyd gan yr Un, 

Can’s clwyfwyd dau, congcwerodd 
un, 

A Iesu oedd Efe. 


HYMN CCLXII. 

Gras yn dechreu yn Jerusalem. 

pRIOD y dragwyddol Hanfod 
Wela’i ’n hongian ar y pren; 

Dyn a’r Duwdod ynddo ’n trigo 
’N barod grymu ’lawr ei ben! 

Gwela’i eto fwy rhyfeddod,— 

Yn ei wyneb angeu loes ; 

Hedd yn rhedeg tros Galfaria 
Fel yr afon tan y groes ! 

2 Er mai bechan yw ei dechreu, 
Mae ’n cynyddu fyth i’r lan ; 

Cododd eisoes cu’wch a’r fferau, 
At y gwddf daw yn y man : 

Côd nes ffaelu ’n lân a’i rhydio, 
Yna hi leinw ’r ddaear gron ; 

Llawn o bysgod mawr a bychain, 
’Fengyl heddwch ydyw hon. 


HYMN CCLXIII. 

Ci^ist yr unig Iachawdwr. 

CTROSEDDODD Adda, pen bob 
*- dyn, 

Teyrnasodd angeu ar bob un : 
Deddf sydd heb obaith, lle ni fedd 
I edifeirwch nac i hedd. 

2 A ffeindiwch chwi, gerubiaid fry, 
Seraphiaid ardderchoca' sy, 

Le i ddamnio pechod drwg ei ryw, 
A chadw ’r euog ddyn yn fyw ? 


124 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ALELUIA. 


125 


3 A feddwch nerth, pe oll yn nghyd, 

I ddyodde’ pwys anfeidrol lid ? 

P’un felly gâr druenus ddyn, 

Ac daw ef yn ei le fe ei hun ? 

4 Rhy drwm y gwaith; mae pawb 

yn fud 

Trwy ganol nefoedd fawr i gyd ; 

’D oes ysbryd gogoneddus fry 
O’r grym na ’r cariad atom ni. 

5 O ras di-drai! trueni dyn 

Mab Duw gymerodd arno ei Hun ; 
Ar fîrwst o eitha ’r nen y daeth, 

A breichiau agored, marw wnaeth. 

6 Cyfiawnder friwiodd Dduw dan 

draed, 

Gan fynu iawn â Dwyfol waed ; 
Ca’s deimlo angeu gwaetha’ ei 
glwy’ ; 

Ond ni all Sinai ei ofyn mwy. 

7 O ryfedd waith ! ti awyr fawr, 

Tro dy aml lygaid yma ’lawr, 
Rhyfedda, gyda ’r thronau fry, 

Y cariad mawr ar Galfari! 


HYMN CCLXIV. 

Gogoniant Duw yn Achubiad 
Pechaduriaid. 

T LAWN yw, O Dad, y nefoedd 
•*—'' wen, 

A’r ddaearen o’th foliant; 

Mil o arwyddion bob yr awr 
Sy ’n canu ’th fawr ogoniant. 

2 Dweyd mae y ser a’u troion serth, 

Dy sail a’th nerth yn rhyfedd : 
Yn ’sgrifenedig ar bob awr 
Y ceir dy fawr amynedd. ' 

3 Ond gwel’d dy ddyfais, pan y cawn, 

At rai sydd lawn o bechod, 
Cyfiawnder llym a gras yn nghyd 
Yn taro i gyd gyfarfod, 

4 Sydd yn ein rhoi i foddi ’n wir 

Mewn cariad pur a syndod ; 

’R angylion fry, o’r blaen ni ddaeth, 
I wel’d y fath ryteddod. 


5 O’th Dduwdod mawr, fan yma. 

cawn 

Ryw hyfryd lawn agoriad ; 

Pwy fentra ddweyd, dysgleiriach y w 
Cyfiawnder Duw na ’i gariad ? 

6 Pan tor’som gyfraith bur ein Tad, 

Mab yn ei waed yn dadleu ; 

O ’r fath ddirgelwch sy ’n ei groes !. 
Fath rin sy o’i loes a’i boenau! 

7 Yn awr mae ei ogoniant Ef 

Yn llanw nef y nefoedd ; 

Llu ’r nef a ddysgodd ei enw mawr,, 
A’i ganu ’n awr yn gyhoedd. 


HYMN CCLXV. 

Hiraeth am Hapusrwydd y Nefoedd. 

O ND ofer ceisio gwynfyd llawn, 
Can’s gwynfyd perffaith byth. 
ni’s cawn, 

Nes cyrhaedd at ein Prynwr pur, 

A sengu ar y sanctaidd dir. 

2 ’D oes dim o gylch yr awyr fry, 

Neu ynte oddeutu ’r ddaear ddu, 
Dim, fy enaid, dim lawenha ddyn, 
Neu däl ei garu, ond Duw ei Hun... 


2 Àdar ein Duw, dewch yma ’gyd, 

O eitha ’r byd yn llawen ; 

Yn ei ganghenan cewch wneud nyth, 
’Sychedwch fyth drachefn. 

3 Aroglau yn diferu o’r nen, 

Sy fyth o Bren y Bywyd ; 

Myrr, aloes, thus, a chasia gawn, 
Yn werthfawr iawn a hyfryd. 

Diwedd yr Aleluia. 


Ceir yn yr hen argraffiad cyntaf o’r 
Aleluia rai Hymnau a adawyd allan 
o argraífiad 1758, ac o’r holl argraíf- 
iadau dilynol. Yn eu mysg y mae 
rhai ag y, byddai yn resyn iddynt gael 
eu colli. Wele yn canlyn ychydig o 
honynt: 

HYMN CCLXVII. 

Bererindod. 

Yr Ail Ran. * 

1\ /TI welaf stormydd cry’, 

Mi welaf foroedd mwy, 

Yn rhuo eu tonau du, 

Nad aethum eto trwy ; 

O ffyddlon Ffrynd trafferthus rai, 
O’m poen a’m gwae dwg fi i’r làn. 


Fel na’m terfysger mwy 
Gan storm na thwrf y byd ; 

O ffyddlon Ffrynd trafferthus rai, 
O’m poen a’m gwae dwg fi i’r làn. 


HYMN CCLXVIII. 

Y Drydedd Ran. 

1 X? WY’ i wedi blino byw, 

^ Diflasais ar y byd ; 

Gofidiau o bob rhyw 

Wy ’n gwrddyd ynddo i gyd ; 

I’r lan, i’r lan, i’th nefol lys 
Arwain ar frys fy enaid gwan, 

Pe cawn adenydd cry’, 
Dechreuwn ar fy nhaith, 

Trwy ’r awyr deneu fry, 

I dragwyddoldeb maith; 

I’r lan, i’r lan, i’th nefol lys 
Arwain ar frys fy enaid gwan. 

Mi wela’ filoedd myrdd 
Wedi diengu o’u pla, 

Yn cario ’r palmwydd gwyrdd, 
Yn canu ’n beraidd bra’ ; 

I’r lan, i’r lan, i’th nefol lys 
Arwain ar frys fy enaid gwan. 


3 Ond teimlo ei hedd a’i fywiol ras 
Yw ’r nefoedd sy ar ddaear las ; 

A’m nefoedd fyth yn nef y nef 
Fydd edrych yn ei wyneb Ef. 

4 Pa’m saif fy oriau draw mor bell 
C’yd, o fy Nuw, a’m dinas well ? 
Hollted yr wybr fry uwch ben 

I nodi ’m ffordd i’r nefoedd wen. 

5 Fy Nuw, tor y llinynau hyn 

Sy ’nghadw i wrth y clai mor dyn ;. 
Rhyw angel cryf, cymered fi, 
’Mestyned tua ’r nefoedd fry. 


HYMN CCLXVI. 

Preny Bywyd. 

T 3 REN bywiol sy'ny nefoeddfawr,. 

Ac hyd y llawr a i gangau ; 

A ffrwythau’n pyngo arno ’nllawn,. 
Yn rhad prydnawn a boreu. 


2 Gan wres y dydd, o braidd 

Na lewygai ’m henaid prudd ; 

D’wed, Arglwydd, p’le mae ’r praidd 
Yn gorphwys ganol dydd ? 

O ffyddlon Ffrynd. trafferthus rai, 
O’m poen a’m gwae dwg fi i’r làn. 


3 ’R anialwch aethum trwy, 

Y drysni draw, a’r drain, 

Na’d imi eu gweled mwy, 

Na’m llithio gan y rhai’n ; 

O ffyddlon Ffrynd trafferthus rai, 
O’m poen a’m gwae dwg fi i’r làn. 

4 Pan byddo ’r moroedd maith 

Yn rhuo eu tonau draw, 

Yn curo ’m henaid llaith 
I’r dyfnder, maes o law, 

O ffyddlon Ffrynd trafferthus rai, 
O’m poen a’m gwae dwg fi i’r làn. 

5 Cudd fi, O Arglwydd da, 

O fewn dy fynwes glyd, 

* Gwel y Rhan Gyntaf, Rhif civ. 


’D oes pleser wna fy modd 
O’r De i’r Dwyrain bell, 

Fy nghalon fach a drodd 

At ffryns a gwlad sydd well; 
I’r lan, i’r lan, i’th nefol lys, 
Arwain ar frys fy enaid gwan. 

5 Gwyn fyd f’ai gyda hwy 
Mewn tawel nefol nyth, 

Lle nad oes gofid mwy 
Na son am lygredd byth ; 

I’r lan, i’r lan, i th nefol lys, 
Arwain ar frys fy enaid gwan. 


HYMN CCLXIX. 

< t TYYWED i mi, pa ddyn a dríg 
I’th lys parchedig, Ar- 

GLWYDD ? 

A phwy a erys ac a fydd 
Yn mynydd dy sancteìddrwydd ?” 


I2Ö 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Ateb. 

2 Yr hwn sy ’n credu yn ddi-gfyn 

Yn nghadarn Frenin Seion, 

Heb siglo mwy, nac amheu byth 
Mo ’i ddilyth addewidion. 

3 ’R hwn yn ddiragrith draetha’r gwir 

O galon gywir union ; 

Ac sydd â’i ymdrech yn ddi-'goll 
Ar gadw ’i holl orch’mynion. 

4 Yr hwn sy ’n gwel’d ei hun yn sâl,— 

Yn bryfyn gwael annheilwng ; 

’N rhyfeddu i Dduw, trwy nerth ei 
ras, 

O garchar cas ei ollwng. 

5 Yr hwn sy ’n caru ei Brynwr pur 

O galon gywir ddwys-lan ; 

Ac, er ei fwyn, all ganu ’n iach 
I fywyd bach ei hunan. 

6 ’R hwn ’mad â tnad a mam a thir, 

Er mwyn Efengyl dirion ; 

Ac yn ffieiddio’r byd yn grwn, 

Ni cholliff hwn mo ’i goron. 

7 ’R hwn sy a’i gymdeithas gyda’r 

Tad, 

A’r Mab rhad,—Prynwr Iesu ; 

’R hwn sy a’i ’marweddiad yn y nef, 
Gaiff gydag Ef deyrnasu. 

8 ’R hwn bledia dros y weddw a’r 

tlawd, 

Heb ado brawd mewn eisieu; 

I’r rhai sy ’n gorwedd rhydd ei dda, 
Mewn carchar a chystuddiau. 

9 ’R hwn a ffieiddia, megys pla 

Ei bechod a’i anwiredd ; 
Wrth’nebo ’r diafol, cnawd, a byd, 
A phara hyd y diwedd. 

10 Aed yn y blaen, y sawl wnel hyn, 

Yn erbyn angeu digllon ; 

Nac ofned mwy, ni lithra byth, 

Fe gaiff y ddilyth goron. 

HYMN CCLXX. 

Salm lxxxiv. 3. “ Aderyn y tô hefyd a 

gafodd dŷ," &-c. 

P ’AM, Arglwydd, caiff yr adar 
mân 

I wneud eu trigfan dawel 


O fewn dy dŷ, a minau ’n mhell 
O’th sanctaidd babell araul ? 

2 Ei lety gwnaeth aderyn tô 

Mewn congl o’th gynteddau ; 

A’r wenol wirion, hithau ei nyth, 
Yn agos i’th allorau. 

3 ’D oes neb, er hyn, mewn unrhyw 

gôr, 

Mewn awyr, môr, na mynydd, 

All glemio hawl, fel fi ’n ddi-brin 
Yn wastad yn yr Arglwydd. 

4 Y Brenin mawr, Creawdwr cry’ 

’R aneirif lu dysgleirlan, 

Sy ’n eiddo im, trwy ’ddewid gref 
A dyngodd Ef ei hunan. 

5 Fy Mrenin i’m rheoli heb goll, 

A chongcro ’m holl elynion ; 

Fy Nuw, i’m dwyn o’r cystudd llym, 
A rhoddi im’ y goron. 


HYMN CCLXXI. 

Haỳusrwydd y Nefoedd. 

'C'EL yr ymguddia ’r sêr i gyd 

Pan codo ’r haul i oleuo ’r byd, 
Fel hyny gras a rydd ei le 
I bur ogoniant yn y ne’. 

2 Y mae ein cwpan yma ’n llawn 

O ddyfroedd Marah, chwerwon 
iawn; 

Ond yno ein poen, ein gwae, a’n cur 
A foddir mewn llawenydd pur. 

3 Ein ffydd, ’r hon yma ’n fynych sy 
Yn gwel’d mor.dywyll ac mor ddu, 
Pryd hyny ’n llawen rydd ei lle 

I olwg eglur yn y ne’. 

4 Ein telyn weithian yma sy 
Yn crogi ar yr helyg fry ; 

Ond yno yn ddiflino ’mhlith 

Y seintiau, cawn ni ganu byth. 

5 Yma cymylau sydd uwch ben 
Yn cuddio tegwch nefoedd wen ; 
Ond y cysgodau tywyll ffy 

Yn gyfan yn y nefoedd fry. 


I 


C aniadau 

Y RHAI SYDD AR 

Y Mor o ÌYydr , &c. r 


FRENIN Y SAINT. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


I29 


NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


Y N y flw3 r ddyn 1751 cyhoeddwyd “ Hosannai Fab Dafydd: 

neu Gasgliad o Hymnau o waith William Williams.” 
Ar yr amlen caid yr hysbysiad a ganlyn :—“ Bydded hysbys 
i bwy bynnac a bryno’r Hymnau yma, fod dwy Ran arall 
(os caniata Duw) i ganlyn, mor gynted ag yr elo hwn ymaith, 
o’r un Faintíolaeth, fel y gallo pwy bynnac a’i gwelo yn gym- 
mwys (ond cadw hwn yn lân) gael y tri i’w cyd-rwymo.” 
Cyflawnwyd y bwriad uchod, a daeth yr Ail Ran allan ym 
1753, a’r Drydedd yn 1754. 

Cyhoeddodd yr Awdwr hefyd yn 1757—“ Rhai Hymnau a 
Chaniadau Duwiol ar amryw Ystyriaethau.” 

Yn y flwyddyn 1762 cyhoeddwyd yr Argrafíìad Cyntaf o 
Caniadau y rhai sydd ar y Mor o Wydr, &c., 1 Frenin 
y Saint. Yr oedd y Llyfr hwn yn cynwys y tair Rhan uchod 
o “ Hosanna i Fab Dafydd,” gyda chwanegiadau atynt, ac 
hefyd y “ Rhai Hyrnnau a Chaniadau Duwiol ” a gyhoedd- 
wyd yn 1757. Dywed yr Awdwr ar y ddalen olaf o “ Atteb 
Philo-Evangeliusi Martha Philopur,” yr hwn a gyhoeddwyd 
yn 1763, “ fod cymaint o alwad am y llyfrau Hymnau 
diweddat', sef Caniadau y rhai sydd ar y Mor o Wydr, ag 
y gwerthwyd tros ddeuddeg cant ohonynt mewn ’chydig 
Fisoedd.” I ateb i’r alwad awchus yma, cyhoeddwyd Ail 
Argraffíad (trydydd a chyfrif yr “ Hosanna ” yn un) yn 1764. 
Rhenir y Llyfr yn dair Rhan yn yr Argraífíad yma, fel y 
canlyn :—I. Hymnau Ysbrydol ar amryw Destynau. II. 
Hymnau Sacramentaidd. III. Caniadau Moesol ar amryw 
Fesurau ac Ystyriaethau. Cyhoeddwyd Pedwerydd Ar- 
graífiad, gyda rhai chwanegiadau, yn y flwyddwyn 1773. 

Mae yn amlwg oddiwrth y Rhagymadrodd i’r Ail Ar- 
graffiad o’r Aleluia, fod yr Awdwr wedi clywed cŵyn fod yr 
Emynau yn y Gwaith hwnw yn datgan cymaint o sicrwydd 
ffydd a gobaith, a phrofìadau ysbrydol mor ddyrchafedig, fel 
yr oedd llawer yn y cynulleidfaoedd yn petruso eu canu ; ac 
ymddengys ddarfod iddo, er ei hunan-amddiffyniad yn y 
Rhagymadrodd hwnw, ystyried y gŵyn hono, ac yn y Gwaith 
hwn geisio cyfarfod y difíyg ; oherwydd dywed yn y Rhag- 
ymadrodd i’r Argraffiad Cyntaf o’r Mor o Wydr, —“ Nid 
oes yma ond ychydig Hymnau nas gall y gwanaf yn yr 
eglwys eu canu, am eu bod, naill ai yny dull o weddi am ryw 
rai o roddion y Cyfamod Newydd, neu achwyniad am bechod ; 
lle y mae llawer o‘r rhai cyntaf yn ffaelu cael eu canu gan rai 


oherwydd y llawn sicrwydd fíydd sydd ynddynt am fywyd 
tragywyddol.” Gwel hefyd “ Rhai Penillion ar Ystyriaethau y 
Llylr hwn,” y rhai a welir yn canlyn. Dichon hefyd mai y 
rheswm dros newid y teitl o “ Hosanna i Fab Dafydd ” i 
Caniadau y rhai sydd ar y Mor o Wydr ydoedd, fod yr 
Emynau wedi eu cyfaddasu yn gymaint at amgylchiadau a 
phrofiad y rhai ag oedd eto yn yr ymdrech, ac yn “ cael y 
maes ar y bwystfil,” fel yr oedd yr enw olaf yn well myneg- 
iant o ansawdd y Gwaith nag a fuasai y cyntaf. Y geiriau 
canlynol, yn ddiau, a awgrymodd deitl y Llyfr :—“ Ac mi a 
welais megys môr o wydr wedi ei gymysgu â thân, a’r rhai 
oedd yn cael y maes ar y bwystfil, ac ar ei ddelw ef, ac ar ei 
nod ef, ac ar rifedi ei enw ef, yn sefyll ar y môr gwydr, a 
thelynau Duw ganddynt. A chanu y maent gân Moses, 
gwasanaethwr Duw, a chân yr Oen, gan ddywedyd,—Mawr 
a rhyfedd yw dy weithredoedd, O Arglwydd Dduw Holl- 
alluog ;' cyfiawn a chywir yw dy fíyrdd di, Brenin y saint.”' 
Dad. xv. 2—3. 

Er fod rhifedi yr Emynau yn yr argraffiad presenol yr un 
faint ag yn y Mor o Wydr yn Argraffiad 1811, gwelir fod 
amryw o’r Emynau yn hwn yn cynwys mwy o benillion nag 
a geir yn hwnw. Yr eglurhad ar liyny yw, ddarfod i’r Parch. 
John Williams, wrth barotoi Emynau ei dad i’r wasg, gwtogi 
aml un ohonynt trwy adael rhai penillion allan. Mewn can- 
lyniad, nid yw y penillion hyny i’w cael mewn argraffiadau 
diweddar,—nid ydynt i’w cael, yn wir, ond yn yr hen lyfrau 
a gyhoeddwyd gan yr Awdwr ei hun. Wrth edrych drostynt, 
methai y Golygydd presenol a gweled un rheswm dros eu 
gadael yn nhir annghof; y mae rhai ohonynt, debygid, yn 
cystadlu yn deg â phenillion yr Awdwr yn gyfíredin. Oddi- 
gerth pedwar neu bump penill, y rhai y tybid a lyswyd gau 
Williams ei hun, y maent oll wedi eu hadferu i’w cysylltiadau 
cyntefig yn yr argraffiad presenol. 



Y Mor o Wy d r . 


RHAI PENILLION AR YSTYRIAETHAU 
Y LLYFR HWN. 


NTI gan’som am gystuddiau, 

A chongcwest gwaed y groes, 
Ac ymladd temtasiynau, 

O’r boreu hyd y nos ; 

Picellau ’r ddraig ac angeu, 

A dyfnder mawr y bedd, 
Hapusrwydd Merch y Brenin, 

O fewn i’r nefol wledd. 


2 ’R un peth a gan’som yma, 

’R un iechydwriaeth gu, 
Ond in’ gyweirio ’n telyn 
Nes i’r caniadau fry ; 
Ceisiasom ddilyn allwedd 
Eiriolaeth marwol glwy’, 
Ac ymffrost wedi ’golli, 

I harddu ’r gân yn fwy. 

3 Mae ’r tafod yma ’n profi 

O ddwfr y ffynon fawr, 
Pan byddo gorthrymderau 
Yn curo cnawd i lawr; 


Pan b’o euogrwydd pechçd 
Yn rhoddi ’n ffydd tan draed, 
Tan grynu, eto ’n nesu 
Mae yma at y gwaed. 

4 Fe genir yma gredu 

Ac ofni yr un pryd, 

Am nerth pleserau gweigion, 
A’u ffieiddio eto ’nghyd, 

Am gongcwest ar elynion, 

Ac eilwaith fel maent hwy, 
Yn ddiarwybod ryfedd 
Yn rhoddi i ni glwy’. 

5 Os ffaela ’r gwan wrth ganu 

Yr Aleluia o’r blaen, 

A rhoddi éi swn yn eon 

Yn mhlith rhai llawn o dân, 
Fe all y gwana’ yma, 

A fo ’n dymuno gras, 

Heb wlithyn ar ei dafod 
I roddi ei swn i maes. 


HYMN CCLXXII. 

Gweddi. 


R HO i mi wel’d mai Ti yw ’m 
hedd, 

A llwyr ddifyru ar dy wedd ; 

A chym’ryd d’ eiriau gwerthfawr, 
drud 

Yn unig bleser yn .y byd. 

2 Gad i mi gael dy Ysbryd pur 
Yn Gyfaill yn yr anial dir ; 

Fel byddo dy holl gyfraith lym 
Yn felus ac yn hyfryd im’. 

3 ’D oes le, mi wela’, i ranu ’mryd 
Un amser rhyngot Ti a’r byd ; 
Cariadau ereill aeth yn ddim, 

Dy Hun cai fod yn Briod im’. 

.4 Pan gẅelech fi yn crymu ’mhen 
At ryw wrthddrychau îs y nen; 

O dangos im’ na thâl yr un 
I’w garu fyth, ond Ti dy Hun. 

5 O côd fi o’r pydewau i’r lan, 

A gwna fi’n gadarn pan b’wy’n wan; 
A dangos i’r annuwiol ryw, 

Na fedda’i gyfaill ond fy Nuw. 

•6 Na fydded i’r llifeiriant mawr 
I soddi ’m henaid gwan i lawr; 

Ac na chaed cystudd byth fy nhrin 
Heb ei gyfeillach Ef ei Hun. 

7 Y ’stormydd ag wy ’n myned trwy, 
Fe’i cas hwy ’Hun yn llawer mwy ; 
Er gwaned wyf, ond yn ei rym, 

Pe baent yn fwy, nid ofnaf ddim. 


HYMN CCLXXIII. 


Gweddi mewn Cystudd. 


'T'AN y don yr wyf yn llefain, 

Mae mynyddau ar fy mhen, 
Haen ar haen sydd o gymylau 
Duon rhyngof fi a’r nen; 

Ni fydd rhan o’m cnawd na’ m hys- 
bryd, 

Tra f’wy’ yma, fyth yn iach ; 
Tyred, Arglwydd, a datguddia 
Dy hunan i mi ronyn bach. 


2 Codi ’m llygaid ’r wyf i fyny, 
Edrych beunydd tua ’r nef, 
Felly ’r wyf yn treulio ’r oriau, 
Dim ond dysgwyl wrtho Ef; 
Dagrau ac och’neidiau trymion, 
Yw fy mywyd yn y byd, 

Dim dibenu ar ruddfanau, 

Oni chaf wel’d dy wyneb-pryd. 


3 Mae fy nghalon wedi gwywo, 

Fel y ddae’r mewn sychder mawr, 
Pan na byddo cafod hyfryd 
Yn diferu arni ’lawr ; 

Mae ’m meddyddiau i gyd mewn 
terfysg, 

Ac yn ddyrus iawn yn gwau, 

Nid oes diben ar fy nghystudd, 

Ond yn unig dy fwynhau. 

4 Ffynon wyt o bob tosturi, 

Nid oes gwybod faint dy ras, 

Dy haelioni sydd yn cynal, 
Pob-peth dan yr awyr las ; 

Dal fy ysbryd gwan i fyny, 

Edrych ar y bryniau mawr, 

Sydd yn pwyso ar fy nghalon, 

Ac yn ceisio ’m dodi ’lawr. 


132 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


5 Edrych ar y pair ’r wy’ ynddo, 
N’ad i’r fflamau mawr eu grym, 
Sydd o’m cylch yn awr yn llosgi 
Wneuthur drwg tragwyddol im’; 
C’wilydd, gwarth, a chroesau trym- 
ion, 

Sydd yn curo arnai ’n un, 

Ac nid oes a’m dal i fyny 
Ond dy Ysbryd Di dy Hun. 


HYMN CCLXXIV. 


Duw a Digon. 


O AM nerth i dreulio’m dyddiau 
Yn nghynteddau tŷ fy Nhad ; 
Byw yn nghanol y goleuni, 

Tywyllwch obry tan fy nhraed ; 
Byw heb fachlud haul un amser, 
Byw heb gwmwl, byw heb boen, 
Byw ar gariad anorchfygol, 

Pur, y croeshoeliedig Oen. 


2 Dyro olwg ar dy haeddiant, 
Golwg ar dy deyrnas rad, 
Brynwyd i mi ac a seliwyd, 
Seliwyd i mi â dy waed: 
Rho im’ gyrchu tuag ati, 
Peidio fyth a llwfrhau, 

Ar fy nhaith, ni cheisiaf genyt, 
Ond yn unig dy fwynhau. 


Ac ni cheisia’i drysor arall, 

Ond Tydi tr’wy’ yn y byd ; 

’Rwyt Ti’n ddigon byth dy Hunan, 
Dim ond Ti a lanw ’m bryd ; 

Nid oes cystudd fyth wna niwed, 
Pan b’wy’n pwyso ar dy rym ; 

Hebot, nid oes rhwyd gan Satan, 
Na wna ’n rhyw-fodd niwed im’. 

Gyda Thi mi âf trwy 'r fyddin, 
Gyda Thi mi âf trwy ’r tân ; 

Nid ofnaf ymchwydd yr Iorddonen, 
Ond i Ti fyn’d o fy mlaen ; 

Ti yw ’m hamddiffynfa gadarn, 

Ti yw ’Mrenin a fy Nhad ; 

Ti dy Hunan oll yn unig, 

Yw fy iechydwriaeth rad 


HYMN CCLXXV. 

Gruddfan mewn Tywyllwch. 

G WLAD o dywyllwch wyf yn 
trigo, 

Aipht yw ’r man lle ’r wyf yn 
byw, 

Y mae tywyllwch wedi ’m d’rysu,, 
Tywyllwch anorchfygol yw : 
Cyfod, Haul Cyíìawnder goleu, 

‘N awr llewyrcha yn dy nerth, 
Danfon feddyginiaeth rasol, 

Dros y creigydd mawrion serth. 

2 N’ âd i bechod fy nghongcwero, 
Iesu, n’ âd e felly ’nhrin ; 

Y mae elfen yn fy ysbryd, 

Sydd â’th gyfraith Di yn un; 
Hoff yw d’ eiriau, môr sydd yn- 
ddynt, 

Buan doed yr amser bydd, 

Ar fy nwydau afreolus, 

Iddynt hollol gario ’r dydd. 

3 D’wed pa bryd cai yfed dyfroedd,. 
Dyfroedd gloew sy ’n iachau, 

Pob rhyw bleser wedi darfod, 

Ond yn unig dy fwynhau : 

Pwyso ’m henaid ar dy fynwes, 
Edrych yn dy wyneb llon, 

Caru nes annghofìo ’r oriau 
Sy i mi ar y ddaear hon. 

4 Dyddiau byrion sydd fel blwyddyn r 
Rhyfedd faithder hyd yr oes, 

Os amddifad o’th gwmpeini 
Fydd fy enaid ddydd a nos : 

Rho i mi deimlo grym dy gariad, 
Cariad wna na ofnwyf mwy 
’R holl fwystfìlod rheibus, creulon,. 
Sydd yn bygwth i mi glwy’. 

5 Pa’m mae ’m llygaid gwag yn sylwi 
Ar un tegan sy ’n y byd ? 

Nid oes yn nherfynau natur 
Ddim sy ddigon ’lanw ’mryd: 

- Gwela’i ’r beddrod wrth fy ochor, 
Yn agor arna’i safn fawr, 

A’m hadeilad yn dadfeilio, 

Bron a syrthio iddo 'lawr. 

6 Eto, gwell nid wyf un gronyn, 
Bywyd, bedd, nac angeu du, 

Ni dd’od argraff pur dy natur 
Mewn un modd ar f ’ enaid i: 


Y MOR O WYDR. 


*33 


Gwel’d dy wyneb, byw ’n dy 
gwmni, 

Teimlo ’th anorchfygol ras, 

Ar fy meiau mawr yn unig 
All yn gyfan gario ’r maes. 


HYMN CCLXXVI. 

Pob peth er Daioni. 

T YRED, Arglwydd, tyr’d yn 
fuan, 

Dim ni ’m boddia tan y ne’, 

Dim ond Ti a ddeil fy ysbryd 
Gwan, lluddedig yn ei le ; 

Neb ond Ti a god fy enaid 
Llesg o’r pydew du i’r lan ; 

Os Tydi sy ’n gwneud im’ ochain, 
Ti ’m gwnai ’n llawen yn y man. 

2 Hwyl fy enaid sy wrth dy ewyllys, 
Fel y mynot mae yn bod, 

Oll o mewn, ac oll oddi allan, 
Ddygwydd i mi îs y rhod : 

’N awr Ti’m codi i’r lan i’r nefoedd, 
Eilwaith Ti ’m gostyngi ’lawr; 
Mae dy gerydd a dy gariad, 

Im’ yr un rhyfeddod mawr. 

3 Tyr’d, rho gerydd im’ neu gariad, 
Yr un a fynech Ti dy Hun, 

Ond trwy ’r cwbl cadw fy ysbryd 
Yn sefydlog wrth dy glun : 

Tros y bryniau gwna i mi gerdded 
Tuag adre ’n ddi-nacad, 

Heb yn un-lle i mi edrych 
Ond ar degwch tŷ fy Nhad. 


HYMN CCLXXVII. 

Gweddi am Bresenoldeb Duw. 

P A’M y caiff bwystfilod rheibus 
Dori ’r egin mân i lawr ? 
Pa’m caiff blodau peraidd ieuaingc 
Fethu gan y sychder mawr ? 
Dere â’r cafodydd hyfryd, 

Sy ’n cynyddu ’r egin grawn, 
Cafod hyfryd yn y boreu, 

Ac un arall y prydnawn. 


2 Gosod babell yn ngwlad Gosen, 

Dere, Arglwydd, yno dy Hun, 
Gostwng o’r uchelder goleu, 

Gwna dy drigfan gyda dyn ; 

Trig yn Seion, aros yno 

Lle mae ’r llwythau ’n d’od yn 
nghyd, 

Byth na ’mâd oddiwrth dy bobl, 
Nes yn ulw yr elo ’r byd. 

3 Blinais ar afonydd Babel, 

Nid oes yno ond wylo i gyd, 
Llais telynau hyfryd Seion 
Sydd yn gyson dynu ’mryd : 
Tyr’d â ni yn dorf gariadus 
O gaethiwed Babel fawr, 

Ac nes b’om ar fynydd Seion 
N’ad ni osod clin i lawr. 

4 Dacw ’r Brenin yn ei degwch, 

Wele ei Briod wrth ei glun, 
Gwedd ei wyneb sy ’n rhagori 
’Mhell ar wedd wynebpryd dyn ; 
Dyma ddydd, dydd ei ddyweddi, 
Dyma ’r briodasol wledd, 

Dyma ’r dydd caiff pererinion 
Yfed o’i dragwyddol hedd. 

HYMN CCLXXVIII. 

Duw yn Angeu yn Ddigon. 

Q IACHAWDWR pechaduriaid, 
Y-' Sydd â’r gallu yn dy law, 
Rho oleuni, hwylia ’m henaid 
Tros y cefnfor garw draw; 

Gad i’r wawr fod o fy wyneb, 

Rho fy enaid llesg ynrhydd, 

Nes i’r haulwen ddysglaer godi, 
Tywys fi wrth y seren ddydd. 

2 A oes neb o’m holl gyfeillion 

A ddaw ’n ddiddig gyda mi, 

Ac a orwedd wrth fy ochr 
Obry yn y ddaear ddu ? 

A yw cyfaill ddim ond hyny,— 
Taflu dagrau, newid gwedd, 

Pan bo ’r pridd, a’r clai, a’r ceryg 
Arnai ’n cwympo yn y bedd ? 

3 O ynfydrwydd ! O ffolineb ! 

I mi erioed i roddi ’mryd 
Ar un tegan, ar un pleser, 

Welais i eto yn y byd; 



134 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


Y mae ’r byd yn myned heibio 
A’i deganau o bob rhyw, 

Tan y nef ni thâl ei garu 

Wrthddrych a'rall ond fy Nuw. 


HYMN CCLXXIX. 

Dyddy Farn. 


\\ 7 ELE ’n dyfod ar y cwmwl, 

* * Mawr yw ’r enw sy iddo ’n 
awr, 

Ar ei fraich ac ar ei forddwyd 
Ysgrifenwyd ef i lawr ; 

Haleluia, Haleluia, 

Groeso, groeso, addfwyn Oen. 

2 Mil o fìloedd, myrdd myrddiynau 

O gwmpeini hardd eu gwedd, 

. Welai draw yn codi fyny 
I’w gyfarfod Ef o’r bedd ; 

Darfu galar, darfu galar, 

Dyma iechydwriaeth lawn. 

3 Dacw ’r Brenin mawr ei Hunan 

Yn adnabod bob yr un, 

Dacw bawb yn tynu fyny 
Yn union ato Ef ei Hun; 

Cariad perffaith, cariad perffaith, 
Bellach cai deyrnasu byth. 

4 Nid oes yno gofio beiau, 

Dim ond llawn faddeuant rhad, 
Poenau ’r groes, a grym y cariad, 

A rhinweddau maith y gwaed : 
Darfu ofn, darfu ofn, 

Daeth llawenydd yn ei le. 

5 Dewch yn mlaen, a dewch yn eon, 

Fendigedig blant fy Nhad, 
Dewch, meddianwch yr ardaloedd 
Brynwyd i chwi â fy ngwaed ; 
Dewch yn llawen, dewch yn llawen, 
Rhodd yw hon cyn selio ’r byd. 

6 Dewch, derbyniwch yma goron 

Bur anniflanedig wiw, 

Dim yn unig ond o gariad 

Roddwyd i chwi gan eich Duw; 
Tragwyddoldeb, tragwyddoldeb, 
Cy’d a hyny pery’ch braint. 


7 Buoch gyda mi ’n fy ngofid, 
Gyda mi ’n fy mhoenau ’gyd, 
Buoch yn gyfeillion ffyddlon 
I’m gw’radwyddiad yn y byd ; 
Yfwch bellach, yfwch bellach, 
Loew win yn nhŷ fy Nhad. 


HYMN CCLXXX. 

Gweddi am Nerth ifyned trwy Anialwch 
y Byd. 

A RGLWYDD, arwain trwy ’r 
anialwch 

Fi bererin gwael ei wedd, 

Nad oes ynof nerth na bywyd, 

Fel yn gorwedd yn y bedd ; 
Hollalluog, &c., 

Ydyw ’r Un a’m cwyd i’r lan. 

2 Mýfi grwydrais hir flynyddau, 

Ac heb weled codi ’r wawr, 
Anobeithiais heb dy allu 
Dd’od o’r anial dir yn awr; 

Dere dy Hunan, &c., 

Dyna ’r pryd y dof i maes. 

3 Rho ’r golofn dân y nos i’m har- 

wain, 

A rho ’r golofn niwl y dydd, 

Dal fì pan b’wy ’n teithio ’r manau 
Geirwon yn fy ffordd y sydd ; 
Rho i mi fanna, &c., 

Fel na b’wyf i lwfrhau. 

4 Agor y ffynonau melus 

Sydd yn tarddu o’r graig i maes; 
’R hyd yr anial mawr canìyned 
Afon iechydwriaeth gras ; 

Rho i mi hyny, &c., 

Dim i mi ond dy fwynhau. 

5 Pan b’wy ’n myned trwy ’r Ior- 

ddonen, 

Angeu creulon yn ei rym, 

Ti est trwyddi gynt dy Hunan, 
P’am yr ofnaf bellach ddim ? 
Buddugoliaeth, &c., 

Gwna i mi waeddi yn y llif. 

6 Mi ymddiriedaf yn dy allu, 

Mawr yw ’r gwaith a wnest 
erioed, 


Y MOR O WYDR. 


5 


Ti ge’st angeu, ti ge’st uffern, 
Ti ge’st Satan tan dy droed ; 
Pen Calfaria, &c., 

Nac aed hwnw byth o’m côf. 


HYMN CCLXXXI. 

Tragwyddoldeb. 


TYYMA ’r byd y mae taranau, 

Mellt a chenllysg, daear- 
gryn; 

Yn y wlad ’r wy ’n myned iddi 
Nis cai weled yno ’r un ; 

Mynych ceir cystuddiau yma, 
Rhagluniaethau chwerwon iawn, 
Ton ar ol y llall yn rhuo 

O foreuddydd hyd brydnawn, 

2 Dysgwyl pethau gwych i ddyfod, 

Croes i hyny maent yn d’od, 
Meddwl ’fory daw gorfoledd, 

’Fory ’r tristwch mwya’ erioed ; 
Meddwl byw, ac eto marw, 

Yw ’r lleferydd tan fy mron, 

Bob yn ronyn mi ro’f ffarwel, 
Ffarwel glân i’r ddaear hon. 

3 Trof fy llygaid gylch o gwmpas, 

B’le cai bleser tan yr haul ? 

Os âi garu un creadur, 

Megys pe na b’ai o’i ail, 

Hwnw yn fuan ddiangc arnaf, 

Neu myfinau arno ef, 

Ni chai bleser ’gyd-ymgerddo 
A fì yn un-lle tan y nef. 


4 Tragwyddoldeb mawr yw d’ enw, 

Ti mae ’n debyg yw fy lle, 
Huriwr un diwrnod ydwyf, 

Fry mae ’m cartref yn y ne’ ; 
Mae ’m diwrnod bron a gorphen, 
Mae fy haul bron myn’d i lawr, 
Mae pob awel yn fy chwythu 
Tua ’r tragwyddoldeb mawr. 

5 ’R wyf yn foddlon iawn i ’mado, 

Trefna ’r awr, a threfna ’r man ; 
Ond yn ymchwydd yr Iorddonen, 
Dal fy ysbryd llesg i’r lan ; 


N’ad fi soddi tan y tonau, 

Pan bo angeu yn fawr ei rym, 
’Mafael ynof yn dy freichiau, 

N’ad i’m henaid ofni dim. 

6 P’am ymafael tristwch ynof 

Wrth fyfyrio ’mado â’r byd ? 
Pechod a chystuddiau duon 
Welais ynddo oll i gyd ; 

Ni ddaeth haner fy nysgwyliad 
Yma eto erioed i ben, 

O na wnaethwn yn foreuach 
Fy nghartrefle uwch y nen ! • 

7 Mae ’nghyfeillion wedi myned 

Draw yn lluoedd o fy mlaen, 
Rhai fu ’n myn’d trwy ddyffryn 
Bacca, 

Gyda mi i Salem lân ; 

Yn y dyffryn tywyll, garw, 

Ffydd i’r lan a’u daliodd hwy, 
Mae ’r addewid lawn i minau, 

P’am yr ofna ’m henaid mwy ? 


HYM.N OCLXXXII. 

Wedi ei chymeryd allan o’r Salm xlvi. 

TYUW yw fy nerth a’m noddfa 
^ lawn, 

Mewn cyfyngderau creulon iawn, 
Pan galwom arno mae gerllaw; 
Ped âi ’r mynyddoedd mwya’ i’r 
môr, 

Pe chwalai ’r ddaear fawr a’i stor, 
Ni ofna ’m henaid i ddim braw. 

2 A phed âi ’r moroedd tros y byd, 
Yn genllif garw coch i gyd, 

Nes soddi’r bryniau fel o’r blaen; 
Mae afon bur i lawenhau 
A’i ffrydiau, ddinas Duw ’n ddi- 
drai, 

Preswylfa ei saint, a’i babell lân. 

3 A Duw sydd yno yn eu plith, 

Ni ’sgogir un o honynt byth, - 

Fe ’u cymhorth hwy’yn foreu 
iawn; 

Y boreu byddo mwy na mwy 
O bob gwasgfeuon arnynt hwy, 

Ceir gwel’d ei ’ddewid Ef yn 
llawn. 


136 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Y MOR 


O WYDR. 


137 


4 Terfysgodd cenhedlaethau ’r byd, 

A breniniaethau aeth yn llid, 

Yn erbyn ei Eneiniog Ef; 

Ing, cyfyng-gynghor, llewygfau, 

Ac arswyd ddaeth ar gedyrn rai, 

Y ddaear doddodd gan ei lef. 

5 ARGLWYDDy lluoedd syddo’nplaid, 
Duw Iago’n gymhorth in’ wrth raid, 

Gobeithiwn ynddo byth am hyn ; 
Dewch, ’drychwch ar ei ryfedd 
waith, 

Fath ddystryw ẃnaeth trwy ’r 
ddaear faith, 

Mae ’n siwr bydd yn amddiffyn 
in’: 

6 Fe wnaeth ryfeloedd mawr eu llid 
I beidio hyd eithafoedd byd ; 

Y cedyrn mawr ddychryna o’i 
flaen ; 

Fe ddryllia ’r bwa dur yn glau, 

Fe dyr y waewffon yn ddau, 

Fe lysg eu holl gerbydau â thân. 


HYMN CCLXXXIII. 

Ochenaid. 


\7 MAE gwres o fewn fy mynwes, 
Y mae cystudd tan fy mron, 
Ac nid oes a’m d’od yn llawen 
Gylch oddeutu ’r ddaear hon; 
Rhaid i mi fod yn dy gwmni, 

Rhaid i mi gael gwel’d dy wedd, 
Ynte ni wna’i fyth ond nychu, 

Tra f’wy ’r ochr yma i’r bedd. 

2 Mae pob tristwch gyda ’u gilydd, 

Pob cystuddiau yn gytun, 

Heb ystyried waned ydwyf, 

Oll yn curo arna’i ’n un ; 

Teithio i’r lan yn erbyn tylau, 
Meddwl hefyd ar bob bryn, 

Nad rhaidcerdded cynim’ orphwys, 
Bellach byth o’r llwybr hyn. 

3 Ond fy mhroflhd sydd yn tystio, 

Er nad ydwyf fi ond gwan, 


Fod rhaid i mi eto ddringo 

’R unrhyw greigydd serthi’r lan ; 
Gorphwys gronyn bach, a chanu, 
Yn rhydd o’m cystudd oll i gyd, 
Yn y man och’neidio a gruddfan 
Fydd fy nghyflwr t’rwy ’n y byd. 


4 ’D oes ond cariad a gongcwera 

Oll sydd ynwyf ’n awr yn ddrwg, 
Dy wên yn unig wna im’ ganu, 

Tori ’nghalon wna dy wg ; 

Fy nghof, fy neall, a’m synwyrau, 
Sydd yn mron llewygu i gyd; 

Ac yn ffaelu cadw eu trefn, 

Eisieu gwel’d dy wynebpryd. 


5 O dyrchafa ’m henaid egwan! 

Y mae bellach yn hwyrhau, 
Hir yw ’r amser i och’neidio, 
Gwna fi o’r diwedd lawenhau : 
Moroedd mawr a bryniau lawer, 
Pellder annyoddefol sy, 

Ac anialwch maith digymhar, 
Rhyngwyf â’m Hanwylyd cu. 


6 Poen fy nghalon yw o gariad, 
Estron nid yw ’n deall dim, 

Gair fy Mhriod laesa ’mhoenau, 
Ei eiriau sy ’n effeithiol im’; 
Lladd yn ddystaw mae ei gariad, 
Heb gael gwel’d ei nefol wledd, 
Mae eiddigedd yn ei gwmni, 

Sýdd yn greulon fel y bedd. 


7 O na b’ai rhyw ddyfais hyfryd, 
Tan yr wybr las i gyd, 

Allai gadw ’m henaid egwan 
Yn dy gwmni Di o hyd; 

Byth ni phrisiwn, doed a ddelo, 
Beth ddygwyddo îs y nen, 

Ar dy fynwes deg berffeithlan, 
Byth y pwyswn i fy mhen. 


8 O foreuddydd y briodas ! 

Gwynfyd welai’r ddedwydd awr; 
Gwel’d wynebpryd y Priodfab, 
Clywed llais y delyn fawr ; 

Awn tan ganú tros y moroedd 
Meithion tua ’r hyfryd wlad, 

Ac annghofiwn hen gariadau, 

Gwag bleserau tŷ fy nhad. 


HYMN CCLXXXIV. 

Ymddatod oddiwrth y Creaduriaid. 

A RAID i groesau fyth yn llyn 
■*-*- I ganlyn f ’ enaid bant a bryn ? 
Rhyw beth bob awr i'm gwneud 
yn brudd ; 

Rhyw beth i soddi ’m henaid gwan, 
Yn union pan bo ’n codi i’r lan, 
Trwy gydol faith ynos a’r dydd ? 

2 Mae ’n debyg nad oes nef i’w gael, 
Mewn un rhyw fath greadur gwaeí, 

Na man o’r byd i wneud fy nyth; 

Y cyflwr b’wyf am ei fwynhau, 

Yn dawel heb gystuddiau a gwae, 

’D oes llonydd i mi yno fyth. 

3 Os ydwyt am fy nhori ’lawr, 

O dwrf a dwndwr daear fawr, 

A’m rhoddi i orwedd yn y bedd, 
O danfon waedd ar foreu ddydd, 
O’m rhwymau mawr i’m rhoddi ’n 
rhydd, 

I fyw byth bellach yn dy hedd. 

4 Mae brodyr i mi aeth yn mlaen, 
Trwy ddyfnach dw’r a phoethach 

tân, 

Ac eto gorchfygasant hwy : 

’D yw ’r dyfroedd aethum trwy- 
ddynt ddim, 

Mewn lled a dyfnder, nerth a grym, 
Paham yr ofnaf inau mwy ? 

5 Fy enaid cred byth yn dy Dduw, 
Na fydd anfoddlon tra f’ech byw, 

Yr ydwyt beunydd yn nesau 
I wlad mae cariad fel y môr, 

Yn uno ’r saint â’r seraph gôr, 
Tragwyddol gydsain burddi-drai. 

é ’D wy’ ’nabod dim o’r nefol le, 

Ond gwynfyd a f’ai ynddo fe, 

’R wy ’n caru pawb o fewii y 
wlad ; 

Y dymher nefol fwyn sydd fry, 

Yn awr ddymunwn genyf fi, 

Fy nghartref ydyw tŷ fy Nhad. 

7 ’Rwy’nawrbronar derfynau’r wlad 
Nad yw teganau cig a gwaed 
A gallu i demtio ’m llygaid mwy: 
Mae gwedd y rhai yr âf i’w plith, 
Fel haul, yn ogoneddus byth, 

Ond arall yw eu cariad hwy. 


HYMN CCLXXXV. 

Duw ei hun yn Angeu. 

1 \/T AE ’R anialwch wedi ’m blîno, 
Chwant sydd arnaf wel’d y 
tir 

Roddwyd i mi gan fy Arglwydd 
Cadarn mewn addewid wir; 
Qwlad o oleuni heb dywyllwch, 
Gwlad o gariad heb ddim trai, 
Gwlad heb hawddfyd na phleserau 
Ond yn unig ei fwynhau. 

2 P’odd yr âf fi trwy ’r Iorddonen, 

Oni ddeui Di dy Hun 
Yno i dori grym y tonau, 

Ac i sefyll wrth fy nghlun ? 

Dal fy mhen i’r lan yn gadarn, 

Pan bo angeu yn fawr ei rym, 
Pledia yn ëon yn ei wyneb, 

Pan na b’wyf yn gallu dim. 

3 N’ad fy mhechod i’m congcwero 

Tra f’wyf ar y ddae’r yn byw, 
N’ad rwystro i’m ’gymdeithasu 
Yn fynych fynych â fy Nuw : 
N’ad ei fod yn awr marwolaeth 
Megys mynydd mawr o blwm, 
Pan b’wyf am ddihengu i fyny, 

I fy ngwasgu lawr yn drwm. 

4 ’R un yw ’m Meichiau a fy Mhryn- 

wr, 

A fy Mrenin, a fy Nuw, 

Od oes neb a’m gwna yn ddedwydd, 
Efe ei hun yn unig yw : 

Nid yw ’r holl greaduriaid isod, 

O ba enwau maent i gyd, 

Yn abl rhoddi dim esmwythder, 

Pe baent yn cytuno ’nghyd. 

5 Dacw ’r un sydd â thosturi, 

Fe fu yn hongian ar y groes, 

Fe fu ’n gruddfan tan dywyllwch— 
Tywyllwch dudew fel y nos ; 

Mil o boenau wasgodd arno, 

Eto darfu iddo eu dwyn, 

Aeth i garchar gan yr angeu 
Ran o dridiau, er fy mwyn. 

6 On’ chaf fywyd ynddo ei hunan 

Darfu im’ obeithio mwy ; 

Nid oes dim ond gwaed ei galon 
All yn unig welía nghlwy’ : 


138 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Mawr yw ’m poen heb gael ei 
gwmni, 

Mwy dymunol yw na’r byd, 
Rhosyn Saron yw f’ Anwylyd, 

’D oes ond tegwch ynddo i gyd. 


HYMN CCLXXXVI. 

Crist, Craig yr Oesoedd. 

1VT I deithiais ran o’r anial maith, 
’D wy ’n deall pellder pen fy 
nhaith, 

îlewn gwledydd sychion, dw’r nid 
oedd ; 

Yn awr ’r wy ’n dysgwyl foreu a 
nawn, 

O’r nefoedd ddw’r a sypiau grawn, 
Wna ’m henaid egwan wrth ei fodd. 

2 O’r graig y mae ’n dylifo ’maes, 

Yn afon ddysglaer, loew, las, 

Sef Craig yr Oesoedd gadarn yw ; 
A thyma ’r màn y gwnaf fy lle, 
Tan gysgod tawel furiau ’r ne’, 
Lle caf ddyddanwch tra f’wy’ byw. 

3 ’R wy ’n cofio gair fy Iesu mawr 
Y doi 'r Dyddanydd ata’i lawr, 

Na chawn i farw o dristwch mwy ; 

O Dduw, cyflawna ’th air i ben, 
Rho im’ arweinydd îs y nen, 
Ddangoso ’r ffordd, iachao’ nghlwy’. 

4 Mae im’ elynion o bob gradd, 

A’r lleia ’n abl sydd i’m lladd, 

’R wy ’n ofni ’r gelyn fo heb rym ; 
Cryfha fy ffydd i edrych fry, 

I wel’d y lluoedd sydd o’m tu, 

Ac nad yw fy ngelynion ddim. 

5 A raid i gystudd garw ’r groes 

I ganlyn fy ysbryd ddydd a nos ? 
Os rhaid, gwna fi yn foddlon iawn ; 
Tan ganu gwna fi fyn’d yn mlaen, 
Sef canu yn y dw’r a’r tân, 

O foreu mywyd hyd brydnawn. 

6 ’R wy ’n blino gan fy chwantau blin, 
Gorthrymwyr oll i’m henaid yn', 

’R wy ’n dysgwyl cyfan wir ryddhad; 

A raid myn’d dros y cefnfor mawr, 
Cynddeiriog donau angeu i lawr, 
Cyn gweled hyfryd dŷ fy Nhad ? 


7 Yn ymchwydd yr Iorddonen gref, 
Dal, f’enaid, aíael ynddo Ef, 

Mae ’r tonau ’n fawrion iawn ea 
grym; 

Mi â trwyddynt er nad wyf ond. 
gwan, 

Os cedwi di fy mhen i’ lan, 

Fydd tonau mawrion i mi ddim. 


HYMN CCLXXXVII. 


G WRANDO ’nghwyn, Dywysog; 
heddwch, 

Mae eiddigedd ynwy ’n llawn ; 
Ofni nad wyt yn fy ngharu— 

’Ngharu yn ffyddlon ac yn iawn ;, 
Nid oes unrhyw feddyginiaeth 
Rhagddo bellach, all iachau, 

Ond cael gweled gwedd dy wyneb, 
A chael hefyd dy fwynhau. 


2 Pan y bost yn cuddio d’ wyneb, 
Y mae ofnau o bob gradd, 

O tu mewn ac o tu allan, 

Gyda eu gilydd bron fy lladd ; 
Gwasgu ar fy enaid gwirion, 
Ffaelu symud troed o’r man ; 
Diau derfydd byth am danaf 
Oni chodi Di fi i’r lan. 


3 Mae rhyw foroedd o drugaredd, 
Arglwydd, ynot Ti dy Hun, 
Annherfynol a thragwyddol 
Yw dy gariad at y dyn ; 

Mewn cyfyngder buost ffyddlon, 
Yno rho’ist dy nerth i maes, 
Yn y dyfnder mawr ’r wyf finau 
’N awr yn llefain am dy ras. 


4 Wrth y beddrod ’r wyf yn gwaeddi, 
Mae ’n agored i mi yn awr, 

Nid oes im’ ond rhai mynydau 
Cyn rhaid gorwedd yno ’lawr : 
Nid oes arnaf ofn angeu, 

Os Ti sefi wrth fy nghlun ; 

Fe fu ’r bedd a’i ddychryniadau 
Gynt yn wely i Ti dy Hun. 


5 Derfydd i mi garu ac ofni 

Dim o’r nefoedd fawr i’r byd, 
Pan y caffwy ’r olwg gyntaf, 
Deced yw dy wynebpryd ; 


Y MOR O WYDR. 


J 39 


Gwedd dy wyneb sy ’n dwyn bywyd, 1 
Gwedd dy wyneb sy’n dwyn hedd, 
Gwedd dy wyneb ydyw ’r cwbl 
Yma a thu draw i’r bedd. 


HYMN CCLXXXVIII. 


TYT AE fy nghalon am ehedeg 
■*■*■*■ Unwaith eto fyny fry, 

I gael profi ’r hen gymdeithas 
Gynt fu rhyngwyf â Thydi; 

Mi a grwydrais anial garw 
Heb un gradd o oleu ’r dydd ; 
Un wreichionen o dy gariad 
Wna fy rhwymau oll yn rhydd. 

2 Ni raid i mi guddio ’th gariad, 

1 Fel cariadau gwag y byd, 

Mi gyhoedda o flaen y werin 

Dy fod wedi dwyn fy mryd; 
Mae dy enw mawr mor werthfawr, 
Ni chywilyddia’ o hono mwy, 
Mae dy gariad pur mor gryfed, 
Anorchfygol yw ei glwy’. 

3 Pe b’ai holl gystuddiau mwyaf 

Yn gwasgu ar fy enaid gwan, 

A’r gelynion oll yn rhwystro 
’R nefol dân i godi i’r lan, 

Pan ddechreuo, nid oes terfyn, 
Cadarn natur cariad yw, 

Sydd yn dystaw fyn’d a’r enaid, 

O hono ei hun i fynwes Duw. 

4 Mae fy nghalon yn ’sgrifenu, 

Ac yn adrodd wrthi ei hun, 

Enw hyfryd a rhinweddol 
Duw yn gwisgo natur dyn; 
Iechydwriaeth, iechydwriaeth, 
Iechydwriaeth werthfawr iawn, 
Ydyw enw fy Ngwaredwr, 

Genyf foreu a phrydnawn. 


HYMN CCLXXXIX. 

Cyfiawnder a Nerth. 

O FER iawn mae ’r nef ei hunan 
Yn fy ngheisio i oll i gyd, 
Tra fo haner lawn fy nghalon 
Mewn rhyw eilun sy ’n y byd; 


Natur wrthryfelgar, gyndyn, 

Yn fy nal i yma yn dỳn, 

Tra fo ’m henaid gwan am hedeg 
Fyny ’n llwyr i Seion fryn. 

2 Ni all ympryd trist a gweddi 
Fyn’d yn lân â mi i’r lan, 

Nac un cylch o ddyledswyddau 
’Nghodi ronyn bach o’r man ; 
Grym y llygredd sy ’n fy nghalon 
Cryf ac anorchfygol yw, 

Nid oes fythoedd a’i gorchfyga 
Ond yn unig nerth fy Nuw. 

3 Pe b’ai bosibl i mi dreulio 

’R graig wrth roi fy ngliniau lawr,. 
Gwneud afonydd o fy nagrau, 
Llanw hefyd foroedd mawr : 
Rhanu trysor y mynyddau 
Rhwng y tlodion yn mhob man, 
Anhaeddianol eilwaith fyddwn 
Fyth o gael fy nghodi i’r lan. 

4 Rhed fy enaid i’w gyfeillach, 

Cynta’ man y caffech E ; 

Trist yw ’m hysbryd wrth ymofyn. 

Un creadur yn ei le ; 

Blino edrych gylch o gwmpas, 

Nid oes meddyg ar y don, 

’N unig ond Tydi dy hunan 
Wella ’r archoll dan fy mron. 

5 Llawn a llawen, iach a diddig, 

Wyf pan b’wyf yn teimlo’th hedd; 
Ond meddylgar iawn ac athrist 
Pan b’wy’n ffaelu gwel’d dy wedd;. 
’R wy ’n diflasu ar y cwbl 

Pan na welwy’ i ’th wyneb cu, 
Ond, mae ’m bywyd im’ yn nefoedd. 
Pan bwy ’n agos atat Ti. 


HYMN CCXC. 

Golwg ar y Wlad. 

P)YN dyeithr ydwyf yma, 

-*—' Draw mae ’m genedigol wlad,. 
Draw i’r moroedd mawr tymhestlog, 
Ac o fewn i’r Ganaan rad ; 
Stormydd hir o demtasiynau 
’Nghurodd i yn llyn mor bell; 
Tyred ddeheu-wynt pereiddiaf, 
Chwyth fi i’r Baradwys well. 


140 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Ac er gwaethaf grym y tonau 
Sydd yn curo o bob tu, 

Dof trwy ’r storom, dof trwy ’r 
gwyntoedd, 

Rywbryd i’r Baradwys fry ; 

Gair fy Nuw sy ’n drech na ’r mór- 
oedd, 

Gair fy Nuw sy ’n drech na’r don, 
Ac mi anturiaf oll a feddwyf 
Fythoedd i’r addewid hon. 


3 Ac ni fydda’ i ’n hir cyn gorphen,— 

Ddim yn hir cyn landio fry ; 

Pob gorchymyn, pob bygythiad, 
Pob addewid sydd o’m tu; 

Nid y dyfnder fydd fy nhrigfan, 
Gwn y deuaf yn y man, 

’Nol fy ngolchi yn y tonau, 

Yn ddiangol iawn i’r lan. 

4 ’R wyf fì ’n dechreu teimlo eisoes 

Beraroglau ’r gwledydd draw, 
Gyda ’r awel bur yn hedeg, 

Diau fod y wlad gerllaw : 

Dere ’r tir dymunol hyfryd, 

Dere ’r ardal sy heb drai, 

Dy bleserau o bob rhywiau 
Gad im’ bellach eu mwynhau. 


HYMN CCXCI. 

Duw ei hun yn ddigon. 


’ \T AWR boddlon wyf, can’s digon 
yw, 

Dy fod yn eiddo i mi fy Nuw: 

Yn t’wynu yn dy wyneb-pryd 
Mae mwy na holl drysorau ’r byd. 


2 Cymerant hwy, sawl fo am gael 
Mwynhau o’i holl drysorau gwael; 
Ond boed fy awydd tra f’wyf byw 
Am wel’d dy wyneb Di, fy Nuw. 


3 Dy gariad sy arnaf eisieu o hyd, 
Dy gariad wy ’n ddymuno i gyd ; 
Fy mwyd a’m diod oll yn wir, 
A’m iechyd, yw dy gariad pur. 


4 Y nef ei hun yw ’r man b’ech Di, 
A lle na b’ech yw uffern ddu ; 

Am hyn, yn holl droiadau ’r llawr 
Boed f ’enaid gyda’m Iesu mawr. 


5 Pan gallwyf gredu, ond yn wan, 

Dy fod dy Hunan imi ’n rhan, 

Mae hyn yn troi.fy mhoen o’r bron 
Yn rhyw lawenydd dan fy mron. 

6 Pan b’wyf yn wan, gwna hyn fi ’n 

gryf, 

A phan bwy ’n ofni, gwna fi ’n hyf; 
Pan byddwy ’n rhwym, fe ’m gwna 
yn rhydd ; 

Fath rinwedd yn Dy gariad sydd ! 


HYMN CCXCII. 

Iesu ei Hunan. 

F Y NUW, fy Nuw, fy Nhrysor 
drud, 

A’m hunig gysur yn y byd ; 

Ond d’wed pa le, a ph’odd y mae 
I’m wedd dy wyneb-pryd fwynhau? 

2 Mae nymuniadau yma yn un, 

Ti yw fy mhleser mawr Dy Hun; 
Os cuddi ’th wyneb, O fy Nuw, 
Darfu ’m hyfrydwch o bob rhyw. 

3 A phe diangai sêr y ne’, 

Pe hedai ’r ddaear fawr o’i lle, 

Fy holl hapusrwydd, Iesu cu, 
Fyddai ’n terfynu ynot Ti. 

4 Nid dynion a phleserau ’r byd 
Sy ’n haner abl llanw mryd ; 

Mae ’r cyfan ynot Ti ’n ddi-drai 
Ag sy arnaf eisieu ei fwynhau. 

5 ’R wy ’n dysgwyl dy leferydd glân, 
Sy ’n rhoi fy nghalon lesg ar dân; 
Un rhan o’th enw pur, pe cawn, 
A’m dodai oll yn llawen iawn. 


HYMN CCXCIII. 

Duw i'w fwynhau yw ’r cwbl. 

NA allwn godi ’m henaid gwan, 
^ I’r nefol baradwysaidd fan, 
Lle cawn i wel’d mewn' mynud awr 
Fwy na thrysorau ’r ddaear fawr. 


Y MOR O WYDR. 


2 Mae golwg arnat Ti, fy Nuw, 

Yn drysor digon tra bwy’ i.byw ; 
Mae golwg arnat Ti dy Hun 

Yn dweyd mor salw ydyw dyn. 

3 Pan caffwyf wel’d dy wyneb-pryd, 
Mae ’n darfod freniniaethau ’r byd; 
Pob enw tan yr awyr lâs 

Sy ’n myn’d yn ddim yn ngoleu ’th 
ras. 

4 O Frenin mawr, tragwyddol, cun, 
Wyt oll yn oll, wyt oll yn un ; 

Rho imi wel’d dy hyfryd wedd, 

Ni cheisiaf fwy tu yma i’r bedd. 


Duw ei Hun yw ỳob llawenydd. 

fY ARGLWYDD, pa fath bleser 
sy 

Yn awr gan y nefolaidd lu ? 

Pan mae diferion bychain iawn 
Yn rhoddi ’m henaid llesg yn llawn. 


2 Pan byddom ni yn cael mwynhad 
O’r pethau brynwyd â dy waed, 
Mae ’r amser yn myn’d heibio ’n 
glau 

Tan ganu a than lawenhau. 


3 Neu ond os troi dy wyneb pur, 

A chuddio ’r haul ddysglaerwen glir, 
Mae galar, gruddfan trist, a gwae 
Yn cario ’r dydd ar lawenhau. 


4 O beth i’r llall ymgrwydro wnawn, 
Heb gael llonyddwch fore a nawn ; 
Rho, Iesu, ’th gariad i ni ’n rhodd, 
Ac yna byddwn wrth ein bodd. 


HYMN CCXCV. 

Crist — Rhosyn y Greadigaeth. 

ID yw ’r haul a’i faith fendith- 

Bywyd hardd y ddaear lâs, 

Sy ’n llawenu pob creadur, 

Yn enwedig llysiau ’r maes, 


I 4 I 

’D yw ei harddwch a’i oleuni, 

A’i effeithiau ar y llawr, 

Onid dim wrth eu cymharu 
A rhinweddau Iesu mawr. 

2 Bynag beth sydd mewn creadur 

Fry, neu yma îs y rhod, 

Neu beth bynag addychmygwyd 
Mewn creaduriaid enwog fod,— 
Saint, merthyron, a phrophwydi, 
Draw o ddechreu i ddiwedd byd r 
Canmil mwy o bethau ’n rhagor 
Sydd yn Iesu mawr yn nghyd. 

3 Holl angylion nef gwmpasog 

Sydd o nifer gwlith y wawr, 

Pe bae ’u tegwch a’u rhinweddau 
Oll mewn un rhyw angel máwr, 
T’wyllai ’i harddwch mewn mynud- 

yn, . . 

Toddai ’i ddoniau maith yn un 
Wrth ymddangos, o’i gymharu 
A’r Hwn a wisgodd natur dyn. 

4 O dystewa ’nghalon ynfyd ! 

Na chais wrthddryth arall mwy ; 
Digon, mwy na digon ydyw 
A ddyoddefodd farwol glwy’; 
Ffarwel ddaear a’i gwrthddrychau,. 

Nid wyt ond y twyll i gyd, 

Uwch y wybren mae ’r Blaguryn 
Dâl roi arno ’m serch a’m bryd. 


HYMN CCXCVI. 

Pledio am bresenoldeb Duw trwy far- 
farwolaeth Crist. 

D UW, achub fi ermwyn y gwaed 
A’r clwyfau sydd yn dweyd- 
iachad ; 

Yr Oen, yr Hwn i brynu dyn, 
’Madawodd â’i gwmpeini ei Hun. 

2 O gariad heb derfynau ’n bod ! 
Uwch cyrhaedd meddwl neb erioed,. 
I achub hil syrthiedig ddyn, 
Ddygodd ei fywyd Ef ei Hun. 

3 O bechod ! cymaint yw dy bwys, 
Rhoi Brenin nefoedd tan ei grwys !*' 
Ac i roi orwedd ar y llawr, 

I chwysu’r gwaed yn ddafnau mawr.- 
* Croes, yn y rhif lluosog. 




1 4 2 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Y MOR O WYDR. 


H3 


4 Ei fraich sy ’n dal y ddaear ddu, 

A holl golofnau ’r nefoedd fry ; 

Er maint eu pwys, cymaint ei rym, 
O tano i gyd ni chwysodd ddim ! 

5 Ond tan y pwys o bechod drud, 
Budreddi holl gredinwyr byd, 
Cwympodd a chwysodd gan y loes, 
Ac yna marw ar y groes. 

<6 Duw, boed dygwymp yn godiad im’, 
A’th wendid yn rhyfeddol rym ; 

Dy angeu ’n fywyd im’ di-lyth, 

A’th boenus groes yn goron byth. 

7 O rho im’ brawf o’th gariad cu, 
Neu dwg fi i’w brofi fyny fry : 
’Does. arall ddim mewn anial daith, 
A’m dal dan feichiau sy mor faith. 


HYMN CCXCVII, 

Y gwahaniaeth rhwng Daear a Nef. 


F Y ffiol yma sydd yn llawn 

O ddyfioedd Mara chwerwon 
iawn; 

Ond gofid, yn y nefol dir, 

A lyngcir gan lawenydd pur. 

2 ’D yw cariad yma yn uwcha man, 
Ond megys rhyw ddymuniad gwan; 
Ond y wreichionen íeiaf sy 
Yn wen-fflam yn y nefoedd fry. 

3 Llawenydd mwya’ yma gawn, 

Sydd fel rhyw ddafnau bychain 
iawn; 

Ond yno yn foroedd mawr di-drai, 
Yn boddi ’r etholedig rai. 

4 Fy ffydd sy ’n ffaelu gwel’d yn glir, 
Ond yno try yn olwg bur ; 

Fy ngobaith am y nefol wlad, 

A lyngcir yno mewn mwynhad. 

5 Briwsionyn yw fy rhan i ’n awr, 
Ond yno gwledd dragwyddol fawr; 
Fy mawl sydd yma ’n oer a syth, 
Mi ganaf yno heb flino byth. 


6 Cysgodau ’r hwyr yn tywyllu sy, 
Hwy ffoant ffwrdd yn Seion fry ; 
Heb len y caf ei weled Ef, 

Wyneb yn wyneb yn y nef. 

7 Gelynion amal sydd yn awr 

Yn greulon yn fy nghuro i lawr ; 
Ond yno gwisga’i ’r goron gun 
Gan ddwyn y clod iddo Fe ei Hun. 


HYMN CCXCVIII. 

Pob peth yn cyfnewid ond Crist. 

’C'E dderfydd y llysiau 
Sydd aml o ryw, 

Y blodau aroglaidd 

A llonwedd eu lliw ; 

Eu tegwch a wywa, 

Ant eilwaith i’w lle, 

Ond pery hawddgarwch 
Tywysog y ne’- 

2 A glaswellt yw ’r bobl, 

Fe dderfydd pob un, 

Y trawsion a’r cedyrn, 

A’r tlawd yn gytun; 

Cyfnewid eu tegwch, 

Salwineb yw e, 

Ond byth ni chyfnewid 
Mo Frenin y ne’. 

3 Daw tristwch i newid 

Llawenydd rhyw rai, 

Yn lle cyflawnderau, 

Rhyw gulni a gwae ; 

Am iechyd a hawddfyd, 
Clefydau ’n eu lle, 

Ond byth ni chyfnewid 
Tywysog y ne’. 

4 Am hyny mi garaf 

Fy Mhriod tr’wy’ byw, 

Na redo fy nghalon 
Ar greadur anwiw; 

Mi gwelaf yn llanw 
Yr eisieu ’mhob lle, 

A thyma ragoriaeth 
Tywysog y ne’. 

5 Fe bery yn gywir 

Mewn tristwch a thrai 
Yn Gyfaill ffyddlonaf, 

Pan ballo bob rhai; 


Fe bery yn angeu, 

Fe ’m cymer i dre’, 
Mi gara ’n dragywydd 
Dywysog y ne’. 


HYMN CCXCIX. 

Cristjj/w Angeu. 

C OFIA, f’ enaid, cyn it’ dreulio 
D’ oriau gwerthfawr yn y byd, 

. Cyn ehedeg ffwrdd oddi yma, 

Pa un a ge’st y trysor drud ; 

Yn mhwy ardal bydd fy llety ? 

Fath pryd hyny fydd fy ngwedd ? 
P’un ai llawen neu gystuddiol 
Fyddai ’r ochr draw i’r bedd ? 

2 Pan bo’r llygaid yma yn t’wyllu, 

Yn eu pyllau ’n llechu ’lawr, 

Troi oddi amgylch wrth ymdrechu 
A galluoedd angeu mawr ; 

P’odd dyoddefaf y fath gystudd ? 

Pwy adfera ’r golled hyn, 

Oni chuddia’ i ’mhen yn nghlwyfau 
’R Oen fu ar Galfaria fryn. 

3 Iesu hawddgar, ’r wy ’n dy ddewis, 

Nerth fi ddilyn ôldy droed, 

Yna caiff fy enaid ’hedeg 

I’r hapusrwydd uwch y rhod ; 

Tra fo’m pridd yn myn’d i ym- 
gymysg 

A’r un gwnaethpwyd ef ryw bryd, 
Llewyrch wyneb Duw ddysgleiria 
Ranau f ’ enaid oll i gyd. 

4 Wedi ’m golchi oddiwrth sorod, 

Pechod ffiaidd drwg ei ryw, 

Fel drych goleu i dderbyn delw 
Holl sancteiddrwydd pur fy Nuw; 
Ni raid teithio ’r ddaear mwyach, 
Yn mhlith pryfed gwael y llawr, 
Ond dysgleirio ’mhlith myrddiynau 
Gylch yr orsedd fel y wawr. 


HYMN CCC. 

Rhyfeddod y Rhyfeddodau. 

U FUDD-DOD Iesu, a’i angeu 
chwith, 

Haeddodd fendithion rif y gwlith; 


A’r rhei’ny ydynt bob yr un 
Uwch deall angel pur na dyn. 

2 Maddeuant pechod pur di-drai, 
Rhydd-did oddiwrth y ddamniol 

wae ; 

A hedd di-dor at Un a fu 
Mewn eitha’ llid i’n herbyn ni. 

3 O gariad anhaeddianol rhad ! 

Ac anfesurol ei barhad ! 

At rai afradlon, cyndyn, cas, 
Bradychwyr gwaredigol ras. 

4 Gynt yn elynion fu ’n ddi-wad, 

Yn awr ei alw Ef yn Dad ; 

A chael d’od ynmhob cystuddblin, 
Yn rhydd i’w fynwes Ef ei Hun. 

5 Mewn gobaith o fod gydag Ef 
Byth yn teyrnasu yn y nef, 

A gwel’d ei wyneb hyfryd, cun, 

Yn trigo ’n awr mewn natur dyn. 

6 A fu rhyw ras fel hyn erioed, 

Neu fendith megys hon yn bod ? 

A brynwyd dim a’i bris mor ddrud 
O ddechreu pell i ddiwedd byd ? 

7 Chwi roddion maith trangcedig fyd, 
Sef aur ac arian, perlau drud, 

Nid ydych oll ond megys dim, 

Wrth wel’d yr Iesu ’n eiddo im’. 

8 ’D yw cyfoeth maith mwyn-glodd- 

iau ’r byd, 

Pe ’stofid * ar y tlawd i gyd, 

Ond rhodd ddistadla, waela’ ’maes 
Wrth eu cymharu â’i nefol ras. 

9 Mae ’n dysgu ’r annoeth, mae ’n 

iachau 

Archollion y dolurus rai; 

Ac nid oes medswnf a gytun 
A’m clwyfau ond ei waed ei Hun. 

10 A thyma ’r caria-d, cariad yw 

Sy ’n anchwiliadwy i ddynolryw ; 
Uwchlaw gwybodaeth, nid i ni, 
Ond hefyd i’r angylaidd lu. 

* Ystofi —trefnu, cadw. 

+ Medicine. 


J 44 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Y MOR O WYDR. 


H5 


HYMN CCCI. 

Caethiwed. 

1 "D WY ’n gorwedd yn y carchar 

-CY du, 

A’m henaid cu ’n och’neidio ; 

A’r gadwyn fawr yn gwasgu ’n dyn 
Heb neb a’m tyn o hono. 

2 Fy meiau megys gwlith y wawr, 

Anfeidrol fawr eu cyfri’, 

Sy ’n pwyso ’n galed ar fy mron, 

A minau bron llewygu. 

3 Och’neidio ’r wyf am dd’od yn 

rhydd, 

A gweled dydd gollyngdod ; 

I rodio ’r bryniau sanctaidd, pur, 
Nefolaidd dir fy Mhriod. 

4 Ti, Iesu mawr, y Meddyg pur, 

Sy ’n tori ’r dur caleta’; 

Tor fy nghadwynau mawr â’th ras, 
Fel delwyf maes oddi yma. 

5 Mae ’r gallu yn gyfan yn dy law, 

Fel dwedost daw ’r canlyniad, 

Ac nid yw ’n orchest i fy Nuw, 

I roi fy ngwiw ddymuniad. 


HYMN CCCII. 

Achwyniad. 

"JZ)AN mae fy enaid bach mor syn, 
A’m calon yn och’neidio ’n 
llyn, 

Un olwg ar fy Iesu cun 
Iachai fy nghlwyfau bob yr un. 

2 O tyr’d er mwyn d’ addewid rad, 
Rho brawf im’ o’r maddeuol waed ; 
Gwel y pechadur mwya’ erioed, 

Yn gruddfan yma wrth dy droed. 

3 Fy ffydd sy ’n soddi obry ’lawr 
Dan donau f’ annghrediniaeth 

mawr, 

Yn gwrthod addewidion Ilawn 
O drugareddau gwerthfawr iawn. 


4 Trwy wrthddadleuon gwag, di-sail, 
A mân resymau rif y dail, 

’R wy ’n ffaelu pwyso ar f’ Ar- 

GLWYDD CUn, 

A ffaelu bwyta ’mwyd fy hun. 

5 A bwyswyd neb o dan fath bwn, 

A ddaliodd neb fath faich a hwn ? 
Gwel’d Duw yn cuddio ei wyneb 

pur, 

A chalon galed fel y dur ! 

6 Gobeithio, heb obeithio dim, 

Yn credu erioed heb fawr o rym ; 
Bywyd di-fywyd, heb ddim rhin, 
Ond poen wastadol i’m fy hun. 

7 O rho i mi fanna ’r nefoedd fawr, 
Wrth ddrws fy mhabell syrthio i 

lawr: 

Ond gwybod ’rwy’i ddaw dim o’r 
Nes delo dy oriau Di i ben. 

8 Mae’n bryd ,0 tyred, Arglwydd cu, 
Pwy sy mewn cyflwr fel myfi,— 

Yn ceisio gruddfan tan ei wae 
Heb ewyllys ganddo i’w ryddhau ! 

9 O dyro arwydd i mi ’n glau, 

Fy mod i wedi ’m cyfiawnhau ; 

Mi gana’ i’th enw pur di-lyth 
Nefolaidd gaingc tra paro chwyth. 

10 Ar fryniau ’th drugareddau mawr 
Difyrwn fy oes o awr i awr ; 

Yn fil mwy llawen yn fy mryd 
Na’r rhai sy’n berchen cyrau’r byd. 

11 Doethineb mawr all fy mhar’toi, 

I fythol hedd trwy amserol wae; 

A thrwy gystuddiau chwerwon 

chwith, 

Gall roi ’r llawenydd bery byth. 

12 Mwy n’ad fi rwgnach, f’ Ar- 

GLWYDD CU, 

Dy lwybrau ’n anchwiliadwy sy ; 
Rho i mi nerth i droi pob gwae, 

A grwgnach cas, yn llawenhau. 

13 Gwna fi yn fodlon tra f ’wy’i byw, 
Ac adde’th farn, mai cyfiawn yw ; 
Na ddiffodd dy drugaredd rad, 
Trwy ’m anobeithio ei pharhad. 


14 O ran mai trwy fy mhechod sych 
Y collais i ’m gogoniant gwych, 
’Ngheryddu ’r ’ys, ac nid fy nghau 
I deimlo yn uffern bwys fy mai. 

15 Yn fy nghyfyngderau galwa’ ’mlaen 
Am ddyddiau dy ddeheulaw lân ; 
Gan adde’th dywyll lwybrau i gyd 
Yn fuddiol, dda, er dechreu ’r byd. 


HYMN CCCIII. 

Dyoddefaint y Messiah. 

C OD d’ olwg, f’ enaid, fyny fry, 

I wel’d yr Oen ar Galfari, 

Yn dyodde ’n ddiddig ac yn fwyn, 
Wedi ‘gondemnio er ein mwÿn. 

2 ’R Hwn a ordeiniwyd i angeu yw, 
Tros bechaduriaid gwaetha’ eu 
rhyw; 

A’i ganlyn gwelwch y fath lu, 

Yn gwaeddi o’i ol i Galfari. 

3 Taenwyd ei freichiau sanctaidd, 
pur, 

A rhoddwyd ynddynt hoelion dur ; 
Estynwyd, hoeliwyd nefol draed, 
Heb orchudd drostynt ond ei waed. 

4 Gwelwch y goron bigog gref, 

Yn gorwedd ar ei arlais Ef; 

A’r afon goch lifeiriol fawr 
Yn tarddu o tan ei fron i lawr. 

5 Edrychwch arno, dyma ’r Dyn, 

A phwy oedd Ef ond Duw ei Hun ? 
Pechodau ’r holl grediniol fyd 
A bwysodd ar ei ’sgwyddau ’nghyd. 

6 O Iesu, ’r croeshoeliedig Dduw ! 
Sy ’n fôr o ras at ddynolryw ; 

Rho nerth i yfed gwaed y groes, 

A phrofi cariad d’ angeu loes ! 


HYMN CCCIV. 

Gweddi. 

O IESU mawr y Meddyg gwell, 
Gobaith yr holl ynysoedd 
pell! 

K 


Dysg fi i seinio ’maes dy glod, 

Mai digyfnewid wyt erioed. 

2 O hoelia ’meddwl, ddydd a nos, 
Crwydredig wrth dy nefol groes ; 

A phlana ’m hysbryd yn y tir 
Sy ’n llifo o lawenydd pur. 

3 Fel bo fy nwydau drwg, yn lân 
Yn cael eu difa â’r nefol dân ; 

A chariad yn melysu ’r groes, 

Trwy olwg ar dy farwol loes. 

4 Ti fuost farw (rhyfedd yw) 

Er mwyn d’ elynion i gael byw ; 
Derbyn i’th gôl, O rho ryddhad 
I’r sawl a brynaist â dy waed. 

5 Doethineb anfesurol sy, 

A gallu anfeidrol ynot Ti; 

A phob cyfiawnder sy ’n dy ran, 

Sy ’n eisieu ar fy enaid gwan. 

6 Fe gaiff dy enw anwyl glod, 

Pan darffo i’r ddae’r a’r nefoedd 
fod, 

Am achub un mor wael ei lun, 

Na all’sai ei achub ond dy Hun. 


HYMN CCCV. 

Gogoniant yr Oen, 

O DDEDWYDD le, preswylfa’m 
Ner, 

Yn yr eangder uwch y ser ; 

Y man dysgleiria ’m Iesu ’maes, 
Yn nghyflawderau maith ei ras. 

2 Mawrhydi a chariad parchus iawn, 
Sydd yn ei wyneb Ef yn llawn ; 

A’r lluoedd sy ’n ymgrymu ’n un, 

O flaen ein Duw yn natur dyn. 

3 Wel dacw ’r pen a glwyfodd drain 
Yn goron bleth â’u pigau main ; 

A choron euraidd arno Ef 
Yn dallu holl gwmpeini ’r nef. 

4 O dyma’r Dyn, Duw ynddo ’n bod, 
A gar’som heb ei wel’d erioed ; 

Ond credu ynddo a llawenhau, 

A charu fyth heb ’difarhau. 


146 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 Ond pan y gwelom yn y nef, 

Gan’ waith yn rhagor carwn Ef; 
Ac nid rhaid yno ddim wrth ffydd, 
Mwynhad yn ymborth i ni fydd. 


HYMN CCCVI. 

Cyfiawnder anfeidroly Messiah. 

T ALWYD y swm gan Jehofah 
ddyn, 

Gofyn y nefoedd faith ei hun ; 

Ac nid oedd ond trysorau ’r nef 
Yn abl fyth ei dalu Ef. 

2 Trysorau na ddarfyddent fyth, 

Pe telid oesoedd rif y gwlith ; 
Gwerth uwch pob gwerth a glywyd 
son, 

Oedd gwaed y croeshoeliedig Oen. 

3 Ni allodd y nefolion lu, 

Yr arch-angylion pena’ sy ; 

Er bod hwy ’n ddoethuwchben, fe 
wys, 

I gyfri’ fyny fyth ei bris. 

4 Iawn mwy o bwys na buasai ’nghyd 
Aneirif anwireddau ’r byd ; 

A dim ond gwaed fy íesu máwr 
A droesai ’r glorian hyd y llawr. 

5 Anturia, ’nghalon euog, ddu, 

At orsedd gras yn awr yn hy’; 
Mae’r faingc yn rhydd, a’r rhodd 
ynrhad, 

Os gelli gredu yn ei waed. 


HYMN CCCVII. 

Y Cystuddiedig a'r Truan. 


NOETH, y tlawd, a’rllwythog 
f sy 

’N och’neidio tua ’r nefoedd fry ; 


A’r cystuddiedig gwael ei lun, 

Wna Iesu ’n briod iddo ei hun. 

2 Newyddion da er seiliad byd, 

A ro’w’d yn nghadw i’r rhai’n i 

gyd ! 

A phan addfedo awr y Tad, 
Datguddir iddynt oll yn rhad. 

3 I’r rhai ’n mae rhagorfreintiau ei 

waed; 

I’r rhai’n mae cyflawn wir iachad ; 
I’r rhai’n mae heddwch llawn ryw 
bryd, 

Rhydd-did oddiwrth anfeidrol lid. 

4 Galarwyr Seion sydd yn awr, 

Yn gruddfan yn y cystudd mawr ; 
Na wylwch mwy, newyddion mae, 
A bair i’ch calon lawenhau. 

5 Am hyn dyrchafwch fyny fry, 
Cydseiniwch â’r angylaidd lu ; 

Tra fyddwch byw na foed i’ch son 
Ond am rinweddau gwaed yr Oen. 


HYMN CCCVIII. 

Meddyginiaethyn Angeu. 


M AE ’m ffydd yn gwel’d fy 
Mhriod draw 

Yn cym’ryd angeu yn ei law ; 

Yn gwneuthur iddo daflu ’maes 
Ei golyn main a’i wenwyn cas. 

2 Ac yna T’wysog mawr y nef 
Ei Hun yn yfed ’hono ef; 

Ei godi ’fyny ar ei ben, 

A d’weyd, Gorphenwyd, ar y pren. 

3 Pa’m ofnaf angeu a’i farwol glwy’, 
Pan nad oes colyn ganddo mwy ? 
Er mai angeu yw, nid yw ei rym, 
Na ’i wenwyn, yn y diwedd ddim. 

4 Mil o ryw farwolaethau ’nglŷn 
Wy ’n brofi, ond wrth ofni un ; 

A deng mil o gysuron sy 

Wrth wneuthur ffrynd âg angeudu 


Y MOR O WYDR. 


147 


HYMN CCCIX. 


Rhai gwersi o’r Salm lxix., wedi eu 
rhoi ar gân yn agosaf ag allwyd at 
eiriau’r Salm, a rhoi pob gwers ar 
ei phen ei hun ac yn dwyn ei hystyr 
ei hun, heb eu cymysgu â gwersi 
ereill sydd yn dwyn ystyr arall, a 
rhoi swm y geiriau i berthyn i 
Grist, fel nad yw Dafydd ond teip 
o hono. 


A CHUB, O Dduw, fy enaid 
caeth, 

O tan ei faith ofidiau, 

Sy ’n cael wrth geisio d’od i’r lan 
Ei guro tan y tonau. 

2 Soddais mewn dom, aethum y’nglŷn. 
Mewn lle heb un sefyllfa ; 

A’r dyfroedd dyfnion, pwysau ’r 
groes, 

Yn llifo dros fy nghopa. 


8 Dyeithr mi ês i blant fy mam, 

I’m brodyr a’m cyfeillion ; 

Pwy sy ’n gwneud cyfri’ o honof, 
well 

Na phererin pell neu estron ? 

9 Can’s serch i’th waith, a’th gyf- 

raith gu, 

A sel i’th dŷ a’m hysodd ; 

A chabl y rhai a’th gablent Di, 

Oll arnaf fi ddisgynodd. 


HYMN CCCX. 

O waith y Dr. Watts (tudalen 172). 

M OR wag, ac mor dywyllodrus 
yw 

’R holl bethau sy yma yn deg eu 
lliw ! 

Yn ein pleserau gwenwyn cawn, 

A’r melus sydd yn chwerw iawn. 


3 Sychodd fy ngheg, a’m llygaid swrth 
Dywyllodd wrth wylofain ; 

A thrwy dy ddysgwyl tan bob ton, 
Mi flinais bron a llefain. 


4 Rhifedi ’m gwallt, heb wybod pa’m, 
O elynion sy am fy niwed; 

A minau, telais hwynt o’m bodd 
Yr hyn nid oedd fy nyled. 

3 Ond ti adwaenost, Arglwydd da, 
Fy ynfydrwydd a’m ffolineb ; 

Nid yw ’nghamweddau mawr eu 
rhi’ 

Guddiedig i dy wyneb. 

6 O’m plegid i, Duw’r lluoedd maith, 

N’ad gywilydd, chwaith na 
g’wradwydd 

I’r rhai a’th ofnant tan y ne’, 

Neu geisiant d’ enw beunydd. 

7 Can’s er dy fwyn Di, Arglwydd 

Dduw, 

Y dygais bob rhyw warthrudd ; 
Trwy ’th ganlyn, dryg-air' i mi 
ro’wd, 

A’m hwyneb dow’d â chywilydd. 


2 Dysgleiriaf bethau yn y byd, 

Twyll yw eu llewyrch oll i gyd ; 
Wrth eu mwynhau mae aeth a 

braw, 

Rhag ofn bod rhyw ddrwg gerllaw. 

3 Perth’nasau a chyfeillion llawn, 

Yn fynych yn elynion cawn, 

Wrth gadw rhan o honof ’lawr, 

A ’speilio rhan ar Iesu mawr. 

4 O boed dy degwch, Iesu cu, 

Yn ymborth pur i’m henaid i, 

A gras i’m harwain gydag Ef, 

O bob creadur tan y nef. 


HYMN CCCXI. 

Gruddfan am Gyfiawnder a Nerth. 

M AITH yw ’r nos a mawr yw ’r 
t’w’llwch, 

P’odd y galla’i threulio ’maes ? 
Heb gael, Arglwydd, dygwmpeini, 
Nerth dy anorchfygol ras ; 

Gormod gofid, &c., 

Hebot allu yma i fyw. 



I48 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


2 Mil a mwy o wag feddyliau 

Trwy fy nghalon sydd yn gwau, 
Nid oes meddwl nad yw ’n ceisio 
Fy rhoi yn llwyr i lwfrhau ; 

Ánnghrediniaeth, &c., 
Rhyfedd yw dy nerth erioed. 

3 Mae fy mhechod yn fy erbyn 

Fel y moroedd mawr eu grym, 
Diluw cryf heb fesur arno, 

Nid oes a’i gwrth’neba ddim ; 

Tad tosturi, &c., 

Rho gyfiawnder im’ a nerth. 

4 Os dangosi ’n eglur i mi, 

Dyna ’r pryd i lawenhau, 

Fod dy lyfr wedi ei groesi, 

Ac nad oes yn aros fai; 

Cymer feddiant, &c., 

Yna o honof oll yn lân. 


5 Os agori im’ dy fynw'es, 

I gael gwel’d y cariad llawn 
Lifodd allan fel y moroedd 
Ar Galfaria un prydnawn ; 

Ti gai ’r cwbl, &c., 
Roddaist i mi yn fy rhan. 


6 Aed y ddaear ffordd y myno, 

Aed i’r sawl fo arni a’i fryd, 

Aed creaduriaid o bob enwau 
Yn elynion i mi ’gyd ; 

Bodlon ddigon, &c., 

Byddaf byw heb ffrynd ond Ti. 

7 Doed eilunod o bob rhywiau, 

Doed y gwrthddrych teca’ ei 
bryd, 

Doed pleserau maith brenhinoedd, 
Ac anturiant sugno ’mryd. 

Ofer, ofer, &c., 

Tra fo genyf wrthddrych mwy. 

8 Deued Satan a’i holl rwydau, 

Deued â’i bicellau tân, 

Casgled gyfoeth mawr yr India, 

A gosoded hwy o’m blaen ; 

. Byth ni ’m temtia, &c., 

Tra fo ’m henaid yn dy gôl. 

9 Nis gall hwnw, bai fy meiau, 

Sydd yn bostio ei anferth rym, 


Os amgylchu wnai fy enaid, 
Wneuthur niwed i mi ddim ;: 

Rho dy Ysbryd, &c., 

Mi gongcwera’ feiau maith. 

10 Ond os troi dy gefn arnaf, 

Darfu ’m cysur yma i fyw ; 

Y mae ’r cwbl oll a feddaf 
Yn cartrefu yn fy Nuw ; 

Llwyr annedwydd, &c., 

Ydwyf hebot Ti dy Hun. 

11 Nid oes rhwyd, ac nid oes magl, 

Heddyw gan y gelyn mawr, 

Nid oes pydew, heb dy allu, 

Nas tramgwyddaf iddo ’lawr ; 

Dal fi fyny, &c., 

Yn dy allu ’r wyf yn byw. 

12 Mae ’ngyfeillion, mae ’m perth’- 

nasau, 

Mae ’nghelynion bob yr awr, 

Fel mewn cyngrair gyda’u gilydd 
Am fy nghael yn lân i lawr ; 

O ! Jehofah, &c., 

N’ad fi golli ’ngafael byth ! 


HYMN CCCXII. 

Digalondid. 

L LAWN euogrwydd, llawn o 
ddychryn, 

Llawn o boen yw’m henaid gwan,. 
Annghrediniaeth cryf yn haeru 
Byth na ddof oddi yma i’r lan; 

Balm yn Gilead, &c., 

A oes dim i wella ’nghlwyf ? 

2 Mae’m blynyddau hirion, meithion,., 
Wedi eu treulio oll yn ddim ; 

’D yw ’m pechodau o’r dechreuad 
Eto nemawr llai eu grym ; 

O na allwn, &c., 

Gredu bod ei ddydd gerllaw! 

3 Mi feddyliais yn y boreu, 

Byddwn amser maith cyn hyn, 
Wedi maeddu fy mhechodau, 

Ac ya canu ar Seion fryn ; 

Swn y rhyfel, &c,, 

Ydyw eto ’r man ’r wy ’n byw. 


Y MOR O WYDR. 


x 49 


4 Weithiau bron yr wyf a chredu 
Na ches mo ’th effeithiol ras, 
Credu bron mai fy mhechodau 
Yn y diwedd bia ’r maes ; 

Dwg fi, Arglwydd, &c., 
Dwg fi o’r caethiwed hyn. 


HYMN CCCXIII. 

Ymbil am Nerth a Goleuni. 

T YWYLLWCH dudew sydd 
oddeutu, 

Ffaelu codi ’mhen i’r lan, 

Nid wyf fi tan feichiau mawrion 
Eto erioed ond eiddil gwan ; 

Gwrando ’ngweddi, &c. t 
Oni ’s gwnai, mi lwfrha. 

2 Dadrys y cadwynau tynion, 

Rho fy enaid gwan yn rhydd, 
Tyn fì ’maes o’r pydew tywyll 
I gael gwePd y goleu ddydd; 

Gwaredigaeth, &c., 

Gwna i mi waeddi tra f ’wyf byw. 

3 Mwy o weithiau nag a rifir, 

Gwn yn sicr, Ior, dy fod 
I mi ’n well nag un creadur 
Eto welais tan y rhod ; 

Gwna i mi annghofio, &c., 

Fy holl eilunod er dy fwyn. 


HYMN CCCXIV. 

Gweddì am Bresenoldeb Duw, a Nerth 
yn erbyn Pechod. 

N ID oes arnaf faich yn gorphwys 
Dim ond eisieu dy fwynhau; 
Nid oes arall tan y nefoedd 
All fy enaid i iachau ; 

Rho dy gwmni, &c., 

Cyn im’ fyn’d i’r cefnfor glas. 

2 Mae fy nyddiau ’n hir i’w rhifo, 

Ac nid y’nt i’w cyfri’ ddim, 
Maent yn diangc beunydd arnaf 
Fel yr awel deneu lym ; 

Darfod, darfod, &c., 

Mae fy oes bob mynýd awr. 


3 Tyn yr ofn hen o farw 

Sydd yn llechu tan fy mron ; 
Rho i mi heddwch, rho orfoledd 
Tra f’wy’ ar y ddaear hon ; 

Na therfysged, &c., 

F’ enaid gwan yn ngrym y dw’r. 

4 Mae fy anadl, mae fy esgyrn, 

Mae ’ngwythienau oll o’r bron, 
Heddyw yn haeru mai fy ngwely 
Fydd yn foreu tan y don ; 

’N wyneb angeu, &c., 

Iesu, dere yno dy Hun ! 

5 O na âd fi ymdrabaeddu 

Yn anialwch mawr y byd; 

Mae yma eirth, mae yma lewod, 
Yn elynion i mi i gyd ; 

Tyn fi allan, &c., 

’N awr o balfau ’r gelyn mawr, 

6 Nid wy ’n caru fy mhechodau, 

Poenau ydynt oll i gyd, 

Hwnw sy ’n fy mhoeni fwyaf 
Ag sy ’n ceisio myn’d â ’mryd ; 

Tyn hwy ’n fuan, &c., 

Dyna finau wrth fy modd. 

7 Doed dy Eglwys, a galared 

Tros fy meiau oll o’r bron, 

Nid yw hyny un egwyddor 
Ond sy ’n aros tan fy mron ; 

Do mi flinais, &c., 

Ar fy meiau fawr a mân. 

8 Iesu, cymer f’ anwireddau 

Trymion ar dy ysgwydd gref, 
Nid oes nerth i sefyll tanynt, 

Onid gallu mawr y nef; 

Gwaed ei hunan, &c., 

All yn unig dynu ’m baich. 

9 Dyma yn gwbl fy neisyfiad, 

I mi gael bod yn dy gôl; 

Er na theithiais eto nemawr, 

N’ad fi dynu hyny ’n ol; 

Gwna i mi gadw, &c., 
’Ngolwg tua ’r hyfryd wlad. 


HYMN CCCXV. 

TY/T AE arnaf ofn temtasiynau, 

Nid wyf fi ond llesg erioed, 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


150 


Mae ’r un wana ’n ddigon abl 
Fyn’d â’m henaid tan ei throed ; 

Gwaed yn llifo, &c., 

Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

2 Mae rhyw awel wyllt ei natur, 2 

A chynddeiriog iawn ei grym, 

Ar y moroedd mawr yn dyfod, 

Fy ofn a dd’wedodd hyny im’; 

Gwaed yn llifo, &c., 

A’r Galfaria a’m dal i’r lan. 

3 Ynof-fy hunan mae hi ’n rhuo, 

Yn fy ysbryd mae hi ’gyd, 3 

Dyma yn unig a’i congcwera,— 

Golwg ar dy wyneb pryd ; 

Gwaed yn llifo, &c., 

Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

4 Paid, fy enaid gwan, ag ofni, 

Nid rhyw ddrygau sy ’n nesau, 
Newydd da sy o dir y bywyd 4 

Lle mae cariad yn parhau; 

Gwaed yn llifo, &c., 

, Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

5 Er bod arnaf ofnau filoedd, 

Pan y delo ’r drwg yn mlaen, 

F’ allai caf fi nerth i sefyll 

Fel y graig yn nghanol tân ; 5 

Gwaed yn llifo, &c., 

Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

6 Mi ês heibio i lewod lawer, 

Mi gongcwerais eirth cyn hyn, 

Do, mi nofiais trwy ’r Iorddonen, 

Ac mi ddringais anferth fryn ; 

Gwaed yn llifo, &c., 

Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

7 Darfu ofn temtasiynau, 

Darfu ofn drwg i dd’od, 

Darfu ofn marwolaethau, 

A phob cystudd sydd yn bod : 

Gwaed yn llifo, &c., 

Ar Galfaria a’m dal i’r lan. 

HYMN CCCXVI. 

Mwynhad 0 Dduw yn Nerth a Goleuni. 

O TYRED, Awdwr hedd, 

Rho i mi brawf o’th wledd 
Dragwyddol, rad; 


’D oes yma ddim ond trai, 
Cystuddiau, poen, a gwae, 

I’r diwedd yn parhau, 

Mewn anial wlad. 

Mae pechod o bob gradd, 

Yn fawr am gael fy lladd, 

A minau ’n wan ; 

O estyn fraich i maes, 

Dangos dy effeithiol ras, 

O’r tiroedd anial cras, 

Dwg fi i’r lan. 

Mor greulon yw fy nghlwyf,. 
Ti, Iesu, weli ’r wyf 
Bron llwfrhau ; 

’D oes arall ond dy waed, 

A ddyry i’m iachad, 

Na dim a nertha 'm traed, 

Ond dy fwynhau. 

Un olwg ar dy wedd 
A’m c’od i’r lan o’r bedd, 

I’r goleu clir; 

I deithio yn y blaen, 

Trwy ganol dw’r a thân, 

Er gelynion fawr a mân, 

I’r sanctaidd dir. 

Gwna f’ enaid bach yn nglŷn,. 
Duw, wrthyt Ti dy Hun, 

Gael dy fwynhau ; 

Ac yna gallaf fyw, 

Tan gystudd o bob rhyw, 
Mewn llawn dawelwch gwiw, 
Byth i barhau. 


HYMN CCCXVII. 

Gwaedy Groesyn unig Feddyginiaeth. 

T ACHAWDWR dynolryw, 

Tydi yn unig yw, 

Fy Mugail da; 

Mae angeu ’r groes yn llawn, 

O bob rhinweddol ddawn, 

A ffrwythau melus iawn, 

Rhai’n a’m iacha. 


2 ’D oes medswn laesa ’m poen, 
Ond gwaed yr addfwyn Oen, 
Pur waèd fy Nuw ; 


Y MOR O WYDR. 


151 


Mae ei Hun yn fwy na ’r byd, 
Na ’r trysor sy ynddo ’gyd, 

A thecach yw ei fryd, 

Na dynolryw. 

3 Mae torf aneirif fawr, 

Yn ddysglaer fel y wawr 

’N awr yn y nef; 

Trwy ganol gwawd a llid, 

A gwrth’nebiadau ’r byd, 

Ac angeu glas yn nghyd, 

A’i carodd Ef. 

4 ’Thâl holl bleserau ’r byd, 

Na phob teganau yn nghyd 

Ddim i’m boddhau ; 

Y gwrthddrych mwya’ erioed, 
O gariad ac o glod, 

Sydd uwch nen îs y rhod, 
Wyf yn fwynhau. 


HYMN CCCXVIII. 

Gweddi am bob Gras i fyw i Dduw. 

C HEISIAIS, Arglwydd, ddim 
ond hyny, 

Dim ond treulio’m dyddiau maes, 
I dy garu a’th ryfeddu, 

Ac ymborthi ar dy ras ; 

Dyna ddigon, &c., 

Cheisiaf ’nabod dim ond hyn. 

2 Dal fy llygad, dal Iieb wyro, 

Dal ef ar dy addewid wir, 

Dal fy nhraed heb gynyg ysgog 
Allan o dy gyfraith bur ; 

Boed dy orchymynion, &c., 

I mi yn gysur ac yn hedd. 

3 O darfydded i mi garu 
Unrhyw bleser is y ne’, 

A darfydded im’ fyfyrio 

Ar un gwrthddrych yn dy le ; 

Aed fy ysbryd, &c., 

Oll o’i fron yn eiddot Ti. 

4 Rho ’r tymherau, rho ’r grasusau, 
Yn fy enaid bach yn nghyd, 
Roddaist Ti i’th rai anwylaf 
Oll yn rhad o ddechreu byd; 

Dedwydd, dedwydd, &c., 
Fyddaf byth tra nef yn bod. 


5 Os rhaid dwyn y groes dymhestlog, 
A’r cystuddiau sydd o’i hol, 

O gad i mi, Iesu, orphwys 
Yna yn dy gynes gôl; 

Yn mhob cystudd, &c., 

Dwg fy meichiau oll dy Hun. 


HYMN CCCXIX. 

Annghrediniaeth, a Gweddi am Ffydd. 

V MAE ofn yn fy nghalon, 

^ Gan mor lleied yw fy ngrym, 
Rhag ryw awr i’m temtasiynau 
Creulon i fy ngwneud yn ddim : 

Nid oes gryfder, &c., 

Trwy fy ysbryd mewn un man. 


2 Mae dyfnderoedd annghrediniaeth 
Wedi ’m rhoddi ’n llesg a gwan, 
Pechod yn fy ngwneud i ofni, 

Ofni yn fy rhwystro i’r lan ; 

Gwna i mi gredu, &c., 

Dyna ’m henaid wrth ei fodd. 


3 011 o mewn nid oes ond t’w’llwch, 
Oll o mewn nid' oes ond poen, 
Rhyw ddyeithrwch oer di-gariad 
At y croeshoeliedig Oen ; 

O na roddit, &c., 

I mi, Arglwydd, dy fwynhau. 


4 Mae eiddigedd yn fy nghalon 
Weled canoedd yn gytun, 

Oll i gyd mewn gwisgoedd gwynion, 
Ac yn canu i Ti yn un ; 

Yn y carchar, &c., 

Yr wyf finau oll yn rhwym. 


5 Mae mor bosibl i mi glymu 
Haul a daear fawr yn un, 

Ag yw im’ ddyrchafu ’nghalon 
I fyny atat Ti dy Hun ; 

Gair o’th enau, &c., 

A’th wna Di a minau ’n un. 


HYMN CCCXX. 

Gobeithio yn erbyn Gobaith. 


CEFWCH bellach, fy ngelynion, 
Sy ’n fy nghuro bron erioed, 



152 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


Dal’soch f’ enaid yn amddifad, 
Cawsoch fy ysbryd tan eich troed; 
’Chydig oriau, &c., 

Dof o’ch rhwydau oll yn lân. 

2 Mae fy Mhriod, mae f’ Anwylyd, 

’N awr yn dangos i mi wlad, 

Nas gall dyfais temtasiynau 
Fyth i syflyd dim o’m traed: 

Mi âf yno, &c., 

Dyna ’r man caf ddedwydd fyw. 

3 U wch y bryniau, uwch y gwyntoedd, 

Uwch y stormydd mawrion, cry’, 
Uwch cymylau tew o d’w’llwch, 
Mae ’r tawelwch hyfryd fry ; 

Mae fy nghysur, &c., 

Oll yn trigo uwch y byd. 

4 Mi dde’s yma i’r anialwch, 

Byd o newyn, byd o wae, 

Heb un achos, heb un neges, 

Ond yn unig dy fwynhau ; 

Hyn ei hunan, &c., 

Fydd fy ymgais tra f’wyf byw. 

5 Ac ni’s cefais sylwedd ynddo, 

Ac ni’s cafodd neb erioed, 

Neu gyfeillion, neu drysorau, 

Nid y’nt bleser im’ eu bod ; 

Duw ei Hunan, &c., 

Ydyw ’m cwbl yn y byd. 


HYMN CCCXXI. 

Crist oll yn oll. 

F Y nghadwedigol ras 

O honot dardd i maes, 
Iesu ’n ddi-drai; 

Daioni ni fu yn bod, 

O fewn i mi erioed, 

Tydi a bia ’r clod, 

Fyth i barhau. 

2 ’D oedd ond dy anfeidrol ras 
A’m tynai i i maes 
O’r ’ffernol ffau ; 
Anfeidrol rym a scil 
I nerthu un o fil, 

I gadw ’r llwybr cul, 

Byth i barhau. 


3 Dy enw Di, fy Nuw, 

Ei hunan digon yw, 

I’w ei fwynhau ; 

Pob peth o fewn y byd, 

Y gwerthfawfoca’ a drud, 

Sy ’n gryno yno ’nghyd, 

Byth i barhau. 

4 Y myrr a'r aloes pur, 

Y cassia gwerthfawr gwir, 

Ynddo y mae ; 

Y per-aroglau drud, 

Gwell na rhai eitha’r byd, 

Sydd ynddo Ef yn nghyd, 

Byth i barhau. 

5 Mae doniau f’ Arglwydd mawr, 
Yn llifo oll i lawr, 

Fel môr di-drai; 

Tros dir Immanuel, 

Yr hyfryd laeth a mêl 
O sicrwydd pur a sel, 

Byth i barhau. 

6 Yn gwisgo gynau gwyn, 

Pan gwelir saint am hyn, 

Dydd sy ’n nesau ; 

Caniadau am ei glwy’ 

Fydd eu caniadau hw r y, 

A’r rhei’ny fyddant mwy 
Byth i barhau. 


HYMN CCCXXII. 

Gogoniant yr Oen, acymbil am Ras. 

A NGYLION doent yn gyson, 
Rifedi gwlith y wawr, 
Rhoent eu coronau euraidd 
O flaen y faingc i lawr, 

A chwarient eu telynau 
Yn nghyd â’r saint yn un, 
Fyth, fyth ni chanant ddigon 
Am Dduwdod yn y dyn. 

2 Ni fuasai genyf obaith 

Am ddim ond fflamau syth, 

Y pryf n'ad yw yn marw, 

A’r t’w’llwch du-dew byth; 

On’ buasai ’r Hwn a hoeliwyd 
Ar fynydd Calfari, 

O ryw anfeidrol gariad 
I gofio am danaf fi. 


Y MOR O WYDR. 


153 


3 ’R wy ’n edrych arnaf fy hunan 
A rhyw gasineb mawr, 

Mwy di-ddim, mwy di-sylwedd 
Na phryfed mân y llawr ; 

’D oes ond yr aberth hwnw 
Wnawd ar Gaersalem fryn, 
A’m crea oll yn newydd, 

A’m golch i oll yn wyn. 

.4 Ti Farnwr byw a meirw, 

Sydd âg allweddau ’r bedd, 
Terfynau eitha’r ddaear 

Sy ’n dysgwyl am dy hedd ; 
’D yw gras i Ti ond gronyn, 
Mae gras ar hyn o bryd 
Ryw filoedd maith o weithiau 
I mi yn well na ’r byd. 

5 O flaen y faingc rhaid sefyll, 

Ie, sefyll cyn bo hir, 

Nid oes a’m nertha yno 
Ond dy gyfiawnder pur ; 

Myfi anturia’ yn eon 

Trwy ddyfroedd a thrwy dân, 
Heb oleu ac heb lewyrch 
Ond dy gyfiawnder glân. 


•6 Os ai Di i chwilio ’nghalon, 

Ni chai Di yno fawr, 

Ond beiau maith mor amled 
A gwlith y boreu wawr; 
Pechodau o’r dechreuad, 

Rhai ’n awr ac yn y man, 

Sydd yn cytuno â’u gilydd 
I wasgu ’m henaid gwan. 

7 Yn natur fy ngweddîau 
A’m dyledswyddau mae 
Rhyw fryniau o annghrediniaeth, 
Rhyw fôr o lwfrhau ; 

Y weithred ga’s ei chanmol 
Yn uchel iawn gan ddyn, 

Mae torf o lygredd ynddi 
I wel’d i mi fy hun. 


.8 Am hyn bydd i mi ymwadu 
A’r cwbl yn gytun, 

Pob cylch o ddyledswyddau 
Goreu-deg hardd yn un ; 

Yn angeu ’r groes yn unig 
Mae ’m iechydwriaeth lawn, 
Ac am y groes mi ganaf 
O foreu hyd brydnawn. 


9 Myfi abertha ’r cyfan 
Yn union i dy waed, 

A thyna ’r balm, oddiwrtho 
’R wy ’n dysgwyl gwir iachad ; 
Nid oedd o tan yr haulwen, 

Nid oedd o tan y ne’ 

Ddim all’sai faddeu pechod 
Yn unig ond Efe. 


HYMN CCCXXIII. 

Hyder Ffydd ar yr Addewid mewn 
Cyfyngderau. 

A Rdy enw mae ’r Cenhedloedd 
Yn nherfynau eitha’r byd 
Yn rhoi goglud, gan ddymuno 
Gweled tegwch d’ wyneb pryd: 
Mae dy eiriau oll yn gywir, 

Llwon mawrion ydynt hwy, 

I’th sancteiddrwydd pur y tyngaist, 
All’sit dyngu i ddim oedd twy. 

2 Bellach minau ’n eon deuaf, 

Mi ymgrymaf wrth dy draed, 

Ac mi blediaf am drysorau 
Wedi eu haddo oll yn rhad ; 

Nid oes neb o tan yr wybr 

Mewn mwy diffyg, mewn mwy 
trai, 

Tlawd o’r cyfan, ond yn benaf 
Tlawd wyf, Arglwydd, o’th 
fwynhau. 

3 Mae cyfyngder mawr yn rhuo, 

Ac yn bygwth f ’ enaid gwan, 
Profedigaeth drom ei phwysau 
Sy ’n fy rhwystro i godi i’r lan; 
Ar d’ addewid ’r wyf yn gorphwys, 
Cadwa’ ’nghafael yno yn dyn, 
Nid oes ond y nerth tragwyddol 
Ag all faeddu ’r trallod hyn. 

4 Nis gadawa ’r sillaf leia’ 

O’th addewid fyn’d ar goll, 

Mae yn ddigon, dim ond digon, 

I mi ei hunan oll yn oll ; 

P’odd y gallaf golli ’ngafael, 

Pe cawn fydoedd maith yn rhodd, 
Ar addewid sydd mor gyflawn 
O drysorau wrth fy modd ? 


154 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 Rhyw drysorau heb eu mesur, 

Rhyw drysorau heb ddim trai, 
Rhyw ddyfnderoedd heb ddim 
gwaelod 

Yn dy addewidion mae : 

Crynu ’r wyf ac ymafaelu, 

Glynu yn galed wrth dy air, 

F’ enaid byth tra ar y ddaear, 

Dyna yr unig fan y’i cair. 

6 Os gwaredi fì o’m cyfyngder, 

Ac os sefì ar fy rhan, 

Os gostegi rym y storom, 

Os cynheli fì i’r lan, 

Ti gai ’nhafod, Ti gai ’nghalon, 

Ti ^ai feddwyf yn y byd, 

Ti gai ’r clod, a Thi gai ’r moliant, 
Ti gai ’r enw i Ti ’gyd. 

7 Nid yw ’r holl greaduriaid isod, 

O ba enwau, o ba lun, 

Ddim yn ddigon dinas noddfa, 

Pe baent yn cytuno yn un; 

Nid oes, Iesu, ond dy Hunan, 

Nid oes ond dy effeithiol ras, 

O’r pydewau dyfnion mawrion, 
Caethion, all fy nhynu ’maes. 

8 Addunedau fy nghyfyngder, 

Deuent, Arglwydd, ger dy fron, 
Er dy enw, er dy ogoniant, 

Tor fy ofnau ’lawr o’r bron; 
Duw tosturi yw dy enw, 

Duw sy ’n arfer trugarhau, 

Cod fy ysbryd llesg o’r moroedd, 
Tyn fy enaid bach o’r ffau. 


HYMN CCCXXIV. 

Ymestyn aty Nod. 

ID yw y ddaear fawr i gyd 
Ddim teilwng o fy serch a’m 
bryd, 

Nac unrhyw wrthddrychyn y byd ; 

’Rwy ’n caru gwrthddrych mwy; 
Nid llai y sawl wy ’n garu yw, 

Na pherffaith ddyn, a pherffaith 
Dduw,* 

Dyoddefodd unwaith farwol friw, 

O werthfawrocaf glwy’! 

* Yn Argraffiad 1762 fel hyn,—“Na pher- 
ffaith ddyn yn un â Duw.” 


2 Ni fedr tafod mewn un modd, 

I ddodi ’th ras i maes ar g’oedd, 

Nag anfeidroldeb maith dy rodd, 
Dy gariad a dy hedd : 

Pe deuai ’r saint o’u bron i gyd, 

Sy ’n canu ’n awr mewn nefol fyd,, 
Nis gallent fyth i draethu ’nghyd, 
Mor deced yw dy wedd. 

3 Ti roddaist ynof ’n awr yn nglŷn, 
Egwyddor nefol bur ei rhin, 

Fel nad oes dim ond Ti dy Hun, 
Fyth bellach wna fy modd : 

O dere, Arglwydd, dere yn glau, 
Gad i mi bellach dy fwynhau, 

Ateba ’r tuedd pur di-drai, 

A roddaist i mi ’n rhodd. 

4 Ni fyddai bywyd maith pe cawn, 
Ond di-ddim a di-sylwedd iawn, 
Heb gael rhyw ran o’th nefol ddawit 

Yn wastad i’w mwynhau ; 

’D oes un o’m holl synwyrau i gyd, 
Nac un o nwydau ’m henaid drud, 
A gwrthddrych iddo yn y byd; 

Am hyny dere yn glau. 

5 ’Rwy ’n dlawd, ’r wy’n dlawd o oll! 

yn awr, 

Nid wy ’n cytuno dim â’r llawr, 

’R wy ’n gruddfan tan anobaith 
mawr, 

Os hebot rhaid im’ fyw ; 

Ac nid oes dim o tan y ne’ 

Wna fyny ’r golled o hono Fe, 

Na dim ateba’ yn ei le, 

Anfeidrol yw fy Nuw. 

6 Yr holl wrthddrychau teg eu pryd, 
Ag wy ’n eu caru oreu ’gyd, 

O gongl faith i’r llall o’r byd, 
Ddiflanant wrth dy glun ; 

Os unrhyw eilun ar y don 
A gais rhyw loches tan fy mron, 
Yn union mi ffleiddiaf hon, 

Mi ’th garaf Di dy Hun. 

7 Wel dyma ’r cariad sydd yn awr, 
Yn curo pob cariadau ’lawr, 

Yn llyngcu enwau gwael y llawr 
Oll yn ei enw ei Hun ; 

O fflam angerddol, gadarn, gref, 

O dân enynwyd yn y nef ! 
Tragwyddol gariad ydyw Ef, 
Wnaeth Dduw a minau yn un.. 


Y MOR O WYDR. 


155 


8 ’Dyw tad a mam, a brawd a chwaer, 5 
A gwraig a phlant, a phawb a'm câr, 
A’m holl gyfeillion ar y ddae’r, 

Ond di-ddim wrth dy glun|; 

Hebot ’d ynt ond dim erioed, 

O honot mae eu da yn d’od, 

Ni raid ’chwanegiad yno i fod, 

Y lle b’ost Ti dy Hun. 

6 


HYMN CCCXXV. 

Yy Ail Ran. 


N ID oes ond f ’ Arglwydd, mawr 7 
ei ddawn, 

A leinw f ’ enaid bach yn llawn, 

Ni’s gallwn ddala mwy pe cawn, 

Mae Ef yn ddigon mawr ; 

A digon, digon, digon yw 
Dy hyfryd bresenoldeb gwiw, 

Yn angeu ceidw hyn fi ’n fyw, 

A bodlon wyf yn awr. g 

2 Doed y trueiniaid bawb yn nghyd, 

A rhanent holl drysorau ’r byd, 
Meddianent ei bleserau i gyd, 

Mewn eithaf blys a chwant; 

Nid yw y rhai’n ond llwch y llawr 
I bwyso heddwch f’ Arglwydd 
mawr; 

A gẅedd ei wyneb, oleu wawr, 

Sy ’n gyru ’r nos i bant. 9 

3 Anfeidrol berffaith sanctaidd Fod, 
Gwna i mi wel’d na chawd erioed, 

Ac na cheir pleser tan y rhod, 

Yn rhagor na ’th fwynhau ; 

Wel dyma ’r oriau gofiaf mwy, 

A’r pleser gefais ynddynt hwy 
Ddymunaf bellach fyth tra f ’ wy’, 

Yn unig i barhau. 

4 Wel ffowch ar ffrwst, bleserau ’gyd, 
Diflenwch oll, wrthddrychau’r byd, 

Na b’och gael effaith ar fy mryd, 

I’m dwyn oddiwrth fy Nuw, 

Doed tân a diluw yn gytun, 

Aed dw’r a daear fawr yn un, 

Mi fyddaf yr hapusaf ddyn, 

Mae ’m Iesu eto ’n fyw. 1 


A phe diffoddai ’r haulwen fawr, 

Pe syrthiai ser y nen i lawr, 

A phe diffygiai ’r foreu wawr, 

A thywyllwch gael ei le ; 

Cawn drigo mewn sancteiddiol dir,. 
Yn llewyrch Haul cyfiawnder pur, 
Tragwyddol faith ddiwrnod clir, 

O fewn i furiau ’r ne’. 

Pan collo gwellt y maes eu dawn, 
A’r wybr faith ei boreu a nawn, 

A distryw dd’od yn gyfan iawn 
Ar nef a daear lawr ; 

Caf weled sanctaidd newydd dir, 

O degwch ac o bleser pur, 

Yn tarddu ’maes o’r Duwdod gwir,. 
Gyda gogoniant mawr. 

Ac yno, f ’ enaid bach, ti gai 
Dragwyddol bleser i’w fwynhau, 

N’ all angel fyth, ond dyn yn llai, 
Yn hollol ddodi ’maes ; 

Ond digon yw i’m henaid gwan, 
Myfi gaf esgyn, gwn, i’r lan, 

Ac yfed yno yn y man 
Fyth o afonydd gras. 

O tor fy llyfetheiriau ’n glau, 

Mae hiraeth arnaf dy fwynhau, 

A dwg fi ’maes o’r carchar clai, 

Rho fy nghadwynau ’n rhydd ; 
Rhy fach, rhy brin i mi yn awr, 

Yw ’r holl grea,digaeth eang, fawr, 
’R wy ’n gruddfan beunydd ar y 
llawr. 

Am wel’d y boreu ddydd. 

Myfyrio am fyn’d sydd felus iawn,. 
Mae f ’ enaid eisoes foreu a nawn 
Am gynefino ei nefol ddawn, 

A chwareu ei adain bur : 

Fel pe b’ai am anturio ’n hy’, 

Trwy ganol y cymylau fry, 

A neidio i mewn i blith y llu, 

Lle mae ’r Messiah gwir. 

HYMN CCCXXVI. 

Yr Anialwch a'r Canaaneaid. 

P A beth a wnaf fi yma yn byw, 
Yn mhell, yn mhell oddiwrth. 
fy Nuw ? 

Mewn gwledydd sychion drwg eu 
rhyw, 

Lle diangc pob mwynhau ; 


1156 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Y MOR O WYDR. 


157 ’ 


Os llewyrch bach o oleuni cawn 
Ar ol cymylau duon iawn, 

Daw tymhestl eilwaith cyn pryd- 
nawn 

O ddychryn, aeth, a gwae. 

2 Mae ’ngofid yn yr ardal hon 
Yn d’od yn mlaen o don i don, 

’D oes ond gruddfanau tan fy mron, 
’D wy ’n gwneuthur dim lleshad; 
Yn mysg dyeithriaid eon, hy’, 
Gelynion duon, creulon, cry’, 
Oddiwrth y sawl a garaf fi, 

Yn mhell o dŷ fy Nhad. 

3 Wel dyma ’r ardal, dyma ’r maes, 
Lle y teyrnasa angeü glas, 

A phechod cryf, a Satan gas, 

A drygau o bob rhyw ; 

Mae ’ngwlad a ’mhleser i i gyd, 

Fy serch, fy ngobaith, a fy mryd, 
Fy Nghariad gwerthfawrocaf drud, 
Mewn gwledydd gwell yn byw. 

4 O gwna i mi wylio bob yr awr, 

’R wy’n rhodio tan beryglon mawr, 
Ac nid oes dim ond llewyrch gwawr 
Dy wyneb gwridog, gwyn, 

Wna i mi deithio ’r anial nos, 

’R hyd llwybr cyfyng angeu’r groes, 
Myfyrio am dy farwol loes, 

Ac hefyd canu hyn. 

5 Pan ymddatodo ’r tŷ o bridd, 

A’m henaid i ddihengu yn rhydd, 
O’r holl gadwynau cryfion sydd 

Yn dala ’n awr yn dyn, 

Caf deimlo pleser uwch y rhod, 

Na ddaeth i galon dyn erioed, 

I feddwl nac i gredu fod 
Y fath fwynhad a hyn. 

6 Chwy-chwi, ffynonau’r bywyd gwir, 
Afonydd o bleserau pur. 

Chwi lifwch tros holl anial dir 
Fy enaid llesg ei wedd ; 

Chwi lenwch yr eangder mawr, 

Y nwydau sydd yn wag yn awr, 

Ac yn hiraethu bob yr awr 
Am bleser draw i’r bedd. 

7 Fe gaiff fy serch, fe gaiff fy mryd, 
Ei lanw yn lân ar hyn o bryd, 

Pob rhan yn llwyr o’m henaid drud, 

A gaiff ei nefol ddawn; 


Pob rhyw ddy muniad gaiff fwynhad 
Anfeidrol faith, anfeidrol rad, 

Pan ddihunwyf yn y nefol wlad, 
A’th ddelw Di yn llawn. 

8 Pob hiraeth, pob sychedig ddawn, 
Fydd marw mewn llawenydd llawn, 
Ac enw gobaith mwy ni’s cawn, 

Nac cisieu byth na thrai : 

Ond rhyw bleserau maith di-lyth 
Heb drai na therfyn iddynt fyth, 
Yn sicr fel mynyddau syth, 

Cawn bellach i’w mwynhau. 

9 Fy Nuw, fy Nuw i gyd ei Hun 
Fydd fy anfeidrol gariad cun, 
Llawenydd anchwiliadwy ’n un, 

A chariad o hono dardd ; 
Eangder o oleuni clir, 

Mwy dysglaer nag o’r dwyrain dir, 
Môr o bleserau perffaith, pur, 
Gwrthddrychau nefol hardd. 

10 Llawenydd bythol i’w fwynhau, 
Byth ar fy nghoryn yn ddi-drai, 

A chariad perffaith i barhau, 

Heb ’nabod diwedd mwy ; 

Galar a gruddfan ymaith ffy, 
Achwynion a chystuddiau lu, 

A ’medy yn y nefoedd fry, 

Trwy rinwedd marwol glwy’. 


HYMN CCCXXVII. 

Hiraeth am fwynhad 0 Dduw. 


O ARGLWYDD, gad im’ dy 
fwynhau, 

Ac onide ’r wy ’n llwfrhau, 

B’le ffeindir i mi tan y ne’ 

Un math o gysur yn dy le. 


2 Pan byddost Ti, y Ffynon fawr, 

Yn cadw ’th ffrydiau gloew ’lawr, 
Beth wna ’r pererin gwael ei lun, 
Ond trengu o syched wrtho ei hun ? 


3 Rhy drwm yw ’m hofnau ’gyd o’r 
bron, 

Rhy drwm yw ’r cystudd tan fy 
mron, 

Ni wna fy ofnau ond parhau, 

Nes cael dy wyneb i’w fwynhau. 


4 Pe cawn gysuron o bob rhyw, 

O fewn dy holl greadigaeth wiw, 

Os cuddio wnai dy wyneb cu, 

Mae ’n uffern eilwaith arnaf fi. 

5 Duw ’r Heddwchboed dy enw im’, 
Wna creadur wed’yn imi ddim; 

Os nid yn oll bydd fy Arglwydd 

cun 

Ni chytuna ’m henaid âg e’ i hun. 

6 Fel dysgwyl y gwyliedydd prudd, 

O awr i awr am oleu ’r dydd ; 

A felly finau, o bryd i bryd, 

Sy ’n dysgwyl am dy wyneb pryd. 


HYMN CCCXXVIII. 

Cariad. 

5 ü WY ’n dy garu, fy anwyl 
■ i -'- Dduw, 

Yn well na phleser o bob rhyw, 

’R wy’ yn dy garu, dyna i gyd 
Fy holl ddyddanwch yn y byd. 

2 Ni ’s gallaf ddim fynegi p’odd 

Yr wyt Ti ’n ddigon wrth fy modd ; 
Datguddir y dirgelwch pur 
Yn hollol yn y nefol dir. 

3 Pan dysgwyf ’nabod iaith y wlad, 

A pher ganiadau tŷ fy Nhad, 
Dechreuaf gân am farwol glwy’ 

Na chlywir diwedd arni mwy. 

4 Can’s mae dy harddwch, Iesu 

mawr, 

Yn fwy na harddwch nef a llawr ; 

A harddach, harddach fyth o hyd, 
Yw hyfryd wedd dy wyneb pryd. 

5 Yn mhen rhyw oesoedd rif y gwlith, 
Fe wel y saint Di harddach fyth; 

A blas o newydd iddynt hwy, 

Fydd canu am dy farwol glwy’. 

HYMN CCCXXIX. 

Dysgwyliad wrth Dduw. 

YY NA ymguddia, f’ Arglwydd 
cun, 

Oddiwrth fath bryfyn gwael ei lun, 


Sy ’n teithio trwy bob poen a gwae,... 
Yn methu beunydd dy fwynhau. 

2 Dy bresenoldeb sy mor fawr, 

Yn llanw yn hollol nef a llawr, 

Ond heb gael gwel’d dy wyneb cu,. 
Pa gysur ydyw hyn i mi ? 

3 ’R wy’n ’mofyn yn dy deml lân 
Dy wel’d fel gwelais Di o’r blaen ; 
’D oes ond dy ŵg wna im’ dristau, 
Dy wên yn wastad lawenhau. 

4 Mi welais wedd dy wyneb gwyn, 
Mewn dirgel leoedd, do cyn hyn ; 

’R un syched heddyw, a’r un cais,. 
Sydd ynof am dy hyfryd lais. 

5 A gaf ond hyny wel’d dy wedd ? 

Ond hyny brofi o dy hedd ? 

Dy heddwch sy mor fawr ei rym, 
Mae ’m nerth i hebddo ’n myn’d 
yn ddim. 

6 Pa bryd gwasgara ’r tywyllwch du, 
Cymylau o anobaith cry’ ? 

A’r boreu ’r wawr i dywynu ’n rhad 
O bur gynteddau tŷ fy Nhad ! 


HYMN CCCXXX, 

Duw oll yn oll. 

MAN b’ech Di, fy Arglwydd- 
-*■ mawr, 

Yn rhoi dy nefol hedd i lawr, 

Mae holl hapusrwydd maith y byd,., 
A’r nef ei hunan yno i gyd. 

2 Ac nid oes dim ond uffern ddu 
O fewn y fynwes na b’ost Di; 
Tywyllwoh yn amgylchu mae, 

Ac ofn, ac aeth, a dychrynfäu. 

3 Nid oes na haul, na ser, na lloer, 

Na daear fawr a’i holl ystor, 

Na brawd, na chyfaill, dâ, na dyn 
A’m plesia hebot Ti dy Hun. 

4 Nis gall angylion nef o’r trwch, 

I godi ’m hysbryd gwan o’r llwch 
’D yw peth creuedig ddim i mi, 

Heb fod mewn undeb â Thydi. 


158 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 ’D yw ’r gair maddeuant i mi ddim, 
Nid oes mewn gweddi ronyn grym; 
Llais heb ddim sylwedd y’nt i gyd, 
Heb i mi wel’d dy wyneb pryd. 

<6 Na soniwch am un pleser mawr, 

Na dim gogoniant ar y llawr ; 

Nid oes gogoniant o un rhyw, 

Na neb rhyw bleser ond fy Nuw. 

7 Pan byddo ’n cuddio ei wyneb cu, 
Beth wna teganau ’r byd i mi ? 
Rhith a breuddwydion diau yw 
Pob peth a welir, ond fy Nuw. 

8 Os collaf wedd ei wyneb pryd, 

’D oes dim wna iawn o fewn y byd; 
’D oes dim yn bod o’r ddae’r i’r nen 
A ddwg y golled hyn i ben. 


HYMN CCCXXXI. 

Can. vii. 6 .—Tegwch yr Eglwys. 

P RIOD-FERCH Iesu tan ei nod 
Sydd iddo erioed yn ffyddlon, 
Wedi ei phwrcasu i’r nefol wlad 
A gwerthfawr waed ei galon. 

2 Yn ngwres y dydd, yn mhoethder 
ha’, 

Yn bur parha dy harddwch ; 

Nis gall y bedd, er maint ei rym, 
Salwino dim o’th degwch. 

3 Fy nghariad wyt, fy nghariad pur, 
Mi ddes o dir y bywyd, 

Des er dy fwyn o fynwes Ion, 

I ddyoddef poen a gofìd. 

4 A phe b’ai raid, mi ddewn yn awr 
O’r nefoedd fawr yn union; 
Dyoddefwn eto angeu du 
Tros un ag sy mor ffyddlon. 

5 Nid dyfais dyn, nid geiriau ’n wir, 
Nid angel pur ei hunan, 

All ddodi ’th harddwch mawr i 
maes, 

Na’th nefol ras yn gyfan. 


6 Dy degwch mawr, a’th ddoniau cu,. 

Rhyfeddol eu rhifedi, 

Sy’n rhoi rhyw bleser im’ fy hun, 
Na fedr dyn ei gyfri’. 

7 Dy wisg sy o aur y gwledydd pell, 

A pherlau gwell eu hunain ; 
Cyfiawnder annherfynol yw, 
Cyfiawnder Duw ei hunan. 

8 Gwaith edau a nodwydd, grasau 

hardd 

O’th fewn a dardd yn gyson ; 

Yn ffrydiau peraidd mae fy ngras, 
Yn tarddu maes o’th galon. 

9 Ni welaf yn y nef i gyd, 

Nac yn y byd oddeutu, 

’D oes un mor gywir, un mor wyn, 
A hon wyf yn ei charu. 

10 Y mae fy nghalon, mae fy mryd, 

Bob awr o hyd yn tynu, 

Am im’ fod yno yn ddi-ffael, 

Y man b’wy ’n cael dy gwmni. 


HYMN CCCXXXII. 

Yr Ail Ran. 


Y R wyt Ti ’n deg, yn deg i gyd, 
O fewn y byd cwmpasog, 

Yn mhlith y rhai a gawd o ddyn, 
Nid oes yr un mor serchog. 

2 Mae 'th wisgoedd gwyn yn hyfryd 
iawn, 

Fy nefol ddawn fy hunan ; 

Fy aur a’m perlau dysglaer i 
A’th wisgodd di yn gyfan. 

3 Fy angeu du ar ben y bryn 

Yw ’r lliain gwyn dysglaer-lan, 
Sy’n cuddio’th noethni oll yn lân, 
Bob pryd o’m blaen fy hunan. 

4 Ti est a’m bryd, ti est a’m serch, 
Anwylaf ferch y Brenin ; 

Fe fydd i’m Hysbryd bellach byth, 
Tra ynot chwyth dy ganlyn. 


Y MOR O WYDR. 


*59 


5 Tydi yw tegwch mawr y byd, 
O gylch i gyd yn gyhoedd ; 
Yr wyt ti bron, ti fyddi ’n awr, 
Yn degwch mawr y nefoedd. 


HYMN CCCXXX1II. 

O’r Caniadau viii. 6. 

YY IESU ’r Arch-offeiriad mawr, 
Rho ’m henw ar dy fraich i 
lawr; 

Rho eilwaith mewn llyth’renau clir 
’Fe ar dy ddwyfron sanctaidd bur. 

2 Fel, deued arnaf bob rhyw dro, 
Fyth gallwyf fod o fewn dy go’: 

Na byddo arnaf unrhyw faich, 

Ond fyddo ’n pwyso ar dy fraich. 

3 Na bo na phoen, na chystudd, nwyf, 
Na phrofedigaeth fyth na chíwyf, 
Na dim och’neidiau, na dim dir,* 
Ond pwyso ar dy galon bur. 

4 Fel gallwyf fyth yn sicr fod, 

Yn briod ffyddlon tan dy nod ; 

Ac na bo unrhyw ofn mwy, 

Yn ddirgel yn rhoi i mi glwy’. 

5 A gwna fy nghariad inau ’n rhydd 
I redeg atat Ti bob dydd ; 

A gwisgo ’th Enw sanctaidd llon, 
Fel seren ddysglaer ar fy mron. 

<6 A dod fy nghalon wag yn llawn 
O’th gariad peraidd foreu a nawn ; 
Car dithau finau yn ddi-drai, 

A’r undeb yma fyth barhau. 


HYMN CCCXXXIV. 

Yr Ail Ran. 

T I ’r Arch-offeiriad mawr ei 
ddawn, 

Sydd o bob rhyw rinweddau ’n 
llawn, 

Gwna fi feí perlau gwerthfawr drud, 
Yn fawr, yn anwyl yn dy íryd. 

* Dir— Un ystyr i’r gair yma yw rheid- , 
rwydd, gorfod; a dytna yr ystyr, mae yn 
•debyg, sydd id .0 yn y fan hon. I 


2 Dy briod wyf, ac r wyf yn wan, 

Dy unig nerth a’m dal i’r lan ; 

Dy nerth a’th gariad, dyna hwy, 
Nid ofnaf ddim gelynion mwy. 

3 Mi ddringa ’r creigydd mawrion 

serth, 

Mi gongcra Satan trwy dy nerth; 
’D yw eirth a llewod i mi ddim, 
Pan bo dy freichiau i mi yn rym. 

4 Os bydd dy galon gynhes gu, 
Unwaith yn caru ’m hysbryd i, 

’D oes gofid bellach, nid oes gwae ; 
Fath nefoedd ydyw dy fwynhau! 


HYMN CCCXXXV. 

O’r Can. viii. 6 .—Cariad sydd gryf, érc. 

A NFEIDROL felus yw dy hedd, 

A chryf yw 'th gariad fel y 
bedd ; 

Lle carost Di, ’d oes dw’r na thân, 
Nac unrhyw rwystr saif o’th flaen. 

2 Dy gariad neidiodd uwchder mawr, 
O faith eithafoedd nef i lawr ; 

Nis gall’sai tân nac afon gref, 

I atal dim o hono ef. 

3 Nis gall’sai ’r creigydd mwya’ serth, 
Na fflamau uffern yn eu nerth, 

Na dim oddiar, neu îs y rhod, 

Yn drech na’th gariad pur i fod. 

4 Mae ’n difa ’r dw’r, mae ’n difa ’r 

tân, 

Mae ’n difa ’r cwbl oll o’i flaen ; 

Y mae yn cario yn ei wedd 
Rhyw beth ag sydd yn congcro ’r 
bedd. 

5 Rhyw fflam angerddol, gadarn, gref, 
O fewn i’m hysbryd ydyw ef ; 
Gwreichionen yw, mawr iawn ei 

rhin, 

O’r fflamau sy ynot Ti dy Hun. 

6 Ac er nad ydwyf fi ond gwan, 

Ar ei adenydd âf i’r lan ; 

Neu huno mewn awelon pur, 

A rhoi ffarwel i’r anial dir. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


160 


7 Annghofio ’m cnawd, annghöfio ’r 

byd, 

Annghofio ’m holl deganau i gyd ; 
Ac wrth fyfyrio ar dy hedd, 
Annghofio angeu glâs a’r bedd. 

8 Mae’th gariad gwerthfawrocaf drud 
Yn fwyd, yn ddiod i mi o hyd : 

Mae ’n gwmni, mae ’n llawenydd 

llawn, 

Mae ’n bob peth i mi foreu a nawn. 


HYMN CCCXXXVI. 

O’r Can. viii. 6. 

Eiddigedd sydd gryf fel angeu. 

O ND oh! eiddigedd sydd ynlladd, 
Yn greulon iawn o radd i radd ; 
’D oes iddo feddyginiaeth ddim, 
Ond profi ’th gariad yn ei rym. 

2 Rhyw ofnau ynwy ’n fynych mae, 
Nad yw dy gariad yn parhau ; 

Neu ofni eilwaith nad wyf fi 
Yn fîyddlon yn dy garu Di. 

3 ’R wy ’n ofni gâd dy Ysbryd cun 
Fi deithio ’r llwybr cul fy hun ; 

’R rwy ’n ofni na chaf ddim o’th 
hedd, 

Yn erbyn uffern fawr a’r bedd. 

4 ’R wy’ n ofni’r twyll, ’r wy ’n ofni’r 
grym 

Sydd yn mhob eilun tanbaid llym ; 
’Rjwy ’n ofni ryw-bryd gẅelai’r awr 
Y caiff fy meiau cas fi ’lawr. 

5 Ond yno mae fy eiddigedd hyf, 

Yn fwya’ creulon, fwya’ cryf, 

Pan byddwyf bron ag amheu’th fod 
Heb eto ’ngharu ’n wir erioed, 

6 O n’ad fy ffydd byth i wanhau, 

Nad yw dy gariad i barhau, 

Fel bo eiddigedd mawr ei rym 
O’r diwedd wedi myn’d yn ddim. 


HYMN CCCXXXVII. 

Can. viii. 7-— Dyfroedd lawer ni allant 
ddiffodd cariad, &c. 

A NFEIDROL yw dy gariad 
D- drud, 

A threch na ’r cwbl yn y byd ; 
Rhyw fflam angerddol, gadarn, lym,. 
’D oes tan y nef a’i maedda ddim. 

2 Mae ’n drech na ’r dyfroedd mawr 

eu llid, 

A’r fílamau tanllyd oll i gyd ; 

Nid all’sai ’r groes, a’r bicell gref, 

I ddiffodd dim o hono ef. 

3 Nis gall’sai dynion creulon, hy’, 

Na Satan a’i uffernol lu, 

Nac uffern fawr, na’r nef o’r bron,. 

I ladd y cariad tan ei fron. 

4 Gwreichionen yw o’r ffiamau fry 
Enynwyd yn fy nghalon i; 

Pwy fôr, pwy ddw’r, pwy afon fawr' 
A dyr fy nghariad inau ’lawr ? 

5 Nid ofnau, nid deniadau ’n hwy, 
Wna im’ annghofio ei farwol glwy’;. 
Nid uffern fawr a’r ddaear hon, 

A ladd yr awel tan fy mron. 

6 Mae ynof fflamau pur o dân 
A lysg y cwbl oll o‘u blaen ; 

Nid einioes, ac nid angeu mwy, 

A ddiffodd ddim o honynt hwy. 

7 Nid goleu ’r dydd, na thywyll nos, 
Na gwynfyd llawn, neu ynte’r groes,. 
Neu angel pur, neu ynte ddyn, 

Na chnawd, na Satan yn gytun. 

8 Pe c’nygid cyfoeth i mi ’n rhodd, 
Neu fri neu bleser wrth fy modd, 
Gwrthodid hwynt gan gariad drud ;, 
I gariad, gwagedd y’nt i gyd. 

g Diystyra cariad, —cariad cu, 

Oll a gystadlo â Thydi; 

’D yw gorsedd-feingciau iddo fe 
Ddim ond rhyw sorod yn dy le.. 


Y MOR O WYDR. 


161 


HYMN CCCXXXVIII. 

job xxxv. io.— Yr Hwn sydd yn rhoi 
achosion i ganu y nos. 

T YDI fu ’n dyoddef ar y groes, 
Wna i’n henaid ganu ganol 

Mewn t’w’llwch, mewn cymylau o 
lid, 

Nes elo ’r t’w’llwch heibio ’gyd. 

2 ’Does dim a ddeil ein henaid gwan 
Tan orthrymderau ’r byd i’r lan, 
Ond rhyw lawenydd dystaw, main, 
I ganu, a diystyru rhai’n. 

3 Wel dyma ’r gân ddymunaf mwy, 
Sef canu am dy farwol glwy’; 

Ac nid oes arall wna iachad, 

Ond canu yn unig am dy waed. 

4 Tan holl gystuddiau ’r ddaear hon, 
Tan bob gorthrymdej oll o’u bron,— 
Mi âf trwy ’r dw’r, mi âf trwy ’r 
tân, 

Ond cael d’ orfoledd i mi ’n gân. 

5 Ni ddaw picellau’r ddraigi’m cwrdd, 
Mi gana ’m temtasiynau ’ffwrdd ; 
Nid ofnaf ddim a fo o’m blaen 
Ond cael d’ orfoledd i mi ’n gân. 


HYMN CCCXXXIX. 

Can. Solomon iv. 16.— Deffro ogledd- 
wynt, tyred ddeheu-wynt, chwyth ar fy 
ngardd, &c. 

O TYRED y gogledd-wynt clir, 
Anadla ar dy lysiau pur ; 

Ac oni ddeui mewn iawn bryd, 

Fe wywa ’r grasau oll i gyd. 

2 Tyr’d â’r awelon hyny ’lawr, 

Sy ’n deffro ’r arg’oeddiadau mawr ; 
Tyr’d dithau y deheu-wynt drud 
Sy ’n codi ’n henaid uwch y byd. 

3 Doed pob awelon yn eu lle, 

I godi ’m hysbryd tua thre’; 
Gwnaed pob rhyw foddion, pob 
rhyw ddawn, 

I’th lysiau ber-arogli ’n iawn. 

L 


4 Fel byddo pob rhyw nefol ras, 

Yn taenu sawyr pur i maes ; 

A phob tymherau yn eu rhyw, 

Oll yn croesawi fy anwyl Dduw. 

5 O tyr’d i’th ardd, f’ Anwylyd pur, 
Mae ’r amser hebot yma ’n hir, 
Bwyta dy ffrwyth o nefol rin, 

Y llysiau blenaist Ti dy Hun. 


HYMN CCCXL. 

Fy Anwylyd sydd wyn a gwridog. 

Ç\ S gofyn neb sydd ar y llawr, 
V-' P’am cara’i ’n llyn fy Iesu 
mawr ? 

Pe gwelai pawb Ef fel y mae, 

Doi ’r byd i’w garu yn ddi-lai. 

2 ’D oes unrhyw harddwch yn y byd, 
Nac un o fewn y nef i gyd, 

Na gras, doethineb, nerth, na dawn, 
Nad yw ef yn fy Iesu ’n llawn. 

3 Mae ’n wyn, mae ’n sanctaidd, 

mae ’n ddi-fai, 

Mae ’n wridog,—colli ei waed a 
wnai; 

Mae ’n iawn tragwyddol, aberth 
mawr, 

Yn gymhwys i mi, llwch y llawr. 

4 ’N awr Brenin y breninoedd yw, 
Uwch i’w gymharu â dynolryw ; 
Rhinweddau ’r Duwdod yn gytun, 
Sy ’n awr yn ddysglaer ynddo ei 

Hun. 

5 Mewn pleser di-drai, iddo Ef 
Mae ’n canu ’n gyson nef y nef; 
Cerubiaid a seraphiaid cun, 

I gyd yn seinio eu cân yn un. 


HYMN CCCXLI. 

Yr Ail Ran. 

"D HAGORI mae ar oll i gyd, 

-*• O’r gwychaf bethau yn y byd, 
Nid yw breninoedd mawr eugrym; 
I sefyll wrth ei ochr ddim. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


IÔ2 

2 ’D yw ’r aur a’r arian yma i gael, 3 
Na ’r perlau ’gyd, ond sorod sal; 

Na ’r holl fwn-gloddiau mawr eu 
bri, 

Yn gymhar ddim i’m Harglwydd 


3 Pe byddai wedi eu casglu yn nghyd, 
Holl werthfawroca’ bethau ’r byd, 

Y mae ei Hun yn ganmil mwy 
Nachymaint arall ’honynt hwy. 

5 

.4 ’D yw tad a mam, a brawd a 
chwaer, 

Na gwraig, na phlant, a phawb a’m 
câr, 

Ond pethau i ’madael â hwy yn un, 6 
Cyn colli ei gwmni Ef ei Hun. 

3 Mae sugn yn ei gariad cu, 

Mae ’n dwyn fy enaid fyny fry ; 

Pan bwyf yn aros wrth ei glin 
Nid wyf fì ddim yn eiddo f’ hun. 

•6 Ped awn i geisio dodi ’maes 

Hawddgarwch dy anorchfygol ras, 

Mi lwfrhawn—fyth, fyth nid gwiw, 

A d’wedwn—Annrhaethadwy yw. 

7 Deng mil o angylion nef o’u bron, 
Deng mil o seintiau ’r ddaear hon, 

A deng mil ereill lawn, nid yw ‘ 

Ond dim yn ochr Iesu ’m Duw. 


HYMN CCCXLII. 

*Can. iii. 11.— Ewch allan, ferched Seion, 
ac edrychwch ar y Brenin, &>c. 

D EWCH, ferched Seion, dewch 
yn llu, 

Dewch allan i ryfeddu, 

A gwel’d eich Brenin gwridog, 
gwyn, 

Yr awr hon yn teyrnasu. 

2 Fe wisgodd unwaith cynprydnawn, 
Y n dawel iawn a diddig, 

Er cymaint poen oedd pigau main 
Y goron ddrain blethedig. 


Fe ddarfuei boen, ’nawr gwelwchE 
O fewn y ne’n dysgleirio ; 

Mewn gwisg gogoniant pur, di-nam, 
A rodd ei fam am dano. 

Tragwyddol glod, a mawl di-drai, 
Yw ’r goron mae yn wisgo; 

Ei nerth, a’i ras, a’i farwol glwy’, 
Yw ’r cariad mwy fydd iddo. 

Dewch allan bellach, dewch ar frys, 
Gadewch eich blys anwyla’; 

Edrychwch ar y Brenin, dewch, 

Ac yna cewch eich gwala. 

Dydd ei ddyweddí heddyw yw, 
Diwrnod Duw ei Hunan ; 

Ei Hun bu ’r achos hono fod, 

Boed iddo ’r clod yn gyfan. 


HYMN CCCXLIII. 

Yr Ail Ran. 

0 H - Freninmawr ! Oh, D’wysog 

’D oes iddo un yn gymhar ; 

Na neb i wisgo gydag Ef 
Ogoniant nef a daear. 

Wel dyma’r dydd mae’n llawenhau 
I wel’d ei rai anwyla’, 

Yn ei briodas bur yn cwrdd, 

Ac ar ei fwrdd yn gwledda. 

Priodas yw, a rhwym di-lyth, 

Na thorir fyth o’r undeb ; 
Gorfoledd yw, a hwn barha 
Hyd eitha’ tragwyddoldeb. 

Rhowch arno ’ch goglud oll i gyd, 
Eich serch a’ch bryd yn gryno ; 
Ac nid oes arall a gaiff hawl 
Ond ef, y sawl a gredo. 

Gadewch y byd, mae ’n myn’d ar 
goll, 

Gadewch ei holl eilunod ; 

Dewch i’r briodas bawb yn nghyd, 
Pob peth sy ’gyd yn barod. 


Y MOR O WYDR. 


163 


6 Mae ’r Brenin mawr yn hardd ei 

ddrych, 

A’i wisgoedd gwych oddeutu, 
Mae perlau drud ei werthfawr ras 
I gyd i maes yn tywynu. 

7 Mae ’r goron werthfawr, auraidd, 

gbr, 

Effeithiau pur ei haeddiant, 

.Na phan y cafodd farwol glwy’ 

Yn llawer mwy ’i gogoniant. 


HYMN CCCXLIV. 

Y Drydedd Ran. 

W EL, dyma’r dydd, nid yw ond 
gwawr, 

Goleuni mawr sy ’n dyfod ; 

Pan delo Ef, a’i lu i gyd, 

I gwrdd yn nghyd â’i briod. 

2 Pryd hyn y cân nefolaidd lu, 
Angylion di-rifedi; 

I wel’d yr undeb mwya’ erioed 
’N awr wedi d’od i fyny. 

3 A chlod ar glod di-drai ei ras 
Ledaena ’maes mor helaeth, 

Nes seinio trwy holl entrych ne’, 
Am ddyfais iechydwriaeth. 

4 Gad in’, Dywysog mawr ei fri, 

I fod a Thi mewn undeb ; 

Ac eistedd yn dy wleddoedd braf 
Hyd eithaf tragwyddoldeb. 


HYMN CCCXLV. 

Can. i. 12.— Tra yw y Brenin ar ei 
fwrdd, &c. 


’N 


AWR ar ei fwrdd mae ’r 
Brenin mawr, 


Mewn gwisg o gariad hyd y llawr ; 
Yn rhoddi ’n rhad o’i hyfryd wledd 


I mi faddeuant llawn ahedd. 


2 Pan byddo ’n eistedd yno ei Hun, 
Mae ’m holl rasusau yn gytun, 

O fwy rhinweddau ’n tori ’maes, 
Nag afon ar y crin-dir cras. 

3 Mae per-aroglau cariad pur, 

Yn myn'd ar adain dawel, bur ; 


Ac yn cofleidio oll i gyd 
Gyfeillion Iesu yn y byd. 

4 Pan b’wy’n dy weled wrth fy nghlun 
’Rwy’n canu’n beraidd wrth fy hun; 
’D oes ynwy’ ras, ac nid oes dawn 
Nad yw ’n blaguro ’n hyfryd iawn. 

5 Haul hyfryd yw i’m henaid gwan, 
Sy ’n rhoddi ’r grasau dardda i’r 

l,an ; 

Mae ’m henaid egwan wrth ei fodd 
Pan t’wyno ei lewyrch arna’i ’n 
rhodd. 

6 Ond os absenol fydd Efe, 

A chwmwl dudew yn ei le, 

Ni feddaf ddim ond poen a gwae, 
Dim ond annghredu a llwfrhau. 

7 Yn union pan y delo ’n ol, 

A minau ’n huno yn ei gol, 

’D oes ynof ras, ’d oes ynof ddawn, 
Nad yw ’n arogli ’n hyfryd iawn. 

8 Yn fuan tyr’d, fy Arglwydd cun, 

O eistedd wrth dy fwrdd dy Hun, 
A boed dy wleddoedd i barhau, 

A minau byth i lawenhau. 


HYMN CCCXLVI. 

Can. viii. 3.— Ei law aswy, &*c. 

F Y Iesu, Pentywysog nef, 

Nid oes gyffelyb iddo Ef ; 
Cael huno yn ei gariad drud, 

Sydd fìl o weithiau’n well na’r byd. 

2 Mae ei law aswy fawr ei grym 
O tan fy mhen, nid ofnai ddim ; 

Ei ddeheu sydd yn fy mawrhau, 

A phob cysuron pur di-drai. 

3 Ei bresenoldeb sydd yn d’od 
I mi â’r pleser mwya’ erioed ; 

Ei allu mawr a’i gariad drud, 

Sydd yn gymdeithion im’ o hyd. 

4 Wel, dyma f’ enaid wedi d’od, 

I’r man dymunais ganwaith fod, 

I gael mwynhad o’i gariad Ef, 
Arfaethwyd cyn sylfaenu ’r nef. 


164 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-T-CELYN : 


Y MOR O WYDR. 


65 


5 O groeso, groeso, nefol rodd, 

’D oes arall bellach wrth fy modd, 
Ond cael bod yn dy freichiau mwy, 
A chanu am dy farwol glwy’. 


HYMN CCCXLVII. 

Can. i. 2.— Dy gariad sydd yn well 
na’r gwin, &c. 

Y MAE dy gariad mawr ei rin 
Yn llawer gwell na’r melus 
win ; 

Fe ddwg, fe god fy enaid gwan, 

O ddyfnder ofnau mawr i’r lan. 

2 Pan byddwyf mewn tywyllwch du, 
Yn nghanol torf o elynion hy’, 

Fe dyn dy gariad pur fi maes, 

I ganu ’r gwaredigol ras. 

3 Pan byddo ofnau o bob gradd 
Yn gwasgu ’n galed bron fy lladd, 
Rhyw nerth sydd gan dy gariad cun 
I dd’od a’m henaid ato ei hun. 

4 Mi deithia’r nos, mi deithia’r dydd, 
Mi deithia’r creigydd mwya’ sydd ; 
Nid ofnaf eirth a llewod ddim, 

Ond bod dy gariad i mi ’n rym. 

5 Nid ofuaf ddim o’r diluw mawr 
Sy ’n bygwth i orchuddio ’r llawr ; 
Na’r afon gref, a’r môr a’i don, 

Ond bod dy gariad tan fy mron. 

6 Mi allaf fod wrthyf fy hun, 

Heb gwmni’r byd, neu gwmni dyn, 
Heb unrhyw gysur tan y nef 
Ond huno yn ei gariad Ef. 


HYMN CCCXLVIII. 

Can. vii. 11.— Tyred, fy Anwylyd, awn 
i'r maes, a lletywn yn y pentrejydd. 

T YR’D, fy Anwylyd, tyr’d i maes, 
O dwrf y byd a’i ddwndwr 

I mi gael dy gymdeithas gun, 

Yn ddystaw lonydd wrthyf f’ hun. 


2 Ac yno caf fi wir dristau, 

Ac yno hefyd lawenhau ; 

A gwel’d yn eglur yn y fan 
Dy fod dy Hunan i mi ’n rhan. 

3 Yn dy gwmpeini gwerthfawr, drud,- 
Mae pob pleserau yn casglu ’nghyd;. 
Un awr, un fynyd fach o’th hedd 
Sydd fwy na’r werthfawrocaf wledd. 

4 Awn i’r pentrefydd cyn hwyrhau, 
Lle mae terfysgau ’r byd yn llai; 
Cawn garu yno o awr i awr 

Nes gwawrio tragwyddoldeb mawr. 

5 Cawn lechu ’n dawel yno ’nghyd, 
Annghofio poen, annghofio ’r byd, 
Dibrisio ’r cwbl îs y rhod, 

A llawenhau mewn dydd sy’n d’od. 

6 O dere, Arglwydd, dere ’n glau, 
Mae ’n awr yn tynu at hwyrhau ; 
Mae twrf a rhwysg y ddinas fawr 
Yn curo ’m henaid bach i lawi. 


HYMN CCCXLIX. 

Can. i. 3.— 0 ran arogl dy enaint dai- 
onus, enaint tywalltedig yw dy enw, 
am ìiyny y llangcesau a’th garant. 

/ ~Pl yw ’r Arch-offeiriad mawr ei 
ddawn, 

Tywalltwyd enaint arno ’n llawn ; 
Olew llawenydd mawr ei rin, 

Uwch dy gyfeillion bob yr un. 

2 Mae dy aroglau ’n taenu ’maes 
Yn mhlith gwyryfon, nefol ras ; 

Yn enyn tân, ond braf ei ddawn, 

Sy ’n llosgi foreu a phrydnawn. 

3 Dy gariad Di yw ’r enaint gwir 
Sy ’n tynu serch gwyryfon pur, 

Fel nad oes cariad gan yr un 
Tu yma ’r nef ond Ti dy Hun. 

4 Mae dy enwau, o ba bynag ryw,— 
Dy enw yn ddyn, dy enw yn Dduw, 


Offeriad, Prophwyd, Brenin mawr, 
Oll yn arogli yn bêr yn awr. 


-5 Y mae gwyryfon sanctaidd, cun, 

Yn canu i’th Enw yn gytun ; 

Ac mae dy deitlau yn rhoi blas, 
Uwch holl bleserau ’r ddaear las. 

■ 6 Iesu ’r Offeiriad sydd yn awr 
Yn pledio o flaen yr orsedd fawr; 

A Iesu ’r Brenin mawr ei fraint 
Sy ’n llywodraethu yn mhlith y 
saint. 

7 Ni ’th garwn Di, anwylaf Oen, 

Pa gyflwr bynag ynddo b’òn ; 

Ni ’th garwn mwy tra ynom 
chwyth, 

Ac yn y nef ni ’th garwn fyth. 


HYMN CCCL. 

Yr Arglwydd yw fy Nerth. 

G ELYNION sydd o fesur mawr, 
Yn curo f’ enaid bach i lawr; 
Rhaid i mi gael dy nefol ras 
Cyn gallwy ’n hollol gario ’r maes. 


2 Cryf yw dy fraich, mawr yw dy 

rym, 

Nid oes a saif i’w herbyn ddim ; 
Gair o dy enau Di dy Hun 
Ladd fy ngelynion bob yr un. 

3 Mawr iawn yw ’r gongcwest hyny 

gaed 

O ddechreu ’r byd yn rhin dy waed, 
’R un rhyw elynion ydynt hwy, 

’N awr sy ’n gwrth’nebu ’th farwol 
glwy’. 

. 4 Dy Hunan y w yr oll i gyd 
A welir yma yn y byd ; 

Dy Hunan yw rydd farwol glwy’ 
I’m holl elynion, pe baent fwy. 

5 Rho i mi lechu yma yn glyd, 

Tu hwnt i swn fy meiau ’gyd ; 
Uwch twrf a themtasiynau’r llawr, 
Tan gysgod dy gyfiawnder mawr. 


HYMN CCCLI. 

Haeddiant yr Oen. 

9 TY OES arnaf eisieu yn y byd 
Ond golwg ar dy haeddiant 
drud, 

A chael rhyw brawf o’i nefol rin, 

I ’mado yn lân â mi fy hun. 

’R wy’ yn ei wel’d, ei wel’d o bell, 
Na’r cwbl dan yr haul yn well, 

Ond O! na allwn ddringo ’n awr 
I’r man lle mae ’n dyferu ’lawr. 

3 Er bod dy haeddiant gwerthfawr, 

drud, 

Yn fwy na ’r nef, yn fwy na’r byd, 
Yn rhyw anfeidroí berffaith iawn, 
’R wy ’n methu gorphwys arno ’n 
llawn. 

4 Rhyw ymdrybaeddu yn fy ngwaed, 
Yn nghanol dyrus anial wlad ; 

Yn ceisio dringo fyth i’r lan, 

Heb eto dd’od i’r hyfryd fan. 

5 O flaen y drugareddfa fawr, 

Yn trengu wrth dy draed i lawr, 
Gwel y pechadur dua gaed 
Yn brefu am rinweddau ’th waed. 


HYMN CCCLII. 

Brefa am Gyfiawnder. 

V N yr anial ’r wyf yn gruddfan, 
Ymdrybaeddu yn fy ngwaed, 
Nid yw ’r chwant sydd arnaf godi 
’N abl fy rhoi ar fy nhraed ; 

Do, fe ’m lladdwyd gan ddymuniad, 
Ac nid yw dymuno im’, 

Ragor na gwneud i mi ’n oleu 
Nad oes ynof ronyn grym. 

2 Mae oedfaon yn myn’d heibio, 
Dyddiau wedi eu treulio ’maes, 
Heb ddim cyfri ’n awr o honynt, 
Ond gruddfanu am dy ras, 

Rhaid i mi gael mwy na hyny, 

Dy gyfiawnder i mi ’n rhan, 
Onide yn siwr mi drengaf 
Cyn y delwyf byth i’r lan. 




i66 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Y MOR O WYDR. 


167 


3 Pa le bynag yr edrychwyf, 

Tua ’r llawr, neu ynte i’r lan, 
D’rysu ’n rhyw le ynof f’ hunan 
’R wyf heb symud dim o’r fan ; 
Ceisio gwneuthur, methu gwneu- 
thur, 

Ffaelu pwyso ar dy rym, 

Oni ddeui i’r maes dy Hunan, 

A fy nymuniadau ’n ddim. 

4 O gyfiawnder pur tragwyddol! 

O gyfiawnder maith di-drai! 
Rhaid i’m henaid noeth, newynllyd, 
Gael yn fuan dy fwynhau ; 

Rho dy wisg ddysglaer-wen, oleu, 
Cuddia ’m noethni hyd y llawr, 
Fel nad ofnwyf mwy ymddangos 
Fyth o flaen dy orsedd fawr. 

5 Nid oes genyf ddim ond bratiau, 

Dail yw’m gwisgoedd goreu ’gyd, 
Tân digofaint oll a’u difa, 

Llysg y sofl cras yn nghyd ; 

Gem a pherlau gwerthfawrocaf, 
Gwell nag eiddo ’r India draw, 
Yw ’th gyfiawnder i ymddangos 
O fy mhlaid y dydd a ddaw. 

6 Wrth yr orsedd n’ad fi feddwl 

Am ddim haeddiant tra f’wyf 
byw, 

Nac adduned, na dymuniad, 

Na dyledswydd o un rhyw ; 

Iesu yn unig tan y fflangell, 

Iesu yn hongian ar y groes, 
Bydded i mi yn ddifyrwch 
O foreuddydd hyd y nos. 

7 Dyma ’r fan, a thyma ’r cysgod, 

Dyma’r trysor gwerthfawr, drud, 
Ddal fy enaid yn y corwynt, 
Dyfroedd mawr anfeidrol lid ; 
Dyma yn unig wyf yn geisio, 

Dyma geisiaf tra f ’ wyf byw, 
Bwyta, yfed byth, a.gwisgo 
O gyfiawnder pur fy Nuw. 


HYMN CCCLIII. 

Crist oll yn oll. 

O ’I ystlys bur yn cwympo ’lawr, 
Yn afon fawr lifeiriol; 


Hedd a maddeuant sy ’n ddi-draí f 
Fyth i barhau ’n dragwyddol. 


Rhaid i mi gael pob gras, pob dawn,.. 

O’th drysor llawn yn gyfan ; 

Ac oni chaf, fy enaid prudd 
A goll y dydd yn fuan. 


3 Dy wisg dy hun, cyfiawnder hael, 

Sydd raid im’ gael yn mlaenaf;. 
Nid oes ond ofni tan fy mron, 

Nes caffwyf hon am danaf. 

4 Dy nerth drachefn rho i’m rhan, 

Nid wyf ond gwan yn erbyn 
Torf o elynion creulon, cry’, 

Yn wastad sy ’n fy nghanlyn. 

5 O fy Iachawdwr gwerthfawr rhad, 

Nid oes ond gwaed dy galon, 

Yn unig gysur tan y ne’, 

Ddyddana ’r pererinion. 

6 Y sawl a ddelo, doed yn ewn, 

Yn awr i mewn i wledda; 

Fe gaiff ddanteithion mawr eu rhin,, 
A melus win ei wala. 

7 Fe gaiff y manna pur o’r nen, 

Sy ’n tyfu ar bren y bywyd ; 

A’r dw’r sy ’n llifo ’n afon bur 
O greigydd tir y bywyd. 


8 Caiff niwl a thân byth ar ei daith, 
Nes byddo ei waith yn gorphen,. 
A gorphwys yn ei farwol glwy’ 

Nes myned trwy ’r Iorddonen. 


HYMN CCCLIV. 

Y Briodas. 

D EUWCH, hil syrthiedig Adda,. 

Daeth y Juwbil fawr o hedd,. 
’R ’ys yn galw pawb o’r enw 
I fwynhau tragwyddol wledd ; 
Bwrdd yn llawn, yma gawn, 

O foreuddydd hyd brydnawn. 

2 Dewch y deillion, dewch y cloffion,, 
Dewch y gwywedigion rai, 


Ymadewch o’r blaen ag oeddech 
Yn cael pleser i’w fwynhau ; 
Chwi gewch win, nefol rin, 

Yma i’w yfed yn ddibrin. 

3 Ceisiwch wisgoedd y briodas, 

Gwisgoedd hyfryd hardd eu lliw, 
Nid oes enw teilwng arnynt, 

Ond cyfiawnder pur fy Nuw; 
Lliain main, yw y rhai’n, 

Sydd yn cuddio pob rhyw staen. 

4 Dyma ’r wledd y cewch ddant- 

eithion, 

Yma cewch faddeuant rhad ; 

Yma cewch chwi brofi ’r cariad, 
Hedd yn nofio yn y gwaed ; 
Dewch yn awr, dyrfa fawr, 

Ac eisteddwch yma ’lawr. 

5 Yma cewch chwi wel’d y ffynon, 

Dw’r a gwaed yn afon fawr, 

O’r archollion wnaeth y bicell 
Ar Galfaria ’n d’od i lawr ; 
Cewch lanhad, a iachad, 

Cewch eich beiau tan eich traed. 

6 Chwi gewch yfed yn ddiofn, 

Chwi gewch fwyta yn ddi-drai, 
Pob rhyw beth ddymuno ’ch calon, 
Chwi gewch yno i’w fwynhau ; 
Gydag E’, hyfryd le, 

Byth o fewn terfynau ’r ne’. 

HYMN CCCLV. 

Ofnau. 

Y MAE arnaf fil o ofnau, 

Ofnau mawrion o bob gradd, 
Oll yn gwasgu gyda ’u gilydd 
Ar fy ysbryd bron fy lladd ; 

Nid oes gallu all gongcwero 
Torf o elynion sydd yn un, 
Congcra ofn, gelyn mwyaf, 

Ond dy allu Di dy Hun. 

2 Ofni ’r wyf nas ce’s faddeuant, 

Ac na’s caf faddeuant mwy ; 
Ofni ’n fynych na che’s olwg 
Eto ar dy farwol glwy’; 

Ofni bod fy meiau ’n taro 
Yn erbyn iechydwriáeth rad, 

Ac na chaiff fy enaid egwan, 

Fyth ei olchi yn y gwaed. 


3 Gweled eraill yn trafaelio, 

Fyny fry i ben y bryn, 

Mi ’n trybaeddu yn y pechod, 
Pechod acw, ’r pechod hyn ; 
Gwneud fy hunan heddyw ’n euo g„ 
Heno ’n ceisio ’difarhau, 

Ofn marw sy ’n rheoli, 

Eto ’n ffaelu ufuddhau. 


4 Nid oes awel fach yn dyfod 

Fyth o’r gogledd draw, na ’r de’' 
Nad yw yn fy ysbryd ofnog 
Yma ’n fuan gael ei lle ; 

Nid oes gweddi, nid oes oedfa, 

Nid oes cam ro’i ar y don, 

Nad yw ofn yn teyrnasu 
Yn ddirgelaidd tan fy mron. 

6 Tyred yr awelon hyfryd, 

Tyred dros y bryniau pell, 

Tan eich adain dawel rasol, 
Dygwch y newyddion gwell; 
Dygwch newydd at fy enaid,— 

Fy enw inau yno gaed, 

Dedwydd enw ’n argraffedig 
Yn yr iechydwriaeth rad. 

7 Boed cyfiawndar maith y nefoedd 

Yno i sefyll o fy mlaen, 

Yn nyfnderoedd mwyaf ofn, 

Yn nyfnderoedd dw’r a thân ; 

O gyfiawnder, aros yno ! 

Ar fy mron ar hyn o bryd, 

Pan bo angeu yn gwahanu 

’M corph a’m henaid yn ei lid. 

7 Annyoddefol ydyw meddwl 
Marw heb im’ wybod p’un, 

A bod dy gyfiawnder perffaith, 
Wrth fy enaid bach yn nglŷn ; 
Dyna ’r awr wyf fi ’n ei ofni, 

Dyna ’r awr yn gyfyng fydd, 
Rho im’ nerthoedd y pryd hyny, 
Nes bo im’ ddihengu ’n rhydd. 


HYMN CCCLVI. 

Gwlad Well. 

O TYRED, Awdwr hedd, 
A chyfod ni o’r bedd, 
Y pydew prudd; 



i68 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Ein henaid gruddfan mae 
Am gael ei wir iachau, 

O dere, dere yn glau, 

Rho ni yn rhydd. 

2 Ond gweled ’r y’m y wlad, 

A dedwydd dŷ ein Tad, 

Tros fryniau pell; 

Ardaloedd lle y mae, 

Ffynonau ’n dyfrhau, 

Llawenydd yn ddi-drai, 
Paradwys well. 

3 ’D oes yma ddim i gael, 

Ond rhyw bleserau gwael, 

Na thâl mwynhau; 

Mae ’m hysbryd mewn rhyw gur 
Am fyned cyn bo hir 
I’r man mae gwynfyd pur 
Byth i barhau. 

4 Mae cymaint yma o boen, 

Heb gwmni ’r anwyl Oen, 

Bob awr o’r dydd ; 

Gelynion creulon, cry’, 

Hen lewod mawrion lu, 

A dreigiau yn drygu sy, 

O na bawn rydd! 


HYMN CCCLVII. 

Yr Anialwch. 


YFARWYDDA ’m henaid, Ar. 

GLWYDD, 

Pan b’wy’n teithio ’mlaen ar hyd 
Llwybrau culion, dyrus, anodd 
Sydd i’w cerdded yn y byd ; 
Cnawd ac ysbryd yn rhyfela, 
Weithiau cariad, weithiau cas, 
Ton ar don sydd yn gorchuddio 
Egwyddorion nefol ras. 

2 Weithiau trof yr ochr aswy, 
Weithiau trof yr ochr dde’, 
Ffaelu a deall p’un sy ’n canlyn 
Hyfryd Iwybrau Brenin ne’ ; 
D’rysu mewn rhyw fyfyrdodau, 
Methu cael y gwir yn lân, 
Ymbalfalu wrthyf fy hunan, 

Ac heb symud cam yn míaen. 


3 *Cul yw ’r llwybr i mi gerdded, 

Is fy llaw mae dyfnder mawr, 
Mae aimaf ofn yn fy nghalon 
Rhag i’m troed i lithro ’lawr ; 

Yn dy law y gallaf sefyll, 

Yn dy law y dof i’r lan, 

Yn dy law fyth ni ddiffygiaf, 

Er nad ydwyf fì ond gwan. 

4 Arglwydd, dadrys g’lymau dyrus, 

C'lymau wnaethum i fy hun, 

Ac ni feddaf ddim goleuni 
Ddyfod allan fyth o'r un ; 
Perffaith gyfan anwybodus 
Wyf o’r cwbl îs y nen, 

Bydd i mi yn mhob rhyw ddrysni 
Fyth yn Arglwydd ac yn Ben. 

5 Wrth dy orsedd ’r wyf yn cwympo, 

Annheilyngaf ddyn erioed, 

Mewn anwiredd y’m cenedlwyd, 
Mewn anwiredd mynaf fod ; 
Darfu ’m nerth, a darfu ’m goleu, 
Darfu 'm haeddiant yn gytun, 
Mae ’m hapusrwydd oll yn gor- 
phwys 

Ar a wisgodd natur dyn. 

6 Nertha ’m henaid egwan bellach 

Deithio ’n fanwl lwybr cul, 

Ac na byddo i’m gael fy nifa, 

Gan bicellau ’r ddraig a’i hil; 
Cadw yn gywir fy ngherddediad, 
Na ogwyddwyf ar un llaw, 

Nac i garu y creadur, 

Na’i ffieiddio trwyddo draw. 


* Ar y ffordd sydd yn arwain o Llanym- 
ddyfri i Dregaron—ffordd y teithiodd y Bar dd 
Efengylaidd lawer ar hyd-ddi—heb fod yn 
mhell o “ hen Gapel Ystrad Ffin,” ac yn 
nghanol “ creigiau Tywi,” yn agos i amaeth- 
dy adnabyddus a enwir y Fannog, y mae lle 
gerwin iawn, ac arswydlawn i edrych arno. 
Ymnydda yffordd ai draws llechwedd greig- 
iog a serth ; clogwyni ys 'ythrog oddiaruodd, 
ac affwys ddofn, a bendronai y mwyaf gew- 
ynog, yr ochrarall; a’r ffordd — yn hytrach y 
llwybr—\ n “gul i’w gerdded,”heb ddim ond 
yr awyr rhwng y teithiwr a’r “dyfnder mawr.” 
Y mae traddodiad yn ŷ gymydogaeth yn sicr- 
hau mai yn y fan hon y cyfansoddwyd yr 
Emyn uchod. Os gadewir i ni feddwl mai ar 
ol myned drosto, ac nid wth fyned drosto y 
gwnaed hî, y mae y traddodiad yn un hawdd 
iawn i’w gredu. Diau nad esgeuluswyd yr 
olygfa. a'r argraff a wnaed gan y fath olygfa, 
heb wneuthur y defnydd goreu olionynt gan y 
Bardd. 


HYMN CCCLYIII. 


7 Na íoed gelyn ìm yn unlle, 

’N fwy na ’m hunan îs y rhod, 
Lletach na ’r moroedd gwna fy 
nghariad 

A’m tosturi ’n wastad fod ; 

Dysg fì ddweyd, a dysgfì wneuthur, 
Dysg fì gymdeithasu ’n llwyr, 
Dysg fi drefnu fy meddyliau 
O foreu-ddydd hyd yr hwyr. 

8 Dysg fi gerdded trwy ’r afonydd, 

Ac na ’m hofnir gan y llif, 

Na b’wy ’n ildio gyda ’r tonau, 
Temtasiynau fwy na rhif; 

Cadw ’ngolwg ar y bryniau 
Uchel, hardd, tu draw i’rdw’r, 
Cadw ‘ngafael yn yr afon, 

Ar yr Iesu ’r blaenaf ŵr. 

9 Ond i demtasiynau ’m ganwyd, 

Cefais hyn gan arfaeth rad ; 

A’r un arfaeth a ordeiniodd 
I fy ngolchi yn y gwaed. 
Demtasiynau ! ’r ’ych chwi ’n aml, 
Eto ’r ’ych chwi ’n gymhorth im’ 
I chwanegu ’m ffydd a’m cariad, 
Eilwaith i chwanegu ’ngrym. 

10 Oni b’ai miloedd o elynion 

Sydd yn curo o bob tu, 

Oddi mewn ac oddi allan, 

Diau cysgu buaswn i; 

Torfeydd, torfeydd yn gwasgu 
arnaf, 

Ac yn gwaeddi am fy ngwaed, 
Sydd yn dodi 'm henaid orphwys 
Yn yr iechydwriaeth rad. 

n Am fy mod i yn y rhyfel, 

Yn y rhyfel nos a dydd, 

Dyna pa’m yr wy ’n hiraethu 
Cymaint am gael cario ’r dydd ; 
Maith rifedi fy ngelynion 

Wnaeth i’m henaid ganu ’n llyn, 
Cwympo hefyd ’r hyd y creigydd, 
Wna i’m sychedu ar Seion fryn. 

12 O ! anialwch maith o dd’rysni, 

O! afonydd mawr eu grym ; 

Pa faint o amser roddwyd i chwi 
Fod yn ddigalondid im’ ? 
Derfydd t’w’llwch, derfydd galar, 
Derfydd pechod o bob rhyw, 

Nid yw ’r wlad caf ynddi drigo 
Ddim ond presenoldeb Duw. 


Ffarwel. 


XJID oes enw yn mhlith angylion, 
■*- ^ Yn mhlith dynion, ac ni chaed. 
All fod i mi yn ddinas noddfa, 

Yn unig ond Iachawdwr rhad ; 
Mae’r afonydd ’r wy’n myn’d trwy- 
ddynt, 

Ac mae ’r tonau mawr mor gryf, 
Nad oes dim ond nerth tragwyddol 
Ddal fy enaid yn y llif. 

2 Cân ffarwel o gylch y ddaear, 

Cân ffarwel i bawb o’r bron, 

Cân ffarwel i’r gwerthfawrocaf 
Bethau enwir ar y don ; 

Da a dynion aeth yn annghof, 

A phleserau o bob rhyw ; 

Bellach i mi, dim ond canu, 

Canu cariad i fy Nuw. 

3 Duw yn unig sydd o’m hochr, 

Ni thal dynion i mi ddim, 

Llawer trymach ydyw ’meichiau 
Nag yw cewri ’r byd o rym ; 

Iesu ddal fy maich, er cymaint, 
Iesu ei Hunan laesa ’m loes, 
Eitha’ llid y nef ac uffern 

Ddaliodd unwaith ar y groes. 


HYMN CCCLIX. 

* "D WY ’n morio tua chartre ’m 
Ner, 

Rhwng tonau maith yn byw ; 

A dyn heb neges tan y ser, 

Ond ’mofyn am ei Dduw. 

2 Mae ’r gwyntoedd yn fy nghuro 

i ’n ol, 

A finau ’d wyf ond gwan ; 

O cymer, Iesu, fi yn dy gôl, 

Yn fuan dwg fi i’r lan. 

3 N’ad fi ar aswy nac ar dde’ 

I redeg o dy flaen, 

Ond dilyn llwybrau Brenin ne’, 
Trwy ddyfnder dw’r a thân. 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


4 O gwna fy nghalon redeg trwy 

Oll atat Ti dy Hun, 

Na bo difyrwch gen’i mwy 
Mewn daear, da, na dyn. 

5 A phan bo ’n curo f ’ enaid gwan 

Elynion fel y ser, 

Dyrchafa ’m hysbryd llesg i’r lan 
I fynwes bur fy Ner. 


5 ’R wy’ wedi blino ar fyd o wae, 

Lle nad oes pleser i’w fwynhau, 
A’m blinder fyth yw ’r un ag oedd, 
Sef ffaelu ’th garu wrth fy modd. 

6 Os caf fi’th garu, rho Di ’r byd 
I’r rhei’ny, sawl syddarno ’u bryd 
Rho iddynt hawddfyd, parch, a bri, 
Ni cheisiaf ond dy garu Di. 


6 Na byddo gwrth’nebiadau ’r byd, 

Na chroesau o un rhyw, 

I’m hoeri, nac i sugno ’mryd 
Un dim oddiwrth fy Nuw. 

7 Boed dyoddefiadau pur y groes 

I laesu ’m cur a’m gwae, 
Gruddfanau dwfn angeu loes 
I’m rhoddi lawenhau. 


8 Marwolaeth fy Ngwaredwr mawr, 
Yn fywyd pur i mi, 

Fel gallwy’ roddi ’m oll i lawr 
Yn gof am Galfari. 


HYMN CCCLX. 


A/TAE rhyw ddirgelwch llawer 
mwy, 

Oes, Iesu, yndy farwol glwy’, 

Nag y gall sant tra ynddo chwyth, 
Na seraph pur ei ddeall byth. 

2 Ni cheisia’i ’n lloches onddy glwy’’ 
Tan donau mawrion fwy na mwy ; 
Mae ’th waed, yn nyfnder culni a 

gwae, 

Yn abl fy rhoi i lawenhau. 

3 Cyflawna ’th air, doed i mi ddel, 
Dy eiriau Di sy i gyd dan sel; 

Nid rhaid ond gair, a thyna ’gyd, 

I godi ’m henaid i o’r byd. 

4 Mae hyfryd swn dy Ysbryd pur, 

Sy ’n chwythu yr awelon gwir, 

Yn peri im’ annghofio ’r byd 
Yn gyfan, a’i deganau ’gyd. 


HYMN CCCLXI. 

Y MAE hapusrwydd pawb o’r 
byd 

Yn gorphwys yn dy angeu drud; 
Hyfrydaf waith angylion fry 
Yw canu am fynydd Calfari. 

2 ö holl weithredoedd nef yn un, 

Y benaf oll oedd prynu dyn ; 
Rhyfeddod mwyaf o bob oes 
Yw ’m Iesu ’n hongian ar y groes, 

3 Wel dyma ’r trysor mwya’ drud, 
Gwaed Iesu ’n llifo tros y byd; 
Fyth na foed ond ei farwol glwy’ 
Yn sylfaen pob caniadau mwy. 

4 Darfydded canmawl neb rhyw un,. 
Darfydded son am haeddiant dyn, 
Darfydded ymffrost o bob rhyw; 

’D oes ymffrost ond yn ngwaed fy 
Nuw. 


5 Darfydded caru tref a gwlad, 

Na brawd na phriod, mam na thad;. 
’D oes unrhyw gariad îs y rhod 
Ond Iesu dâl ei garu erioed. 

6 Ffarwel, ffarwel gariadau ’r byd, 
Ffarwel bleserau oll yn nghyd, 
Ffarwel yr harddaf, decaf un, 

Mae ’r Iesu yn ddigon im’ ei Hun. 


HYMN CCCLXII. 

W EL dacw ’r Brenin mawr yn 
d’od, 

Mewn rhwysgna welodd neberioed;. 
Mae angeu, uffern fawr, a’r bedd, 
Yn ofni edrych ar ei wedd. 


Y MOR O WYDR. 


171 


2 Ond holl gariadau gwych fy Nuw, 
Fu gynt yn farw, ond ’nawr yn fyw ; 
Llawenydd annrhaethadwy dardd, 
Wrth edrych yn ei wyneb hardd. 

3 Ni wel y rhai’n ond gras i gyd,— 
Gras a ddechreuodd cyn bod byd ; 
Llifeiriol afon fawr o hedd, 

A chariad unig yn ei wedd. 

4 Fe lysg y byd yn ulw mân, 

Fe dry ’r greadigaeth fel o’r blaen, 
Cwymp y planedau er eu maint ; 
Bydd Iesu ’n frenin ar ei saint. 

5 O dere ddedwydd, hapus awr, 
Boreu-ddydd tragwyddoldeb mawr, 
Poen yw ’mhleserau, poen yw ’m 

loes, 

Wrth bechu yn erbyn gwaed y 
groes, 

6 Mi wela ’n codi ’r seren ddydd, 

Mi glywa ’r canu yno fydd, 
Angylion gyda ’r saint yn un, 

Yn cadw cwmni Mab y dyn. 


HYMN CCCLXIII. 

C HWY-CHWI ’mhechodau o 
bob gradd, 

Sydd fwya’ cedyrn am fy lladd, 

Er maint eich grym, er maint eich 
clwy’, 

Mae angeu ’m Iesu ’n llawer mwy. 

2 Mwy rhinwedd sy mewn marwol 
loes, 

Mwy grym, mwy nerth yn mhoen- 
au ’r groes, 

Nag saif y pechod cryf o’i flaen, 

Nac angeu ei hun, nac uffern dân. 

3 Y mwya’ ei bwysau oll i gyd 
Ydyw euogrwydd beiau ’r byd ; 

Mae ’r aberth ar Galfaria fryn 
Yn golchi ’r euog cas yn wyn. 

4 Mae heddwch llawn yn angeu loes, 
Llawenydd pur yn ngwaed y groes, 
Mae cariad annrhaethadwy ’n lli’ 
Gan ruddfan hyfryd Calfari. I 


5 Doed im’ a ddel, bodlonaf mwy, 
Tan dawel adain marwol glwy’ ; 
Doed mellt, doed stormydd o bob 

rhyw, 

Mae gydaf Un a’m ceidw ’n fyw. 

6 Ffowch, ofnau, ffwrdd, doed yn eich 

lle 

Awelon hyfryd pur y ne’; 

Doed pob grasusau pur eu rhin 
I lanw ’m henaid bach yn un. 


HYMN CCCLXIV. 

P ERERIN gwan, heb rym, heb 
sail, 

I deithio wyf yn mlaen, 

Trwy gynifer llwybr dyrus, cul, 
Dyeithr im’ o’r blaen. 

2 Yr ochr draw a’r ochr hyn, 

Pob peth sy am wneud fy mrad ; , 
Mae mil o demtasiynau yn un, 

Yn ceisio rhwydo ’m traed. 

3 Yn nyfnder profedigaeth ddu, 

Dos dy Hunan o ty mlaen ; 

Ond i mi gael bod gyda Thi 
Nid ofnaf ddw’r a thân. 

4 At wedd dy wyneb nid yw ddim 
Drysorau maith y llawr; 

Mae haner gair o’th enau yn fwy 
Ei rym nag uffern fawr. 

5 Mae angeu a’r bedd, ac uffern ddu 
Yn hongian wrth dy groes, 

Mil o elynion gongcraist Ti 
Trwy ddyodde’ angeu loes. 

6 Dy allu yw fy nerth a ’ngrym, 

Yn dy allu bydda’i byw, 

’Rwy ’n wan, ’rwy ’n llesg, ni alla’i 
ddim 

Un fynyd heb fy Nuw. 

HYMN CCCLXV, 

ESU ’r dirmygedig un 
Ddyoddefodd angeu loes, 

Gan ryw ddienyddwyr llym, 

Yn wirion ar y groes ; 




Y MOR O WYDR. 


173 


172 WILLIAM WILLIAMS, dANT-Y-CELYN : 


Y gruddfanau rodd E’ ’maes 

Ddaeth â’r trueiniaid oll yn 
rhydd, 

Bellach holl ganiadau ’r nef, 

Fyth am Galfaria fydd. 

;2 Bydd torf o angylion gwych, 
Cerubiaid pur yn un, 

A maith dorfeydd o seraphim 
Yn canu i Fab y dyn ; 

A chaniadau fydd y rhai’n 

Na ddaeth i feddwl dyn erioed, 
Ag sy ’n trigo îs y nen, 

I fod eu bath yn bod. 

3 O foreu-ddydd dedwydd iawn, 

Pan delo ’r dorf yn un, 

O bob cwr i’r ddaear faith, 

I gwrdd â’n Harglwydd cun ; 
Derfydd gofid a phob gwae, 
Derfydd temtasiynau maith; 
Derfydd pechod mawr ei rwysg, 

A derfydd dyrus daith. 

.4 Ac wrth wel’d yn agoshau 
’R fath hyfryd foreu wawr, 

Un diwrnod goleu clir 

Maith dragwyddoldeb mawr; 
P’am na bawn yn llawen iawn, 
Hyn wy ’n ’mofyn ei fwynhau, 

A thyma fref fy enaid gwan, 

Ei wel’d yn agoshau. 


HYMN CCCLXVI. 

C YN ystyried, mi ddechreuais 
Daith o’r Aipht i’r Ganaan 
wlad, , 

Fod fath anial mawr mor ddyrus 
Rhyngwy’ erioed a thŷ fy Nhad ; 
Pharao a’i lu, creulon cry’, 

Gyntaf a’m gwrth’nebodd i. 

2 Yna torf a thorf drachefn, 

Bob yn fyrdd, neu bob yn un, 
Moab, Midian, a Philistin’, 

Oll yn cyngrair yn gytun ; 

Gosod wnaed, rwydau i’m traed, 
Fyrdd rhwng yma a thŷ fy Nhad. 

3 Weithiau fe, Golia gadarn, 

Ddeuai yn mlaen yn ngrym ei 
nerth; 


Weithiau Midian fyddai ’n lliwio 
Pen y creigydd mawrion serth; 
Cyn pen awr, f ’ Arglwydd mawr, 
Wnai i’m gelynion gwympo ’lawr. 


4 Da i mi fod yr addewid, 

Wedi ei rhoddi gan fy Nuw, 

A bod gair o enau ’r nefoedd 
Uwch gelynion o bob rhyw ; 

Ei addewid Ef, gadarn gref, 

Arwain eiddil gwan i’r nef. 

5 Ac er bod y llwybrau yn ddyrus, 

Ar ba rai y senga ’m traed, 

Ac na bum i’n teithio arnynt 
Er ’madewais i â’m gwlad ; 

Caf o’m blaen, ddw’r a thân, 

Ac a’m dwg i’r Ganaan lân. 

6 Bron yr wyf a digaloni, 

Pan b’wy’n gwel’d rhyw Iwybr 
cul, 

Rhwng rhyw greigydd serth dych- 
rynllyd, 

Lle tramgwyddodd llawer mil; 
Fy enaid gwan, yn y man, 

Ddringa eto fyny i’r lan. 

7 Mi ryw syna’ ar rai oriau, 

Pan debygwy’ nad oes dyn 
Sydd yn teithio llwybrau newydd, 
Beunydd ond myfi fy hun ; 

Eto llu, wela’i fry, 

Fu ’n gyfeillion i myfi. 

8 Dyna ’r pryd mae fwya’ cyfyng, 

Pan bo gelyn ar bob llaw, 

Un o’m hol am fy mradychu, 

Un o’m blaen i’m hofni draw; 
Eto i’r lan, f’ enaid gwan, 

A tra Iesu i mi yn rhan. 


HYMN CCCLXVII. 

"D HWNG Pihairoth a Balsephon, 
-*-Y Tra fwy’ byw mi gofia ’r lle, 
Mewn cyfyngder eitha’ caled 
Gwaeddodd f ’ enaid tua ’r ne’; 
Yn ddioed, dyma ’n d’od, 
Waredigaeth fwya’ erioed. 


2 Aros ronyn berwyd i mi, 

Ti gai weled cyn prydnawn, 
Fyrdd yn soddi yn y dyfnder 
O elynion creulon iawn ; 

Maes o law gwynfyd ddaw, 

Ti gai ganu yr ochr draw. 

3 Dacw ’r gelyn, ebe f’ Arglwydd, 

Ganwaithfaeddodd d’enaid gwan, 
’N awr yn methu gan y tonau 
Godi ei wyneb dig i’r lan ; 

Tyr’d yn mlaen, dechreu ’th gân, 
Dy holl elyüion boddi wnan’. 

4 Y mae dyfroedd Mara yn chwerw 

Fyth i’w hyfed ddydd a nos, 
Iesu, gwyddost Ti beth ydyw 
Dwyn y bwysig boenus groes : 
Rho i mi wir gariad pur, 

Ffrwythau peraidd Canaan dir. 

5 O gwna i mi brofi sypiau, 

Sypiau peraidd rawn y wlad, 
Blas maddeuant pur a heddwch, 
Gwleddoedd hyfryd tŷ fy Nhad ; 
Dyma hwy, perlau mwy, 
Gloddiwyd yn ei farwol glwy’. 


HYMN CCCLXVIII. 

O TYRED, Arglwydd mawr, 
Dyhidla o’r nef i lawr, 
Gawodydd pur, 

Fel byddo ’r egin grawn, 
Foreu-ddydd a phrydnawn, 

I darddu yn beraidd iawn 
O’r anial dir. 

2 Mae per-aroglau ’th ras 
Yn taenu o gylch i maes 
Awelon hedd; 

Estroniaid sydd yn d’od, 

O’r pellder eitha’ erioed, 

I gwympo wrth dy droed, 

A gwel’d dy wedd. 

3 Mae tegwch dy wynebpryd 
Yn maeddu oll i gyd 
Sy ar ddaearlas; 

Mae pob rhyw nefol ddawn 
Oll yno yn gryno llawn, 

Yn tarddu yn hyfryd iawn, 

O’th glwyfau ’maes. 


4 Arosaf ddydd a nos 
Byth bellach tan dy groes 

I’th lon fwynhau ; 

Mi wn mae ’r taliad hyn, 
Wnawd ar Galfaria fryn, 

A’m càna i oll yn wyn 
Oddiwrth fy mai. 

5 Yn nyfnder dw’r a thân 
Calfaria fydd fy nghân, 

Calfaria mwy, 

Y bryn ordeiniodd Duw 
Yn nhragwyddoldebyw,, 

I godi ’r marw yn fyw 
Trwy farwol glwy’. 

6 Mi âf bellach tua ’r wlad 
Bwrcaswyd im’ â gwaed, 

’R wy’ yn nesau ; 

Caf yno oll i’m rhan 

Sydd eisieu ar fy enaid gwan, 

A hyny yn y man, 

I’w wir fwynhau. 


HYMN CCCLXIX. 

P WY ddyry i’m falm o Gilead, 
Maddeuant pur a hedd ! 
Nes gwneud i’m hysbryd edrych 
Yn eon ar y bedd ; 

A dianc ar wasgfeuon 
Euogrwydd creulon cry’, 

’D oes neb ónd Ef a hoeliwyd 
Ar fynydd Calfari. 

2 Yr hoelion geirwon caled 
Gynt a’i trywa^iodd E’, 

Sy ’n awr yn dal ý nefoedd 
Gwmpasog yn ei lle; 
Cyfiawnder di-drugaredd, 

A chariad di-nacad, 

Sydd yn cofleidio ’r euog 
Yn llawen yn y gwaed. 

3 Cyfiawnder amddifiynwyd, 

A chariad, yn dy glwy’ ; 

A rhagor nag amddifiyn,— 

’N awr fe dyrchafwyd hwy : 

O weithred o ryfeddod ! 

Dirgelwch mawr ei hun, 

Nid arall all’sai ei ffeindio, 

Yn unig Duw ei Hun. 


174 WILLIAM WILLIAM 

4 Mae ’r fath feddyliau mawrion 

Yn codi ’m hysbryd gwan 
Oddiar bob peth creuedig 
Yn uchel iawn i’r lan ; 

Yn prisio aur ac arian, 

Y perlau mwya’ drud, 

Wrth glun cyfìawnder dwyfol, 

Yn sorod cas i gyd. 

5 ’N ol edrych ar ol edrych, 

O gwmpas i mi mae 
Rhyw fyrdd o ryfeddodau 
Newyddion yn parhau; 

Pan b’wy 'n rhyfeddu un peth, 

Un arall ddaw.i’m bryd, 

O iechydwriaeth rasol, 

Rhyfeddol wyt ti ’gyd. 

«6 Bendithion ar fendithion, 

Trysorau angeu loes, 

Grawn sypiau mawrion addfed 
Yn hongian ar y groes, 

Sydd yn cwmpasu ’m henaid, 
Rhinweddau mawr eu grym, 

A minau yn eu canol 

Heb allael d’wedyd dim. 

7 Mi wela’ yn ei fywyd 

Y ffordd i’r nefoedd fry, 

Ac yn ei angeu ’r taliad 

A roddwyd trosof fì, 

Yn ei esgyniad gwelaf 
Drigfanau pur y nef, 

A’r wledd dragwyddol berffaith 
Ga’i yno gydag Ef.* 


HYMN CCCLXX. 

Y N mhell uwch swn daearol fyd 
Mae fy nhrysorau oll i gyd ! 
Y wlad lle mae, y wlad lle mae 
Rhyw fôr di-drai o berffaith hedd. 

* Nid yw yn anhawdd dyfalu, weithiau, 
beth allai awgrymu i feddwl yr Awdwr fater 
_a delweddion ei Emynau. Byddai yn hawdd 
; genym feddwl ei fod, pan y cyfansoddodd yr 
Emyn uchod,newydd ddarllen Young’s Night 
Thoughts. Edryched y darllenydd dros Night 
Fourth : 7 he Christian's Triumph, ac ond 
odid na wel y drychfeddyliau a ymflfaglent 
yn enaid y Bardd Saesonig yn llifo allan yn 
Emyn o fawl gorfoleddus o galon y Bardd 
«Cymreig. 


S, PANT-Y-CELYN : 

2 Wel dacw ’r man, tra paro chwyth 
Sycheda’i am fod ynddo byth ; 

Fe dry fy ngwae, fe dry fy ngwae 
Yn llaẅenhau yn nhŷ fy Nhad. 

3 Mi gofìa’ yno am y dydd 

Y rho’wd fy llyfytheiriau ’n rhydd; 
Ac am y gair, ac am y gair 
Dedwyddaf bair i’w gofìo byth. 

4 O ddedwydd, hapus, berffaith le, 
Mae f ’ enaid eisoes ynddo fe ! 
Cwmpeini ’Nuw, cwmpeini ’Nuw 
Yw ’r cyfan yw sydd yno i gael. 

5 Ffarwel i oll feddylia’i fod 
Yn hyfryd yma îs y rhod ; 

Nid da, nid dyn, nid da, nid dyn, 
Ond Iesu ei Hun sy ’n fwy na’r 
nef. 

6 ’R wy ’n awr ar adain ysgafn ffydd 
Yn edrych ar drysorau fydd ; 

Mae llawer mwy, mae llawer mwy 
Mewn marwol glwy’ nag fedd y byd. 


HYMN CCCLXXI. 

T YDI, fy Nuw, Tydi i gyd, 

Yw ’r cwbl fedda’i yn y byd ; 
Yr wyt Ti ’n well, yr wyt Ti ’n well 
Na ’r India bell a’i pherlau drud. 

2 O fewn i’r anial dyrus, maith, 

Yn dysgwyl hyfryd ben fy nhaith, 
’R wy ’n gwel’d yn wir, ’r wy ’n 
gwel’d yn wir 

Yr oriau ’n hir heb dy fw r ynhau. 

3 Yn nyfnder pob rhyw drallod mae 
Un radd o’th wedd yn llawenhau ; 
Dyddanwch sy, dyddanwch sy 
Yn dy wyneb cu sydd fwy na’r byd. 

4 Rho im’ yfed afon loew las, 

Mewn tiroedd anial, dyrus, cras ; 
Maddeuant gwir, maddeuant gwir 
O’r ffynon bur sydd tan y faingc. 

5 Mwy yw fy mhleser, mwy fy rhodd, 
A mwy yw f ’ enaid wrth ei fodd, 

I wel’d dy wedd, i wel’d dy wedd, 
A phrofi ’th hedd na’r byd i gyd. 


Y MOR O WYDR. 


i75 


<6 Mae ’r fynyd leiaf fach o’r awr 
I garu fy Iachawdwr mawr, 

Yn well rhyw ddydd, yn well rhyw 
ddydd 

Na’r cwbl sydd o tan yr haul. 

7 Aed heibio ’m dyddiau bob yr un 
Wrth garu’m Crewr mawr yn ddyn ; 
Fy enaid cân, fy enaid cân 
I’th Brynwr glân, a dos i’r bedd. 


HYMN CCCLXXII. 


F Y mywyd wyt, fy Nuw, fy 
Nhad, 

Cynheliaist fy enaid ar ei draed ; 
De’st â fì ’maes, de’st â fì maes, 

Er angeu glas o groth y bedd. 

2 Pan ’r o’wn i ’n gyru yn y blaen 
’R hyd llwybr rhydd i uffern dân, 
Ti dà’wedaist air, Ti dd’wedaist air, 
A hwnw bair tra paro nef. 


3 Ti roddaist bläau lawer iawn 
Ar fy mhechodau fore a nawn ; 

Fe wawria ’r dydd, fe wawria ’r 
dydd 

I’m dà’od yn rhydd, mae hyn ger- 
llaw. 


4 Pan elo ’m syched i yn fawr, 
Dyhidla ’r nefoedd fanna ’lawr, 
Daw dw’r i maes, daw dw’r i maes 
Yn afon las o greigydd byw. 


5 Fe ddarsotyngir, er eu grym, 

Bob gelyn ag sy ’n greulon im’ 

Fe fawdd y llu, fe fawdd y llu 
Yn awrag sy’n gobeithio ’ngwymp. 

. 6 Mae Satan gadarn yn y blaen, 

O’i ol ef luoedd mawr a mân, 

I’m rhwygo ’n friw, i’m rhwygo ’n 
friw ; 

•Ond mae fy Nuw yn drech nag ef. 


HYMN CCCLXXIII. 

lLf AE pyrth y nef o led y pen, 
Mi welaf fôr o waed, 

Y gallaf fi ’r ffìeiddiaf ddyn 
Yn hollol gael iachad. 

2 Mae ’r orsedd fawr yn awr yn 

rhydd, 

Gwrandewir llais y gwan ; 

Wel cyfod bellach, fy enaid prudd, 
Anadla tua ’r lan. 

3 Wel anfon eirchion aml ri’ 

I mewn i byrth y nef; 
Gwrandewir pob amddifad gfâ 
Yn union ganddo Ef. 

4 Myfì anturia ’n awr yn mlaen 

Heb alwad îs y ne’, 

Ond bod perffeithrwydd mawr y 
groes 

Yn ateb yn fy lle. 

5 Calfaria fryn yw ’r unig sail 

Adeil’af arno mwy ; 

A gwraidd fy nghysur fyth gaiff fod 
Mewn dwyfol farwol glwy’. 

6 Ellyllon uffern nis gall ddim 

Er cymaint yw eu rhi’, 
Myrddiynau o weithiau mwy eu 
pwys 

Och’neidiau Calfari. 


HYMX CCCLXXIV. 

M I dafìa ’maich oddiar fy ngwar 
Wrth deimlo dwyfol loes ; 
Euogrwydd fel mynyddau ’r byd 
Dry ’n ganu wrth dy groes. 

2 Os edrych wnaf i’r Dwyrain draw, 
Os edrych wnaf i’r De’, 

Yn mhlith a fu neu ynte ddaw 
’D oes tebyg iddo Fe. 

3 Fe rodd ei ddwylaw pur ar led, 

Fe wisgodd goron ddrain, 

Er mwyn i’r brwnt gael bod yn wyn 
Fel hyfryd liain main. 


176 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


4 Esgyn a wnaeth i entrych ne’ 

I eiriol dros y gwan ; 

Fe sugna f’ enaid inau ’n lân 
I’w fynwes yn y man. 

5 Ac yna caf fod gydag Ef 

Pan êl y byd ar dân, 

I edrych yn ei hyfryd wedd, 
Gan’ harddach nag o’r blaen. 


HYMN CCCLXXV. 

A/j"AE ’r Brenin yn y blaen 
1V1 ’Rym ninau oll yn hy’; 

Ni saif na dw’r na thân 
O flaen fath arfog lu ; 

Ni awn, ni awn dan ganu i’r lan, 
Cawn wel’d ein congcwest yn y man 


2 Ni welir un yn llesg 

Yn myddin Brenin nef, 
Can’s derbyn maent o hyd 
O’i nerthoedd hyfryd Ef; 
Ni gawn, ni gawn y gloew win 
Melus ei ryw, sancteiddiol rin. 


3 Dechreued tafod mwy, 

Os tafod fedr gân, 

Na foed ond dwyfol glwy’ 

Holl ddyddiau ’i oes o’i flaen ; 
Ee gawd, fe gawd o’r diwedd fraint 
Na phrofodd Seraphim ei maint. 


4 Gerubiaid, dewch yn mlaen, 
Edrychwch yma ’lawr 
Ar dewynion uffern dân 
Yn nghanol nef yn awr : 

Pob un yn gwel’d ei hyfryd wlad, 
A phyrth sancteiddiol tŷ ei Dad, 


5 Fe ddarfu ’r ofn du, 

’R euogrwydd cas a’r braw, 

Pan gwelsom aberth fu 
Ar ben Calfaria draw ; 

Fe dalwyd iawn ar bren, mor ddrud 
Oedd fwy na holl ffleidd-dra ’r byd. 


6 Un sillaf ar y groes 
O enau Crewr byd, 

Yn nyfnder angeu loes, 

Sydd fwy na ’n beiau ’gyd ; 
O ! maddeu, ’Nhad, fy eiddo i,— 
Lama, Lama, Sabachthani! 


HYMN CCCLXXVI. 

M AE lluoedd maith yn mlaen 

’N awr o’u carcharau ’n. 
rhydd, 

A gorfoleddu wnan’ 

Oll wedi cario ’r dydd ; 

I’r lan, i’r lan diang’sant hwy, 

Yn ôl eu traed y sangwn mwy. 

2 Gadawn y byd ar ol, 

Y byd y cawsom wae, 

Y byd ag sydd bob dydd 
Yn ceisio ’n llwfrhau ; 

Ni welwn wlad rhwng ser y nef 
Sydd fil o weithiau ’n well nag ef. 

3 A fawdd ’tifeddion gras 
Yn nyfnder môr i lawr, 

Un waith a ddaeth i maes 
O’r dwfn gystudd mawr ? 

Na wna, na wna, ni ddown i’r lan, 

I dir y bywyd yn y man. 

4 Cawn landio ’mewn i fysg 
Y rhai y clywsom son, 

Ganasant bawb ei wisg 
Yn nwyíol waed yr Oen ; 

A dawnsîo gwledd heb ddiwedd mwy 
Yn bur yn eu cwmpeini hwy. 

5 Cawn wel’d yr addfwyn Oen 
Fu farw ar y bryn, 

Yn medi ffrwyth ei boen 
Yn hyfryd y pryd hyn ; 
Myrddiynau heb rif yn canu ’nghyd 
I’r Hwn fu farw dros y byd. 

6 Fe genir coron ddrain 

Wrth ganu gwaed y groes ; 

Fe gofir picell fain 
Wrth gofio angeu loes : 

Fe seinia ’r holl dorfeydd yn un 
Bob rhan o boenau Mab y dyn. 


HYMN CCCLXXVIL 

E R bod saethyddion lu, 

A rhwydau fwy na mwy 
’R hyd llwybrau Salem fry, 

A dyrus iawn y’nt hwy, 

Fe dyr y rhwyd, fe dry y saeth 
Oddiwrth y saint, nid oes ei fath. 


Y MOR O WTDR. 


177 


2 Mae ’r byd yn taenu ’maes 
Mewn cydsain ddyrus iawn, 

Ei demtasiynau cas 
O fore hyd brydnawn; 

Fe ddeil i’r lan ei nefol hil, 

Er cẅrdd â hwy mewn llwybrau cul. 


HYMN CCCLXXIX. 

YY’R holl fendithion ga’s y byd, 
Wel dyma ’r fwyaf un i gyd, 
I’m Iesu ei Hun, i’m Iesu ei Hun 
Dros aflan ddyn roi ’fywyd pur. 


3 Ni hwyliwn gyda ’r gwynt, 

Mae ’r gwynt o dŷ ein Tad ; 
Awelon hyfryd y’nt 

Dros fryniau amod rhad ; 

Yr y’m mewn hwyl, ni seiniwn gân 
Nes myn’d i glustiau ’r rhai sy o’r 
blaen. 

4 Er maint yw lled y dw’r 

Er maint yw grym y don, 

Ac er i’r dymhestl gref 
I guro ar fy mron, 

’D yw ’r tonau maith, ’d yw ’r dym- 
hestl ddim 

I nerth yr Hwn sy ’n Briod im’. 


HYMN CCCLXXVIII. 

LJ'FARWEL, bleserau o bob 
*- rhyw, 

Ffarwel i’r cyfan ond fy Nuw ; 

’D oes dim a dâl o fewn y ne’ 

I’w garu yn unig ond Efe. 

2 ’N awr y creadur breulyd sydd 
Yn myn’d ar goll o ddydd i ddydd ; 
’D oes dim fodlona’mhenaid gwan 
Ond Iesu ei Hunan i mi ’n rhan. 

3 Mae ynddo Ef drysorau hael 
Sydd eisieu arnaf fi eu cael; 

Mae ynddo Ef drysorau llawn 
Wna ’r tlotaf yn gyfoethog iawn. 

4 Mi ’drychaf dros y dwfn fedd 

’N awr i gyffiniau ’r wlad o hedd ; 
Mi welaf fwy nag aur Peru 
Mewn defnyn bach o waed fy Nuw. 

5 ’D oes dim wna imi lawenhau 

Yn nghanol stormydd mawr o wae, 
Na dim a ddeil fy enaid gwan 
Ond gweled Iesu i mi ’n rhan. 

M 


2 Wel, f’enaid, bellach dos yn mlaen, 
Nac ofna ddw’r, nac ofna dân ; 
Aeth tan y groes, aeth tan y groes, 
Ac angeu loes ei hun o’m blaen. 

3 Fe gongcrodd angeu a’i farwol 

gledd, 

Fe faeddodd uffern fawr a’r bedd ; 
Gwnaeth ffordd i mi, gwnaeth ffordd 
i mi 

Ar Galfari o’r ddae’r i’r nef. 

4 Boed iddo mwy ganiadau o glod, 
Tra nefoedd fawr a dae’r mewn bod; 
Ac na boed son, ac na boed son 
Ond am yr Oen a’i farwol glwy’. 

5 O ! d’weded pawb am rin y gwaed, 
Maddeuant llawn, maddeuant rhad, 
Dim achwyn mwy, dim achwyn 

mwy, 

Ond canu am glwy’ Calfaria fryn. 


HYMN CCCLXXX. 

D ACW ’r hyfryd fan ca’i drigo, 
Gwn ca’i drigo cyn bo hir, 
Draw i’r bryniau oer, tymhestlog, 
Yn y sanctaidd hyfryd dir ; 
Gwelai ’n awr, foreu wawr 
Glir, o dragwyddoldeb mawr. 

2 O ddwyrein-dir cras mae’n t’wynu, 
Lle mae teml fawr fy Nhad, 

Lle mae’r arch, a lle mae’r manna, 
Lle mae’r drugareddfa rad ; 

Un prydnawn chwerw gawn, 

Yno wed’yn diengu wnawn. 

3 Ni gawn yno wel’d a garwn 
Mewn gogoniant llawer mwy 
Nag y gwelsom ar y croesbren 
Tan ei farwol ddwyfol glwy’ ; 
Lluoedd mawr sydd yn awr 
Yn ei garu bob yr awr. 






I78 WILLIAM WILLIAMS 

4 Ni gawn wel’d a’i carodd yma, 

Yn y man, yr ochr draw'; 

Oll yn gwledda ar ei gariad, 

T’lynau auraidd yn eu llaw ; 

Oll yn un a chytun 

Yn moli ’r Duwdod yn y dyn. 


HYMN CCCLXXXI. 


EMYNAU SACRAMENTAIDD. 


DHYFEDDOL yw effeithiol rin 
Y Y moddion ’pwyntiaist Ti dy 
Hun ; 

Dy gnawd yw bara ’r bywyd gwir, 
O’th glwyfau tardd y ddiod glir. 

2 Mae syched ynof, ARGLwYDDmawr, 
Am brofì ’r gloyw win i lawr ; 

Ac i mi gael chwanegu ’ngrym, 
Trwy fod dy gnawd yn ymborth im’. 

3 ’Rwy ’n ofni ’r dyfroedd, ofni’r tân, 
’Rwy ’n ofni ’r creigydd sydd o’m 

blaen, 

’R\yy ’n ofni ’r pethau lleia’ i maes 
Nes cael ymborthi ar dy ras. 

4 Y dyfroedd gloyw, pur, di-drai, 
Gad i mi ’r awrhon eu mwynhau ; 
Dwg fì o dwrf daearol griw, 

I wledda ar dy fwrdd t’rwy’ byw. 


HYMN CCCLXXXII. 

A ’I dyma ’r arwydd roist i mi 
O angeu poenfawr Calfari ? 

A all ’r elfenau hyn yn un 
I’m tywys atat Ti dy Hun ? 

2 Ai bara a fynega ’th loés 

A’th glwyfau mawrion ar y groes ? 

A draetha ’r gwinwydd di-lesad 
Anfeidrol haeddiant pur dy waed ? 

3 Na wna, fy Nuw; O tyr’dyn awr, 
A danfon d' Ysbryd pur i íawr ; 

Dy Ysbryd Di gymhwysa ’r gwaed, 
Gymhwysa ’r iachawdwriaeth rad. 


, PANT-Y-CELYN : 

4 O dal fi, n’ad fi gwympo mwy, 

N’ad fi annghofio ’th farwol glwy’ ' r 
O gwna fy lloches ddydd a nos 

O dan ddyferion gwaed y groes. 

5 N’ad im’ i’th fwrdd i fentro ’n 

mlaen 

Heb wisgoedd gwynion pur a glân ; 
Gwaith edau a nodwydd hardd eu 
llun,— 

Dy ras a’th haeddiant Ti dy Hun. 


HYMN CCCLXXXIII. 

fwrdd sydd yn gyfoethog, 
-*—' iawn 

O bob danteithion foreu a nawn, 
Ac nid oes ond dy wleddoedd drud 
Rydd fywyd i golledig fyd. 

2 Cariad yn ddwfn fel y bedd 

Sydd yn mhob rhan o’th nefol 
wledd ; 

A beth yw ’r newydd win di-drai 
Ond cariad hyfryd i barhau. 

3 Tlawd oeddem ni, a chloff a dall 
Yn gorwedd yn nghadwynau ’r fall; 
Heb chwant na gallu i godi ’m llef 
I fyny tua theyrnas nef. 

4 Tydi dy Hun a ddaeth i’n hol, 
Tydi a’n cym’rodd yn dy gôl; 

Nis gall’sai ond anorchfygol ras 
I’n dwyn o’r pydew mawr i maes. 

5 O’r diffaeth ddyrus anial dir 
Lle buom ni yn crwydro ’n hir, 

Ni ddaethom yma i dy dŷ, 

A chwant cael gwel’d dy wyneb cu. 

6 O tyr’d dy Hunan, dere i’r wledd, 
Digon i ni yw gwel’d dy wedd ; 

Ac ar dy ffordd mae ’n ofid blin 

I aros hebot Ti dy Hun. 


HYMN CCCLXXXIV. 

ANWYL Iesu, tyr'd i'ncwrdd, 
A gwel drueiniaid ar dy 
fwrdd ; 

I gyd yn ffol heb fedru o’r un 
I bledio gronyn drosto ei hun. 


2 Nid yn y bara hwn na’r gwin, 

Ond yn dy gnawd a’th waed mae 

rhin, 

Gad i ni wel’d dy angeu drud 
Yn ein dyrchafu i’r lan o’r byd. 

3 Ti roist dy fywyd pur i lawr, 

A phwy all bwyso gwerth mor 
fawr ! 

’D oes neb a fesur faint dy wae, 

Na ffrwythau ’th gariad i barhau. 

4 Ti roist i lawr dy fywyd drud 
I brynu im’ dragwyddol fyd : 

Myn’d dan fath boen, fath dristwch 

chwith, 

I minau fod yn llawen byth. 


HYMN CCCLXXXV. 


r\ ! ROSYN Saron hardd, 

^ O’r lili wen ei lliw ! 

Nid oes o’r ddae’r a dardd 
Flaguryn fel fy Nuw : 

Yn mhlith y coed rhyw ganghen lawn 
O sypiau grawn, fy Anwylyd yw. 

2 Pan ’r oeddwn i yn wan, 

Yn mron llewygu ’n wir, 

Fe ’m cododd i i’r lan 
I mewn i’w win-dÿ pur ; 

Ce’s yfed gwin, hyd heddyw mae 
Fyth yn parhau ei nefol rin. 

3 Ce’s eistedd tan ei ŵydd, 

A’i ffrwyth oedd felus iawn, 
Goleuni ynddynt sydd, 

A phob rhinweddol ddawn ; 

Bwyteais yn hy’, ei wir fwynhad 
A’i gariad rhad congcwerodd fi. 

4 Mae ’m nwydau i’n awr yn wan, 

Gras sy ’n gorchfygu ’n llwyr, 

’R wy ’n aros yn y fan 
Dymunwn foreu a hwyr ; 

’R wy ’n glaf, yn wir, o’i gariad cu, 
Cysurwch fi â ’falau pur. 

5 ’N awr gwedd wynebpryd im’ 

Holl feibion Adda o’r trwch, 

Eu nerth, eu rhwysg, a’u grym 
Sy ’n darfod yn y llwch; 


O WYDR, jjg 

I Ond pan êl chwyth (on’d rhyfedd 
yw!) 

Fe bery Duw yn Briod byth. 


HYMN CCCLXXXVI. 

\[X/RTH edrych, Iesu, ar dy 
* ' groes, 

A meddwl dyfnder d’ angeu loes, 
Pryd hyn ’r wy’ yn dibrisio ’r byd 
A’r holl ogoniant sy ynddo i gyd. 

2 N’ad fi ymddiried tra f’ wyf byw, 
Ond yn dy angeu Di, fy Nuw ; 

Dy boenau a dy farwol glwy’ 

Gaift fod yn ymffrost i mi mwy. 

3 Myfi aberthaf i dy glod 

Bob eilun sydd o dan y rhod ; 

Ac wrth fyfyrio ar dy waed 
Fe gwymp pob delw dan fy nhraed. 

4 Gwelwch yn nwylaw ’Mhrynwr pur, 
Ac yn ei draed Ef, hoelion dur ! 
Edrychwch ar y waew-ffon 

Yn tori ’r archoll tan ei fron ! 

5 Dyma lle ’r ydoedd, ar brydftawn, 
Rasusau yn dysgleirio ’n llawn ; 
Mil o rinweddau yn gytun 

Yn prynu ’r gwrthgiliedig ddyn. 

6 Poen a llawenydd tan y loes, 
Tristwch a chariad ar y groes ; 

B’le bu rhinweddau fath y rhai’n 
Erioed o’r blaen dan goron ddrain ? 

7 Pa’m carai ’r byd a’i dda yn hwy, 
On’d dyma wrthddrych llawer mwy ? 
A dal ei garu tra ynof chwyth, 

A thragwyddoldeb wedy’n byth. 

8 Pe byddai ’r byd yn eiddo fi, 

A’r holl deganau ynddo sy, 

On’d diflas yw eu pleser hwy 
Wrth brofi pl’eser canmil mwy ? 

9 A chariad mor anfeidrol yw,— 

Mor llawn o haeddiant o bob rhyw, 
Na feiddiaf lai, er dw’r na thân, 

Na rhoi fy mywyd iddo ’n lân. 


i8o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN CCCLXXXVII. 

P WY na fwytai y ffrwyth o’r nen 
Sy ’n tyfu ar bren y bywyd ? 
A phwy na roddai wrth ei íìn 
Rinweddol win mor hyfryd ?. 

2 Ti yw'r winwydden hyfryd, lawn, 
Sy â’i sypiau grawn yn hongian, 
Ac yn dyferu ’r gwin o’r nen 
Fyth, fyth uwchben dy winllan. 

3 Hon yw dy ardd, braf yw ei bri, 

Dy blaniad Di dy Hunan ; 

O tyr’d i mewn, äc arni chwyth, 
Gwna ynddi fyth dy drigfan. 

4 Casgl dy fyrr a’th aloes pur, 
Grasusau gwir dy Ysbryd ; 
Bwyta dy ddil yn nghyd â’th fêl 
I ni gael sel o fywyd. 

5 Wel ŷf dy win a’th laeth yn hael, 
Boed hyn yn dal o’th lafur ; 

Am it’ ddyoddef ar y gro'es 
Anfeidrol loes a dolur. 


HYMN CCCLXXXVIII. 

D Y gnawd yw ’r bara, hyfryd 
fwyd, 

Yn unig gwyd ein henaid ; 

Pan gwelom ynddo ’r waewffon 
Fe ’n dadrus o’n caethiwed, 

2 Y chwys dyferol gollaist Ti 
A’n cànodd ni mor wyned ; 

Pan gwelom 61 y waewffon, 

Fe’n dadrus o’n caethiwed. 


3 O rho i ni ffydd oleuwen glir 

Fo’n dangos tir y bywyd : 

Hir buom lesg, symuda ’n traed 
Tua’r wlad ddymunol hyfryd. 

4 Gad i ni wledda, gwledda o hyd, 

Annghofìo ’r byd yn gyfan ; 

A boed ein trigfan yn dy dŷ, 

I’th weled Di dy Hunan. 


HYMN CCCLXXXIX. 

B ’LE mae tosturi dan y nef 
Cyffelyb i’w dosturi Ef? 
Creawdwr dae’r a nefoedd fawr 
Yn rhoddi ei fywyd oll i lawr ! 

2 O ’wyllys rydd, o gariad rhad, 

Y collodd Ef ei werthfawr waed ; 

Fe ’nillodd enw mawr di-lyth, 

A chlod na dderfydd o hono byth. 

3 Troseddwyr oeddem ni i gyd, 

Yn rhwym o dan anfeidrol lid ; 

Neb yn y nef neu ’r ddae’r y sydd 
A roisai ’n cadwyn fawr yn rhydd, 

4 Y felldith fawr fe cym’rai ’n un, 

Fe’i hoeliai wrth ei groes ei Hun ; 
Rhwng nef a dae’r congcwero 
wnaeth 

Holl awdurdodau uffern gaeth. 

5 Wrth ddyodde’r annghymarol loes, 
Y felldith hoeliodd ar y groes ; 

Fe brynodd fendith yn ei lle 
Sydd fwy ei phris na dae’r a ne’. 

6 Ac nid rhaid ofni ’r gyfraith mwy 
Gan neb a gredodd yn ei glwy’ ; 

’D yw ’r holl fygythion mawrion, 
llym,— 

Mynyddoedd Sinai,—'r awrhon 
ddim. 

7 Bendithion braf, newyddion, sy 
Fel moroedd mawr ar Galfari, 

Yn llifo tros sancteiddiol dir 
Yn ffrydiau o lawenydd pur. 

8 Mi olchaf yma ’n awr yn rhad 
Fy ngwisgoedd budron oll â gwaed; 
Ac yno y iachaf fy nghlwy’, 

Fel na bo ofn angeu mwy. 

9 O ! Ffynon fendigedig, wiw, 

Torodd o honi waed fy Nuw ! 

A dyma ’r gwaed a’r dwfr drud 
Sy ’n golchi holl bechodau ’r byd. 


HYMN CCCXC. 

"C'E.Preny Bywyd, gwerthfawr sy 
Yn tyfu yn y nefoedd fry ; 

A’i gangau per yn pwyso i’r llawr, 
Ynllawn o ffrwythau bob yr awr. 


Y MOR O WYDR. 


181 


2 Y ffrwythau penaf oll i gyd 
Yw cariad anfesurol, drud ; 
Maddeuant, hedd, doethineb, grym, 
’D oes o’r cyffelyb iddynt ddim. 

3 Tra fo’m yn eistedd tan ei wŷdd 
Rhyw nefoedd anorchfygol fydd ; 
Hardd idd eu gwel’d yw ffrwythau 
A melus hyfryd yw eu blas. [ei ras, 

4 Rho’nt fywyd o rinweddol ddawn 
I galon fyddo ’n galed iawn ; 

Nerth a llawenydd pur sy’n bod, 
Heb unrhyw wenwyn ynddo erioed. 

5 Y cleddyf tanllyd, doed yn mlaen, 
A chadwent Eden goed yn lân ; 

’D oes pren o fewn Paradwys, gwn, 
Ddwg ffrwythau peraidd megys hwn. 


HYMN CCCXCI. 

LNUW, er mor ëang yw dy waith, 
Yn llanw ’r holl greadigaeth 
faith, 

’Does dim trwy waith dy ddwylaw oll 
At gadw dyn fu gynt ar goll. 

2 Dyma lle mae dy anfeidrol ras 
Hyd eitha ’n cael ei daenu ’maes ; 
A holl lyth’renau dy enw gawn 
Yn cael eu dangos yma ’n llawn, 


8 O fyrddiwn rhyfeddodau ’r groes ! 
Dyoddefodd f’ Arglwydd angeu 

loes! 

Caru hyd at ddyoddef llid, 

Caru a marw yr un pryd ! 

9 Fy ysbryd a fy mywyd drud 
Sy’n cael ei faeth oddiyma ’gyd ; 

Y dw’r a’r gwaed ddaeth yma ’n llL’’ 
Yw nerth a gallu ’m hysbryd i. 

10 Dymunwn roi dy glod i maes 
Mewn iaith na’s deall daear las„ 

O flaen y faingc yn mhlith y llu 
O seintiau ac angelion fry. 


HYMN CCCXCII. 


’ "D ’YM wrth dy fwrdd, O Ar- 
glwydd cun, 

Yn ceisio ’th weled Di dy Hun ; 
Gwag ydyw’rbwrdd, trist ydyw’r 
wledd 

Heb weled dull dy hyfryd wedd. 


2 D’ ogoniant mawr a’th angeu drud„ 
Dywyno arnom ni i gyd ; 

A hyn wna ’n gwleddoedd ni ’n 
ddi-drai, 

A hyn wna ini lawenhau. 


3 ür Lraiiari, rnwng aae r a ne , 
Llewyrchodd ei ogoniant E ; 

Un haul ymguddiodd y prydnawn, 
A’r llall a wnaed yn eglur iawn. 

4 Nid oedd ond gwaed ’sgrifenai ’gyd 
Ddyfnderoedd sy’n anfeidrol lid; 
Nid oedd ond gwaed osodai ’maes 
Derfynau ’r gwaredigol ras. 

5 Pwy ddawn sy yn y Duwdod mawr 
Nad yw e’n ’sgrifen yma ’lawr ? 
Beth all’sai ddangos pwy wyt Ti 
Yn well nag angeu Calfari ? 


3 nasom wm, iei peraisi 111 , 
Bwytasom fara,—beth dal hyn, 

On’ chawn fwyta’th gnawd ynrhad, 
Ac yfed yn lle gwin, dy waed ? 

4 Fel gallom fyth i lawenhau 
Mewn gobaith perffaith o fwynhau 
Cymdeithas o nefolaidd rin, 

Mewn gwledd wastadol, â Thi ’th 

Hun. 

5 Ni gawn ymddangos, cyn bo hir, 

O flaen yr orsedd ddysglaer, glir, 
Mewn gwisgoedd gwynion, llaesion. 


6 A ddywed dysg, y fynyd hon, 

Neu holl resymau ’r byd o’i fron, 
P’un ynte ai doethine.b llym, 

Neu gariad yno oedd fwya’ ei rym ? 

7 Mi wela’ gariad yma ’nghyd, 

A digter, ac anfeidrol lid, 

Yn gwaedu ei Fab i’r llawr yn lli’, 

I wneuthur pleser i myfi. 


Wedi eu taenellu yn y gwaed. 

6 Treuliwn ein bywyd bellach byth 
Mewn un llawenydd pur di-lyth ; 
Cofiwn ei enw, canwn glod 
Tra nefoedd wen hyd fyth yn bod. 


Diwedd yr Emynau Sacramentaidd. 



182 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN CCCXCIII. 


HYMNAU AR AMRYW YSTYR- 
IAETHAU. 


T I, Iesu, ydwyt oll dy Hun 
Fy meddiant ar y llawr, 

A Thi dy Hunan fydd fy oll 
O fewn i’r nefoedd fawr. 

2 Mae ’nymuniadau maith eu hyd 
Yn pwyntio oll yn un, 

Tros bob gwrthddrychau îs y ser, 
Ac atat Ti dy Hun. 

3 O ! Ffynon trugareddau maith, 
Di-derfyn yw dy ras! 

I roi trysorau pena ’r nef 
í r tlotaf un i maes. 

4 Fy nghysur unig tan bob gwae 
Dy fod Di imi ’n Dduw ; 

Ac yn dy gysgod mi âf trwy 
Gystuddiau o bob rhyw. 

3 Ac ynot mi ymffrostia ’n hy’ 
’Mod i yn gyfoethOg iawn, 

Am fod trysorau maith fy ngras 
Fel Ti ’n anfeidrol lawn. 

6 Annghyfnewidiol gair y ne’, 

Ond cyfnewidiol fì ; 

Am hyn mi safaf, doed a ddel, 
Mae ’r afael sicraf fry. 


HYMN CCCXCIV. 

G WELL yw ’th drugaredd a dy 
hedd 

Na ’r byd, na’r bywyd chwaith ; 
Ac nid oes angel gyfri' ei werth 
I dragwyddoldeb maith. 

2 Ac mae pob peth yn eiddo im’, 

Heb eisieu ac heb drai; 

Ac nid oes diffyg ddaw i’r lle 
Y ceffìr dy fwynhau. 

3 Mae pob dymuniad, aphob chwant 
Fyth yno ’n eitha’ llawn ; 


Ac yr wy’n tystio, ’d oes ond Duw 
A’m gwna i ’n ddedwydd iawn. 

\ Doed y tymhestloedd penaf ddel, 
Digonol gallu ’r ne’; 

A rhued moroedd dros y tir, 
Anfeidrol yw Efe. 

5 Mi waeddaf yn y storom fawr, 

Dan donau fwy na rhi’; 

Ac fe esgyna ’m drylliog lef 
I entrych nefoedd fry. 

6 Fe ffy ’r tywyllwch wrth fy nghri 

Yn nghyfyngderau ’r nos, 

Can’s nid â ’n ofer gais fy Nuw 
A waeddodd E ar y groes. 


HYMN CCCXCV. 


Y/ MAE holl ddysgwyliadau ’r 
llawr 

Yn siomi a myn’d yn ddim ; 

Ac mae gwrthddrychau ’n methu ’n 
lân 

Ag oedd yn fawr eu grym. 

2 Ond eto mi ge’s afael lawn 

Ar wrthddrych gwell na hwy, 

Ac na’s cyfnewid byth mo’i ras 
I dragwyddoldeb mwy. 

3 Rhyw gariad a ffyddlondeb maith, 

A thrugareddau ’n un, 

Ydyw yr enwau garodd Ef 
I roddi arno ei Hun. 

4 Fe ’m carodd, ac fe ’m car i byth, 

Doed y troiadau ddel, 

Ac fe row’d geiriau ei gariad pur 
Yn gryno iawn dan sel. 

5 Am hyn fe gwymp fy meiau o’r 

bron, 

Ond aros gwel’d y dydd ; 

Can’s mae cadwynau uffern faith 
Yn siwr o fyn’d yn rhydd. 

6 Fe gollodd chwant ei afael gref, 

Mae beunydd yn gwanhau ; 

Ac yn ei golled minau wyf 
Yn hyfryd lawenhau. 


Y MOR O WYDR. 


I8 3 


RHAI HYMNAU NEWYDDION 

a chwanegwyd dty pedwerydcL àrgraffiad 0 

CaNIADAU Y RHAI SYDD AR Y MOR O 

Wydr.* 

HYMN CCCXCVI. 

TXOED uffern, angeu, ahöll rym 
Fy mhechod yn gytun, 
Cryfach a thrymach lawer yw 
Ffyddlondeb Duw ei Hun. 

2 Ac yn eu herbyn gwaedda’i maes, 

“ Yr Arglwydd yw fy rhan ; ’’ 

Ac yn ei glwyfau mi ga ’r dydd 
Yn hollol yn y man. 

3 Ac mi rof f ’ angot yma ’lawr 

Mewn moroedd dyfnion maith, 
Nes im’ gael landio yno i’r lan, 

I’r wlad o fel a llaeth. 

4 A ellir congcro dwyfol rym, 

A diftodd dwyfol dân ? 

Na wna, fe arwain cariad pur 
O’r dywyll Aipht fi ’mlaen. 

5 Pan gellir briwio gallu ’m Duw, 

Tori ffyddlondeb nen, 

A thyna ’r unig amser ’r â 
Tymhestloedd tros fy mhen. 


HYMN CCCXCVII. 


T YDI, fy Arglwydd, yw fy rhan, 
A doed y drygau ddel; 

Ac er bygythion uffern fawr 
Dy gariad sydd dan sel. 

.2 Oddiwrthyt rhed, fel afon faith, 

Fy nghysur yn ddi-drai; 

O hwyr i fore fyth yn gylch 
Dy gariad sy’n parhau. 

3 Uwch pob rhyw gariad îs y nef 
Yw cariad pur fy Nuw ; 

Anfeidrol foroedd dyfnion, maith, 
Heb fesur arno yw. 


graffiad sydd genyra ni ohonynt—yn Àber- 
honddu, gan E. Evans, yn y flwyddyn 17.73, 
Y mae yr Emynau hyn yn gwneud i fyny Rhi 
CCCLXIX. hyd CCCLXXXII. yn Ar- 
^raffiad 1811, dan olygiaeth y Parch. Johr 



4 Dechreuodd draw cyn creu y byd, 

Fe bery fyth yn mlaen ; 

Heb un cyfnewid, ac heb drai 
Pan elo ’r byd yn dân. 

5 O dewch a gwelwch, chwiliwch Ef, 

Anfeidrol gariad mawr, 

Ag sydd yn maddeu miloedd myrdd 
O feiau yn yr awr ; 

6 Yn para ’n ffyddlon fyth heb drai 

P’odd bynag troddo ’r byd ; 

A phe cymysgai tir a môr 
Yr un yw ’m Duw o hyd. 


HYMN CCCXCVIII. 

P AN delo angéu yn ei rwysg 
I dori fy oll i lawr, 

Fy unig noddfa werthfawr fydd 
Yn fy Ngwaredwr mawr. 

2 Pan y diflano enwau o’r bron, 

A ffrynd, a mam, a thad, 

Yr enw hyfryd unig fydd 
Yr iechydwriaeth rad. 

3 Fe saif cyfamod pur y nef 
Pryd hyny yn ei rym, 

Pan bo pob cysur îs y nef 
Wedi diflanu ’n ddim. 

4 Y cyfan wedi rhoi ffarwel 
A welwyd îs y rhod, 

Yno fy Iesu fydd y Ffrynd 
Anwyla’ gawd erioed. 

5 O gad im’ mewn tangnefedd pur 
Roi ’m hanadl ola’ i maes ; 

Ac mewn gorfoledd hwylio dros 
Y cefnfor garw glas ; 

6 A myn’d tan ganu tua ’r wlad 
Bwrpaswyd imi fyw, 

Ac wedi gado ’mhell o’m hol 
Gystuddiau o bob rhyw. 


HYMN CCCXCIX. 

"\7 MAE trysorau ’r dwyfol ras 
1 O lawer uwch eu rhyw, 

Na dim o’r nefoedd faith i’r byd 
Erioed a greodd Duw. 



184 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ! 


2 Tra caffwyf yfed ar fy nhaith 

O’r ffynon loew, glir, 

Nid ofna i ronyn, er eu grym, 

O ddrygau ’r anial dir. 

3 Er fod picellau tanllyd iawn 

Yn ’hedeg yn eu grym, 

Yn erbyn cariad dwyfol, pur, 

Nis gallant ddrygu dim. 

4 Ac mi ymffrostia’ yn nerth y nef, 

Yn nerth y nef ei hun, 

Fe bwysa haeddiant dwyfol, pur, 
Fwy na phechodau dyn. 

5 Fe ddygwyd beiau heb ddim rhi’ 

I ben Calfaria fryn ; 

A minau ymolchaf fyth tra b’wyf 
O fewn y ffynon hyn. 

6 Anfeidrol ddwyfol gariad rhad, 

Yn unig yw fy ngrym ; 

Ac nid oes arall fyth a’m dal 
I deithio i’r bywyd ddim. 


HYMN CCCC. 

W EL dyma ’r eiddil, dyma ’r 
gwan, 

Yn gruddfan wrth dy draed; 

Tu hwnt pob gobaith i gael byw 
Ond trwy dy ddwyfol waed. 

2 Rhifedi ’meiau sydd dros ben 
Pob haeddiant oll o ddyn ; 

Ac nid oes gen’i yn noddfa im’ 

Ond haeddiant Duw ei Hun. 


6 Ac yna gwnaed y ddaear fawr 
Ei gwaetha’ fore a nawn, 

O fewn fy noddfa sanctaidd, bur, 
Y byddai ’n ddedwydd iawn. 


HYMN CCCCI. 

O TYRED, Ysbryd sanctaidd,. 
pur, 

Nertha ’m blinedig draed ; 

A rho i mi olwg oleu, glir, 

Ar hyfryd dir fy ngwlad. 

2 Gad imi ado ’r anial maith, 

Gwlad galar, a gwlad gwae, 

A myned rhagof tua ’r tir 
Sy â’i bleser yn parhau. 

3 ’R wy’i fel y gwyliwr ar y mur, 

Yn dysgwyl bob yr awr 
Am wel’d yn gwawrio Jubil fwyn,. 
Fy muddugoliaeth fawr. 

4 Pleserau ’r ddaear wedi ffoi, 

Pob chwantau ’gyd yn un ; 

Heb un difyrwch îs y rhod, 

Ond Iesu mawr ei Hun. 

5 A meddwl am gwmpeini ’r nef, 

A meddwl am y gwaith 
Ag a fydd gen’i ’n treulio ’maes- 
Holl dragwyddoldeb maith. 

6 Yn mhlith cwmpeini rif y ser, 
Llawn ddysglaer uwch y nen,. 

Yn cymysg cariad ato Ef 
Fu farw ar y pren. 


HYMN CCCCII.* 


3 Mor anobeithiol yw fy mriw, 

’Da’i mofyn meddyg mwy, 
Ond ato ei Hunan ar y pren 
Ddyoddefodd farwol glwy’. 

4 Am iddo yno grymu ei ben, 

A marw ar y groes, 

Mwy na rhifedi beiau ’r byd 
Yw haeddiant dwyfol loes. 

5 Wel dyma ’r unig fan y mae, 

Os oes i’m gael iachad ; 

Ac yma creda’i os cai rym, 
Mewn dynol ddwyfol waed. 


M I wela’ dyrfa draw o’m blaen 
Yn canu ar ben eu taith, 

Ac wedi gorphen d’rysu ar hyd 
Yr anial garw, maith, 

* Y mae yr amgylchiad a gynhyrfodd yr' 
Awdwr i gyfansoddi yr Emyn brydferth hon, 
yn nghyda’r ddwy ganlynol, yn ddigon i ych- 
wanegu ein dyddordeb ynddi yn fawr. Hys- 
bysa yr Awdwr mai Emynau ydynt “ a 
gyfansoddwyd wrth glywed am farwolaeth 
Mr. Harries.” Beth bynag oedd yr oerfel- 
garwch a fu rhwne y tadau Methodistaidd yn 
nglyn â’r Ymraniad, mae’n amlwg, nid yn 
unig “ nad aeth un o’u nwydau i mewn i’r 
nef,” ond ei fod wedi cilio hefyd yn burllwyr 
tra yr oeddynt yma ar y llawr. 


Y MOR O WYDR. 


185 


2 ’N ol cyfeiliorni ar y dde’, 

Ac ar yr aswy law, 

Heb un cyfeiliorn maent hwy’n awr 
Yn canu ’n beraidd draw. 

3 Fe ddarfu eu rhyfel, er ei rym, 

Fe ddarfu eu poen a’u gwae ; 

Ac maent yn yfed heddyw o’r 
wledd 

Dragwyddol sy ’n parhau. 

5 Pob parch a haeddiant, gras a dawn, 

Pob enw oll o ddyn, 

Sydd yno ’n hollol suddo ’lawr 
Yn Iesu mawr ei Hun. 

6 Mae dyfais parch, mae dyfais clod, 

Mae dyfais myn’d yn fwy, 

A phob rhy w awydd wedi ffoi 
Yn lân o’u cwmni hwy. 

7 Mae Iesu ei Hun yn awr yn fwy 

Na’r cwbl îs y ne’; 

A’u holl ddifyrwch fyth, a byth, 

Yw edrych arno Fe. 


HYMN CCCCIII. 

Yr Ail Ran. 

yT AENT wedi annghofio yn lân 
yn awr 

Eu nythau îs y rhod, 

Ac y mae harddwch daear faith 
Megys pe b’ai heb fod. 

2 ’D oes un genfigen ddaw i blith 

Y dyrfa hyfryd fry ; 

Na dim ond nefol faith fwynhad 
O gariad Iesu cu. 

3 ’D oes neb a hiraeth am un ffrynd 

Adawodd Is y rhod ; 

Ond maent yn canu i’r Oen yn 
mhlith 

Y ffryns ffyddlona’ erioed. 

4 Wedi annghofio ’r groes a’r gwae, 

A thristwch anial dir ; 

Ac heddyw yfed cariad rhad 
Fel dwfr gloew, pur. 

5 Dod ynwy’i hiraeth, Iesu mwyn, 

Am y dragwyddol wledd ; 

A rho i mi brofi yma flas 
Pleserau draw i’r bedd. 


HYMN CCCCIV. 

ARFU d’rysu yn y rhwydau, 
Aeth pob maglau ’n awr yn 
rhydd; 

Nid rhyw achub yma ac acw, 

Ond rhyw garu heddyw sydd ; 
Nid yw gartre’ yn y meddwl 
Pan yr elo ’r ffun i maes, 

Y mae ’r nef yn peri annghofio 
Holl bleserau ’r ddaear las. 

2 Ni ddaw hunan-dyb, na rhyfyg, 

Na ’r awelon oer o’r blaen 
Ddim i mewn i blith cwmpeini 
Ag sy ’n llawn o’r nefol dân : 

Nid oes dyn, na da, na chyfoeth 
Yno ’n meddu gronyn grym ; 
Cariad maith yr addfwyn Iesu 
A wnaeth bobpeth oll yn ddim. 

3 Maent hwy yno wedi darfôd 

Ofni yr Iorddonen ddu,— 

Angeu ag oedd yn croesi eu llwybr 
I’r Baradwys hyfryd fry ; 

Tros brydnawn y bu wylofain, 

Yn y bore hyfryd aeth- 
-Ant i mewn gyda gorfoledd 
I wladwriaeth mel a llaeth. 

4 Cân, fy enaid, mwy bydd lawen, 

Minau ddof, er tonau maith, 
Cynddeirioca’ eu rhyw a’u pwysau,. 
Cyn bo hir i ben fy nhaith ; 

| Mi gaf orphen dyrus anial, 

Mi gaf landio i mewn i’w plith, 

A chaf fod heb ddim i’m blino, 

Yn eu cwmni dedwydd byth. 


HYMN CCCCV. 

HTI yw fy Arglwydd i, a’m Duw. 
I Fy Noddfa gadarn, gref ; 

Fy unig gysur, fy unig Ffrynd, 

Fy nghwbl Is y nef. 

2 Ac atat caiff fy och’neidiau fyn’d 

Yn aml fel y ser. 

Nes d’od dyddanwch dwyfol ryw 
O fynwes bur fy Ner. 

3 Fe ballodd dyn, fe ballodd da, 

A’r creadur o bob rhyw ; 

Minau ge’s deimlo nad oes dim 
I’m garu ond fy Nuw. 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


186 

.4 Mi rof fy ngofal arno ei Hun, 
Doed y blinderau ddel ; 

A’r addewidion gaiff fod im’ 
.Megys y diliau mel. 

5 Ffarwel, greaduriaid o bob llun, 
Eich cwmni ’dy w ond gwae ; 
Rhaid im’ gael pleser ag y sy 
Dragwyddol yn parhau. 

>6 Ac nid oes onid gallu ’m Duw, 
A’m dal i’r lan yn lân ; 

Ac mi rof arno ’mhwys a ’mryd, 
Ac aed y byd af dân. 


HYMN CCCCVI. 

’ "P\ YW y blinderau yma fu, 

•*-'* Neu y blinderau ddaw, 
Ddim i’w cymharu â gwobr gras 
Gai feddu maes o law. 

2 Mi ’drycha’ ar y gwynfyd drud, 

Pleserau ’r byd a ddaw ; 

Ac mi ddibrisia ’r cystudd fu, 

A’r cystudd sy ger llaw. 

3 Ni phery 'r byd, a’i rwysg, a’i rod, 

A’i ofid o bob rhyw, 

Ond megys mynud at y wledd, 
Tragwyddol hedd fy Nuw. 

.4 Mi ymddifyra f’ oes i maes 
Mewn myfyrdodau maith, 

Ar bur bleserau Seion wen 

Sy draw yn mhen fy nhaith. , 

5 Doed dynion heddyw imi ’n ffryns, 
A ’fory aent yn gas; 

Ond fy nghysuron inau dardd 
Oddiwrth dy ddwfol ras. 

<6 A phe b’ai ’n gorwedd yn y bedd 
Anwylaf ffryns y llawr, 

Nid wyf amddifad, tra fo byw 
Fy unig AhGLWYDD mawr. 

7 Y mae E’i Hun yn llawer mwy 
Na’r cwbl yma yn un ; 

’R wyf yn gyfoethog uwch pob rhif 
Heb ddim ond Ef ei Hun. 


HYMN CCCCVII. 

M AE hiraeth trwyddwy’ am 
fwynhau 

Trysorau ’r ’ddewid ddrud, 

Ac gallo ’m hysbryd fyn’d o war 
Blinderau ’r anial fyd. 

2 Fel bo fy ngwleddoedd yn parhau, 
Mewn rhyw feddyliau pur; 

A chariad hyfryd yn rhoi blas 
Ar sypiau ’r Ganaan dir 

3 A minau ’n teithio ’inlaen yn gryf 
Trwy ’fonydd mawr eu grym ; 

Ac er myrddiynau o ofnau maith, 
Myfi heb ofni dim. 

4 A thyma ’r fan dymunwn fyw, 

Tan adain Brenin nef; 

Ond cael bod yno, yfed wnaf 
O’r cwpan yfodd Ef. 

5 Y mae dyfnderoedd maith ei ras 
Yn abl dal i’r lan 
Fy enaid egwan sydd yn cael 
Ei guro yn mhob man. 

6 Cryfhaed y gwyntoedd fel bo raid, 
Cured yr awel gref, 

Nid yw ’r tymhestloedd mwya’ 
’maes 

Ond dim i ras y nef. 


HYMN CCCCVIII. 

’ "D WY ’n chwenych gwel’d ei 
■*-Y degwch Ef, 

Sy uwch pobpeth is y rhod, 

Na’s gwelodd lluoedd nefoedd wen 
Gyffelyb iddo erioed. 

2 Efe yw ffynon fawr pob dawn, 

Gwraidd holl o'goniant dyn ; 

A rhyw drysorau fel y môr 
A guddiwyd ynddo ei Hun. 

3 ’R wyf finau ’n brefu am gael prawf 

O’r maith bleserau sy 
Yn cael eu hyfed, heb ddim tsai, 
Gan yr angelion fry. 


Y MOR O WYDR. 


187 


4 Mae ’nymuniadau ’n ’hedeg fry 

Uwch creadigol fyd, 

Ac yn diystyru ’r ddaear hon 
A’i da o’r bron i gyd. 

5 Fe ’m ganwyd i lawenydd uwch 

Nag sy'n mhleserau ’r llawr, 

I gariad dwyfol gwleddoedd pur 
Angelion nefoedd fawr. 

<6 O p’am nas caf fi ddechreu ’n awr 
Fy nefoedd yn y byd ? 

A threulio ’mywyd mewn mwynhad 
O’th gariad gwerthfawr, drud. 


HYMN CCCCIX. 

T ESU, Ti wyt ffynon bywyd, 

•*• Bywyd dedwydd i barhau ; 
Pob cysuron îs y nefoedd 
Ynot Ti dy Hun y mae : 

Nis gall croes, nagwae, na chystudd 
Wneuthur niwaid iddynt hwy 
Gafodd nerth i wneud eu noddfa 
Yn dy ddwyfol farwol glwy’. 

2 Dyna ’r man na ddaw euogrwydd, 

Dyfais Satan fyth, na chwant ; 
Awel nef sydd yno ’n cadw 
Pob rhyw ddrygau oll i bant; 
Nid oes rhuad môr na’i donau, 

Na thymhestloedd o un rhyw, 
Ond rhyw bur dangnefedd hyfryd 
Yn archollion f’ anwyl Dduw. 

3 Dring, fy enaid, i’th orphwysfa, 

Uwch y gwynt tymhestlog oer, 
Maes o swn rhuadau ’r llewod, 
Maes o gyrhaedd tonau ’r môr : 
Mi gaf yno tan bob blinder 
Hyfryd dreulio ’nyddiau maes, 
Heb gael briw, na chlais, nac ar- 
choll, 

Gan ryw neb gelynion cas. 


HYMN CCCCX* 

r\ROS y bryniau tywyll, niwlog, 
Yn dawel, f’ enaid, edrych 
draw, 

Ar addewidion sydd i esgor 

Ar rhyw ddyddiau braf gerllaw ; 

Nefol Jubil, &c., 

Gad im’ wel’d y bore’ wawr. 

Doed yr Indiaid, doed barbariaid, 
Doed y Negros du yn llu, 

I ryfeddu ’r ddwyfol gongcwest 
Unwaith gaed ar Galfari; 

Swn y frwydr, &c., 

Dreiddio i eitha conglau ’r byd. 

Ar ardaloedd maith o d’wllwch 
Tywynu a wnelo ’r haulwen lân, 
Ac ymlidied i’r Gorllewin 
Y nos, o’r Dwyrain draw o’i blaen; 

Iechydwriaeth, &c., 

Ti yn unig gario ’r dydd. 

Gwawria, gwawria, hyfryd fore’, 

Ar ddi-derfyn fagddu fawr., 

Nes bo bloedd yr auraidd udgorn 
Yn dadseinio ’r nen a’r llawr, 

Holl derfynau, &c., 

Tir Immanuel i gyd. 

5 Hed fel mellten, bur efengyl, 

A gorchfyga oll yn lân ; 

Bydded i’th gyffiniau eang 
Ymhelaethu fyth yn mlaen ; 

A’th lywodraeth, &c., 

Dros y moroedd mawr i gyd. 


* Yn arsjraffiad 1811, y mae y Golygydd, y 
Parch. Tohn Williams. weái rhoddi yr Emyn 
hon, gyda ’r hysbysiad yma yn ei chylch :— 
“ Yr Hymn uchod a gyfansoddwyd yn Saes- 
neg gan yr Awdwr, William Wiíliams, ac a 
gyfieithwyd i’r Gymraeg- gan y Cyhoeddwr, 
John Williams.” 




Ffarwel We ledig, 
Groesaw 

Anweledig Bethau : 

NEÜ 

RAI HYMNAU O FAWL 


DDUW A’R OEN. 




NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


D AETH y Gwaith hwn allan, ar y cyntaf, yn dair Rhan. 
Argraffwyd y Rhan gyntaf yn Nghaerfyrddin, gan J. 
Ross, yn y flwyddyn 1763. Cyhoeddwyd yr ail Ran, 
wedi ei hargraffu gan yr un gŵr, yn 1766; a daeth y drydedd 
Ran allan yn 1769, wedi ei hargraffu yn Llanymddyfri, gan 
Rys Tomas. 

Yn nghyswllt â’r Rhan gyntaf, ceir marwnad Mana Sophia r 
merch fechan yr awdwr. Yn nglŷn â’r ail Ran, ceir y 
Rhagymadrodd a welir yn dilyn. Gadawodd Williams y 
Rhagymadrodd yma allan. pan yn cyhoeddi “ Haleluia Dra- 
chefn;” ond y mae yn rhy werthfawr, ar fwy nag un cyfrif r 
i adael iddo fyned ar ddifancoll; felly yr ydym yn ei argraffu,, 
ond ein bod yn symud ei le o ddechreu yr ail Ran, i ddechreu 
y gyntaf, Ceir ar amlen y drydedd Ran hysbysiad am brif 
waith rhyddiaethol yr awdwr, sef y Pantheologia; ond yr 
ydym eisoes wedi cymeryd syiw o’r “ hysbysiad ” doniol a 
dyddorus hwnw yn hanes bywyd yr awdwr. 

Heblaw y Rhanau uchod, y mae o’n blaen lyfr a elwir 
“ Haleluia Drachefn : neu dair Rhan o’r Hymnau gyfenwyd 
Ffarwel Weledig, groesaw Anweledig Bethau, wedi eu har- 
graffu yn un Llyfr, a’u diwygio.” Argraffwyd hwn yn 
Nghaerfyrddin, gan Ioan Daniel; nid yw y flwyddyn yn 
cael ei nodi. Gesyd Rowlands ef [Llyfryddiaethy Cymry) dan 
y flwyddyn 1770. Yn yr argraffiad yma y mae yr awdwr 
wedi newid cryn lawer ar drefn ac olyniad yr Emynau, a. 
gwelir ei fod wedi diwygio llawer penill yma ac acw. Yn 
yr argraffiad presenol ceir yr Emynau yn yr un drefn ag yn 
y Rhanau cyntefig, ac yn yr un drefn ag argraffiad 1811.. 
Ychydig, os dim, defnydd a wnaeth y Parch. J. Williams yn 
yr argraffiad hwnw, o waith ei dad yn diwygio ei waith. 
Wrth barotoi i’r wasg y tro hwn, yr oeddym yn cadw ein 
llygaid ar }r “ Haleluia Drachefn,” ac yn mabwysiadu bron 
yr oll o’r cyfnewidiadau a wnaed. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


193 


RHAGYMADRODD YR AWDWR. 


M AE cymaint o Hymnau wedi dyfod atom yn ddiweddar 
fel y mae yn edrych yn waith diangenrhaid i argraífu 
rhagor; ond gwybydded y sawl sydd yn meddwl hyn, 
mai nid dynion â chanu ynddynt yw y rhai sydd yn gwelçd 
digon a gormod o Hymnau; fel mai nid y rhai sydd yn cael 
budd wrth wrandaw yw y rhai sydd yn gweled digon a 
gormod o bregethu. Y rhai sydd am ganu mawl i Dduw, 
nis digonir hwy â chaniadau mawl, mwy nag y digonir gwir 
wrandawyr â gwrandaw; ac nid oes neb o berchen dysg, 
synwyr, a phrofiad, nad yw yn gwybod fod amryw ddoniau 
yn adeiladol. 

Er mai ceisio tynu at yr un sylwedd, ac at yr un athraw- 
iaeth, y mae y rhan fwyaf o’r Hymnau a gyfansoddwyd 
eisoes, eto fel y maent wedi eu gwisgo â phrofiadau new- 
yddion, goleuni newydd, troell-ymadroddion a mesurau 
newyddion, mae eu hamrywioldeb, yn llaw yr Ysbryd 
tragwyddoí, i gyífroi teimlad o gari'ad Duw. Buasai y Beibl 
ei hun yn îlawer llai pe buasai heb ddim ail-adrodd ynddo. 
Buasai ychydig chwanegiad at un o’r pedwar Efengylwr yn 
cyflawni lle y tri ereill; buasai haner y Salmau yn cyflawni 
ystyr y lleill oll; ni fuasai raid wrth amryw benodau o 
lyfrau Moses, nac ychwaith amryw fanau o’r Breninoedd a’r 
Croniclau, oni buasai fod Duw am fendithio ail-adrodd gwir- 
ioneddau, ac amrywioldsb yn ei Air ; rhoi i ni lin ar lin, 
gorchymyn ar orchymyn, pregeth ar ol pregeth, hymn ar ol 
hymn ; ac ysgrifenu yr un pethau atoch , medd yr Apostol, genyf 
ji yn wir nid yw flin, ac i chwithau y mae yn ddiogel. 

Ond y trueni mwyaf yw fod llawer ohonom yn rhyfygu 
cyffwrdd âg arch Duw heb alwad ; ac, o bosibl, o awydd i 
barch, i gael eu henwau mewn print, yn cyfansoddi hymnau 
heb gorph, enaid, cymalau, na mêr ; heb brofiad nac ysbryd 
ag sydd yn cael argraff ar galonau difrifol. Nid yw gymaint 
i’w feio fod dynion di-ddysg yn cymeryd y gwaith me_wn 
llaw, canys y rnae Duw yn gwneud defnydd o’r dynion 
gwaelaf at orchwylion mawrion yn fynych; ac nid dysg 
Deborah, Barac, a Miriam, a’u gwnaeth hwy, na Dafydd 
chwaith, a’i gwnaeth yntau, y fath feirdd hynod yn Llyfr 
Duw, ond ysbryd, a zel, mwynhad o Dduw, a phrofiad, yn 


nghyda grym hwyl nefol, yn cydferwi o mewn, nes tori o’r 
tàn allan mewn caniadau melus a bery byth. Ond yr hyn 
sydd i’w feio yw, fod yr ysbryd hwn yn eisieu yn amryw o’r 
papyrau diweddar. 

Harddwch y Salmau yw eu hysbryd, eu ffydd, a’u profiad, 
heblaw eu bod wedi eu rhoddi gan yr Ysbryd Glân; ac nid 
un o’r nodau lleiaf fod Llyfr _y Caniadau yn ganonaidd, yw y 
blas ag y mae y saint yn ei gael ynddo; ac o’r tu arall, yr 
ysbryd dyeithr sydd yn llyfrau yr Apocrypha sydd un dyst- 
iolaeth eglur na roddwyd o honynt gan yr Ysbryd Glân ; ac 
os collir blas ar hymnau, aent tros fynyddoedd yr India, lle 
na chlywo Cymro o honynt byth mwy. 

Mi a gynghorwn yn ostyngedig i bwy bynageto addanfono 
hymnau i’r argraff-wasg, yn 1.—I ymofyn am wir ras eu 
hunain ; gwir adnabod Duw yn ei Fab ; heb ba beth y mae 
yn rhyfyg ofnadwy i gyfìwrdd âg arch Duw. 2. Darllen yn 
Saesneg, os nad allant ddarllen mewn ieithoedd ereill, bob 
llyfrau o brydyddiaeth addas a allont gyrhaedd, er mwyn 
helaethu eu deall, i adnabod prydyddiaeth—pa le y mae ei 
thegwch hi yn gorphwys, at ba ddyben y mae, a’r amryw 
reolau sydd yn perthyn iddi. 3. Pa un byriag a’u bod ai 
peidio yn gallu cyrhaedd y peth olaf, eto darllenent drachefn 
a thrachefn lyfrau y Prophwydi, a’r Salmau, y Galarnad, y 
Caniadau, Job, a’r Dadguddiad, y rhai sydd nid yn unig yn 
llawn o ehediadau prydyddiaeth, troell-ymadroddion, amryw- 
ioldeb, esmwythder iaith, a chyffelybiaethau b}^wiog, ond ag 
ysbryd hefyd ag sydd yn enyn tân, zel, a bywyd yn y 
darllenydd tu hwnt (am mai llyfrau Duw y’nt) i bob llyfrau 
yn y bÿd. 4. Peidio gwneud un Hymn fyth nes y byddont 
yn teimlo eu heneidiau yn agos i’r nef, tan awelon yr Ysbryd 
Glân; a’r Ysbryd hwnw a fydd barod i fendithio ei w’aith. 
Amen. 

Mae yma ychydig fesurau newyddion, a mi a fynaf, ar ol 
fy addewid, roddi y mesurau, (h.y. tonau) i ryw ychydig a 
fedr eu tynu hwynt allan. Mae deg neu ddeuddeg yn ddigon 
o honynt tros Ddeheudir Cymru, os bydd ewyllys i’w taenu 
hwynt ar led. 

Ffarwel. 

Eich Brawd, 

W. W. 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


195 


Ffarwel Weledig, 
Groesaw Anweledig Bethau . 


HYMN CCCCX. 

Mawl am lechydwriaeth. 

1 "D WY’n dy garu, er na’s gwelais, 
■tY Mae dy gariad fel y tân ; 
Nis gall nwydau cryfa ’m natur 
Sefyll mymryn bach o’th flaen ; 
Fflam anngherddol, &c., 
Rywbryd ddifa ’m sorod yw. 

2 Pell uwch geiriau, pell uwch deall, 

Pell uwch rheswm goreu ’r byd, 
Yw cyrhaeddiad * perffaith gariad 
Pan enyno yn fy mryd ; 

Nid oes tebyg, &c., 

Gras yn holl drysorau ’r nef. 

3 Rhaid im’ adael ei ddirgelion 

Hyfryd, heb eu chwilio ’maes, 
Am nas gallaf, maent mor ddwfn 
Ag yw gwaelod cefnfor glas : 
Tragwyddoldeb, &c., 

Yw ei orsedd-faingc ddi-drai. 

4 Mi gaf weled,t mi gaf ddeall, 

Mi gaf yno berffaith ras, 

I gael ffeindio hen ddyfnderoedd 
Pen Calfaria ’n well i maes : 
Tyred wyntoedd, &c., 

I gael chwytím ’r nos i bant. 

5 Yno caí fi ddweyd yr hanes, 

P’odd y dringodd eiddil, gwan, 
Trwy afonydd a thros greigydd 
Dyrus, anial, serth, i’r lan : 

Iesu ei Hunan, &c., 

Gaiff y clod trwy eitha ’r nef. 


6 Nid oes yno ddiwedd canu, 

Nid oes yno ddiwedd clod, 

Nid oes yno ddiwedd cofio 
Pob cystuddiau ag fu ’n bod ; 
Byth ni dderfydd, &c., 
Canmawl Duw yn nhŷ fy Nhad. 

7 Dechreu canu, dechreu canmawl 

Yn mhen mil o filoedd maith, 
Iesu, bydd y pererinion 

Hyfryd, draw ar ben y daith; 
Ni cheir diwedd, &c., 

Fyth ar swn y delyn aur. 


HYMN CCCCXI. 

Iesu ei Hunan yn ddigon. 

G WYN a gwridog yw fy Ar- 
glwydd, 

Gwyn a gwridog yw ei wedd ; 
Brenin y brenhinoedd ydyw 
Yma a thu draw i’r bedd ; 

Mae dy degwch, &c., 

Wedi ’m henill ar dy ol. 

2 Cant ffarwel i bob peth arall, 

’R wyt Ti ’n ddigon mawr dy 
Hun ; 

Derfydd nefoedd, derfydd daear, 
Derfydd tegwch wyneb dyn : 

Sawl dy gaffo, &c., 

Gaiff y cwbl oll yn un. 

Sawl dy gaffo gaiff bleserau, 

Pleser yma îs y rhod, 

Ei ddyfnderoedd ni ddeallodd 
Cnawd na rheswm eto erioed ; 

O gad imi, &c., 

I mi ’n fuan dy fwynhau. 


* Cyrhaeddyd yw y gair a geir yn ein 
Llyfrau Hymnau, ac yn yr holl argraiîìadau 
diweddar. Y mae y newidiad } 7 n nfewid y 
meddylddrych, ac yn tyuyllu ystyr y penill. 

+ Dyma fel y mae yn yr argraffiad cyntaf 
(1763)—“ Mi gaf ieithoedd, mi gaf ddeall.” 


4 Paid a’m gadael yn yr anial 

Dyrus, maith, wrthyf fy hun ; 

’R wyt Ti ’nabod aml ofnau 
A gwendidau natur dyn : 

Dal dy afael, &c., 

Yn dy afael mae fy ngrym. 

3 Mae dy wedd yn drech na’r fyddin 
O elynion mwya ’u grym ; 

Nid oes yn y nef na’r ddaear 
Saif o flaen dy wyneb ddim : 
Gair o'th enau, &c., 

A wna ’r dywyll nos yn dydd. 


HYMN CCCCXII. 

Gweddi. 

R HYW anifail wyf heb ddeall, 

A rhyw eiddil llesg heb rym; 
Tywyllwch dudew a ffieidd-dra, 

Nid oes genyf arall ddim ; 
Iechydwriaeth, &c., 

Rad i mi, neu golli ’r nef. 

2 Tor fy nghalon galed, gyndyn, 

Tor hi ’n awr yn ddrylliau mân ; 
Tqr pob rhwystr sydd yn atal 
I Ti ’th Hunan dd’od yn mlaen ; 
Eistedd yma, &c., 

A’th deyrnwialen yn dy law. 

3 Ti agoraist Di fy llygaid 

I gael gwel’d fy nwfn glwy’ ; 
P’odd gall ymffrost, p’odd gall 
hunan 

Lechu yn fy nghalon mwy ? 

Rho dy allu, &c., 

Cadarn gyda goleu ’r dydd. 

4 Pa’m ’r wy ’n temtio ’r Duw wy ’n 
garu ? 

Duw a’m carodd cyn fy mod ! 
B’le creadur mwy gwrthnysig 
Ellir ffeindio îs y rhod ? 

Maddeu! maddeu! &c., 

Trwy it’ faddeu bydda’i byw. 

5 Er it’ wisgo corph am danat, 

Er it’ farw ar y pren, 

Er it’ agor ffordd o’r ddaear 

Trwy dy gnawd i’r nefoedd wen, 
Dim ond pechod, &c., 

Wyt Ti eto ynwy’i ’n gael. 


HYMN CCCCXIII. 

Gras wedi amlhau. 


TCTID oes mynyd bach o’m bywyd 
■“•^ Na fuost, Arglwydd, i mi ’n 
dda; 

Ti ’m gwaredaist fil o weithiau, 
Yma ac acw rhag rhyw bla; 

Fe ’m hachubwyd, &c., 

Am it’ sefyll o fy mhlaid. 

2 Dengmil llawn o gyfyngderau, 

Ac o nwydau cyfrwys fwy, 

Fu gan Satan i fy maglu, 

Cwymp’swn inau iddynt hwy; 

Ti dy Hunan, &c., 

Oedd a’n daliodd i i’r ían. 


3 Mi dueddais gant o weithiau 

O ochr fy ngelynion cas, 

Gwell oedd genyf golli ’r frwydr 
Nag oedd genyf gario ’r maes ; 

Ti ’m hachubaist, &c., 

Pan o’wn inau ’n myn’d i’r tân.* 

4 ’R wyt Ti ’n drech na ’m calon 

galed, 

’R wyt Ti ’n drech na ’m pechod 
cas, 

Ti wnai i’m hanwyl chwant a minau 
Pryd y mynost, gwympo i maes ; 
Croesa ’mhechod, &c., 

Croesa ’r peth wyf am fwynhau. 

5 Dy ddoethineb a dy allu 

Sydd yn abl tori ’lawr, 

D’rysu, mwrddro, a newynu 
’R penaf un o’m meiau mawr: 
Gwna i mi ganu, &c., 
Congcrwyd gelyn mwy na ’r byd. 


* Yn argraffiad 1793, rhwng y 3ydd a’r 
4ydd penill, ymaeyrun canlynol:— 

Mi wrth’nebais bur ragluniaeth 
Oedd yn dodi ’m traed yn rhydd ; 

Gwell oedd genyf gadw ’mhechod ; 

Pa mor felus bara cudd ! 

O fy anfodd, &c., 

D’est â’m beiau tan fy nhraed. 

Digon tebyg mai yr athraw iaeth sydd yn y 
ddwy linell olaf a barodd i’r Awdwr lysu y 
penill hwn. 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


HYMN CCCCXIV. 

Yr Arglwydd yw fy Nerth. 

PYMER, Iesu, fi fel ydwyf, 

Fyth ni alla’i fod yn well; 

Dy allu Di a’m gwna i ’n agos, 

F’ ewyllys i yw myn’d yn mhell ; 
Yn dy glwyfau, &c., 

Bydda’i ’n unig fyth yn iach. 

2 Mi ddiffygiais deithio ’r cras-dir 

Dyrus, anial, wrthyf fy hun, 

Ac mi fethais a chongcwero 
O’m gelynion lleiaf un ; 

Mae dy enw, &c., 

Yn abl rhoddi ’r cryfa’ i ffoi. 

3 Gwaed dy groes sy ’n codi ’fyny 

’R eiddil yn gongcwerwr mawr, 
Gwaed dy groes sydd yn darostwng 
Cewri cedyrn fyrdd i lawr ; 

Gad im’ deimlo, &c., 

Awel o Galfaria fryn. 

4 Mwy yw dy eiriau ar y croesbren, 

Geiriau gwerthfawr, geiriau drud, 
Mwy yw ’r sillaf leia’ o honynt 
Na ’m holl ddyledswyddau ’gyd ; 
Edrychaf yno, &c., 

Yno niae fy nerth a’m grym. 

5 Clywed dy ruddfanau chwerwon 

Wnaiff i’m henaid lawenhau, 
Teimlo ’th gariad wna i’m gelynion 
Cynddeiriocaf lwfrhau ; 

Boed fy nhrigfan, &c., 

Hyfryd ar Galfaria fryn. 


HYMN CCCCXV. 

Cariad Duw, fflam angerddol. 


2 Nid oedd dim o fewn y ddaear, 

Nid oedd dim o fewn y nef, 

Nid oedd bj-s wnai ’r fath adeilad 
’N unig ond eí fysedd Ef; 
Dymuniadau, &c., 

Y’nt a ddaeth o eitha ’r nef. 

3 Fflam o dân o ganol nefoedd 

Yw, ddisgynodd yma i’r byd, 

Tân i losgi ’m natur gyndyn, 

Tân i lanw ’m heang fryd ; 

Hwn ni’s diffodd, &c., 

Tra parhao Duw mewn bod. 

4 F’enaidgwagoeddgyntyncrwydro, 

Weithiau i’r dwyrain, weithiau 
i’r de’, 

Nid oedd dim a’i gwnai e’n esmwyth 
’N unig ond ei gariad E ; 
Anfeidroldeb, &c., 

All’sai ’m llanw i oll yn llyn. 

5 Oni b’ai ’th fod Di dy Hunan, 

Arglwydd, i mi ’n ddigon mawr, 
Mi addolwn ac a garwn 
Greaduriaid gwag y llawr ; 

D’ ardderchawgrwydd, &c., 
Berodd im’ dd’od ar dy ol. 

6 B’le enynodd fy nymuniad ? 

B’le ca’s fy serchiadau i dân ? 
B’le daeth hiraeth im’ am bethau 
Oeddwn yn gashau o’r blaen ? 
Addfwyn Iesu, &c., 

’R cwbl ydyw gwaith dy law. 

7 Dymuniadau pell eu hamcan 

Wy ’n-eu teimlo ynwy’ ’nglýn, 
Dacw ’r ffynon bur tarddasant, 
Anfeidroldeb mawr ei hun ; 
Dyma ’ngobaith, &c., 

Bellach byth cânt hwy barhau. 


HYMN CCCCXVI. 


’ "O WY ’n dy garu, Ti a’i gwydd- 
ost, 

’R wy ’n dy garu, f’ Arglwydd 
mawr, 

’R wy ’n dy garu yn anwylach 
Na’r gwrthddrychau ar y llawr ; 
Darllen yma, &c., 

Ar fy ysbryd waith dy law. 


Duw, gwir Wrthddrych Cariad. 

N ID oes ar y ddaear lydan 

Ond breuddwydion gwag i gyd, 
Twyll sydd yma, twyll sydd acw, 
Yn cytuno i dynu ’mryd ; 

Mi grwydaswn, &c., 

Rhwng gwag ddelwau on’ b’ai Ti. 


FFARWEL WELEDIG, 6lc. 


197 


2 Aml yw gwrthddrychau teimlad, 

Agos y’nt i’m natur wan, 

A hwy ’m denent heddyw i’w caru 
On’ b’ai Ti sy ’n nal i’r lan ; 
Dened, dened, &c., 

Anweledig bethau ’mryd. 

3 Ar fy neheu mae teganau, 

Tegan ar fy aswy law, 

Pleser hyfryd, melus, yma, 

Rhwysg ac arüderchawgrwydd 
draw; 

Dangos i mi, &c., 

’Th fod dy Hun yn well nag oll. 

4 Tyn fy llygaid, n’ad hwy wibio, 

’D yw gwrthddrychau teimlad 
ddim; 

Gradd o’th gariad sydd fwy’i 
bwysau, 

Gradd o’th gariad sydd fwy’i.rym; 
Mae dy degwch, &c., 

Uwch a welwyd is y nef. 

5 Ffarwel, ffarwel i bob pleser 

Welodd dyn o dan y rhod, 
Ffarwel i bob rhyw deganau 
Ag feddyliodd neb i fod ; 

Digon, digon, &c., 

Digon byth sydd yn fy Nuw. 


HYMN CCCOXVH. 

Gras yn Gorchfygu. 


L LWCH wyf fi, o’r llwch y 
daethum, 

Pryf yw ’mrawd, y ddae’r yw 
’mam, 

Eto ’r wyf fi ’n ’mofyn teyrnas, 
Ddi-sigledig, bur, ddinam; 

Pryf y ddaear, &c., 

A ddaw hwnw ’mewn i’r nef! 

2 Dof, mi ddof trwy ’r anial garw, 
Dof er gwaetha ’r moroedd glas ; 
Dof trwy ’r cenllysg a’r tymhestl- 
oedd, 

Sydd yn curo ar fy ngras ; 

Am mai cadarn, &c., 

Yw ’r Hwn ydwyf yn ei gôl. 


3 Fe enynwyd ynwy’ ffiamau, 

Tân mor hyfryd, tân mor gry’, 
Nid o’r ddaear daeth ei wreiddyn, 
Cariad pur y nefoedd fry ; 

Awel beraidd, &c., 

O fynyddau hyfryd ras. 

4 Chwi angylion sydd yn edrych 

Ar ei wyneb gwridog, gwyn, 
Traethwch i mi p’odd dechreuodd 
Fflam mor berffaith bur a hyn ? 
Nef ei hunan, &c., 

’Nynodd ynwy’i helfen bur. 

5 Fe ’r Hwn roddodd i mi anadl 

Eilwaith roddodd i mi ras, 

Ac a bery pan ddihango 

’M hanadl llesg o’m ffroenau 
’maes ; 

Neb ond Iesu, &c., 

Wnaethai’r marw hen yn fyw. 


HYMN CCCCXVIII. 

Anian Gras yn diystyru ppb peth tu yma- 
i Dduw. 

D YNA pa’m ’r wy’ yn hiraethu 
Beunydd tua ’r nefoedd fry, 
Am oddi yno yr anadlwyd 
Bywyd p'ur i’m henaid i: 

P’odd gorphwysaf, &c., 

Rhaid i’m hysbryd fyn’d i’r lan. 

2 Anian nef a dyr trwy rwystrau, 
Anian nef a dyr trwy ’r tân ; 
Ceidw ei gyrfa trwy ’r creadur 
At ei gwreiddyn pur yn mlaen ; 
Heibio i degwch, &c., 

At y tegwr.h gwir ei hun. 

3 Nid yw harddwch maith y ddaear.. 
Harddwch o amrywiol ryw, 
Tegwch dysglaer y ffurfafen 
Ddim yn ochr Iesu ’m Duw : 
Mae ’n diflanu, &c., 

’R holl greadigaeth wrth dy glun. 

4 Dirmygedig yw gogoniant 
Oll a welais i eto ’n un, 

Pan edrychwy’ ar ogoniant 

Fy Nghreawdwr mawr yn ddyn ; 
Di-ddim, di-ddim, &c., 

Oll a enwir ond Efe. 


ig8 W ILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 O na allwn gau fy llygaid 

Rhag pob gwrthddrych yn y byd, 
Ymddangosent fel y mynont 
Er mwyn ceisio denu ’mryd ; 
Mae fy mhleser, &c., 

Uwch y ser ar ddehau ’Nhad. 


HYMN CCCCXIX. 

Gwlad yr Addewid. 


'V[ ID oes dim erioed a welwyd, 
Nid oes dim a deimlodd llaw ; 
Dim a glywyd son am dano, 

O eitha ’r de’ i’r dwyrain draw ; 
Yn ddigonol, &c., 

Wneud fy enaid llesg yn llawn. 

2 O na dd’ai ’r amserodd bellach 

I mi gael mwynhau o hyd, 
Bethau leinw fy nymuniad, 

Pethau nad y’nt yn y byd ; 

Ni ddaw ’r ddaear, &c., 

Fawr a minau fyth yn un. 

3 Mae fy enaid yn ehedeg 

Ar adenydd ysgafn ffydd, 

Ac yn syllu trwy ’r eangder 
Uchel, maith, at bethau fydd ; 

’N awr mi wela’, &c., 

Wlad o hedd yn agoshau. 

4 Rhwng cymylau duon, tywyll 

Gwela’i draw yr hyfryd wlad ; 
Mae fy ffydd yn llefain allan, 

Dacw o’r diwedd dŷ fy Nhad ; 
Digon, digon, &c., 

Mi annghofia’ ’ngwae a ’mhoen. 

5 Y mae annghrediniaeth gadarn 

Pan bo’r goleuni’n myn’d yn wan, 
Yna yn haeru yn fy wyneb 

Rhwystra ’r tywyllwch fi i’r lan ; 
Nid yw ’r golofn, &c., 

Dân yn mhell, yn nghanol nos. 

6 O gwasgerwch, dew gymylau, 

I’r addewid. rhóddwch le ; 

Nid i’r ddaear yma ’nganwyd, 

Tragwyddoldeb yw fy lle ; 

’N ol tywyllwch, &c., 

C’od o’r diwedd foreu wawr. 


HYMN CCCCXX. 

Nefy Nefoedd. 

O S yw tegwch dy wyneb yma 
Yn rhoi myrdd i’th garu’n awr, 
Beth a wna dy degwch hyfryd 
Yna yn nhragwyddoldeb mawr; 
Nef y nefoedd, &c., 

Dy ryfedda fyth heb drai. 

2 Pa fath uwchder rhed fy nghariad ? 
Pa fath syndod y pryd hyn ? 

Pan y gwelwy’ dy ògoniant 

Perffaith, llawn, ar Seion fryn ? 
Anfeidroldeb, &c., 

O bob tegwch maith yn un. 

3 Pa feddyliau uwch eu deall 
Gaf fi yno ynof fy hun ? 

Wrth ystyried bod y Duwdod 
Perffaith, pur, a minau ’n un ? 
Dyma gwlwm, &c., 

Nid oes iaith a’i d’od e’ ’maes. 

4 Cwlwm wnaed ynnhragwyddoldeb, 
Sicr, cadarn, mawr ei r)^m ; 

Na’s gall miliwn o flynyddau 
Ei dori, neu ei ddadrys ddim ; 
Gwna, fe bery, &c., 

Tra parhao ’m Duw mewn bod. 

5 C’lymau natur oll a friwir, 

A’i chyfreithiau ânt yn ddim ; 
Ond fy undeb i â’r nefoedd 
Sydd yn llawer mwy ei rym ; 
Di-gyfnewid, &c., 

Yw yn gymwys fel fy Nuw. 

6 Nis gall einioes, nisgall angeu, 

Nis gall angel cadarn, cry’; 
Cherubim nac awdurdodau, 

Na holl luoedd nefoedd fry ; 

I’m gwahanu, &c., 

Fythoedd fyth o’i gariad E. 


HYMN CCCCXXI. 

Congcwest y Groes. 

D EWCH, gwelwch y preseb, 
A chofiwch yr awr, 


FFARWEL WELEDIGj (ílc. 


199 


Disgynodd Creawdwr 
Y nefoedd i lawr ; 
Doed saint a cherubiaid, 
A chanent yn un, 

I’w Crewr hwy wisgo 
Naturiaeth y dyn. 


2 Cymerodd fabandod, 
Cymerodd ein poen, 
Fe ddug ein doluriau 
Mor wirion a’r oen ; 
Dyoddefodd ein tlodi, 
Gorchfygodd ein cas, 
Fe aeth â’n calonau 
O’r ddaear i maes. 


3 Dyosgwyd ei wisgoedd 
Ef, Brenin y ne’, 

O watwar rho’wd mantell 
O ’sgarlad i’w lle, 

Rho’wd iddo ’n deyrn-wialen 
Ryw gorsen las, fain, 

Fe wisgodd ei goryn 
Ef goron o ddrain. 


4 Fe ’i holwyd yn galed, 

Nis cawd ynddo fai, 

Yn eirwir, yn ffyddlon 
’R oedd fyth yn parhau ; 
Fe hoeliwyd ei ddwylaw, 
Fe hoeliwyd ei draed, 

Fe redodd o’i ystlys 
Ef ddwfr a gwaed. 


5 Yn awr Fe orphenodd, 

Fe grymodd ei ben; 
Mae nos yn perch’nogi 
’R holl ddaear a’r nen, 
Mae ’r meirw ’n cyfodi, 

Fe gongcrodd y bedd, 
Gwnaeth feibion digofaint 
Yn feibion o hedd. 


<6 Mae angeu mewn cadwyn, 
Nis gall ef roi clwy’, 

’D oes elyn all fostio 

Ei gongcwest byth mwy ; 
Ni all Satan er cryfed, 

Er called yw ef, 

I rwystro credadyn, 

Y llesgaf i’r nef. 


HYMN CCCCXXII. 

Yr Ail Ran. 

F E hoeliwyd y gyfraith 
Pan dduodd y nen, 

A haeddiant fy Iesu 
Yn sicr wrth bren ; 

Nis gall hi gondemnio, 

Er cymaint ei chri, 

Fe dorwyd ei gallu 
Ar Galfari fry. 

2 Ca’s pechod fath archoll 
Ar groesbren yn awr, 

Er cymaint ei ddichell, 

Na’s gall efe fawr ; 

Fe glwyfodd fy Iesu, 

Ac yntau ga’s glwy’ 

Na’s gall ef ddyfetha 
Fy enaid i mwy. 

3 Wel bellach mi gredaf, 

Er nad wyf ond gwan, 

Mi ’drychaf o ddyfnder 
Y ddaear i’r lan ; 

Fe wnaethpwyd o’r diwedd 
Ffordd newydd, a byw, 

0 ganol tywyllwch 
I fynwes fy Nuw. 

4 Rho nerth i mi ’madael 
A thywyllwch y nos, 

A cherdded yn wrol 
’R hyd angeu dy groes, 
Gwna i mi ymddifyru 
Oddiyma i’r bedd, 

Am ddyfnder dy gariad 
A dyfnder dy hedd. 

5 Na’d i mi ymdeimlo 
A chystudd a loes, 

Ond cerdded tan ganu 
Am angeu dy groes ; 

Heb edrych o gwmpas, 

Na gwibio o un tu, 

Ond gwrando a dysgu 
’R caniadau sy fry. 


HYMN CCCCXXIII. 

Y Drydedd Ran. 

T7E ’m llyngcwyd i fyny 
Mewn syndod i gyd, 


200 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, (ÍÌC. 


201 


Wrth feddwl am angeu 
Iachawdwr y byd ; 
Trysorau o gariad, 
Trysorau o ras, 

Na fedr angylion 

Eu mesur hwy ’maes. 


2 O henffych ddirgelion! 
Anfeidrol eu rhyw'! 

A ddaeth i’r goleuni 
Trwy glwyfau fy Nuw ! 
Ni fydd tragwyddoldeb 
Ddim gormod ei hun 
I chwilio dyfnderoedd 
Fy Arglwydd yn ddyn. 


3 Ysbrydoedd rhai cyfiawn 
Ddihangodd o’r byd, 

A hyn sy ’n difyru 
Eu hunain o hyd, 

Gan edrych i’r orsedd 
Ddysgleirwen o’u blaen, 
A dyblu fyth eilwaith, 

Ac eilwaith eu cân. 


4 Eu cân sydd am gariad 
Yn gwared y byd, 

Am undeb angylion 
A seintiau yn nghyd, 
Am ddoniau ’r Messiah, 
Am feithder ei loes, 
Ac am anfeidroldeb 
Holl bwrcas y groes. 


5 “ Y nerth a’r gogoniant, 

A’r gallu a’r clod, 

Fo i’r Hwn sydd yr awrhon, 
A’r Hwn sydd erioed ; 

I’r Alpha, Omega, 

I’r Drindod yn Un, 

I’r Oen a fu farw 
Dros bechod y dyn. 


6 “ ’D oes neb ar y ddaear, 

Ni ddaw, ac ni fu, 

Yn deilwng i dderbyn 
Yr enw ond Ti; 

Ti brynaist y cwbl, 

Ti a’u rhoddaist yn rhad, 
Ti a’u prynaist â’th fywyd, 

Ti a’u prynaist â’th waed.” 


HYMN CCCCXXIV. 

Y Bedwaredd Ran. 

S ER dysglaer y boreu, 

Wel bellach na thewch,. 
Rhyfeddod, a newydd, 

Ar fyrder chwi gewch ; 

Fe goda plant dynion 
O’r ddaear yn fyw, 

Cawn dra-phlith â chwithau 
I ganmawl ein Duw. 

2 Cawn weled ein HarglwydD' 
Heb glwyfau na briw, 

A gweled ein natur 

Mewn undeb â’n Duw; 

Y Duwdod yn Drindod 
A’r Drindod yn Un, 

Uwch cyrhaedd pob deall 
Yn mherson y dyn. . 

3 Fe ddaw i’n meddyliau 
Ei w’radwydd i gyd, 

Pob loesau a ddyoddefodd 
Am bechod y byd ; 

Adgofio ei archollion 
A’i gystudd erioed, 

A wna i mi ei garu 
Tra nefoedd yn bod. 

4 Ni gofiwn y croesbren 
O newydd pryd hyn, 

Ni gofiwn Golgotha 
A Chalfari fryn ; 

Ni gofiwn yr hoelion, 

Ac archoll y rhai’n, 

A phigau plethedig 
Y goron o ddrain. 

5 Ni gofiwn y bustl 
A’r finegr sur, 

Ro’wd iddo Fe i’w yfed 
Tan hoelion o ddur ; 

Yn nyfnder ei boenau 
Ni gofiwn ei gri, 

“ Dad, maddeu, nis gwyddant 
Hwy pwy ydwyf Fi.” 

6 O ddedwydd ddyoddefaint! 
Cysuron y byd 
Ddechreuodd ddylifo 
Ar groesbren i gyd ; 


Gwaed seliodd ein bywyd, 
Gwaed brynodd y ne’, 
Gwaed rwymodd briodas 
Fyth rhyngom ag E. 


HYMN CCCCXXV. 

Yn yr Arglwydd mae fy nerth. 


"V 7 MAE ’m nerth i yn diffygio, 

Ofni moroedd mawr o’m 
blaen ; 

Llynoedd ac afonydd dyfnion, 

A mynyddau maith o dân ; 

Gras di-derfyn, &c., 

Ddeil y gwan heb ofni dim. 

2 Ti wnai wyrthiau, os bydd achos 

Cyn yr elo ’r llesg i lawr, 

Mae dy enw, er y cynfyd, 

Wedi swnio ’maes yn fawr ; 

Tor fy ofnau, &c., 

Mae fy ofnau ’n waeth na ’r tân. 

3 Tueddiadau drwg fy natur 

Sy ’n rhoi i fy ofnau rym, 

Ön’ b’ai ’r twyll sydd yn fy ewyllys 
Ni wnai ’n hofnau i mi ddim; 
Trwy bob arswyd, &c., 

Yn dy law mi gerdda’ ’mlaen. 

4 Gwel’d fy meiau fel y gwyntoedd, 

Oll yn rhuthro arna’i ’n un, 

Rhai ’n fwy nerthol, rhai’n fwy 
cyfrwys, 

Rhai yn sicrach ynwy’ ’nglŷn ; 
’Mhechod penaf, &c., 

Gwymp mewn mynyd wrth dy air. 

5 Pan y gwelwy’ neb o’th bobl, 

Trwy demtasiwn pleser gau, 
Wedi colli eu gafael arnat, 

Ac yn awr yn llwfrhau ; 

Swn y daran, &c., 

Wy ’n ei ofni draw o bell. 

6 ’Fory yw ’m diwrnod inau, 

’Fory, medd fy enaid gwan, 

’Lawr i ddwylaw Saul y syrthiaf 
Oni ddeli Di fi ’r lan ; 

B’le mae ’r gallu, &c., 

Sydd yn arfer trugarhau ? 


HYMN CCCCXXVI. 

Yr Ail Ran. 


ENAID egwan, paid ag ofni, 
’Dyw dy elynion bob yr un,. 
Ond rhai eisoes wedi eu congcro 
Gan a wisgodd natur dyn ; 

Fe fyn weled, &c., 

Pob rhyw elyn tan fy nhraed. 

2 Nid all Satan a'i holl allu, 

Ysbryd cyfrwys mawr ei rym, 

Am ei fod o fewn y gadwyn, 

Heb ei genad, wneuthur dim ; 
Hollalluog, &c., 

Ydyw enw mawr fy Nuw. 

3 Pa’m yr ofna’i ’meiau mawrion, 

Trymach ydyw marwol glwy’ ; 
Mwy yw gair o enau f ’ Arglwydd 
Na myrddiynau o honynt hwy ; 
Gwnai mi gredu, &c., 

Rhued môr, terfysged tir. 

4 Heddyw, nid y cynta’ i minau, 

Lynoedd dyfnion fyned trwy ; 
Cant rhyfeddod im’ fy hunan 
Fod yn awr y man yr wy’; 
Miâfeto, &c., 

Trwy bob rhwystrau, yn fy Nuw. 

5 Mi gaf deimlo chwant yn colli 

Cyn yr elo ’m haul i lawr; 

Mi gaf flino ar fy mhechod 
Cyn y codo ’r foreu wawr ; 

’R wyf yn fodlon, &c., 

Rhwng y saethau nes del dydd. 

6 Gwaith y nefoedd yw dyoddef 

Ynwy’ nwydau croes eu rhyw, 
Cénad Satan i’m cernodio, 

Ac i’m cadw i byth yn fyw ; 

Gras berffeithir, &c., 

Yna pan b’wy leia’ ’ngrym. 

7 Swmbwl yn fy nghnawd adawyd 

Yw i’m cadw i yn ddihun ; 

Dolur ddoe, a dolur heddyw 
Ga’i oddiwrtho tra fo ’nglŷn ; - 
Goruwchafiaeth, &c., 

Fydd yn hyfryd pan y del. 




202 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


203 


HYMN CCCCXXVII. 

Y Nefoedd. 

’ 'M’ AWR ’r wy ’n gwel’d yr 
■‘■^ ardal hyfryd, 

Hen artrefìe fy Anwylyd ; 

Gwlad lle mae pob rhyw gysuron, 
Yn lllfeirio fel yr afon. 

2 Ffarwel bellach, hen bleserau, 
Dwyllodd fy ysbryd fìl o weithiau ; 
’Nawr ’rwy’ wedi ffeindio hawddfyd 
Nad oes ynddo radd o ofid. 

3 Mi ge’s berl gwell nag o’r India, 
Nef a daear fyth na phrisia ; 

Iesu a’i drysor, dyna ei sylwedd, 
Nef y nefoedd yn y diwedd. 

4 Fe ddangosodd i mi ’n oleu 
Fod fy mhechod wedi ’faddeu, 

Ac ca’i nerth i wir gongcwero 
Pob rhyw elyn sy’n fy mlino. 

5 Er bod Satan hen yn barod 
Heddyw i fostio ei faith awdurdod ; 
Ond fe droir ei holl orfoledd 

I mi ’n gongcwest yn y diwedd. 

6 Fe ddaw ’r dydd y caf fi ganu 
Congcwest bai oedd ynfymaeddu, 
Haleluia nefol, hyfryd, 

Diwedd pechu, diwedd gofid. 

7 Blwyddau hirion o ryfela 
Yn oruwchafiaeth a derfyna ; 

Fe dry galar am bob beiau, 

Yn Hosanna, ond eu maddeu. 


HYMN CCCCXXVIII. 

Yr Ail Ran. 


F ’ ENAID, cred, annghofia ’th 
ofid, 

Edrych i’r ardaloedd hyfryd ; 

’Hed o’r byd sy mron a’th orfod, 

Y mae gwleddoedd i ti ’n barod. 

2 Dacw ’r gwledydd hyfryd, helaeth, 
Roddwyd i mi yn etifeddiaeth; 


Lle mae cariad pur yn llifo 
Tros ardaloedd gras heb fìino. 

3 Dacw ’r wlad caf fi deyrnasu 
Gyda ’m hanwyl Briod Iesu ; 
Gwledda o’igariad, gwel’d ei wyneb, 
Draw i derfyn tragwyddoldeb. 

\ O na fedrwn ’n awr i ddringad 
Haner gynted a’m dymuniad! 

Mi awn gyda ’r awel hyfryd 
’Maes o’r byd i dir y bywyd. 

5 ’Rwyf fi’n clywed myrdd o seintiau 
’N awr yn canu eu telynau ; 

Ac yn taro ar Hosanna, 

Dechreu Anthem pen Calfaria. 

6 Dengmil o delynau ’n canlyn, 

Cân heb ddechreu, cân heb derfyn; 
Y cerubiaid gyda ’r seintiau, 

Yr un sylwedd eu caniadau. 

7 Minau gaf fod yn eu cwmni 
Cyn pen gronyn yno ’n canu ; 
Edrych gyda hwy yn wyneb 
Dysglaer Brenin tragwyddoldeb. 


HYMN CCCCXXIX. 

\X 7 EL, f’ enaid, c’od, sefydla ’th 
wamal fryd, 

Mae heibio’n myn’d bleserau pena’r 
byd ; 

O dring i fyny, ac annghofia ’n awr 
Bob peth a eilw ’r ddaear yma ’n 
fawr. 

2 Draw, draw, yn mhell tu hwnt i’r 

dwfn fedd, 

Mae ’th gysur oll, dy bleser, a dy 
hedd; 

Mae ’th Iesu yno, Fe ei Hunan yw 
’R cwbl a feddi yn farw a byw. 

3 Nid oes dim trai, nid oes dim 

eisieu ’n bod 

O neb rhyw beth a enwir îs y rhod ; 
Mae nef a daear wrthyf fi yn nglŷn 
Erpan y rhoddaist imi gynt dy Hun. 


4 Ffarwel, mi âf mwy tua ’r wlad o 
hedd, 

Mi anturia’ ’mlaen, er dychryn- 
iadau ’r bedd ; 

Mi wela’ ’Mhriod pur addfwynaf 
draw, 

Yn nghysgod angeu ar fy neheulaw. 

3 Wel, tyr’d yn mlaen, alluoedd uffern 
faith, 

’R wy’r awrhon bron dybenu ar fy 
nhaith ; 

’D wy’ ddim yn ofni ’ch saethau o 
un rhyw, 

Tra fyddo gydaf Un ag sydd yn 
Dduw. 

6 Mae enw ’m Iôr fel ysol, nerthol 
dân, 

Dim tan y nef ni sefiff fytho’i flaen ; 

Yr iechydwriaeth werthfawrocaf, 
ddrud, 

Sy ’n gwneuthur uffern dân i grynu 
i gyd. 


HYMN CCCCXXX. 

Yr Ail Ran. 

O ’R enwau ’gyd a roddir i fy 

Nuw, 

Hwnw ei hun y gwerthfawrocaf yw, 
Hwnw a gafodd Ef ar Galfari, 

Pan y dyoddefodd tros fy enaid i. 

2 Wel, Calfari, boed dy enw tra fo 
byd, 

A phan êl yn danllwyth goch i gyd ; 
Boed iddo bara tra fo nef y nef, 

Am i fy Iesu farw arno ef. 

3 Gerubiaid pur, dyrchafwch bellach 
glod, 

Yn llawer uwch nag can’soch eto 
erioed; 

A chyda’r awel rhoddwch maes yn 
awr, 

Adsain eich geiriau i ninau ar y 
llawr. 

4 Pe byddai ’r nef a’i lluoedd maith 
o’r bron, 

Yn nghyd a’r dorf sydd ar y ddaear 
hon, 


A chanu cydsain dragwyddol yn un, 
Digon ni fyddai i’r Duw mawr yn 
ddyn. 

5 Rho allu im', fy Nuw, o hyn i maes, 
I ddweyd yn dda am dan dy anfeid- 

rol ras; 

Na byddo neges gen’ i yma mwy, 
Ond ymhyfrydu yn dy farwol glwy’. 

6 Hosana byth a fo ’ngwastadol gân, 
Hosana i’r Hwn a’m tynodd i o’r tân; 
Hosana hyfryd o’r ddaear i’r nen, 
Tafod na thawed heb dd’wedyd, 

Amen. 

7 Fe ddarfu poen, fe ddarfu gofid mwy, 
Ar Galfari ’r un awr congcwerwyd 

hwy ; 

Torwyd yr ofnau i lawr gantho Ef, 
Nid oes ond canu oddi yma i’r nef. 


HYMN CCCCXXXI. 

Gweddi. 

O DERE, f’ Anwylyd, 

Fy Arglwydd yn ddyn, 
Preswylia mewn teml 
A godaist dy hun ; 

Dy lais sy mor beraidd, 

Mor hyfryd dy wedd, 

Dy olwg sy ’n congcro 
Marwolaeth, a’r bedd. 

2 Ti wne’st yma adeilad, 

Trig ynddo dy Hun, 

Gwna ’nghalon fod wrthyt 
Bob amser yn nglŷn ; 

Nas gallo na phechod, 

Na Satan, na ’r byd, 

Fyth, fyth i wahanu 

’R hyn g'lymaist Ti ’nghyd. 

Yn nghanol pob cystudd, 

Rho i mi dy law, 

Nas collwy’ mo ’r llwybr 
Tu yma, tu draw ; 

Saf rhyngwy’ a’r gelyn, 

Bob brwydr a fydd, 

Fel na b’wyf i ofni 
Yn mhoethder y dydd. 


204 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


4 O na’d i mi gwympo, 

Nid ydwyf ond gwan, 
Bydd rhyngwyf a’r saethau, 
A chynal fi ’r lan ; 

Fe ’th glwyfwyd Di unwaith 
Ar Galfari fry, 

Oddi yno doed rhydd-did 
Yn unig i mi. 

5 Ffoed ymaith fy ofnau 

Finteioedd diri’, 

Rho adsain maddeuant 
Yn eglur i mi: 

A dysg i mi ganu 
Caniadau o glod, 

Am farw ar groes-bren, 

Tra ’m tafod mewn bod. 

6 Boed cof am y mynydd, 

Boed cof am yr awr, 
Daeth ffrydiau o ystlys 
Fy Arglwydd i lawr ; 
Gwaed gwedi gymysgu 
A dwfr yn nghyd, 

Mwy gwerthfawr bob dafan 
O hono na ’r byd. 

7 Boed i mi ’n hyfrydwch 

O foreu hyd nos, 

I ganu am gariad 
A chongcwest y groes ; 
Gogoniant ei Berson, 
Rhinweddau pob gras, 
Trwy boenau ofnadwy 
Yn enill y maes. 


HYMN CCCCXXXII. 

Yr Ail Ran. 

1 \/T EWN anial ’r wy ’n trigo, 
Dyeithr yw ’r wlad, 

’R wy ’n ’mofyn ardaloedd 
A brynwyd â gwaed ; 
Cyf’rwydda fy llwybr 
Yn union i’r ne’, 

Heb wyro ar aswy, 

Heb wyro ar dde’. 

2 Rho i mi ’r ddoethineb 
Sydd ynot Ti ’n bod, 

Ni chollodd a’i meddodd 
Y llwybr erioed ; 


Goleuni yw dy eiriau 
Pob sillaf y sydd, 

Yn gwneud y tywyllwch 
Yn ganol y dydd. 

3 Gad i mi gael heddwch, 

Y perl sy ’n fwy drud 
Na meddiant holl India ’r 

Gorllewin i gyd ; 

Mae gradd o dangnefedd 
Fy Iesu mor fawr, 

Fe bwysa ei hunan 

Y nefoedd a’r llawr. 

4 Crwydro sydd chwerw, 

Mae cwympo yn gwneud briw,. 
Lle goreu im’ gerdded 
Yn ochr fy Nuw ; 

’R wy ’n ofni pob gwyro, 

Mae ’r g’lynion yn gry’, 

Dy ddilyn dy hunan 
Sydd oreu i mi. 

5 Boed dy Ysbryd 'i’m harwain 

Trwy ddrysni mor fawr, 

Gwlad seirph a ’scorpionau, 

A llewod, yw ’r llawr ; 

Fe ’m brathir, fe ’m clwyfir, 

Fe ’m gyrir o’m lle, 

Oni ddoi Di ’r Dyddanydd 
A’m harwain i’r ne’. 

6 ’R wy ’n ofni dyodde’, 

Ac eto ’r wy ’n hy’ 

I ddyodde’ pob gw’radwydd 
Yn agos i Ti; 

Dyoddefir yn dy ochr, 

Er chwerwed yw rhai’n, 

Yr hoelion, a’r wermwd, 

A’r goron o ddrain. 


HYMN CCCCXXXIIL 


O NA’D i mi garu, 

Fy Iesu ’n dy le, 

Un gwrthddrych sy ’n trigo 
O’r ddaear i’r ne’ ; 

Mae ynot dy hunan 
Bob tegwch yn nghyd, 

O uwchder y nefoedd 
I ddyfnder y byd. 


FFARWEL WELEDIG, (5ÌC. 


205 


2 Mae ’th ’nabod yn ddigon, 

Dy ffeindio Di maes 
Yw cyflawn ddymuniad 
Pob nwyd a phob gras ; 
Mae ynot dy hunan 
Drysorau mor fawr, 

Dy gaffo ddiystyra 
Ogoniant y llawr. 

3 Tydi wy ’n briodi, 

Dy gael Di dy hun 
Wna ’m holl ddymuniadau 
I yn gyflawn bob un ; 
Darfydded fy ewyllys, 
Darfydded fy ngrym, 

Boed ymffrost am Iesu, 

Neu ymffrost am ddim. 

4 Dy orch’mynion boed felus, 

A melus y boed 
Pob cymal a redodd 
O’th enau erioed ; 

Gwna im’ garu dy eiriau 
A’u perchi o hyd, 

Yn fwy na gorch’mynion 
Breninoedd y byd. 

5 Na fydded un pleser 

Tan wybren y sy, 

I dywyllu mynydyn 
Rhyngof a Thydi ; 

Na dim rhyw eilunod 
O’r Dwyrain i’r De’, 

I wneuthur un cwmwl 
Fyth rhyngwyf a’r ne’. 

6 Na fydded llawenydd 

Trangcedig a ffol, 

I dwyllo fy enaid 
Bob amser i’w ol; 
Tangnefedd, tangnefedd, 

Pur gariad a hedd, 

F’om gwleddoedd gwastadol, 
Nes myned i’m bedd. 


HYMN CCCCXXXIV. 


Poen a gofid o’r boreu-ddydd 
Du, cymylog, hyd yr hwyr, 

Rhyw gystuddiau yn cytuno 
’N llyn i’m digaloni ’n llwyr. 

2 Colli ’th gariad yw pob colled, 

Colli ’th heddwch yw pob gwae, 
Fyth ni alla’i heb dy gwmni 
Ond och’neidio a llwfrhau ; 
Tyr’d, gan hyny, tros fynyddau, 
Tyr’d trwy ’fonydd, tyr’d trwy 
dân ; 

Dere, Arglwydd, eto ataf 
Feí y daethost Ti o’r blaen. 

3 Do, mi haeddais fil o weithiau 

I Ti ddelio â mi yn llyn, 

Darfu ’m calon dy ddiystyru 
Eilwaith, ’n ol it’ faddeu hyn ; 
Na ro’ed dy Ysbryd fi i fyny, 

Er mai fy haeddiant cyfiawn yw; 
Delia â mi fel pechadur, 

Dangos dy hunan megys Duw. 

4 Ti ’m cofleìdiaist yn dy freichiau, 

Minau es at eilunod cas ; 

Yno curodd fy ngelynion 
Heb fy arbed, ar fy ngras ; 

Yn y llwch ’r wy ’n awr yn dyfod, 
Ac yn gorwedd wrth y bedd; 
Maddeu, maddeu, yw fy ngweddi, 
Gad im’ eto wel’d dy wedd. 


HYMN CCCCXXXV. 

Yr Ail Ran. 

P’ODD y galla’ i ddweyd sydd 
■*■ ynwy’ ? 

Pwy all ddeall faint yw ’nghri ? 
’R wyf o’r cwbl yn ymddifad, 

Os ymddifad o honot Ti; 

Aed fy ngweddi trwy ’r cymylau, 
A'm hoch’neidiau trwm diri’, 

Nes im’ gael maddeuant newydd, 

A chael gwel'd dy wyneb cu. 


Gweddi. 2 Nid y W ’ngweddi, nid yw ’nagrau, 

Nid yw f ’ addunedau ddim, 

D YCHWEL, Arglwydd, i’th Ni wna mil o ddyledswyddau 
orphwysfa, Unrhyw bechod lai ei rym ; 

Pa’m y cuddi dy wynebpryd ? Cofia ’i Hwn fu ar Galfaria, 

Pwy hyfrydwch gaiff y rhei’ny Tan yr hoelion ilymion main, 

Sy ’n dy garu yn y byd ? Gwel y waewffon a’r gorsen, 




200 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Ac er mwyn y gwaed a gollwyd, Allweddau hen uffern 

Cymysg ddw’r o’i ystlys E’, Ddychrynllyd i gyd, 

Tvn bob cwmwl dudew tywyll Sy’n hongian wrth ystlys 


Ag sydd rhyngwy ’n awr a’r ne’ ; 
Maddeu i mi feiau mawrion, 

Beiau lawer fwy na rhi’; 

Dim ond edrych ar Galfaria, 

Nid wrth edrych arnaf fi. 

4 Os am bechod y’th w’radwyddwyd, 

Ac trywanwyd gwaewffon, 

Nes gwneud archôll na annghofir 
Tra f’o nefoedd, tan dy fron ; 
Gad i mi gael ffrwyth dy glwyfau, 
Gad'i mi gael rhin dy waed, 
Maddeu ’mhechod, gwel’d dy wyneb 
Di fy Mhrynwr a fy Nhad. 

5 Golchi ’m henaid yn yr afon, 

Gwneud yr euog brwnt yn lân, 
Llanw ’nghalon oer, ddi-gariad, 

O dy nefol hyfryd dân, 

A chael rhan o bob rhinweddau, 

Ag sydd ynot Ti dy Hun ; 

Ddoe yn aflan, wedi ’m dychwel 
Heddyw ’n berffaith ar dy lun. 

6 Fel bo’m dyddiau oll yn ganu, 

Nid yn alar fel mae ’n awr, 
Cariad yn congcwero ’m henaid, 

Ac yn boddi swn y llawr : 

Ar adenydd pur yn ’hedeg 

Trwy bob rhwystrau maith yn 
mlaen, 

Credu, caru, gorfoleddu, 

Yn y dyfroedd mawr a’r tân. 


HYMN CCCCXXXVI. 

Gwaed y Groes. 

"V 7 ’R afon a lifodd 
f Rhwng nefoedd a llawr, 
Yw gwraidd fy ngorfoledd 
A ’nghysur i’n awr ; 

Calfaria rows haeddiant, 
Calfaria rows hedd, 

Calfaria syn ’n cadw 
Agoriad y bedd. 

2 Mae angeu ei hunan, 

Ei ofnau a’i Ioes, 

Mewn cadwyn gadarnaf 
Yn rhwym wrth dy groes 


Iachawdwr y byd. 

3 ’D oedd dim all’sai ostegu 

Pob terfysg a loes, 
Cydwybod a’i dychryn,. 

Ond angeu dy groes ; 

Can’ miloedd o ofnau 
Oedd ynwy ’n gytun, 

Nes clywed fod Crewr 
Y ddaear yn ddyn. 

4 Wel bellach gad i mi 

Roi ffarwel i’r byd, 
Ffarwel i’w drysorau 
A’i bleser yn nghyd ; 

Un gorchwyl sydd genyf 
Fyth mwyach i gyd, 

Sef caru a chanu 
I Iachawdwr y byd. 

5 Fy mywyd boed bellach 

Yn fywyd o ffydd, 

Dy orch’mynion i’m henaid 
Yn bleser bob dydd ; 

Na boed gen’i bleser 

Byth bellach tr’wy' byw, 
Ond rhodio ar y ddaear 
I foddio fy Nuw. 


HYMN CCCCXXXVII. 

Yr Ail Ran. 

nTYN f’ enaid lluddedig, 

Sy’n crwyd.ro i bob man, 

I orphwys yn llonydd, 

O’r ddaear i’r lan ; 

O gwna na b’wy ’n medru 
Byth, byth lawenhau, 

Mewn pethau sy’n darfod, 

Ond pethau i barhau. 

2 Gog^niant y ddaear, 

Ëi llwyddiant a’i dawn, 
Ddysgleiria yn y boreu, 

Ddiflana brydnawn ; 

Mae ’r tegwch a welir 
Yn diangc o hyd ; 

Ar bethau tragwyddol 
Sefydla fy mryd. 


FFARWEL WELEDIG, ( 5 ÌC. 


207 


3 Pleserau heb gymysg, 

Pleserau heb drai, 
Pleserau di-ddarfod 
Wy’ am gael fwynhau ; 
Pleserau wna ’r ddaear 
Sy’n uffern i rai, 

I mi ’n orfoleddu, 

I mi ’n llawenhau. 

4 Yn ngwlçddoedd dy gariad 

A’th heddwch di-lyth 
Gorphwysed fy enaid 
Lluddedig i byth ; 

U wch dwndwr creadur, 
Uwch cynhwrf pob gwae, 
Mewn gruddfan a galar 
O bur lawenhau. 

5 Tan gysgod dy aden 

Mi ddysgaf y gân 
A ddysgodd angylion 

Ryw oesoedd o’m blaen ; 
I’r nef ac i’r ddaear 
Llawenydd yn nghyd, 

Fe aned mewn preseb 
Iachawdwr y byd. 

6 Wel rhedodd fy nghariad 

Fel afon i maes, 

At Brynwr addfwynaf, 
Cyfoethog ei ras, 
Diflanwch, wrthddrychau 
Aneirif eu rhi’, 

Mae Iesu ei Hunan 
Yn ddigon i mi. 


HYMN CCCCXXXVIII. 

Y Nefoedd. 

E ANGODD fy nghalon, 

’D wy ’n deall pa fodd, 

’D oes dim ar y ddaear 
Wna bellach fy modd; 

Fy ysbryd amcana 
Ond hyny tr’wy’ byw, 

At bethau tragwyddol 
Yn mynwes fy Nuw. 

2 Yr ardal mae ’r dyrfa 
Bwrcasodd y gwaed, 

Yn hyfryd yn edrych 
Yn w»yneb fy Nhad, 


Mil myrdd o delynau 
Aur melyn i gyd, 

Yn canu heb flino 
I Brynwr y byd. 

3 A heibio rai oriau, 

Daw udgorn o’r ne’, 

Caf alwad o’r ddaear 
I symud fy lle, 

Fe dorir y carchar, 

A’m henaid yn rhydd, 
Fe’m dygir i’r ardal 

Mae ’n wastad yn rhydd. 

4 Ac yno caf aros 

Heb archoll na chlwy’, 
Mewn gwledydd heb ’storom 
Na chwmwl byth mwy ; 
’Ddaw ofn, na gofid, 

Na phechod i blith 
Trigolion fy ninas 
Sancteiddiaf i byth. 

5 Caf gyda ’m Hanwylyd 

Deyrnasu mewn hedd, 

Yn mhell uwch cyrhaeddiad 
Holl ddychryn y bedd, 
Cawn wisgo coronau 
Filiynau yn nghyd, 

A chanmawl fyth fythoedd 
Iachawdwr y byd. 


HYMN CCCCXXXIX. 

Y Wlad Bell. 

O FY enaid, gorfoledda, 

Er mai tristwch sy yma ’n 
llawn, 

Edrych tros y bryniau mawrion 
I’r ardaloedd hyfryd iawn ; 

Uwch tymhorol, &c., 

Feddiant mae fy nhrysor drud. 

2 Gwel tu hwnt i fyrdd o oesoedd, 
Gwel hapusrwydd maith y nef,. 
Edrych ddengmii eto ’mhellach 
Di-gyfnewid fyth yw Ef; 
Tragwyddoldeb, &c., 

Hwn sy ’n eiddo inj’ fy hun. 

3 ’R wyf yn edrych ar y cwbl 
Ag sydd yn y bydoedd draw. 


:208 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Pethau pell yn bethau agos, 

Pethau fu yn bethau ddaw ; 

Môr heb waelod, &c., 

O bleserau ddaeth i’m rhan. 

4 Nid oes terfyn ar fy ngobaith, 

Cyrhaedd mae yn mlaen o hyd ; 
Gyd â’r Duwdod mae ’n cyd-redeg, 
Dyddiau ’r ddau sy ’n un yn 
nghyd ; 

Annherfynol, &c., 

Ydyw fy llawenydd mwy. 

5 Anfeidroldeb maith ei hunan 

Sydd yn awr yn eiddo fì, 

Yn rhad y ca’s ei roddi i mi 
Ar fynyddau Calfari; 

Tyr’d yn fuan, &c., 

Hyfryd haf o berffaith hedd. 


HYMN CCCCXL. 

Duw ei Hunan. 


D UW anfeidrol yw dy enw, 

Llanw’r uefoedd, llanw’rbyd, 
Fy enaid inau sy ’n dy olrhain 
Trwy ’r greadigaeth faith i gyd ; 
Ffaelu ’th ffeindio, &c., 

I’r cyflawnder sy arna’i chwant. 

2 D’wed a ellir nesu atat, 

D’wed a ellir dy fwynhau, 

Heb un gorchudd ar dy wyneb, 

Nac un gwg i’m llwfrhau ; 

Dyma ’r nefoedd, &c., 

Wy’ am gael tu yma i’r bedd. 

3 Ffaelu ’r wyf fi a’th orddiwes, 
Ffaelu dyfod i Ti ’n lân, 

Er fy mod i ’n gweì’d dy gamrau 
Perffaith, hyfryd draw o’m blaen, 
Tyred amser, &c., 

Na bo awr heb dy fwynhau. 

4 Yn y man b’ost Ti ’n cartrefu, 

Yno ’r wy’ inau am gyweirio ’m 
nyth, 

Gwedd dy wỳneb fydd fy nefoedd 
Yma, ac oddi yma byth ; 

Nid oes pléser, &c., 

Tan yr haul gyflawna ’th le. 


Dallu’m llygaid mae gwrthddrychau 
Teg yr olwg yn y byd, 

Salw iawn, gwag, a di-sylwedd, 

Ond eu chwilio, y’nt i gyd ; 
Diflas, diftas, &c., 

I mi ’r cwbl ond fy Nuw. 

Duw wy ’n ’mofyn, Duw wy ’n 
chwilio, 

Duw rhaid i mi ffeindio ’maes, 
Nid yw ’r ddae’r yn cynyg i mi 
Ddim ond sy ’n enynu ’nghas; 
Pob gwrthddrychau, &c., 

Sydd yn wagedd wrth eu trin. 


HYMN CCCCXLI. 

Yr Ail Ran. 

nymuniad paid a gorphwys 
Ar un tegan îs y nef, 

Eto erioed ni welodd llygad 
Wrthddrych tebyg iddo Ef; 

Cerdda rhagot, &c., 

’R wyt Ti bron a’i wir fwynhau. 

2 Ffarwel i chwi oll wy ’n weled, 

Oll sydd ar y ddae’r yn byw, 
Gadewch i mi ond mynydyn 
Gael yn rhyw le gwrdd'â ’Nuw; 

Dyma lanw, &c., 

’Nymuniadau oll yn un. 

3 Pa’m mae ’r cwmwl yn dy or- 

chuddio ? 

Pa’m mae ’m Duw yn caru bod 
Yn guddiedig i’r rhai hyny 
Ag a’u carodd oreu erioed ? 

Gwna dy orsedd, &c., 

I’r hwn brynodd gwaed, yn rhydd. 

4 Dy air a wnaeth y moroedd helaeth, 

Dy air a wnaeth y ddaear fawr, 
Dy air a greodd lu ’r ffurfafen 
Sydd yn hongian uwch y llawr ; 

’Mysg a greaist, &c., 

Dim cyffelyb it’ dy Hun. 

5 Tyr’d yr Hwn wyt yn hawddgarach 

Na ’th greaduriaid maitheurhi’; 
Bryd y deui, gwnai dy drigfan 
Bob mynydyn gyda mi ? 

Dere yn fuan, &c., 

Arglwydd, at y sawl dy gâr. 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


209 


6 Os nad wy ’n dy garu ’n gywir, 

F’ anwybodaeth yw i gyd ; 
Chwilia gonglau maith fy nghalon, 
Pa le arall mae fy mryd ? 

’R wy ’n appelio, &c., 

I’th wybodaeth fawr dy Hun. 


HYMN CCCCXLII. 

Y Drydedd Ran. 

F E gynygiodd dyfroedd lawer, 
Dyfroedd dyfnion mawr eu 



Gras, mae’n debyg, ddiffydd dim; 

Rhan o’th natur, <sc., 

Yw wy ’n deimlo ynwy’ fy hun. 

2 Eisieu ’th wel’d yr wy’ mor llwfr, 

,Eisieu ’th wel’d yr wy’ mor wan, 
Golwg ar dy wyneb hyfryd 

God yr eiddil cloff i’r lan ; 

Dwfr bywiol, &c., 

Ydwyt i’r lluddiedig rai. 

3 ’D oes gyffelybiaeth ìs y nefoedd 

All yn gywir draethu ’maes, 
Ddystaw, ddirgel, bur brofiadau 

Ac och’neidiau ’th nefol ras ; 

Mi wn ronyn, &c., 

Wrth beth ydwyf, beth a ddaw. 

4 Y mae cyfoeth a gogoniant, 

A pherth’nasau yn gytun, 

A phleserau o bob rhywiau 

’N colli eu henwau wrth dy glun, 

I dy ganlyn, &c., 

Mi gadawa’ oll yn oll. 

5 Rhof ffarwel i’r holl greadigaeth, 

Ffarwel, faesydd gwych eu rhyw; 
Ffarwel, deiau teg yr olwg ; 

Ffarwel, ddynion goreu ’n fyw ; 

Gwych gyfnewid, &c., 

Duw ei Hunan yn lle ’r byd. 

6 Beth wy’ gwaeth pe llyngcai ’r 

moroedd 

Ddaear eang yn eu croth ? 

O 


Beth wy’ gwaeth pe doi gwaelodion 
Dyfroedd mawr yn berffaith noeth ? 

Beth yw colli, &c., 

Môr a daear ond cael Duw. 


HYMN CCCCXLIII. 

Y Bedwaredd Ran. 

N ' ID oes eisieu un creadur, 

Yn bresenol lle bo ’m Duw, 
Mae E’n fwyd, y mae E’n ddiod 
Nerth fy natur egwan yw ; 

Pob hapusrwydd, &c., 

Sydd yn aros ynddo ei Hun. 

2 Gyrwch fi i eitha’ t’w’llwch, 

Tu hwnt i derfyn oll sy’n bod, 

I ryw wagle dudew, anial, 

Na fu creadur ynddo erioed ; 
Hapus, hapus, &c., 

Fydda’i yno gyda Thi. 

3 Nis gall dychryn, nis gall ofnau, 
Nis gall pechod yn gytun, 

I gael effaith ar fy enaid 

Pan y byddwy’ wrth dy glun, 
Ofer iddynt, bc ., 

Geisio ’m cwrddyd yn dy gôl. 

4 Nid oes un man i mi ’n artref, 

Nid oes trigfan o un rhyw, 
Alla’i alw yn hyfrydwch 

I mi ’n awr ond mynwes Duw ;. 
Yn ei fynweSj &c., 

Mae fy naear i a’m nef. 

5 Gallaf fyw yn mhlith gelynion 
Pan bo ’m henaid yn dy gôl, 
Safa ’m hun yn ngwyneb llawer, 
Ac heb ofn tynu ’n ol, 

Dy gymdeithas, &c., 

’N unigydyw ’m nerth a’m grym. 


HYMN CCCCXLIV. 

Ymofyniad. 

P WY gyfarwydda wael bererin 
Dd’od o’r anial maith i’r lan 


210 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Sydd yn ’mofyn ’r Hwn chwenycha i 
’M henaid egwan yn mhob man ; 
Nis gall seintiau, &c., 

Nac angylion i mi ddim. 

2 Mi ddymunwn wel'd yn rhwygo 

Holl gymylau dua ’r nef, 

I bechadur w T eled gronyn 
O’i ogoniant hyfryd Ef ; 

O datguddia, &c., 

I mi ran o’th enw mawr. 

3 Rhan o’th degwch a wna ’n dywyll 

Ddysglaer bethau gwych y byd, 
Oll sydd isod a ddiflana 
Yn ngoleuni dy wynebpryd ; 

Rhai mynydau, &c., 

Rho i mi brofi ’r hyn sydd fry. 


HYMN CCCCXLV. 

Cariad Crist. 

N I ganwn am gariad 

Creawdwr yn ddyn, 
Énynodd cyn oesoedd 
O fewn iddo ei Hun ; 

Na chwiliä na cherub, 

Na seraph, na saint, 

Na’i ddyfnder, na’i uwchder, 
Nag eangder ei faint. 

2 Rhyfeddod angylion 
Yn nghanol y nef, 
Rhyfeddod galluoedd 
A thronau yw Ef : 

Diffygia ’r ffurfafen 
A’i ser o bob rhyw, 

Cyn blinwyf i ganu 
Am gariad fy Nuw. 

3 B’le, Arglwydd, dechreuaf, 
Pwy ochr, pwy du ? 

Ai yn nhragwyddoldeb 
Neu Galfari fry ? 
Di-ddechreu, di-ddiwedd, 
Anfeidrol, a rhad, 

Yw cariad a brynwyd 
A dim ond â gwaed, 

4 Edrychwch ar gariad 
Yn dyodde’ pob gwae, 
Trwy ddirmyg a gw’radwydd 
Fyth, fyth yn parhau ; 


Yn profi o’r bustl 
A’r finegr sur, 

Yn llonydd tan hoelion, 
Tan hoelion o ddur. 

5 Fy enaid, gwel gariad 

Yn fyw ar y pren, 

Ac uffern yn methu 
Darostwng ei ben ; 

Er marw fy Iesu, 

Er hoelio fy Nuw, 

Fe barodd ei gariad 
Trwy angeu yn fyw. 

6 O ryfedd ddoethineb! 

Rhyfeddod ei hun, 

A ffeindia ’r fath foddion 
I brynu ’r fath un ; 

Fy Iesu yn marw, 

Fy Iesu oedd Dduw, 
Yn marw ar groesbren 
I minau gael byw. 


HYMN CCCCXLVI. 

Yr Ail Ran. 


"LJ EN amser arfaethodd 
1 1 I mi gael iachad, 
Trwy ’m Iesu i golli 
Pob dafan o’i waed ; 

’D oes elyn îs nefoedd 
A ddanod mwy ddim, 
Dyoddefaint fy Anwylyd, 
Byth bellach yw ’ngrym. 

2 O gyfoeth di-derfyn, 

O gariad a gras, 

A redodd fel afon 
Lifeiriol i maes ! 

Gras daena i’r dehau 
A’r dwyrain o’r bron, 

Fe nofia myrddiynau 
I’r bywyd yn hon. 

3 Bydd canu am angeu 

Tra nefoedd yn bod, 

Yr angeu creulona’ 
Ddyfeisiwyd erioed; 
Caiff cariad deyrnasu 
O’r ddaear i’r nen, 

Y cariad ddyoddefodd 
Ei hoelio ar bren. 


FFARWEL WELEDIG, (ÍÌC. 


211 


4 Dewch bellach, angylion, 

Nid y’ch heb eich braint, 

O farw ar groesbren, 

Ef, Brenin y saint; 

Na ateliwch ddim chwareu ’ch 
Telynau un pryd, 

Ond cenwch am gariad 
Iachawdwr y byd. 


HYMN CCCCXLVII. 


Tragwyddoldeb. 


JVTID oes draw gyferbyn i mi 

Ddim ond tragwyddoldeb 
mawr, 

Minau ’n morio tuag yno, 

Nes, nes ato bob yr awr; 
Ffarwel, bellach, &c., 

Bob gwrthddrychau îs y rhod. 

2 Yno mae fy holl drysorau, 

A fy nhlysau gwych eu rhyw; 
Yno mae fy addfwynaf Iesu, 

Yno yn unig maè fy Nuw ; 

O ardaloedd! &c., 

Yno mi gaf finau dd’od. 

3 Mae llawenydd yn fy nghalon, 

Er bod ofnau yn fy nghnawd, 
Gwrdd â Barnwr byw a meirw, 
Iesu ’Mhrynwr, Iesu ’Mrawd, 
Mae ’n arddercbog, &c., 

Eto anwyl yw i mi. 

.4 Y mae ’r cariad sy ’n fy nghalon, 

Y mae ’r fflam sy tan fy mron, 

Yn congcwero mil o ofnau, 

Ofnau ’r farn y fynyd hon ; 

Trwy bob dychryn, &c., 

Iesu, Iesu yw fy rhan. 

5 Ni ro’i ’ngafael arno i fyny, 

Doed ellyllon fyrdd yn mlaen, 

A bygythient i fy suddo 

’Lawr yn nyfnder uffern dân ; 
Wrth ei orsedd, &c., 

Mi ’mafaelaf am ei draed. 


HYMN CCCCXLVIII. 

Yr Ail Ran. 


A/T AE fy meiau uwch eu rhifo, 
1VJ - Yn cytuno oll yn nghyd, 

A fy ofnau ’n rhoi i’m amheu 
Fyth na wela’i dy wynebpryd ; 

Eto credu, &c., 

Credu ’r wyf tan lwfrhau. 

2 Fe ro’wd i mi ddymuniadau 

Nad pes dim o fewn y byd, 

Yn y dwyrain a’r gorllewin 
Ag all haner lanw ’mryd ; 

Tragwyddoldeb, &c., 

Yna llenwir fi yn llawn. 

3 Mi gaf garu yno fynwyf, 

Cariad perffaith, pur, di-drai, 
Cariad trwy ryw oesoedd mawrion 
Nad â fymryn bach yn llai; 

Môr di-derfyn, &c., 

Byth yn berffaith, byth yn llawn. 

4 Mi gaf yno wel’d a garwyf, 

Gwel’d fy Iesu, gwel’d fy Nuw, 
Gynt fu farw ar y croesbren, 

Heddyw ’n ddysglaer, heddyw ’n 

fyw; 

Nef y nefoedd, &c., 

Sydd yn suddo yn ei hedd. 

5 Mi gaf yn y wlad ’r wy ’n myned 

Ddihengu’n lân i maes o’m poen, 
Gorphwys, draw i derfyn gofid, 
Gyda ’r addfwyn, anwyl Oen ; 

Ni ddaw tristwch, &c., 

Fyth i mewn tros furiau ’r nef. 


HYMN CCCCXLIX. 

Y Drydedd Ran. 

O, mi fiinais ar a welais, 

Twyll sydd oll o fewn y byd 
Twyll sydd ymayn denu ’m llygad, 
Twyll sydd acw ’n d.enu ’mryd ; 
O am ddarfod, &c.‘, 

A phob gwagedd îs y rhod. 



212 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, (ÍÌC. 


213 


2 Y mae gwagedd trwy holl natur 

Y gwrthddrychau ar y llawr, 

Nid oes sylwedd yn a brofais, 

Nac mewn dim ond Iesu mawr ; 

Gradd o'th heddwch, &c., 
Sydd yn well na ’r India o’r bron. 

3 Nid yw hwn ond byd o brofiad, 

Nid yw hwn ond byd o wae, 

Yn y wlad na rifir dyddiau, 

Fy nedwyddwch penaf mae ; 

’R wyf yn edrych, &c., 

Trwy ’r tymhestloedd yno ’n awr. 

4 Yno mi gaf yfed pleser, 

Megys dyfroedd gloew, pur, 

I’r pererin llesg, lluddiedig, 

Mewn rhyw wresog anial dir ; 

Ffynon bywyd, &c., 

Tan y faingc mae ’n d’od i maes. 

5 Mi gaf fyw ar ryfeddodau 

Sydd yn natur Duw ei Hun, 

Ac ymborthi ar ddysgleirdeb 
Crewr nef yn natur dyn ; 

Ca’i yno ragor, &c., 

Mewn un awr nag yma byth. 


HYMN CCCCL. 

Gweddi. 

D YSGLEIRIA, foreu wawr, 

’R ol nos o faith barhad, 
Datguddia i mi ’n awr 

Ryw ran o’m hyfryd wlad ; 

Lle rhedeg cariad pur i maes 
Fel môr di-drai tros faesydd gras. 

2 Mae dyddiau ’r Aipht yn faith, 

Mae ’r tywyllwch yno ’n hir, 

A dyrus iawn yw ’r daith 
I’r Ganaan nefol, bur ; 

O dere ’n glau, a dadglo ’r bedd, 
Byrha yr oriau sy ’n dwyn hedd. 

3 ’R wy ’n blino ’r fynyd hon 
Tan draed pob gelyn cas, 

Mi roddwn fyd o’r bron 
Am deimlo nerth dy ras ; 

Dim ond dy wel’d tros fynyd awr 
A’m d’od i ’n fwy na chongcrwr 
mawr. 


4 ’R wyf yno wrth fy modd 

Ond edrych ar dy wedd, 

Fy nghalon galed dodd 
Wrth brofi o dy hedd ; 

Ti wyt fy oll, fy Arglwydd mawr, 
O fewn y nef ac ar y llawr. 

5 A phe darfyddai ’th ras, 

Darfyddai i mi ’n llwyr 
’Gael pleser na chaed blas, 

O foreu hyd yr hwyr ; 

Ffoed tir a môr a’u tegwch gwiw, 
Cyn b’wy’ heb heddwch pur fy 
Nuw. 

6 Aed goleu ’r dydd yn nos, 

Teyrnased nos o’r bron, 

Doed moroedd mawrion tros 
Holl wyneb maith y don, 

Aed y greadigaeth faith i’w bedd, 
Mae ’n well i mi na cholli ’th hedd, 

7 Am hyny dere ’n awr, 

Ti, Iesu, aeth â’m bryd, 

O’th lysoedd teg i lawr 
I elyniaethol fyd, 

N’ad fi ar \vyr, yma na thraw, 
Arwain bob mynyd fi yn dy law.. 

8 Pan denir fi o’r ífordd 

Gan elyn îs y rhod, 

Yn fuan tyn fi ’n ol 
Yn agos at dy droed ; 

Dos â fi ’mlaen, mae rhwystrau ’n’ 
faith, 

A phell i'r llesg yw pen y daith. 

HYMN CCCCLI. 

Ffydd. 

O ! ’R Ganaan hyfryd, wiw, 
Addawyd i myfi 
Cartrefle pur fy Nuw 
Uwch y ffurfafen fry! 

Mi ddof, mi ddof i’r lan ryw awr, 
Er maint sydd am fy nghadw i lawr. 

2 O ! luoedd uffern faith, 

Er cymaint yw eich grym, 

Tra f’ Arglwydd o fy mhlaid 
Ni thycia ’ch gallu ddim ; 

Un olwg syn, un gair o’i lid, 

A dyr i lawr eich rhwysg i gyd. 


3 Mi wela ’r nef yn awr 

Yn cwympo o flaen un Duw, 
Fyth, fyth anfeidrol fawr, 

A’m Iesu inau yw ; 

Duw yw Efe a’m dwg i ’mlaen, 

Er llid y ddraig ac uffern dân. 

.4 Yn ei ryfeloedd ’r wyf, 

Ei ryfel Ef ei Hun, 

Ac nis caf yno glwyf 

Tra fyddwyf wrth ei glun ; 

Ei hyfryd air a’m ceidw ’n fyw, 

’D oes dim orchfyga air fy Nuw. 

5 ’D oes ofn tan fy mron 
Yn agos atat Ti, 

Ti gongcraist ofnau o’r bron 
Ar fynydd Calfari; 

Ti faeddaist fyrdd â marwol glwy’, 
Nid oes ond canu i mi mwy. 

■6 Llawn Haleluia mwj 
I Frenin dae’r a ne’, 
Ddyoddefodd farwol glwy’ 

Yn wirion yn fy lle; 

O ddedwydd awr! O ddedwydd loes! 
Bu’m Duw yn hongian ar y groes! 


HYMN CCCCLII. 

Gweddi. 

G OLWG, Arglwydd, ar dy 
wyneb 

Sydd yn codi ’r marw o’r bedd, 
Mae agoriad nef ac uffern 
Yna i’w deimlo ar dy wedd ; 

Gair dy ras, pur ei flas, 

’N awr a ddedgly ’nghalon gas. 

2 Arglwydd, danfon dy leferydd, 
Heddyw yn ei rwysg a’i rym, 
Dangos fod dy lais yn gryfach 
Nag all dyn wrthsefyll ddim : 
Cerdd yn mlaen, nefol dân, 

Cymer yma feddiant glân. 

3 Y mae ’r ddraig yn chware’n gyf- 
rwys, 

Ysbryd yw ef, cadarn, cry’; 

Heb na dyfais faith na medr 
Eiddil egwan ydwyf fi ; 

Neb ond E’, Brenin ne’, 

Wna i’r gelyn golli ei le. 


4 Tyred allan yn dy arfau 

O balasau têg y ne’, 

Achub bwrcas dy ddyoddefaint, 
Mi ddystrywir onite ; 

Mawr yw ’r llid, sy ’n y byd, 

I gongcwero ’m henaid drud. 

5 ’R wyf yn credu na’s dyoddefaist 

Ar y croes-bren farwol glwy’, 
Tros rhyw rai nad o’it yn garu 
Nag yn ’nabod o honynt hwy; 
Y mae brâd, di-nacâd, 

Yma ’n aw r r i werth dy waed. 

6 Dere bellach, dere yn ebrwydd, 

Ac anadla ’r gwyntoedd cry’, 
Sydd yn nerthu ’r pererinion 
I wynebu g’lynion hy’; 

Yn gwneud grym, Satan llym. 
Mewn mynydyn fyn’d yn ddim. 


HYMN CCCCLIII. 

Llwyddiant yr Efengyl. 

D ERE, Iesu, i’r ardaloedd, 

Lle teyrnasa tywyll nos ; 
N’ad fod rhan o’r byd heb wybod 
Am dy chwerw angeu loes ; 

P’am bydd poen, addfwyn Oen, 

Am dano ’n eitha ’r byd heb son. 

2 Aed i’r Dwyrain a’r Gorllewin, 

Aed i eitha ’r India draw, 

I fod hoelion dur cadarnaf 
Yn ei draed ac yn ei law, 

Doed yn nghyd, eitha ’r byd, 

I wel’d tegwch dy wynebpryd. 

3 Doed Paganiaid yn eu t’w’llwch, 
Doed y Negros dua eu lliw, 

Doed addolwyr yr eilunod 
Weled tegwch Iesu ’n Dduw ; 
Doed pob un, yn gytun, 

Mewn i wleddoedd wedi eu trin. 

4 O darfydded Canaaneaid 
Mwy i drigo yn y wlad, 

Na ddoed sillaf bach o enau 
Neb, ond am rinweddau ’th waed; 
Deued llu, heb ddim rhi’, 

Fyth i ganu am Galfari. 



214 


WILLIAM WILLIANS, PANT-Y-CELYN : 


2 


HYMN CCCCLIV. 

Dyoddefaint y Messia. 


M AE grasusau pen Calfaria, 

Mae rhinweddau marwol 
glwy’, 

Uwch eu prisio, uwch eu deall, 

Gan angylion o honynt hwy ; 
Bywyd byd, sy yma ’gyd, 

Ŵedi ei gasglu ’n gryno ’nghyd. 

Pan oedd uffern fawr yn berwi, 
Fflamau ’maes i eitha ’r byd, 

Ac yn bygwth llosgi ’n ulw 
Ei drigolion oll i gyd ; 

F’ Arglwydd glân ddaeth yn 
mlaen, 

Aç a’m tynodd i o’r tân. 

Rhaid dyodde ’r chwerw boenau, 
Rhaid oedd hefyd fyned trwy 
Holl wasgfeuon caled angeu, 

Er mor greulon oeddynt hwy ; 
Cariad Duw yn unig yw, 

A trwy rwystrau gwaetha’ eu rhyw. 


Rho i mi arwydd cryf, di-sigl, 

Heb amheuaeth ynddo ddim ; 

Gano béth fo arna’i ’n eisieu 
Dy fod Di yn Briod im’; 

Gwel’d fy rhan, ddeil i’r lan, 

Yn mhob brwydr f ’ enaid gwan. 

Nid all dim o’r storom danbaid, 
Nid all dim o’r gwyntoedd cry’,. 

Guro ’lawr yr enaid egwan 
Welo ei drysor ynot Ti ; 

Teimlo ’th hedd, gwel’d dy wedd r 

Gongcra angeu tu yma i’r bedd. 

Mi â ’r hyd fy ffordd yn ddiddig, 
Mi â ’r hyd fy ffordd yn hy’, 

Teithia ’r anial mewn gorfoledd 
O hyd golwg atat Ti; 

Dy eiriau Di, melus cu, 

Sydd yn ddigon i myfi. 

Pan y collwyf wel’d dy wyneb, 

Pan annghofìwyf waed dy groes,. 

Dyna yn dyfod fel y diluw 
Dywyll, anial, ddyrus nos; 

Gradd o ffydd wedi ’n sydd, 

Dawel, deg yn d’od â’r dydd. 


4 Rhaid oedd congcro trwy ddyodde’, 

Nid congcwero wrth ei rym ; 
Gallu ’r nefoedd fawr ei hunan 
Heb ddyodde’, thal’sai ddim ; 
Talu ’n llawn, ar brydnawn, 

Ar y croesbren gwnaeth E ’n iawn. 

5 Diddig, diddig, Ef w’radwyddwyd, 

Tan ei boenau fel yr Oen, 

Ni fu neb eyffelyb iddo 
Is yr wybr glywyd son ; 

Maddeu ’n rhad, dyma waed, 

Oedd ei weddi ar ei Dad. 


HYMN CCCCLV. 

Gweddi. 

'"PYRED, Arglwydd, â’r am- 
seroedd, 

Mae fy enaid am fwynhau," 

Pur dangnefedd heb dymhestloedd, 
Cariad hyfryd a di-drai; 

Gwledd o hedd, tu yma i’r bedd, 
Nid oes ond dy blant a’i medd. 


HYMN CCCCLVI. 

Nefoedd. 

ACW ’r ardal nefol hyfryd 
Pwrcas poen a gwaed fy Nuw;: 
Gwlad mae hiraeth yn fy nghalon 
Am fod heddyw ynddi ’n byw, 
Lle nad oes poen na loes, 

Nac un cystudd chwerw, croes. 

2 Hawddfyd eilwaith ar ol hawddfyd 

I sy ’n gorwedd yn y bedd ; 

Ac yn canu tu hwnt i ofid, 

’Nawr yn nghanol gwlad o hedd ;. 
Llawenhau yn ddi-drai, 

Wedi annghofio eu poen a’u gwae. 

3 Mae myfyrio ar fy nghartre’, 

Mae myfyrio ar dŷ fy Nhad, 
Wedi ’m gwneuthur i ddiflasu 
Ar bleserau c'ig a gwaed ; 

’D oes i gyd, yn y byd, 

Unrhyw beth a leinw ’m mryd. 


FFARWEL WELEDIG, (ÍIc. 


215 


4 Nid yw ’r ddaear a’i thrysorau, 

Eilw ei phlant yn werthfawr 
iawn, 

Ddim yn abl llanw ’nghalon, 

Na ’m digoni byth yn llawn ; 
Draw i’rbedd mae fy hedd, 

Gyda ’Mhrynwr hardd ei wedd. 


HYMN CCCCLVII. 

Yr Arglwydd yw fy Nerth. 

T ESU, nid oes ond dy allu, 

I Iesu, nid oes ond dy rym, 

Atal fy enaid tros fynydyn 
Bechu yn dy erbyn ddim ; 
Rhoddion rhad, gwerthfawr waed, 
Wna im’ sefyll ar fy nhraed. 

2 Mi a grwydrwn draw i’r dwyrain, 

Mi a grwydrwn draw i’r de’, 

Ond b’ai ’r golofn dân sy ’n àrwain, 
Llewyrch hyfryd pur y ne’; 

Fe bia ’r clod, byth erioed, 

Iddo gyfarwyddo ’m troed. 

3 Dyma brofedigaeth heddyw, 

Dacw brofedigaeth ddo’, 

Fuasai yn fyllithro i’n fuan, 

Oni buasai ei Ysbryd O ; 

Mae ei ddawn, dystaw iawn, 

Yn fy nghadw i foreu a nawn. 

4 Weithiau fe ddyd ei ragluniaeth, 

Weithiau dyd ei hyfryd ras, 

I fy ngwarchod a fy nghadw 
Rhag fy chwantau ffiaidd, cas; 
Boed fy nghân iddo ’n lân, 

Pan êl daear faẃr yn dân. 


HYMN CCCCLVIII. 

Yr Ai] Ran. 

T ESU ei Hunan yw fy mywyd, 
-*- Iesu ’n hongian ar y groes ; 
Y trysorau mwyaf feddaf 
Yw ei chwerw angeu loes; 


Gwagder annherfynol ydyw 
Meddu daear, da, na dyn, 

Colled, enill pob peth arall 
Os na ’nillir Di dy Hun. 

2 Dyma ddyfnder o drysorau, 

Dyma ryw anfeidrol rodd, 

Dyma wrthddrych ge’s o’r diwedd, 
Ag sydd hollol wrth fy modd ; 
Nid oes syched arna’i mwyach 
Am drysorau gwag y byd, 

Pob peth gwerthfawr a drysorwyd 
Yn fy Mhrynwr mawr yn nghyd. 

3 Mi orphwysa’ fy enaid bellach 

Ar yr annherfynol ’stor, 

Ac mi ganaf yn y dymhestl 
Ar y graig sydd yn y môr ; 

Dyma ’r man na feiddia Satan, 
Uffern ddwfn, fawr, a’r bedd, 

Er eu dyfais faith a’u rhuad, 

I derfysgu dim o’m hedd. 

4 Do, mi ddringais uwch y gwyntoedd 

Wedi bod mewn stormydd mawr, 
Dinas noddfa ge’s o’r diwedd 
Mewn ardaloedd uwch y llawr ; 
Gobaith cadarn patriarchiaid, 

Craig yr oesoedd gynt a fu, 
Wnaeth yr arfaeth faith, ddi- 
ddechreu, 

’N awr sy ’n fywyd i myfi. 


HYMN CCCCLIX. 

Gwahoddiad. 

D EUED pechaduriaid truain 
Yn finteioedd mawr ynnghyd, 
Doed ynysoedd pell y moroedd 
I gael gwel’d dy wynebpryd ; 
Cloffion, deillion, gwywedigion, 

O bob enwau, o bob gradd, 

I Galfaria un prydnawn-gwaith, 
Iwel’d yr Oensydd wedi ei ladd. 

2 Dacw ’r nefoedd fawr ei hunan 
’N awr yn dyodde’ angeu loes, 
Dacw obaith yr holl ddaear 
Heddyw ’n hongian ar y groes ; 
Dacw noddfa pechaduriaid, 

Dacw ’r Meddyg, dacw ’r fan 
Caf fi wella ’r holl archollion 
Dyfnion sy ar fy enaid gwan. 


2l6 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Dacw ’r unig feddyginiaeth 

Gadarn i druenus ddyn, 

Mae pob gobaith wedi darfod 
Maes o hono fe ei Hun ; 

Trwm a llwythog y w fy meichiau, 
Poen euogrwydd sydd yn fawr, 
Nid oes fan ond pen Calfaria 
Galla’i ddodi ’mhen i lawr. 

4 Mi nis gallaf wneud fy hunan 

Ddyddiau meithion ronyn gwéll, 
Pob egwyddor yn fy enaid 

Beunydd sydd am fyn’d yn mhell; 
Nid oes dim ond i Ti faddeu, 
Gwneud yr Ethiop du yn wyn, 
Wna i’m henaid gofio ’th angeu 
Poenus ar Galfaria fryn. 


HYMN CCCCLX. 

Crist yn dwyn ein Beichiau, 


*pE ro’wd arno bwys euogrwydd, 
■*- Pwys na’s gall ëi ddal mo 
ddyn, 

Cosp pechodau myrdd o ddynion, 
Heb un pechod ynddo ei Hun; 
Do, fe ’i gwisgwyd â chystuddiau, 
Ffrwyth fy meiau mawr a mân, 
Fel cawn ninau, wael bechadur, 
Aflan, euog, fod yn lân. 

■2 Ac yn nyfnder grym ei boenau, 

Tan ergydion angeu loes, 

Fe weddîodd am faddeuant, 
Maddeu i mi ar y groes ; 

P'e gofleidiodd f ’ enaid aflan 
Rhwng y nefoedd fawr a’r nen ; 
Do, fe ’ngharodd, ac fe ’nghofiodd 
Tan yr hoelion ar y pren. 

3 O anfeidrol berffaith gariad ! 

Cariad na’s gall dawn na gras 
Dynion na ’r angylion penaf, 

Fyth yn hollol ddodi ’maes ; 
Cariad fydd yn sylfaen gadarn 
O bob anthem yn y nef, 

Seintiau ac angylion draphlith 
Ganant am ei gariad Ef. 

4 Ac ni fydd mo dragwyddoldeb 

Ddim yn ormod er ei hyd, 


I ddatguddio hen ddyfnderoedd 
Cariad Iesu ’maes i gyd ; 

Holl rinweddau maith ei glwyfau, 
Poenau ’r hoelion meinion, llym, 
A wna oesoedd i fyn’d heibio, 

Eto heb eu gweled ddim. 


HYMN CCCCLXI. 

Gair y Bywyd. 

A RGLWYDD, ynot ymddiried- 
** ais, 

Tywysog cadarn wyt o rym, 

Nis gall uffern gall na ’r ddaear 
I wrth’nebu dy ’wyllys ddim ; 

Os o ’mhlaid, fe ddarfu fy ofnau, 

Ti wnai i’m gelynion ffoi, 

Gynta’ bryd gosodant arnaf 
Bob yn un, neu bob yn ddau. 


2 Dyn nid wyt sy ’n edifaru, 

’R gair a dd’wedost ddaw i ben, 
Seliwyd dy arfaeth, seliwyd dy 
eiriau 

Pan fuost farw ar y pren ; 

Nid oes sillaf o’th fygythion, 

Nid oes sillaf bach o’th ras, 

Pan y delo ’r dydd i fyny, 

Na’s caiff hwnw ei wneud i maes. 


3 Ar dy air yn mhob tymhestloedd 
Y gorphwysaf fy hun i lawr ; 

Ac mi greda’ bod dy eiriau 

Lawer trech na’r ’storom fawr ; 
’R unig sylfaen ’n awr sydd genyf, 
Bwyso ar dy addewid drud 
Yw, bod ynot Ti gyflawnder, 

A ’mod inau yn eisieu ’gyd. 


4 O gad i mi brofi a welaf, 

’R wyf fi ’n gwel’d rhyw wledydd 
draw 

Ag dymunwn fil o weithiau 

Brofi eu ffrwythau maes o law; 
Grym dy eiriau wy’ am deimlo, 
Mae dy eiriau yn drech na’r byd, 
Cleddyf tanllyd o dy enau 
Gongcra uffern faith i gyd. 


FFARWEL WELEDIG, ítc. 


217 


HYMN CCCCLXII. 


Yr Aìl Ran. 


D OED y cystuddiedig truan 
Sy mewn ofn bob yr awr, 

Ac edryched ar y croesbren, 

Pwy sy ’n hongian arno ’n awr ; 
Pa’m dychryna ’r euog aflan ? 

Heibio ’r aeth cymylau ’r nen, 
Dyma le i gladdu euogrwydd, 

Yn y beddrod tan y pren. 

2 Yma rhed yr afon allan, 

Ffrydiau ar ol ffrydiau o hyd, 
Gloew ddw’r di-drai, di-gymysg, 
Sydd yn golchi beiau ’r byd ; 
Dacw ’r ffynon yn agored, 

Dyma ’r brwnt yn myn’d yn 
mlaen, 

Dyma ’r aflan, dyma ’r euog, 

Wedi ei gànu fel y gwlan. 

3 Aed fy enaid mwy yn ddibris 

Rhwng gwrthddrychau gwag y 
byd, 

Heb ddal sylw ar un gwagedd, 

Heb un pleser fyn’d â’m bryd ; 
Cerddaf yn fy ngwisgoedd gwynion 
Trwy bob d’rysni ’n ddi-nacad, 
Ond i’r golofn dân i’m harwain 
I gynteddoedd tŷ fy Nhad. 

.4 Ni thramgwyddaf yn y ffosydd, 

Ond i’th Ysbryd fyn’d o’m blaen, 
Na ’r pydewau dyfnion, anial, 
Ofnais lawer gwaith o’r blaen ; 
Os ca’i ddim ond cadw llygad 
Syml, union, tua ’r ne', 

Heb w’radwyddo ’th air a’th enw, 
Gwna’, mi gerdda ’n lân i dre’. 


HYMN CCCCLXIII. 

Yr Addewidion. 


OLEU a nerthol yw ei eiriau, 
Melus fel y diliau mêl, 
Cadarn fel y bryniau pwysig, 
Angeu ’m Iesu yw eu sêl ; 


Rhai’n a nertha ’m henaid gerdded 
Dyrys anial ffordd yn mlaen, 
Rhai’n a gynal f’ enaid egwan 
Yn y dw’r ac yn y tân. 

2 Holl bleserau maith y ddaear, 

Rhei’ny gais breninoedd byd,— 
Cyfoeth, rhwysg, gogoniant, mawr- 
edd, 

A rhy w fyrdd o bethau ’nghyd; 
Fyth ni cheisiaf tra fo bywyd 
Ddim ond edrych ar dy wedd, 
Teimlo arwyddion hyfryd gariad 
Nes disgynwy’ lawr i’r bedd. 

3 Gwedd dy wyneb sy ’n rhagori 

Ar drysorau ’r India draw, 

Mae awelon pur dy gariad 
Yn dwyn gwobr yn eu llaw ; 
Perffaith bleser heb ddim diwedd, 
Perffaith gysur heb ddim trai, 

Yn y ’stormydd mawr cynddeiriog 
Yw yn unig dy fwynhau. 

4 Dere gyda mi trwy ’r fyddin, 

Gyda mi yn erbyn llu, 

Yn dy énw mi gongcwera 

Bawb sy ’n sathru d’ enw cu ; 

Dy enw Di a faeddodd angeu, 
Faeddodd uffern fawr ei grym, 
Ni wyneba cnawd a phechod 
Bellach mo dy enw ddim. 


HYMN CCCCLXIV. 

Angeu 'r Iesu. 

\X 7 EL, weithianc’od, fy enaidcu, 
* * Dy lygad tua ’r nefoedd fry, 
Gwel yr anfeidrol berffaith Iawn, 
Sy ’n maddeu ’th bechod oll yn 
llawn. 

2 Y moroedd mawr, a’r ddaear faith, 
A llu ’r ffurfafen yw ei waith; 

Er hyny rhodd ei fywyd cu 
I angeu chwerw trosof fi. 

3 Y dwylo wnaeth yr wybr lâs 
A all’sai gadw angeu i maes ; 

Ond ufuddhaodd iddo ’n rhydd, 

I gariad perffaith gario ’r dydd. 


2l8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Dyfnderoedd annhraethadwy mwy, 
Di-drai, di-fesur, ,sy ’n ei glwy’; 
Ein hanwireddau Fe yn eu dwyn, 
A rhyddion ninau er ei fwyn. 

5 Mae haeddiant fy Iachawdwr mawr 
Yn dyodde’ poen rhwng nef a llawr, 
Filiynau maith yn fwy ei rin 

Na haeddiant seintiau ’r byd yn un. 

6 Wel, dyma ’r awr y talodd Ef 
Ofynion mwya’, tryma ’r nef; 

Yn awr mae ’r carcharorion prudd 
Yn llawen hyfryd dd’od yn rhydd. 


HYMN CCCCLXV. 

AMewidion Gwell. 


F E dalodd swm y ddyled ddrud 
Tros fyrdd sy eto heb dd’od 
. i’r byd ; 

Pan gwelo rhai’n rinweddau ei glwy’ 
Fyth canu iddo byddant hwy. 

2 Pan clywo ’r Indiaid draw am loes 
Creawdwr nefoedd ar y groes, 
Rhinweddau hyfryd marwol glwy’ 
Fydd sylwedd eu caniadau hwy. 

3 O na foed ardal cyn bo hir, 

O’r Dwyrain draw i’r Deheu dir, 
Na byddo ’r iachawdwriaeth ddrud, 
Yn llanw cyrau rhai ’n i gyd. 

4 O dere i ben, hapusaf ddydd, 
Darfydded son am bethau sydd ; 
Na ’r byd, na ’i rwysg, na ’i wae, 
na ’i boen, 

Ond canu byth am waed yr Oen. 

5 Boed Iesu a’i annherfynol ’stor 
Yn llanw ’r tir, yn llanw ’r môr, 

Ei ddoniau maith, a’i gariad drud, 
Yn sylfaen cysur pawb o’r byd. 

6 Dewch, addewidion, dewch yn awr, 
Dyhidlwch eich trysorau 'lawr ; 
Myrddiynau ar fyrddiynau sydd 
Yn dysgwyl am eich boreu ddydd. 


HYMN CCCCLXVI. 

Gwawrio V Dydd. 


O DEUED iechydwriaeth gras 
A’i hael drysorau mawr 
i maes ; 

Cymer allweddau ’r nefoedd faith 
A dadglo ’r carchar tywyll, caeth. 

2 ’R wy ’n rhwym, ’r wy n rhwym,. 
a’r t’w’llwch mawr 
Sydd yn fy nghadw ’n llyn i lawr ; 
Y leiaf radd o oleu ’r dydd 
A ddatod f ’ enaid bach yn rhydd. 

3 Pe cawn fy nhraed ar sanctaidd dir,. 
A gwel’d fy nghartre’ draw yn glir, 
Er g lynion fyrdd nid ofnwn mwy 
Y cryfaf un o honynt hwy. 

4 Fi bia ’r dydd, er llwfrhau, 

Marwolaeth Iesu yn fywyd mae ; 

A phoenau ’r groes, anfeidrol rin, 
Sy ’n ddigon trech nag angeu ei 
hun. 

5 Mae lleiaf loes Iachawdwr drud 
Yn llawer mwy na beiau ’r byd ; 

Un dafan gwaed, un dwfn glwy’, 
Sydd drymach na ’u heuogrwydd 
hwy. 

6 Wel, f ’ enaid, bellach, dere ’mlaen,. 
A dechreu ’th baradwysaidd gân ; 
Aberthwyd Pasg, tywalltwyd 
gwaed, 

Fe gliriwyd ffordd i dŷ fy Nhad. 


HYMN CCCCLXVII. 

Fforddyn Rhydd. 

TX AETH arfaeth fawr y nef i ben,. 

Bu ’m Iesu farw ar y pren ; 
Agorodd ddrws trwy ’i boen a’i wae 
I’r Ganaan nefol sy ’n parhau. 

2 Pwy rwystrau sy ar fy ffordd i mwy 
Nad aeth fy Arglwydd trwy- 
ddynt hwy ? 

Yr Hwn ddyoddefodd angeu loes 
A’m nertha inau i ddwyn ei groes. 


FFARWEL WELEDIG, ( 5 ÌC. '2.1<ỳ 


3 Mi wela ’n awr yn oleu wiw 
Fy enw fry yn llyfr Duw ; 

Pan losgo ’r holl elfenau ’nghyd, 

Fe bery ’m hedd mewn nefol fyd. 

4 Wel, dacw ’r man mae ’m sylfaen 

gref, 

Cyfiawnder bythol Brenin nef; 

A dyma ’r graig gadarnaf syth 
Na ofna’i elyn arni byth. 

5 Doed pob rhyw dymhestl yn gytun, 
A rhuent arna’i oll yn un ; 

’D oes achos braw na dychryn im’, 
Can’s Iesu cadarn yw fy ngrym. 


HYMN CCCCLXVIII. 

Crist yn fwy dymunol na V Byd. 

TYTI ro’wn y byd ac oll sy ynddo’n 
awr; 

Am dy fwynhau un fynyd fach o’r 
awr ; 

Mae golwg arnat lawer iawn yn 
well 

Na llawnder trysor yn yr India bell. 

2 ’D yw colli ’r ddae’r ddim colled i 

mi mwy, 

Pan ce’s i brawf o’i nefol, farwol 
glwy’ ; 

Mae yma drysor nad oes tan yr 
haul, 

0 dde’ i ddwyrain bell i gael o’i ail. 

3 Ffarwel, ffarwel i welaf is y ne’, 
Ond im’ gael Duw yn unig yn eu 

lle ; 

Mae fy nymuniad'yn terfynu’n un, 
Heb ddim yn eisieu, ynddo Fe ei 
Hun. 

4 Fe wy’ am gael, Fewy ’n ei geisio 

o hyd, 

Trwy bob rhyw dwrf a dwndwr yn 
y byd ; 

Mi fyddaf lonydd, ’chaiff creadur 
mwy 

Derfysgu fy enaid, yn ei farwol 
glwy’. 


5 ’D oes dim wna fodd fy nymuniadau 

mawr, 

O eitha’r nen i eitha’rddaear ’lawr; 
Maith, annherfynol fy serchiadau 
yw, 

Nid oes a’u lleinw ond anfeidrol 
Dduw. 

6 Pa’m wyt, fy Nuw, fy nghobaith i i 

gyd. 

Yn sefyll draw amserau meithion 
cy’d ? 

O dere, ateb, ’d oes llais tan y ne’ 
Ag sydd yn beraidd i mi yn dy le. 


HYMN CCCCLXIX. 

Yr Ail Ran. 

Ü’LE ’r wyt yn myn’d, pa’m wyt 
yn aros draw ? 

Tyr’d, O fy Nuw, ymafla yn fy llaw ;. 
Tegwch heb sylwedd sydd yma yn 
gytun, 

Y cwbl sy ’n werthfawr sydd ynot. 
Ti dy Hun. 

2 Fy Nuw, fy Nuw, fy Mhriod a fy 

Nhad, 

Fy Ngobaith oll, a’m Iechydwriaeth 
rad ; 

Ti fuost noddfa gadarn i myfi, 

Gad i mi eto wel’d dy wyneb cu. 

3 Nag aed o’th gof dy ffyddlon amod 

drud, 

Yn sicr wnawd cyn rhoi sylfaeni ’r 
byd ; 

Ti roist im’ yno drysorau di-drai, 
Gad i mi heddyw dy gywir fwynhau. 

4 O cofia ’th hedd rai prydiau roist i 

lawr 

I’m henaid trist mewn cyfyngderau 
mawr; 

O edrycb eto, mae fy enaid gwan 
Ar drengu o syched ’r awr hon yn y 
fan. 


5 ’Raid i Ti ddim, ond dweyd un gair 
o hedd, 

Fy syched dry yn dawel, nefol 
wledd ; 


220 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


Fe dderfydd gofid, ac fe dderfydd 
gwae, 

Llyngcir fy nhristwch pan caf dy 
fwynhau. 


HYMN CCCCLXX. 

Ffordd Newydd. 

* I 'l, Iesu mawr, Iachawdwr 
dynol ryw’, 

Yn dy wynebpryd ’r wyf yn gweled 
gwedd fy Nuw; 

Ti dde’st o’r nefoedd, hapus oedd 
yr awr, 

I gyfeillachu âni, llwch y llawr. 

2 Agoraist ffdrdd, o’th annherfynol 

ras, 

O fyd sydd lawn o demtasiynau 
’maes ; 

Hyfryd yw’r llwybr a balmantodd E 
O ben Calfaria fryn i ganol y ne’. 

3 Fe rwygodd len, wnaeth pechod cas 

ei ryw, 

Yn Eden gynt, rhwng fy enaid i a’m 
Duw; 

Ac er mwyn dangos im’ ei gariad 
llawn 

Dyoddefodd angeu chwerw un pryd- 
nawn. 

4 Danfon i lawr dy Ysbryd sanctaidd 

mwy, 

Datguddia rin dy nefol, farwol 
glwy’; 

A gwna i’m deithio trwy wynfyd a 
chroes, 

Dan ganu am danat nes darfyddo ’r 
nos. 

5 Nafoed i’r ddraig i’m temtio uwch 

fy ngrym, 

Heb dy allu Di Ti wyddost fedda’i 
ddim; 

Na’r pechod ffiaidd roddii mi glwy’, 
It’ wenu arnaf, oll a’u maedda hwy. 

(6 O flaen dy faingc ’r wy’ yma yn 
cwympo ’lawr, 

Dydd im’ yn Dduw ac yn Iach- 
awdwr mawr; 


Cadw fi o rwydau pob ryw elyn cas, 
Cadw fi ’nghysgod d’ annherfynoí 
ras. 


HYMN CCCCLXXI, 

Dysgwyliad. 

O GWAWRIA ’n glau, dded- 
wyddaf, hapus ddydd, 

O’r carchar caeth i’m henaid fyn’d 
yn rhydd ; 

Pan dêl yr oriau, deuent yn glau, 

Fe dry fy ngalar yn llawenhau. 

2 Dysgwyl yr wyf yn mron a llwfrhau, 
O law fy ngelyn am gael fy rhydd,- 
hau; 

Nid yw ’r gwyliedydd prysur a 
phrudd 

Yn dysgwyl cymaint am y boreu- 
ddydd. 

3 Dy hyfryd wedd, pan caffwyf wel’d 
yn llawn, 

Wna ynof ryw gyfnewid rhyfedd 
iawn ; 

Dim ond cael gwel’d dy wyneb 
hyfryd sydd 

Yn troi tywyllwch nos yn ganol 
dydd. 

4 Pe teimlwn Di, a rhin dy farwol 
glwy’, 

Colli dy hedd ni ofnwn bellach 
mwy ; 

Nid oes a’m cadw i tan y ne’ 

Ond grym dy gariad ronyn yn fy lle. 

5 Tynghedwn hwy, fy eilunod o bob 
gradd, 

Sydd am fy nwyn, ac hefyd a'm 
fy lladd, 

Na b’ont i ddefîro fy Anwylyd cun 
O rhwng fy mreichiau nes myno Ef 
ei Hun. 



FFARWEL WELEDIG, ctc. 


221 


I’th drigfan dere ’lawr, 

Lle dyrus iawn yw ’r byd ; 

A maglau drwg plethedig sy 
Heb rif rhyngof â’r Ganaan fry. 

2 Rhyw drydar wyf heb rym, 

Och’neidio a llwfrhau; 

’D wy ’n abl dala dim 

O bwys fy mhoen a’m gwae ; 

O dere ’n glau fy Anwylyd pur, 

Rho ffrwd o’th hedd mewnanial dir. 

3 ’D yw ’mywyd hebddot Ti, 

Pe pob peth arall gawn, 

Ond cystudd i myfi 

O foreu hyd brydnawn ; 
Dychwel, fy Nuw, i’m calon syth, 
A gwna hi yn deml i Ti byth. 

4 Darfydded pob rhyw chwant, 

Ond chwant i dy fwynhau ; 

Pob cariad ffoed i bant, 

Ond cariad i barhau ; 

Darfydded swn a therfysg byd, 
Bydd Di yn gyfan i mi ’gyd. 


3 Mae ’r gyfraith, er ei grym, 

A’i dychrynedig loes, 

A’i holl felldithion llym 
Yn hongian ar y groes ; 

Ac angeu ei hun mewn cadwyn 
gref, 

Wedi fy Iesu ei ’speilio ef. 

4 Mae llwybr hyfryd iawn 

O’r ddae’r i’r nefoedd fry, 
Agorwyd un prydnawn 
Ar fynydd Calfari; 

Myrdd o fendithion maith yn nghyd. 
Ddygodd y groes i anial fyd. 

5 ’D oes aberth is y nef 

A dalai ’r d’led yn llawn, 

Ond marw o hono Ef 

Ar groesbren un prydnawn ; 
Mwy gwerthfawr loes na phe 
buasai byd 

O’r bron yn marw troswy’ ’gyd. 


5 Bydd Di yn ymborth pur 
I’m henaid ddydd a nos, 

Fy holl ddyddanwch gwir 

Fo yn tarddu o waed y groes, 
Dystewi wnaf, mae trysor mwy 
Nag fedd y byd mewn marwol glwy’. 


HYMN CCCCLXXIII. 


HYMN CCCCXXIV. 


Gwaedyn dileu Euogrwydd. 


W EL, f’ enaid, edrych mwy 

O’th holl gystuddiau ’maes, 
Mewn un rhyw farwol glwy’ 

Gwel allu angeu glas ; 

Mae ’r bedd yn bur gan f ’ Ar- 
glwydd cun, 

Efe sancteiddiodd hi ei Hun. 


2 Mae gallu ’r ddraig yn awr, 

1 TY OES dim o tàn y rhod Pan gongcrwyd angeu glas, 

Dyr undeb perffaith rad, Yn gorfod cwympo ’lawr 

Ddechreuodd gynta’ erioed O flaen effeithiol ras ; 

Mewn nefol, ddwyfol waed ; Ca’s Iesu ’r dydd, fe ga’s y clwy’, 

Myfyrio ar hyn rai prydiau ’n awr Mawr iawn yw ’r enw sy iddo 

Sydd yn fy nal mewn ’stormydd mwy. 

mawr. 

3 Y gelynion mwya’ eu grym 

2 Na flined f’ enaid llaith, A gafodd farwol glwy’ 

Er lleied yw dy rym, Ar ben Calfaria fryn, 

’D all dyfais uffern faith, Pa’m ofna’i bellach hwy’ ? 

Na ptíechod wneuthur dim ; Mae haeddiant gwaed yn uwch ei 

Ar Galfari fe’u maeddwyd hwy, gri 

Torwyd eu nerth â marwol glwy’. Na ’m holl elynion mawr eu rhi’ ! 


-222 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


.4 Mae dafn bach o waed 
Yn drymach yn y nef 
Na ’r pechod mwya’ gaed, 

A’i holl euogrwydd ef ; 
'Gwrandewir llais y dwyfol glwy’, 

'O flaen e.u damniol floeddiad hwy. 

5 ’D oes un rhyw bechod cas 
A glyw’d am dano son, 

Ag all ddystewi llais 

Eiriolaeth gwaed yr Oen ; 

’N awr maingc y nef, fy ngorsedd 
yw, 

ILle mae yn eiriol waed fy Nuw. 


HYMN CCCCLXXV. 


Gwaed y Groes yn erbyn ofn. 


\\7 EL, ymgysura ’n awr, 

Fy enaid eiddil gwan, 

Sy ’n cwrddyd bob yr awr 
A rhwystrau yn mhob man ; 
Mae Duw o’m tu, caf, cyn bo hir, 
I wel’d fy meiau yn colli tir. 


2 Ni chollwyd gwaed y groes 
Erioed am ddim i’r llawr ; 
’Ddyoddefwyd angeu loes 
Heb ryw ddybenion mawr ; 

A thyma o.edd ei amcan Ef, 

Ein dwyn o’r byd i deyrnas nef. 


3 Ffoed euogrwydd bellach ffwrdd, 
Doed heddwch yn ei le ; 

Ac na ddoed ofnau i’m cwrdd, 
Dim ond awelon ne’ ; 

Pwrcas y gwaed anfeidrol ddrud, 
Rho hyn yn fuan i mi gyd. 


4 Na’d i mi garu mwy 

O’r pechod drwg ei ryw, 

Y pechod roddodd glwy’ 

I Mhrynwr, O fy Nuw ! 

N’ad i mi garu dim ond Ti, 

O’r ddae’r i eitha ’r nefoedd fry. 


HYMN CCCCLXXVI. 

Yr Arglwydd yw fy Nerth. 

OES oddi mewn i mi i gyd 
Ond beiau mawr eu grym, 
Rhaid i mi gael dy haeddiant drud, 
Neu ynte fod heb ddim. 

2 Y dyledswyddau goreu eu rhyw, 

Twyllodrus y’nt a gwan ; 

Ac nid oes ond anfeidrol Dduw 
A all fy nghodi i’r lan. 

3 Mi fwriais addunedau mawr, 

Amserau maith heb ri’, 

Ac nid oes gysur gen’ i ’n awr 
Mewn dim ond Calfari. 

4 Pa ’m trystaf fi fy nghalon mwy 

A’m denodd i yn llyn ? 

Gwell gen’ i drysto yn y clwy 
Ro’wd ar Galfaria fryn. 

5 Boed gorsedd gras yn rhydd i mi, 

Tan bob euogrwydd llym, 

Fel gallwyf orfoleddu ’n hy’ 

Ar elynion mawr eu grym. 


HYMN CCCCLXXVII. 

Yr Ail Ran. 

N fuan tyr’d yn mlaen, fy Nuw, 
Mae ynot nerth di-drai; 

N’ad y gelynion o un rhyw 
Fyth arna’i lawenhau. 

2 Mae annghiediniaeth fel y môr, 

A ’meiau yw ei sail, 

Yn gwneuthur uffern fawr a’r bedd 
I’m curo i bob yn ail. 

3 A minau wela’ ’nghongcwest fry 

Yn gongcwest hyfryd iawn, 
Enillwyd gynt ar Galfari 
Yn rhyfedd un prydnawn. 

4 Mae angeu ’r groes yn awr yn hy’ 

Yn pledio tros y gwan ; 

Ac angeu fy Iachawdwr cu 
Yn unig gwyd fi i’r lan. 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


223 


HYMN CCCCLXXVIII. 4 

Y Drydedd Ran. 

VX /EL, f’ enaid, gorfoledda mwy, 

* * Tra f’ Arglwydd mawr yn 
Dduw, 

Mae ’r gair a dd’wedo yn llawer 5 
mwy 

Na phechod o un rhyw. 

2 Tan bob cystuddiau fwy na mwy, 

Rhuadau cnawd a byd, 

Mae digon nerth mewn marwol 
glwy,’ 

I’w briwio hwy oll yn nghyd. 

3 Awdwr y cariad sy ’n parhau, 

Na welir fyth o’i fath, 

Sydd ddigon abl fy rhyddhau 
O bob rhyw garchar caeth. 

4 ’Doe,s gen’i mwy ond Duw yn Dad 

Yn erbyn pob rhyw wae ; 

’D oes gen’i ond ei gariad rhad 
Yn sylfaen i barhau. 


HYMN CCCCLXXIX. 


11 ^’ ENAID egwan, paid ag ofni 
Bod rhyw ddrygau mawi 
gerllaw, 

Ofni gwyntoedd oer y gogledd, 
Ofni gwynt y dwyrain draw ; 
Ofni ’r cwbl, &c., 

Ac heb achos ofni ’n bod. 


2 Newydd mawr, a newydd llawen, 

Newydd gwir, a newydd rhad, 
Sy ’n marchogaeth ar y cwmwl 
Goleu draw o dŷ fy Nhad : 

Fe faddeuwyd, &c., 

Beiau rif y ser i mi. 

3 Os daw gw’radwydd, os daw gofid, 

Trwy ragluniaeth bur fy Nuw, 
Hyny fyth ni ladd fy enaid, 

Cadw ’nghalon wna fe ’n friw, 
Bydd ei fflangell, &c., 

Yn y diwedd fel y gwin. 


3 


5 


Os ar wely rhaid fy rhoddi, 

Ryw bryd yn y dyddiau ddaw, 

I gystuddiau nes bo ’m brodyr 
Goreu oll yn cilio draw ; 

Mi ddof allan, &c., 

Fel yr aur y seithfed tro. 

Os rhaid i mi gael blynyddau 
O’r cystuddiaugwaetha’ eu rhyw, 
Am fynydau bach o bleser 
Ge’s i dori deddf fy Nuw, 

Fe ddaw diwedd, &c., 

Ar bob gofid yn y nef. 


HYMN CCCCLXXX. 

Yr Ail Ran, 


TWT I fodlonaf, doed a ddelo. 

Os ca’i wel’d yr hapus awr, 
Trwy ryw foddion crai neu chwerw 
I fy mhechod fyn’d i lawr ; 

Digon bodlon, &c., 

Congcro bai trwy ddwyn y groes. 

Mi weddîais fil o weithiau 
Am orchfygu pechod cas, 

Ac er gweddi, ac er gofid, 

Pechod oedd yn cario ’r maes; 

Rhaid cytuno, &c., 

O nef ac uffern ládd fy mai. 

Fe gawd croesau lle ni phechwyd, 
Pa’m gwrth’nebaf inau ’r groes 
Fe ga’s Crewr nef ei Hunan 
Ar Galfaria angeu loes ; 

Yr un llwybrau, &c., 

Raid im’ gerdded âg Efe. 

Groesaw, bellach, wrth a ddelo, 

Y mae gen’i loches gref, 

Er im’ golli ’m ffryns anwylaf, 
’Cholla’i ddim o hono Ef ; 

O gystuddiau! &c., 

Mwy na chwi yw cwmni Duw. 

Boed fy lloches mewn lluesty, 

Heb gysuron o un rhyw, 

’B’wyf yn warth o’r de’ i’r dwyrain 
Rhwng gelynion cas fy Nuw ; 

Darfu gofid, &c , 

Ond yn unig dy fwynhau. 




224 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN 1 


HYMN CCCCLXXXI. 

Ofn. 

MAE ’m nerth i yn diffygio 
Gan gystuddiau o bob gradd, 
Seirph a llewod yr anialwch 
Sy ’n feunyddiol bron fy lladd ; 
Moroedd mawr o maes sy’n bygwth, 
Tonau o mewn sy’n curo o hyd, 
Daear, nefoedd faith, ac uffern 
Sydd yn gwasgu arna’i ’nghyd. 

2 Minau ’n ofni ’r awel leia’, 

Ofni ’r ’storom sydd heb rym ; 
Nid oes ynwy’ i’w gwrthsefyll 
Ond euogrwydd, arall ddim ; 

Ofni ’r drwg sy’n d’od yfory, 

Ofni ’r pechod wnaethum ddoe, 
Ofni ’m llygad sydd yn gwibio, 

Ofni ’nghalon sydd yn nghlo. 

3 Annghrediniaeth sy ’n fy ngwasgu, 

Annghrediniaeth sy ’n cael grym 
Gan bob pechod ac euogrwydd, 
Onide nis gall e’ ddim ; 

Tua ’r nef mi dro fy llygad, 

Dyna ’ngobaith i bob gradd, 

On’ ddaw nerth ar fyr oddi yno, 
Mae fy ofnau ’n siwr o’m lladd. 

4 Cyfod, haul, sy’n rhwygo ’r t’w’ll- 

wch, 

Cyfod, nerth, sy’n briwio chwant, 
Gyr holl ofnau annghrediniaeth 
Fel rhyw niwlen bygddu bant; 
Rho im’ wel’d yr ardal hyfryd, 
Man lle mae fy ngobaith gwell, 

A chael pleser yn yr anial 
I edrych ar y gwledydd pell. 


HYMN CCCCLXXXII. 

Ffydd yn congcwero Angeu. 


N ID wy ’n ofni tir y bywyd, 

Hwnw ’nghartre’ hyfryd yw ; 
Ond ’r wy ’n ofni yr agendor 

Fawr sydd rhwng y marw a’r 
byw; 


Afon ddwfn ydyw angeu 

Rhyngwyf sydd â thi, fy ngwlad ; 
Tonau y’nt sydd raid myn’d trwy- 
ddynt 

’Maes o’r byd i dŷ fy Nhad. 

2 Mi anturiaf, rhaid yw cynyg 

Morio tonau, er maint eu grym, 
Na fum eto er pan ’ganwyd 
Yn fath donau mawrion ddim ; 
Gallu ’r nefoedd fawr ei hunan 
Ddeil fy enaid llesg i’r lan, 

Gras yn marw ar Galfaria 

Ydyw noddfa ’m hysbryd gwan. 

3 O bob enw yn mhlith dynion 

Dyna ’r enw goreu ’gyd, 

Duw tan hoelion ar y croesbren, 
Yno yn marw tros y byd ; 

Gwaed yn llifo ar Galfaria, 

Môr o haeddiant, môr o hedd, 

Od oes dim a saif i fyny, 

Saif yn erbyn angeu a’r bedd. 

4 Ofni ’r wyf, ac eto canu, 

Canu wrth feddwl am y dydd, 
Tan ymdrechu âg angeu creulon 
’R â pob cadwyn gref yn rhydd ; 
Cyll pleserau yn lân eu gafael 
Os bydd angeu’n gongcrwr mawr, 
Os y bedd ga ’r fuddugoliaeth 
Fe gwymp pechod yntau ’lawr. 

5 Cyll y pechod hwnw ei afael 

Fyna'i fy ysbryd tan ei droed ; 
Hwnw berodd i mi ruddfan 
Lawer cant o weithiau erioed ; 
Diwedd caru unrhyw bleser, 
Dechreu hyfryd haf o hedd ; 

Pan bo angeu ’n gorfoleddu, 

Ac yn chwerthin ar y bedd. 


HYMN CCCCLXXXIII. 

Yr Ail Ran. 


DETH yw raid im’ ofni ymadael 
-L' A chyfeillion o bob rhyw ? 
Nid yw dynion goreu ’r ddaear 
Ddim yn gymhar i fy Nuw ; 


FFARWEL WELEDIG, (ÍÌC. 


225 


Saint, seraphiaid, a cherubiaid, 

Llu o angylion hardd eu gwedd, 

I derfynau tragwyddoldeb, 

Ga’i fwynhau tu draw i’r bedd. 

2 Mi âf heibio i’r creadur, 

’D oes ond gwagedd ynddo ’gyd ; 
Twyll a golwg heb ddim sylwedd 
Yw a welais yn y byd ; 

Dacw ’r unig wlad o sylwedd 
Draw i’r bryniau, man lle mae 
Afon bywyd fel y grisial, 

Faesydd gras yn dyfrhau. 

3 Ti dy Hunan wy ’n ei ’mofyn, 

Ynot Ti mae heddwch llawn ; 
Ynot Ti ca’i fod yn ddedwydd, 
Ynot Ti yn hyfryd iawn ; 

Nid oes ofn i’r sawl dy garo, 

I dy garo nid oes gwae ; 

Fe gaiff pob rhyw dristwch atgas 
Iddynt droi yn llawenhau. 

4 Tyred bellach o’r creadur, 

Mae ’r creadur bron dy ladd, 
Troi, ymddadrus, ac ymdd’rysu 
Fwy-fwy ’mlaen o radd i radd; 
Fyth ni chaiff fy enaid egwan 
Loches hyfryd fyth ond un, 

Rhag y ’stormydd sy ’n fy nghuro, 
Yn dy glwyfau Di dy Hun. 

3 Fy euogrwydd sydd yn danllyd, 
Mawr ei bwys, a mawr ei rym, 
Nid yw ’m dyledswyddau penaf 
I sefyll yn eu herbyn ddim ; 
Gwaed yn llifo ar Galfaria 
’N unig a’i gostega ef; 

Rhaid i’m henaid redeg yno, 

Neu resolno colli ’r nef. 

6 Tros bechadur buost farw, 

Tros bechadur ar y pren, 

Y dyoddefaist hoelion llymion 
Nes it’ orfod crymu ’th ben ; 
Dwed i mi ai fi oedd hwnw 
Gofìodd cariad rhad mor fawr ? 
Marw tros un bron a suddo 
Yn Gehenna boeth i lawr ! 

7 Dwed i mi a wyt yn maddeu 

Cwympo gan’waith i’r un bai ? 
Dwed a ddeui fyth i galon 
Nas gall gynyg ’difarhau ? 

P 


Beth yw pwysau ’r beiau mwyaf 
Wyt yn faddeu, o bwy ri’ ? 

Pa un drymach yw fy mhechod 
Ai gruddfanau Calfari ? 

8 Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd, 
Mae fy meiau yn rhy fawr, 

Fy euogrwydd sydd yn gyd-bwys 
A mynyddau mwya ’r llawr ; 
Rhad faddeuant, gwawria bellach, 
Gwna garcharor caeth yn rhydd,. 
Fu ’n ymdreiglo mewn tywyllwch 
’N awr i weled goleu ’r dydd. 


HYMN CCCCLXXXIV. 

Gweddi. 

G RYM y ’stormydd sydd yn curo 
Yn danbaid ar fy enáid gwan; 
Gwynt y gogledd oer, tymhestlog, 
Sy’n fy rhwystro ddringo i’r Ian; 
Awydd teithio, heb ddim gallu, 
Ymorchestu heb ddim grym ; 

Yn y frwydr rhaid im’ golli 
Oni fyddi ’n gymhorth im’. 

2 Tyred, Arglwydd, i’r anialwch,, 
Yma buost Ti o’r blaen, 

Arwain bererin llesg, di-fedr, 

A dy golofn niwl a thân ; 

Dal fy ysbryd sy ’n llewygu 
Gan ryw ofnau o bob man ; 

Yn dy allu ’r wyf yn gadarn, 
Hebost Ti nid wyf ond gwan. 

3 Wrth dy orsedd bydd fy nhrigfan, 
A dy orsedd unig yw, 

Od oes dim tu yma i angeu 
Wna fy enaid marw yn fyw ; 
Pechod, gofid, ac euogrwydd, 

O bob natur, o bob gradd, 
Syched am gael teimlo’th heddwch 
Sydd yr awrhon bron fy lladd. 

4 O drugaredd pen Calfaria, 

Sydd yn llawer lled na ’r byd, 
Yma yn unig mae fy ngobaith 
Sefyll mewn anfeidrol lid ; 

’R wy ’n ymwadu â’r oll a fedd&f, 
Ac yn addeffedda’i ddim ; 

Iesu ei Hunan yw fy haeddiant, 
Iesu ei Hunan yw fy ngrym. 



226 


WILLIAM WILLIAMS, 


PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, 6ÌC. 


227 


HYMN CCCCLXXXV. 

A ngeu. 

9 ü WYF yn gwel’d yr afon ddwfn 
Yn agosach i mi ’n awr, 
Mae arwyddion am yr amlaf 
Mai mewn mynyd ’r âf fí ’lawr ; 
’R wyf yn ofni fy ngrasusau, 

Ofni ’r tonau bob yr un, 

Nid wyf fi yn wyneb angeu 
Ond y gwaelaf, lesgaf ddyn. 

2 Eto angen roddwyd arnaf, 

Ddyddiau byr i fentro ’r maes, 
Colli brwydr neu ynte ei henill 
Gledd yn nghledd âg angeu glas ; 
Iechydwriaeth yw fy ngobaith, 
Iechydwriaeth yw fy ngrym ; 

Ac os colla’i ’ngafael yno, 

Arall fedda’i i ymaflyd ddim. 

3 P’odd daw nerth im’ yn y frwydr 

Pan ’r wy ’n awr yn llwfrhau ? 
Oddiwrth amlder maith fy meiau 
Mae fy ofnau yn cryfhau ; 

Fy annghrediniaeth sydd yn gadarn 
Am fod ynwy’i leied grym ; 

Pe bawn ond congcwero ’mhechod 
Ni wnai ofn niwed im’. 

4 O fy enaid gwan, nac ofna, 

Nid congcwero unrhyw fai, 

Na chongcwero cant o feiau 
Rwystra ’m hysbryd lwfrhau : 
Gwel’d y gras sydd yn yr Iesu, 
Mor ddigonol yw i’r gwan, 

Mewn dyfnderoedd angeu creulon 
Ddeil fy ysbryd llesg i’r lan. 

5 Cant o weithiau, ol a gwrthol, 

Y dilynais i fy mai, 

Pechu cyn adnabod pechod, 

Pechu wedi ’difarhau ; 

Dacw ’r graig rhaid im’ ymddiried, 
Dacw ’r lloches, dacw ’r fan, 

Yn nghanghenau Pren y Bywyd, 
Arall ddim nis deil fi i’r lan. 


HYMN CCCCLXXXVI. 

Yr Ail Ran. 

F FARWEL i chwi gynt a gerais, 
Nid yw ’ch cwmni, nid yw ’ch 
gwedd, 


Nid yw ’r cariad sy ’n eich calon 
Ragor na d’od hyd y bedd ; 

Pan dêl angeu, chwi ffowch ymaith, 
Da i mi fod genyf Dduw, 

Ffrynd fo gydaf wedi marw, 

Hwnw garaf fi yn fyw. 

2 Ffarwel, flfarwel oll a welais, 

’R wyf fi bron a myn’d i fyd 
Lle mae ffryns, a lle mae trysor 
Newydd genyf oll i gyd ; 

Eto nid wyf fi ond blaenu, 

Daw ’m perth’nasau yn y man ; 
Ni gyfodwn gyda ’n gilydd 
Yn y boreu ’n bur i’r lan. 

3 ’R wyf fi 'n awr yn gryf i farw, 

’R wyf fi ’n awr yn gryf i fyw, 

Er mor waned wyf i ymdrech 
Fe gongcwerodd Iesu ’m Duw : 
Yn ei goncwest ’r wy ’n ymddiried, 
Sylfaen yw ei angeu loes, 

Lladd fy mhechod fi mewn mynyd, 
Oni edrycha’i at ei groes. 

4 ’N awr 'r wy ’n barod i anlsurio 

Yn dy allu mawr dy Hun, 

I anturio yn wyneb angeu, 

Sydd yn gryfach nag yw dyn ; 
Gwaed yn llifo ar y croesbren, 
Dynol, farwol, ddwyfol glwy’, 
Wna i’m henaid, er mor waned, 
Loesion angeu fyned trwy. 


HYMN CCCCLXXXVII. 

Gwaed y Groes. 

A RAID im’ rodio anial dir, 

Trwy ’stormydd a thym- 
hestloedd hir ? 

Nid ofna'i ddim, doed dydd, doed 
nos, 

Yn ngolwg hyfryd waed y groes. 

2 Ni saìf y gelyn mwya’ ei rym 
Yn erbyn pen Calfaria ddim ; 

Ac ar Galfaria hyfryd mwy 
Yw ’r unig fan congcwera’i hwy. 

3 Gwnaeth pechod i mi lwfrhau, 

Fe rwystrodd pechod fi’th fwyn- 
hau; 


Mewn dudew nos ’r wy ’n dysgwyl 
dydd 

I’th gariad wneud fy nhraed yn 
rhydd. 

4 Paham caiff nwydau ’m natur gref 
I atal awel bur y nef ? 

Mae gradd yn well o’th gariad drud 
Na ’r ddaear fawr a’r nef i gyd. 

5 Ni fedd y dwyrain faith na’r de’, 
Bleserau fel pleserau ’r ne ! 

Mae môr di-drai mewn marwol 
glwy’ 

Sy heb ddechreu ac heb ddarfod 
mwy. 

6 Rho i mi brawf o’th gariad drud, 
I’r sawl a fynech dyro ’r byd ; 

Dy gwmni dry mewn mynyd awr 
Y ddaear megys nefoedd fawr. 


HYMN CCCCLXXXVIII. 

Am undeb ysbrydol rhwng pawb 0 bob 
enwau ag sy'n dilyn Crist. (A gyfan- 
soddwyd ar ddymuniad H—H— 
Esq.*) 

TYUW, dere â’th saint o tan y ne’, 
^ O eitha’r dwyrain bell i’r de’, 
I fod yn dlawd, i fod yn un, 

Yn ddedwydd ynot Ti dy Hun. 


2 N’ad rai gwympodd, rhai sy’n wan, 
I ddringo yn uchel fry i’r lan ; 
Rhag i’n diweddiad olaf fod 
Yn waeth na chyn in’ greduerioed. 


* Yr H— H— Esq. hwn, yn ddiamheu, 
oedd Howel Harries. Wrth ystyried fel yr 
oedd gwahaniaeth barn ar bynciau athraw- 
îaethol yn pellau dynion da oddiwrth eu 
gilydd, ac yn fynych yn drygu cariad ac undeb 
Cristionogol, yn enwedig yn eu hamser hwy, y 
mae “dymuniad” Harries, _ac yn enwedig 
eangder a chatholigrwydd deisyfiadau yr Em- 
mynydd ewyllysgar, yn canmol y cariad a’r 
ysbryd rhagorol oedd yn y naill a’r lla.ll. Yr 
ydym yn credu fod gan yr Eglwys Gristion- 
ogol yn ein gwlad waith dringo eto cyn y cyr- 
haedda i awyrgylch eang a di-dramgwydd 
yr Emynau hyn. 


3 N’ad ragfarn fyth i gario ’r dydd 
Ar rai a roddodd gras yn rhydd; 
Pa’m colla’i ’r dydd wrth feiau’r un, 
Pan ’nillais i wrth fy meiau fy hun ? 

4 Pa’m syrthia’i wrth eu beiau hwy ? 
I mi maddeuwyd beiau mwy ; 

Yr Hwn sy’n maddeu, maddeu mae 
Y mwyaf fel y lleiaf fai. 

5 O dercha, f’ enaid llesg, i’r lan, 

I garu ’th seintiau yn mhob man ; 

I ’nabod cariad pur y nef, 

Na adnabu ’r byd o hono ef. 

6 Eanga ’m doniau byr i maes, 

I lifo tros ardaloedd gras; 

Na b’wyf yn berchen gras nadawn, 
Ond i Ti ’th Hunan, foreu a nawn. 


HYMN CCCCLXXXIX. 

Yr Ail Ran. 

T T N llais, un swn, un enw pur, 
^ Fo o’r gogledd hyd y dwyrain 
dir, 

O fôr i fôr, gylch cwmpas byd, 

Sef enw ’r Iesu oll i gyd. 

2 Darfydded son yn mhob rhyw fan 
Am ddoniau mawr a doniau gwan; 
Darfydded enwau pob rhyw ddyn, 
Aed oll yn ddim ond Ti dy Hun. 

3 Na foed ar dafod pererin mwy 
Ganiadau am ddim ond marwol 

glwy’ ; 

Pan y teyrnasa ei Ysbryd Ef 
Y ddaear dywyll dry yn nef. 

4 O gwna ni, Iesu, bob yr un, 

I adnabod Duwdod yn y dyn ; 

Ac mai ’n hapusrwydd tan y nef 
Yn unig yw ei ’nabod Ef. 

5 O tyr’d yn frau, Iachawdwr mawr, 
Disgyned dy Ysbryd yma ’lawr ; 
Gwna i'r torfeydd a brynodd gwaed 
Gyd gerdded tua ’r hyfryd wlad. 



228 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


Cyd fyn’d o hyd tan ganu’n mlaen, 
Cyd ddyodde’ yn y dw’r a’r tân ; 
Cyd gario ’r groes, cyd lawenhau, 
A chyd gystuddio tan bob gwae. 


HYMN CCCCXC. 

Y Drydedd Ran. 


Y RHAI bwrcasodd gwaed y nef 
Sy heb enw ond ei enw Ef; 
Hwy ’mhob cystudd, hwy ’n mhob 
gwae, 

A gaiff yn unig lawenhau. 

2 Trech fydd y rhai’n na gwawd na 
llid, 

A’r holl elynion sy ’n y byd ; 

Yn un mewn culni, un mewn poen, 
Aelodau ’r croeshoeliedig Oen. 

3 O na ddoi dydd yr India i ben 
I wel’d yr Hwn fu ar y pren ; 

A minau yn un, yn un â hwy, 

Yn canu am ei farwol glwy’. 

4 Britania Fawr yn Ilawn o dân 
O gariad at y Prynwr glân ; 

A holl ynysoedd pella ’r byd 
Yn boddi mewn caniadau ’gyd. 

5 Amen, amen, boed môr a thir 
Mewn perffaith hedd, mewn cariad 
pur ; 

Heb ganddynt bleser o un rhyw, 
Ond caru ’n Iesu mawr a’n Duw. 


HYMN CCCCXCI. 

Tlodi. 

Y R wy’n teimlo’m nerth yn pallu, 
Nid yw ’m ffydd ond hedyn 
gwan; 

Rhaid i mi gael mwy o allu 

I ddringo’r ’nialwch mawr i’r lan; 
Y mae ’r tân sydd yn fy ysbryd 
Yn gwrth’nebu ’r nefol rodd, 

Ap yn gwneud fy enaid ochain 
Am amseroedd wrth ei fodd. 


2 Nid oes le ’gysgodi ’r ’storom 

Ond yn nghlwyfau purfy Nuw, 
Gwyntoedd uffern sydd greulonach 
Na dyledswydd o un rhyw ; 

Mae euogrwydd du mor ddwfn, 
Mawr ei floeddiad, mawr ei boen, 
Nid oes îs y nef dystawa, 

Onid gwaed yr addfwyn Oen. 

3 On’ fydd i Ti olchi ’m henaid 

A dy waed, mi gwympa ’n awr; 
Heb dy waed, ’r wy’ bob mynydyn 
Eisoes obry ar y llawr; 

Nid wyf fi yn erbyn uffern 

Eang, fawr, ond gwaelaf ddyn, 

’R wy’n diffygio ddim ond meddwl, 
Oni ddeli Di fi ’th Hun. 

4 Mae im’ frodyr hen ac ifaingc, 

Rhai yn fychain, rhai yn fawr, 
Ag sy ’n ofni yn eu calon 

Rhag im’ rywbryd syrthio ’lawr; 
Fe gaiff Satan hen ei wynfyd, 

Oni ddeil dy ras fì i’r lan, 

Ddoe mi syrthiais, ’n awr wy ’n 
syrthio, 

Syrthiaf eto yn y man. 


HYMN CCCCXCII. 

Yr Ail Ran. 

S AITH o weithiau, ol a gwrthob 
Torais dy orch’mynion glân, 
Saith adduned fawr a wnaethum 
I ymgadw rhag y tân ; 

Yn y dyfnder ce’s i gynta’ 

Wel’d dy wridog wyneb gwyn, 
Oni buasai fflam euogrwydd 
Ddaethwn fyth i Seion fryn. 

2 Fewnaethpechod,fewnaethuffern, 
Fe wnaeth t’w’llwch dudew’r nos 
I’m roi naid trwy ddyledswyddau 
Meirwon, llesg, at waed dy groes; 
Ar fin uffern ce’s i’r nefoedd, 

Ac yn angeu ce’s i fyw, 

Yn nharanau mynydd Sina 
Gynta’ des i gwrdd â’m Duw. 

3 Mellt atharanau, mwga chenllysg, 
Oedd euogrwydd i mi ’r pryd 
Des i wel’d maddeuant pechod, 

Fil o weithiau yn fwy na ’r byd ; 


FFARWEL WELEDIG, <5lc. 


229 


Gwnaf, mi gofia ’r oriau hyny, 
Oriau fy mhriodas gun, 

Pan ddaeth Crewr nef a daear 
At bechadur gwaelaf un. 


HYMN CCCCXCIII. 

T'\RAW, mi wela’r nos yn darfod> 
Draw, mi wela’ oleu llawn, 
Yn dysgleirio tros y bryniau, 

Gyda llewyrch hyfryd iawn ; 

Ffy gelynion pan del goleu, 

Ni all pechod, er ei rym, 

A’i holl wreiddiau yn fy natur, 
Sefyll haul cyfiawnder ddim. 


2 Daw i ben, aed byd yn ulw, 

Bob rhyw air a dd’wedo ’Nhad, 
Sathrir Satan, sathrir angeu, 
Sathrir uffern tan fy nhraed ; 
Buddugoliaeth ddaw o’r diwedd, 

A phan ddel melusa’ fydd, 

Mil o flwyddau gyda ’m Har- 

GLWYDD 

Nid yw ragor ddim na dydd. 

3 Yn y rhyfel mi arosaf, 

Yn y rhyfel mae fy lle, 

Boed fy ngenau wrth y ddaear, 
Boed fy llygaid tua ’r ne’ ; 

Doed y gongcwest bryd y delo, 
Dysgwyl wrth fy <Nuw a wnaf, 
Nes o’r diwedd wel’d yn trengu 
Pechod ag oedd bron fy lladd. 


YR AIL RAN. 


HYMN CCCCXCIV. 

AWR iawn yw gwres y tân, 
Fy nwydau o bob rhyw 
Sy am ddifa oll o’u blaen 
Rasusau pur fy Nuw; 

Ond eto trech yw gallu ’r nef 
Na’i fflamau cynddeiriocaf ef. 

2 Mae enw Calfari, 

Fu gynt yn w’radwydd mawr, 

Yn ngolwg fy enaid cu, 

Yn fwy na’r nef yn awr ; 

O ddedwydd fryn! sancteiddiaf le! 
Dderbyniodd ddwyfol waed y ne’. 

3 ’R wy ’n caru ’r hyfryd awr, 

Mi gara ’r hyfryd le, 


Mi gara’ bren y groes, 

Orweddodd arno fe ; 

Dyma fy Nuw, dyma fy Mhen, 

Ac oll a feddaf ar y pren. 

4 Ffarwel, deganau ’r byd, 

Mae ’ch blodau hyfryd iawn 
Oll yn diflanu ’nghyd, 

Ar Galfari brydnawn ; 

Mae da, mae dyn, er maint eu grym, 
Yn ngwydd y groes yn myn’d yn 
ddim. 

5 Na thawed tafod saint, 

Na laesed nefol dân, 

Ond canu fyth am fraint 
Calfaria yn y blaen ; 

Aed swn ei glod i maes o law, 

O’r India hyn i’r India draw. 


230 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN CCCCXCV, 3 

M AE ’r faner fawr yn mlaen, 

Ei efengyl Ef yw hon ; 

Mae uffern lawn o dân 
Yn crynu ’n awr o’r bron; 

Hi gwymp, hi gwymp, er maint ei 
grym, 

O flaen fy Iesu ’d yw hi ddim. 4 

2 Fe bwysa hoelion dur, 

Fe bwysa coron ddrain, 

Ar goryn Brenin nef 

Euogrwydd mwya’ rhai’n ; 
Rhyfeddod fil, dewch, gwelwch hyn, 

Y mwya’ du yn fwya’ gwyn! 5 

3 Caned a welodd wawr 

Yn codi o’r t’w’llwch du, 

Caned a brofodd flas 

Grawn-sypiau ’r Ganaan fry ; 

Ni ddewn, ni ddewn, i Seion fryn, 

Er maint yr holl anialwch hyn. 

4 Na lwfrhaed ein fifydd, 

Mae ’n ífydd fel colofn dân, 

A blanodd Brenin nef 
I’m harwain yn y blaen ; 

Mi wela ’r wlad, mi ga’i mwynhau, 

Lle pery ’m hedd heb drangc na 
thrai. 

5 O ffynon fawr o hedd, 

O anchwiliadwy fôr, 

Sy ’n çynwys ynddo ei hun 
Ryw annherfynol ’stor ; 2 

Ti bia ’r clod, wel cymer ef, 

Trwy ’r ddaear, uffern fawr, a’r nef. 


HYMN CCCCXCVI. 

Q GWRANDO, nefol Oen, 3 

Ruddfanau ’r gwael ei lun, 
Sydd tan ryw ddwfn boen, 

Yn d’rysu ynddo ei hun ; 

Gelynion fil, bob awr o’r dydd, 

O mewn, o maes, yn nghuro’i sydd 

2 Er temtasiynau cnawd, 

A holl bwysiau byd, 

Llid uffern fawr a’i gwawd, 4 

Mewn cyngrair glos * yn nghyd, 

Mae gwynt y nef, pan leia' ei rym, 

Yn gwneud eu temtasiynau’n ddim. 

* Close. 


Mae nerthoedd mawr fy Nuw, 
A’i nerthoedd yw ei ras, 

Yn llawer trech eu rhyw, 

Na’m beiau cyndyn, cas ; 

A pheraroglau Seion fryn 
A’m dal i yn yr anial hyn. 

Pe caent fy mhen i lawr, 

A’m mynwes tan y don, 
Gelynion cryfion, hy’, 

A lawenhaent o’u bron ; 

Neb ond Tydi fu ar y groes, 

A’m dal i fyny ddydd a nos. 

O ddedwydd wych brydnawn, 
Pan seinio ’r nef i maes, 

Trwy udgorn peraidd iawn, 
Fuddugoliaethau gras; 
Telynau aur yn canu ’n un, 
Effeithiol gongcwest Mab y dyn. 


HYMN CCCCXCVII. 

TTIT’EL, bellach tyr’d yn mlaen,. 

’ ’ Nac ofna, f’ enaid mwy, 
Llai grym sy ’n ufíern dân 
Na dwyfol, farwol glwy’ ; 

Mae’r dwyfol waed a gollodd Ef 
Yn uwcha’ ei bris o fewn i’r nef. 

Mae ’r orsedd wen yn rhydd, 

Aeth Magdalen yn mlaen, 
Manasse hefyd sydd 
Yn canu ’r nefol gân ; 

Mì glywa ’r swn, swn peraidd yw,. 
Am ddwyfol, nefol waed fyNuw. 

Dystewch, elynion, mwy, 

Rhow’ch le tua phen fy nhaith, 
Chwi roisoch i mi glwy’ 

Disymwth lawer gwaith! 

Yn mlaen, yn mlaen mae ’m trysor 
drud, 

Tu hwnt i derfyn eitha ’r byd. 

O fewn Caersalem lân 
Mi wela’ fyrdd o saint, 

Wedi diengu ’mlaen, 

Tros fryniau mawr eu maint, 
Dilynaf ôl y dyrfa hon, 

Er dw’r a thân, a llif a thon. 


FFARWEL WELEDIG, (ÍÌC. 


231 


5 Pe duai ’r wybr wen, 

Mi gana’ o hyn i maes, 

Tra tafod yn fy mhen, 

Am effaith hyfryd ras; 

Pa ofn mwy, mae ’r cwmwl tân, 

A’r niwl y nos yn ledio ’mlaen. 

6 O tyred, Arglwydd mawr, 

’D oes yma ddim ond gwae, 

0 eitha ’r nen i lawr, 

Oni cha’ i dy fwynhau ; 

Y wledd, y wledd a’m gwnai’n llon, 
Yw cael dy wel’d y fynyd hon. 


HYMN CCCCXCVIII. 


I wela’ draw o bell 

Baradwys hardd ei gwedd, 

A phrenau lawer gwell 
Yn perarogli hedd; 

O hyfryd hedd ! tu draw bob gwae, 
Gwynfyd ga’i heddyw dy fwynhau. 

2 Mae ’r byd ac uffern fawr, 

A ’nghalon gas yn un, . 

Yn ceisio ’m sugno i lawr 
Yn hollol ato ei hun ; 

Fy Nuw, fy Nuw, sy’n dal y gwan, 
Rho nerth i’m henaid ddringo i’r 
lan ! 

3 Fe laesa ’r ’storom fawr, 

Fe laesa ’r awel gref, 

Pan delo gair i lawr 
O’i sanctaidd enau Ef; 

Duw yw Efe, os Ef a bair, 

Cwymp nef ac ufîern at ei air. 

4 Bwystfilod rheibus iawn 

Sy’n bwyta ’r egin gwan ; 

O foreu hyd brydnawn 

Yn rhwystro ’m gras i’r lan ; 

I’r lan mi ddof, i’r gwledydd draw, 
Mae ’m Iesu ’n ’maflyd yn fy llaw. 

5 Melusach tŷ fy Nhad 

Ar ol y ’storom gfe’, 

Pa fwya’ croesau gaed, 

Mae ’n hawsach gado tre’; 

O hyfryd wel’d fydd yn y man 
Pob bryn a ddringais i i’r lan ! 


HYMN CCCCXCIX. 

TESU, Iesu, ’r wyt Ti ’n ddigon, 

-*■ ’R wyt Ti ’n llawer mwy na’r 
byd ; 

Mwy trysorau sy ’n dy enw 
Na thrysorau ’r India ’gyd ; 

Oll yn gyfan, &c., 

Ddaeth i’m meddiant gyda’m Duw. 

2 Y mae gwedd dy wyneb grasol 

Yn rhagori llawer iawn, 

Ar bob peth a welodd llygad 
Ar hyd wyneb daear lawn ; 
Rhosyn Saron, &c., 

Ti yw tegwch nef y nef. 

3 Tarian gadarn yw dy enw 

Pan bo ’r gelyn yn nesau, 

Angeu ei hunan sydd yn ofni, 
Angeu sydd yn llwfrhau; 

Ti gongcweraist, &c., 

’Does ond canu ’n awr i mi. 

4 Nis gall fy enaid, er ei gyrhaedd, 

Fyth i geisio cyrhaedd mwy 
Nag sydd wedi ei roi yn nghadw 
Yn y dwyfol, farwol glwy’; 
Cariad, cariad, &c., 

Nad oes dyfnder iddo ’n bod. 

5 Dyma ’r beger gyfoethogwyd. 

A’r carcharor wnaed yn rhydd, 
Ddoe oedd yn y pydew obry, 
Heddyw yma ’n canu ’n rhydd ; 
Nid oes genyf, &c., 

Ddim ond diolch tra f’wy’ byw. 


HYMN D. 

I ESU, gwyddost fy nghystuddiau, 
’R wyt Ti ’n rhifo pob yr un, 
Pob rhyw w’radwydd, pob rhyw 
groesau, 

Ti dyoddefaist hwynt dy Hun ; 
Dal fi fyny> &c., 

Man bo ’meichiau ’n fwya’ trwm. 

2 Ti, fy Arglwydd, a’m cenedlaist,. 
Gwaith dy fysedd wyf i gyd, 


' 232 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


233 


Pob gwthìen fach, pob asgwrn, 
Rifwyd yn dy arfaeth ddrud : 
Cod fi fyny, &c., 

Nid wy ’n abl hebost ddim. 

3 Cofìa ’th boenau ar Galfaria, 

Cofia i Ti gario ’r groes, 

Cofia gur yr hoelion llymion, 
Cofia ’th chwerw angeu loes : 
Rho i mi heddwch, &c., 
Rho i mi nefoedd er eu mwyn. 

4 Er dy fod Di heddyw ’n eistedd 

Yn ngogoniant nef y nef, 
Mewn goleuni mor ddysgleiried 
Na ellir nesu ato ef, 

’R wyt Ti ’n edrych, &c., 
Ar dy anwylaf yn y byd. 


5 Dyma ’th gariad, dyma ’th briod, 
Heddyw ’n gruddfan o dy flaen, 
Tros ein henaid y dyoddefaist 
Boenau megys uffern dân ; 

Ti yw ’r cwbl, &c., 

Heddyw feddwn yn y byd. 


HYMN DI. 

D ATGUDDIWYD dirgelion i 
maes, 

Dirgelion cuddiedig i’r byd, 
Meddyliau trugaredd a gras 
I’r penaf bechadur i gyd ; 

A glo’wd mewn addewid sydd gref, 
Na welir fyth fythoedd ei hail, 

O ddyfnder y ddaear i’r nef, 

Mor gywir, mor sicr ei sail. 

2 Fe ’m boddwyd mewn syndod yn 
lân 

Wrth chwilio eu natur hwy ’maes; 
’D oes angel na seraph a gân 
Am ddyfnder anorphen ei ras ; 
Pwy bwysa ei ddyoddefaint ar 
bren ? 

Pwy bwysa lawn haeddiant ei 
loes ? 

Tra tafod yn chwareu ’n fy mhen, 
Mi ganaf am gongcwest eifgroes. 


3 ’R anrhydedd, a’r gallu, a’r clod, 

Y moliant a’r parch yn gytun, 

O’r nefoedd i’r ddaear gaiff fod, 

Yn gyfan i’m Harglwydd ei 
Hun; 

Aed swn dy farwolaeth i maes 
O’r dwyrain luosog i’r de’, 
Helaethed terfynau dy ras, 

Mor belled ag cyrhaedd y ne’. 

4 Aed ein Haleluia ni i’r lan 

Trwy ’r awyr anfeidrol ei maint, 
Cymysged caniadau rhai gwan 
A thyrfa luosog o saint; 

Ni gawsom gant cymaint a’r byd, 
Gant cymaint drachefn a hyn, 
Gant cymaint a’r nefoedd i gyd, 
Brydnawn-gwaith ar Galfari fryn. 


HYMN DII. 


E NYNAIST ynwyf dân, 
Perffeithiaf dân y nef, 

Na’s gall y moroedd mawr 
I ddiffodd mo hono ef; 

Mae’th lais, mae’th wedd, mae 
gwel'd dy waed, 

Yn troi 'ngelynion tan fy nhraed. 

2 Mae caru ’Mhrynwr mawr, 

Mae edrych ar ei wedd, 

Y pleser mwya ’n awr 
Sy gael tu yma i’r bedd ; 

O gariad rhad, O gariad drud, 

Sydd fil o weithiau’n fwy na’r byd. 

3 Wel, dyma ’r gwrthddrych cun, 

A thyma ’r awr a’r lle, 

Cysegra’ i fy hun 
Yn gyfan iddo Fe : 

Ffarwel, ffarwel, bob eilun mwy, 
Mae cariad Iesu ’n drech na hwy. 

4 Er cymaint ydyw grym 
Teganau maith y byd, 
Parodrwydd Satan lym 
Eu galw hwynt yn nghyd, 

Ond llawer mwy nag fedd y nef, 

Sy o bleser yn ei gwmni Ef. 


HYMN DIII. 

A RGLWYDD, dere â’r newydd- 
ion 

Sydd yn gweithio llawenhau, 

Ac aed heibio ’r noswaith dywyll 
O och’neidio a thristau ; 

I mi ’n glir wel’d y tir 
Brynwyd trwy ddyoddefaint gwir. 

2 Gad i’m henaid landio yno, 

Y mae ’r tonau ’n fawr eu grym, 
Ac ni all fy enaid ofnus 

Ddala eu pwysau anferth ddim ; 
Dy angeu drud, tr’ wy’n y byd, 
Fydd fy nghysur oll i gyd. 

3 O na welwn gopa ’r bryniau, 

Lle mae fy Anwyl i yn byw, 
’Rwyf yn caru ’r gwynt sy’n ’hedeg 
Tros fy Nghanaan hyfryd, wiw ; 
’Fedd y Ilawr ddim yn awr 
Leinw Ile fy Arglwydd mawr. 

4 Mae pleserau o bob rhywiau, 

Yn rhy brin i lanw ’r man 
Gym’rodd Tywysog mawr y bywyd, 
Er ei enw, iddo ’n rhan ; 

Da a dyn yn gytun, 

Mae E’n ganmil mwy ei Hun. 

5 Wyneb dyn sydd yn salwino, 
Ynfyd yw a gâr ei wedd, 

Aur ac arian sydd yn treulio, 

Enw lyngcir yn y bedd ; 

Pery Fe, Tywysog ne’, 

Pan y collo ’r ser eu lle. 


HYMN DIV. 

Yr Ail Ran. 

9 "D WYF fi heddyw ’n teimlo 
undeb 

A rhai sydd yn lludw mân, 

Mwy na rhai wy ’n wel’d yn ’hedeg 
Ar adenydd rhwysg yn mlaen ; 
Yr un wedd, yn y bedd, 

Ca’i fod gyda hwynt mewn hedd. 

2 ’Fory daw yr oriau i’m galw, 

’Fory rhaid i’m cnawd lesgau, 


’Fory rhaid i’m gras enynu, 

Ac i’m hegwan ffydd gryfhau ; 

F’ enaid cân, tyr’d yn mlaen, 

Gad dy hen drigfanau ’n lân. 

Tros rhyw ddyddiau byr, di-bleser, 
De’s i’r ddaear i gael lle, 
Dyddiau i’m temtio, a’m haddfedu, 
I drigfanau pur y ne’; 

Gwynfyd ddaw, maes o law, 

Ar y bryniau ’r ochr draw. 

Dacw gariad fel yr afon, 

Dacw heddwch fel y llif, 

Wedi ’mrodyrgael ei feddu, 

Brodyr anwyl fwy na rhif ; 

Gyda hwy caiff fod mwy 
F’ enaid heb na briw na chlwy’. 

Angeu, bellach, gwna dy waetha', 
Nid yw ’th ddychryniadau ddim, 
Mwy o hedd sy ’n mhen Calfaria 
Nag sydd yn dy saethau o rym ; 
Mi âf trwy farwol glwy’, 

’N erbyn tonau mawrion mwy. 


HYMN DV. 


H EDDYW yw ’r dydd ’r wy 'n 
ofni syrthio, 

Diau heddyw yw efe, 

Eto sefyll ’r wyf, er gwaned, 

Trwy awdurdod mawr y ne’ ; 

’R wyf yn credu, &c., 

’R âf tan ofni i ben fy nhaith. 

2 Nid oes ond fy nghnawd yn ofni, 
Fy ysbryd sydd yn cadw ei le, 
Ac ni fyn e’ golli ei afael 
Ar addewid Brenin ne’; 

Gair dy enau, &c., 

Bair im’ sefyll tra fo chwyth. 

3 Y mae yn y gair lefaraist 
Fwy o fywyd, fwy o ras, 

Nag sy o rym yn uffern dywyll, 

A’i byddinoedd creulon, cas ; 
Dywed sillaf, &c., 

Dyna ’r nef yn cario ’r dydd. 


234 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


4 Mi ddysgwyliaf, doed a ddelo, 

Deued boreu, deued nos, 

Deued corwynt, deued tymhestl, 
Nes cael teimlo gwaed y groes ; 
Gwel’d dy glwyfau, &c., 

Yw ’r ddedwyddaf awr i mi. 

5 Hyn yw ’m nefoedd, hyn yw ’m 

hawddfyd, 

Yn nhymhestloedd oer y byd, 
Caf fì ’nal fyn’d tros y bryniau 
’Stormus, wel’d dy wynebpryd ; 
Fe â heibio, &c., 

Swn y dymhestl fawr a’r gwynt. 


HYMN DVI. 


D ACW uffern yn ei harfau, 
Dyma bechod yn ei rym, 
Dyma fy ofnau inau ’n bygwth 
Na allaf eu congcwero ddim ; 
Gallu ’r nefoedd, &c., 

Tyr’d i waered, dyma ’r awr. 

2 Dadrus rwydau sydd heb rifo 
Wedi eu taenu draw o ’mlaen, 
Llosg pob gefyn sy ’n fy rhwymo, 
A dy ddwyfol, nefol dân ; 

Gwna i garcharor, &c., 

Heddyw gael ei draed yn rhydd. 

3 Dysg y galon drist i chwerthin, 
Dysg y mudan seinio cân, 

Dysg yr ofnus gwan i gludo, 

Uffern fawr i lawr o’i flaen ; 
D’od wylofain, &c.,j 
Yn ganiadau Calfari. 

4 O na roi ’r Winwydden hyfryd 
Beth o’i ffrwythau i lawenhau 
Enaid flinodd gan och’neidio, 
Enaid flinodd gan dristau ; 
Deued bellach, &c., 

Deued blodau, deued haf. 

Llais y durtur doed i loni 

Rhai na cha’s ond gaua’ erioed ; 
Mi yr hwn ag sydd yn methu 
Cael fy meiau tan fy nhroed ; 
Atal, Arglwydd, &c., 

Angeu, nes cael gweled dydd. 


6 Pe cawn gredu i Ti farw, 

A dyodde’ yn fy lle, 

Ac i Ti bwrcasu trigfan 
I fy enaid yn y ne’, 

Byth ni phwyswn, &c., 
Faint fy ngofid, faint fy ngwae. 


HYMN DVII. 

D YMA’r pechod sydd yn gwasgu,. 

Hwn sy’n curo fy enaid gwan ; 
Hwn sy ’n rhwymo ’m traed a’m 
dwylo, 

Yn fy rhwystro i ddringo i’r lan ; 
Dim nis dadrys, &e., 

Ond galluoedd mawr y ne’. 

2 Weithiau mae e’n enyn gofid, 

Weithiau mae e’n myn’d â ’mryd ;. 
Weithiau ’n cludo fy meddyliau 
Ato ei hun yn gryno ’nghyd ; 
Minau ’n dysgwyl, &c., 

Wel’d y boreu o ryddhad. 

3 Dysgwyl y deheu-wynt tawel, 

Awel beraidd o’th fwynhau, 
Weithiau dysgwyl gwynt y gogledd,. 
Argyhoeddiad am fy' mai ; 

Cant rhyw hiraeth, &c., 

Sy arna’i am gyfnewid lle. 

4 Dyna ’r man dymunwn drigo, 

Wrth afonydd gloewon llawn, 
Sydd yn llifo o ddw’r y bywyd, 

O las foreu hyd brydnawn; 

Lle cawn yfed, &c., 

Hyfryd gariad fyth a hedd. 

5 Lle cawn wel’d yr Hwn wy’ngaru,. 
’R Hwn fu farw ar y groes, 

A myfyrio ar ei gariad 
Yn dyoddef angeu loes; 

A chael gorphwys, &c., 

Draw yn mhell o dwrf fy mhla. 

6 Yno cawn gongcwero ofn 
Ag anadliad pur y ne’; 

Yno cawn gongcwero angeu, 

A’i hen golyn gydag e’; 

Tyred amser, &c., 

Tyred bellach, mae ’n brydnawn. 


FFARWEL WELEDIG, <ítc. 


235 


HYMN DVIII. 

A HEIBIO ’r dywyll nos, 

Fe ffy cymylau ’r nen ; 

Fe ddaw ’r addewid wir 

A’i geiriau pur i ben ; , 

Ceir gwel’d, ceir gwel’d yr hyfryd 
dir, 

Ar fyr o dro yn oleu clir. 

Mae ’r oriau maith eu rhif 
Yn dirwyn yn y blaen, 

Er bod nosweithiau yn hir, 

O’r diwedd darfod wnan’; 4 

Cymylau ’r nen, er maint eu grym, 

O flaen y wawr ni safant ddim. 

3 Pan tywyno arna’i ’i dydd, 

Mi wed’yn garia ’r groes 
Ag oedd yn gwasgu ’lawr 
Yn llwythog ganol nos ; 

Mi neidiaf tros y ffosydd maith 
Ond cael dy gwmni ar fy nhaith. 

4 ’D yw profedigaeth ddim, 

’Dyw ’r holl gystuddiau ond gwan 
I guro hwnw ’lawr 
A ddaliech Ti i’r lan ; 

Mae nerth dy ras yn fwy na’r byd, 

A’r myrdd o ddrygau sy ynddo ’gyd. 

5 Ni atal ddim o’r môr, 

A’i donau cedyrn, cry’, 

Rhag myn’d i ben ei daith 2 

Yr hwn gynhaliech Ti ; 

’D yw ’r moroedd maith, ’d yw 
Pharao ddim, 

I’w ei gydmaru â dy rym. 


HYMN DIX. 

F E gân ’tifeddion gras 

Yn beraidd maes o law, 
Wrth wel’d yn boddi ’r Aipht, 

A hwythau ’r ochr draw ; 

Fy enaid, ’hed i ben y bryn 
I wel’d y gongcwest ryfedd hyn. 

2 Yn uchel fry ar fryn, 

Rhwng daear gron a nei, 


Holl rwysg Gehenna fawr 
A’i grym orchfygodd Ef ; 

Tan hoelion dur goddefodd glwy’, 
Pa sut ymffrostia uffern mwy ! 

Wel, dacw ’r ffordd yn rhydd, 
Agorwyd hi o bob tu, 

O ddyfnder daear las 
I uwchder nefoedd fry : 

O dring, O dring, fy enaid mwy, 
Mae nerth i’w gael mewn dwyfol 
glwy’. 

Wel, deuwn yn y blaen, 

Fe gwympodd ofnau mawr 
Ar y gelynion hy’ 

(5edd am ein cael ni ’lawr : 

Fe gawd y dydd, mi glywa ’r nen 
Yn canu ’r gongcwest ar y pren. 


HYMN DX. 


"NJI chefais i yma erioed 

' Ond gwaetha’ cnawd a byd, 
O mewn, o maes bob awr, 

Yn curo arna’i yn nghyd ; 

Mi ffo, mi ffo ryw ddydd í’r lan, 
Ceir gwel’d fod congcwest gan y 
gwan. 

Mi flinais gan fy chwant, 

Mae fy serchiadau i ’n bwn, 

’R wy ’n gruddfanbron o hyd 
O tan yr archoll hwn ; 

O doed yr awr na bo ’n fy mryd 
Ond caru ’Mhrynwr mawr o hyd. 

Wel dere, foreu ddydd, 

Diwrnod goreu ’n fyw, 

Ac na bo gen’ i ddim 
I’w garu ond fy Nuw ; 

Efe a’i groes, Efe a’i wae, 

Wna i’m henaid egwan lawenhau. 

Mae ei groes E’n well na ’r gwin, 
Mae ’r hoelion fel y mêl, 

Mi ymbortha’ ar y rhai’n, 

A doed hi fel y dêl; 

Mae mwy o wledd ar groes fy Nuw 
Nag allwn draethu trafo’m byw. 



236 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 Caned breninoedd gwych 
Am rwysg a gallu ’r byd ; 

A chaned India byth 
Am aur a pherlau drud ; 

Fy enaid i, bob dydd, bob nos, 
A gân i’r Hwn fu ar y groes. 


HYMN DXI. 

NTIS gall dysgedigion doethaf, 
Er i’nt gyrhaedd fry i’r ne', 
Chwilio troion ser yr wybr, 

Gwel’d eu maint, a gwel’d eu lle; 
Fyth i bwyso, &c., 
Gwerthfawrogrwydd gwaed dy 
groes. 

2 Nis gall dysg, ac nis gall doniau, 

Wel’d y pechod drwg ei ryw,— 
Pwyso ei haeddiant maith a’i fesur 
O flaen gorsedd bur fy Nuw ; 

Ar Galfaria, &c., 

Gwela’i e ’n ei liw a’i lun. 

3 Pechod yma, cariad acw, 

Fu yno yn y glorian fawr, 

Ac er trymed oedd y pechod 
Cariad bwysodd hyd y llawr; 

’N awr “ Gorphenwyd,” &c., 
Wnaeth i’r glorian bwysig droi. 

4 Haeddiant Duwdod a’i gydmaru 

Yn erbyn uffem fawr o'i bron, 
Dafh gwaed sy ’n ganmil rhagor 
Nag aflendid dudew hon; 
Gw’radwyddiadau, &c., 

Duw, ry’ iawn am feiau ’r byd. 

5 Fe ddystewa myrdd o ellyllon, 

Fe ddystewa ’r ddeddf o’r bron, 
Fe ddystewa pur gyfiawnder 
Sy’n ymddial cweryl hon, 

Cyntaf enwir, &c., 

Sillaf prin am waed y groes. 


HYMN DXII. 

TYACW gariad, dacw bechod, 
Heddyw ’u dau ar ben y bryn, 


Hwn sy’n gryf, hwn acw ’n gadarn, 
Pwy enilla ’r ymgyrch hyn ? 
Cariad, cariad, &c., 

Wela’i ’n perffaith gario ’r dydd. 


2 Dringaf fyny i’r Olewydd 

I gael gweled maint fy mai, 

Nid oes arall Is yr wybren 

Fan i’w weled fel y mae ; 

Anwyl fy enaid, &c., 

Yno yn chwysu dafnau gwaed. 

3 Gwel’d yr Hwn fu ’n prynu im’ 

bardwn, 

Prynu pardwn maith y byd; 
Gwel’d ei wallt, a gwel’d ei wisg- 
oedd, 

Gwel’d ei ruddiau yn waed i gyd ; 
Fe fy mhechod, &c., 

Yrodd allan ddwyfol waed. 

4 Pechod greodd ynddo ’r poenau, 

Pechod roddodd arno ’r pwn, 
Pechod berodd iddo ochain, 

Fy unig haeddiant i oedd hwn ; 

O na welwn, &c., 

Foreu byth na phechwn mwy. 

5 Profed hwnw nad yw ’n medru 

Caru Prynwr mawr y byd, 

Beth o’r dw’r a’r gwaed a lifodd 

Gyda ’r bicell fawr ei hyd; 

Hwn sy ’n magu, &c., 

Fflamau o gariad heb ddim trai. 

6 Cariad oll i mi oedd yno, 

Chwer’der ydoedd i fy Nuw, 

Lle dyoddefodd un diwrnod 

Boenau o amrywiol ryw ; 

O’r winwydden, &c., 
Gwasgwyd pechod i mi ’n win. 


HYMN DXIII. 

F Y meddyliau sydd yn ’hedeg, 
Weithiau i’r dwyrain, weithiau 
i’r de’, 

Treulio ’m dyddiau gwerthfawr, 
goreu, 

Bob mynydyn oddi tre’; 


FFARWEL WELEDIG, (5ÌC. 


237 


Lleng ’n ol lleng, olynol ganlyn, 
Ynwy’ o feddyliau gau, 

Heddyw yn newid, ddoe yn d’rysu, 
Ddoe a heddyw yn parhau. 


2 Bryniau mawr uwch pwys o wagedd 
Am un meddwl nefol, pur, 

Mwy yw ’r Aipht o flaen fy ngolwg 
Nag yw ’r Ganaan nefol, bur ; 

O amseroedd, tyred bellach, 

Coded haul a gwawried dydd 
I’r cadwynau pres a haiarn, 

Sy am fy enaid, fyn’d yn rhydd. 


3 Nid yw ’m ffydd, ac nid yw ’m 
cariad, 

Os y’nt gadwedigol ras, 

Ond y mymryn lleia’ welwyd, 

Yn fath lu o lygredd cas ; 

Eto mae o fewn dy allu 

I roi ’th ddelw arna’i ’n awr ; 

A darostwng mewn mynydyn 
F’ anwireddau oll i lawr. 


4 Prin ’r wyf arnat yn och’neidio 
Gan cyn drymed yw fy mai, 

Pe cawn gyfoeth maith yr India, 
Fyth ni allwn lawenhau ; 

Eto ’raid i Tiond mynyd, 

Mynyd i’m gongcwero bair, 

Mae crediniaeth wedi ei gwneuthur 
Gyntaf pryd llefarost air. 


5 Ti ’sgrifenaist gynt ar geryg, 

Ddeddfau cywir, sanctaidd, pur, 
Nid anhawsach it’ ’sgrifenu 
Eto ’n awr ar galon ddur; 

Os buost farw dros un ffiaidd, 
Aflan, Arglwydd, fel myfi, 

O n’âd i mi fod yn ddyeithr 
I rasusau ’r nefoedd fry. 


6 Rho i mi heddwch fel yr afon, 
Rho faddeuant fel y môr, 

Rho im’ ronyn bach o brofi 
’N awr o’th anorchfygol ’stor ; 
Na b’wy ’n newynu yn yr anial, 
Lle nad oes na dw’r na gwin, 
Ond cael teimlo pur gafodydd 
Ag addewaist Ti dy Hun. 


HYMN DXIV. 


DWY sy ’n abl, fy Anwylyd, 

Rifo ’th boenau mawr o’u 
bron ? 

P’un aì dail y coed gydmara’, 

Neu ynte gwellt y ddaear gron ? 
Mae ’th ruddfanau, &c., 

Yn fwy nag ellir bwyso byth. 

2 Seren ddaeth i gyfarwyddo 

Atat rai o eitha ’r byd, 

Ac mae ser y nef hyd heddyw 
Yn dangos dy allu mawr yn 
nghyd ; 

Mi fy hunan, &c., 

Sydd yn ddiffrwyth a difudd. 

3 O na byddai oriau ’m bywyd 

Yn ymborthi ar oriau ’th boen, 
Fel y gallwyf fi gyd redeg 
A chystuddiau ’r addfwyn Oen ; 
Fe ga’i ’mhech'od, &c., 

Felly ’n fuan golli ’r dydd. 


4 Felly cawn gan f ’ enaid ddilyn 

Ei ofidiau hyfryd Ef, 

Fel mae goleu ’r dydd yn cadw 
Cwmni dysglaer haul y nef; 
’Chai ’m gorddiwes, &c., 
Cwmwl du, na thywyll nos. 

5 Fel bo ’r dorf ddi-rif o feíau 

Wybod hyn yn ddi-nacad, 

Yn mha glwyf, ac yn mha ofid, 

Yn mha archoll mae ’m iachad ; 
Fel y gallwyf, &c., 

Heb hir oedi fod yn lân. 


HYMN DXV. 


NA b’ai cystuddiau f’ Ar- 

GLWYDD 
Yn fy nghalon i gael lle, 

Pob rhyw loes, a phob rhyw ddolur, 
Pob rhyw fflangell gafodd E; 

Fel b’ai ’mhechod, &c., 

Ildio ’r dydd a myn’d i maes. 


238 WILLIAM WILLIAMS 

2 Ti dy Hunan yno ’n Frenin, 

Ti dy Hunan yno ’n Dduw, 

Dy eiriau dy Hunan yno ’n uwcha’, 
Dy eiriau gwerthfawrocaf ryw ; 

Ti wnai felly, &c., 

Bydew du yn deml lân. 

3 Yno gwna dy drigfan hyfryd, 

Trigfan croeshoeliedig Oen, 

Ac na chilia ’maes oddi yno 
Tra fo anadl yn fy fifroen; 

Rhag i’m pechod, &c., 

Ffiaidd geisio d’od yn ol. 

.4 O ’sgrifena ’n eglur, eglur, 

Mewn llyth’renau llawn i gyd, 

Bob rhyw sillaf bach o’th gyfraith 
Ar fy mynwes yma ’nghyd ; 

Fel na annghofiwyf, &c., 

Fyth dy eiriau mawr eu pris. 

5 Gwaed ’sgrifenodd ar y croesbren 
Gariad nerthol, dwyfol, rhad ; 

Ni ’sgrifenir ar fy nghalon 
Fyth dy eiriau ond â gwaed ; 

Dyma ’r ’sgrifen, &c., 

Bery yn hwy nag pery ’r byd. 


HYMN DXVI. 

A/fI feddyliais cawn i f’ Ar- 
GLWYDD 

Yn nghwmpeini mawrion byd ; 
Yn mhlith mwrddwyr, yn mhlith 
lladron 

Gwelais gynta’ ei wyneb-pryd ; 
Ar y croesbren, &c., 

Nid yn llys breninoedd byd. 

2 Dacw lofrudd ar ei aswy, 

Dacw leidr ar ei dde’, 

Draw fe’i hoeliwyd yn y canol, 
Frenin daear, Frenin ne’; 

Mi apelia, &c., 

At yr orsedd ar y groes. 

3 Ni raìd esgyn fry i’r nefoedd, 

Y mae ’r nefoedd ar y pren, 

Fe ddaeth mynydd hen Galfaria, 

’N awr er’s dyddiau’n un â’r nen ; 

Daeth Moria, &c., 
awr yn ysgol sownd i’r nef. 


, PANT-Y-CELYN : 

4 Dring, fy enaid, i’th orphwysfa, 

Y mae ’r nefoedd wrth dy glun, 
’R Hwn a greodd haul a lleuad 
’N awr a wisgodd natur dyn; 
Edrych arno, &c., 

Credu ydyw pen y daith. 


HYMN DXVII. 

EL, f ’ enaid, ’hed yn mlaen o 

Yn mhell, yn mhell o wàr y byd, 

I’r gwledydd sydd heb wae na 
phoen, 

Ond canu cariad addfwyn Oen. 

2 Lle ’r eiste ’r seintiau yn gytun 
Tan eu gwinwydden ber eu hun ; 
A’r melus wín yn fifrydio ’lawr, 

Yn lloni eu hysbryd bob yr awr. 

3 Y manna o’u cylch, y manna o’u 

blaen, 

Mor wyned a’r coriander mân ; 

A dw’r o’r graig i gael bob pryd, 

Fy Iesu ydyw y rhai’n i gyd. 

4 O ! wleddoedd hyfryd eu mwynhad 
Mor hyfryd eilwaith eu parhad ! 
Gwleddoedd na ŵyr y byd eu dawn 
Gaifif loni ’m henaid foreu a nawn. 

5 Ffowch holl bleserau ’r byd i maes, 
Rho’wch le i efifeithiol, fywiol ras ; 
Mae ’r dydd yn d’od pan ca’i fwyn- 

hau 

Fy Anwyl, Anwyl i barhau. 


HYMN DXVIII. 

TY/T AE ’r fifordd yn awr yn rhydd, 
O’r ddae’r i entrych ne’, 

Er pan y daeth fy Nuw 
I ddyoddef yn fy lle ; 

Mae ’r nef ei hun o led y pen, 
Can’s hi ddyoddefodd ar y pren. 

2 Wel, bellach, ffown i maes, 
Edrychwn yn y blaen, 


FFARWEL WELEDIG, <Stc. 239 


Mae golwg hyll ynol, 

Sodoma sydd ar dân ; 

Yn mlaen, yn mlaen i’r creigydd 
byw, 

Y Soar fach lle mae fy Nuw. 

3 Yn y mynyddau hyn 

Ca’i roi fy mhen i lawr, 

A gorphwys byth yn iach, 
Oddiwrth y ’storom fawr ; 

Ni all dw’r na thân i gloddio’m sail, 
Er curo arna’i bob yn ail. 

.4 Daeth y llinynau i mi 

A rhan ddedwydda’ o’r wlad, 

Lle ’r wy ’n cael weithiau wel’d 
Wynebpryd hedd fy Nhad ; 

Fe ddaeth y nef i mi yn nghyd 
A’i thlysau gwerthfawroca’ i gyd. 


HYMN DXIX. 

B OED bryn y groes, boed Cal- 
fari 

Yn uwch na’r bryniau mwya’ eu bri, 
Am mai yma collwyd gwaed fy 
Nuw ; 

Ac yma rhedodd cariad pur 
Yn afon ddi-frycheulyd, glir, 

I’m golchi ’r fiSaidd, dua ei liw. 

2 Na foed i’m feddwl ddydd na nos, 
Ond cariad perfifaith gwaed y groes, 
Hwn alwa’i mwy yn orseddgras; 
Ar Galfari mae maingc y ne’, 

Yn agos at ei groesbren E, 

Oddi yno rhoddir hedd i maes. 

3 Beth bellach wna’i â’r anial fyd, 
Sydd yn dymhestloedd trwyddo 

’gyd- 

Bwystfilod rheibus ynddo o’r 
bron ? 

Mae genyf fil hyfrytach lle, 

Mae ’m Iesu eisoes ynddo fe, 

Ond rhoi ffarwel i’r ddaear hon. 

4 ’D wy ’n ofni ond yr afon ddu 
Sy rhyngwy’ a fy nghartre’ fry— 

Yr angeu glas wnaeth fyrdd yn 
wan; 


Fy enaid, ’mafael yno yn llaw 
Yr Hwn ei Hun aeth trwyddi 
draw, 

Ac yn ei law mi ddof i’r lan. 


HYMN DXX. 

M I wela’ fyrdd yr ochr draw, 

O rai ’maflasant yn ei law, 
Yn canu heddyw yn beraidd 
iawn; 

Mae ofnau yn darfod yn y wlad, 

Lle mae fy Nuw, lle mae fy Nhad, 
Ac yn eu lle llawenydd llawn. 

2 O hyfryd, ddedwydd, nefol le, 

Gwyn fyd bob rhai sydd ynddo fe, 
Y ddinas ddysglaer, nefol, glir ; 
Y man na fu, y man nad oes, 

Na phoen nac ing, na gwae na loes, 
Ond heddwch llawn a chariad pur. 

3 A thyma ’r wlad y ffy pob gradd 
O’r ofnau mawrion sy am fy lladd, 
’Ddaw aeth nac arswyd yno ddim; 
Y gelynion sy yma yn y byd 
A rwymir y pryd hyny yn nghyd, 
Er maint eu rhwysg, er maint eu 
grym. 

4 ’Ddawannghrediniaethcadarn, cry’ 
Fyth, fyth o fewn i’r Ganaan fry, 
Na chariad chwerw cas y byd, 

A miloedd mwy cynddeiriog radd, 
Sydd yn yr anial bron fy lladd, 

Yn ’sgubau rwymir yno ’nghyd. 


HYMN DXXI. 

XJ ID o’r ddaear mae fy mhleser, 
■*- ' Nid o’r ddaear mae fy ngrym; 
Nid o’r ddaear mae ’m llawenydd, 
Tlawd wy’ yma, fedda’i ddim : 
Draw ’r Iorddonen, &c., 

Mae fy nghyfoeth, a fy ngwlad. 

2 Nef yw meddiant yr angylion, 
Daear ydyw meddiant dyn ; 



240 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, < 5 tC. 


2 4 I 


Ond fe ddarfu ’m ffydd i wneuthur 
Nef a daear fawr yn un ; 

’R wyf yn cleimio, &c., 

Hawl i oll sydd gan fy Nuw. 

3 Mae fy enaid yn ehedeg, 

Ac yn dringo fyny fry ; 

Mae fy esgyrn yn ymdrwsio, 

I lechu yn y ddaear ddu : 

Mi ddo ’n gryno, &c., 

Eto ’nghyd ryw ddydd a ddaw. 

4 Cnawd yw ’m sylwedd, ’d yw ond 

salw, 

Hardd yw'r wisg sy arno ’n bod ; 
Hono wnaeth Tywysog bywyd, 
Pan yr hongiodd ar y coed, 

Fil o weithiau, &c., 
Werthfawrocach na Pheru. 


HYMN DXXII. 


P AN b’wy ’n profì pleser yma, 
Buan rhaid im’ godi ’mhen ; 
Nid oes le i mi ’mddifyru 
Wrth un pleser ìs y nen ; 

Mi gaf ar fyrder, &c., 

Yfed hedd heb ddiwedd mwy. 

2 Mae ’mhleserau i ’n awr yn ddwbl, 
Yma beth, ac yno fwy ; 

Mae ’m cystuddiau aml eilwaith, 
Oll yn gonglog megys hwy ; 

Ond fe â heibio, &c., 

Ryw bryd gwpan chwerw ’r groes. 

3 Fe ddaw ’m gwàr i eto ’n union, 
Heddyw sy ’n ymgrymu ’lawr, 
Byd ac angeu ’n cludo arnaf, 

’R un diwrnod feichiau mawr : 
Yn lle gruddfan, &c., 

Mi gaf ganu maes o law. 

4 Dere hyfryd foreu tawel, 

Dere hapus, ddedwydd ddydd, 
Pan bo ’r dorau pres i agor, 

A’r carcharorion fyn’d yn rhydd; 
Rho arwyddion, &c., 

I fod hyny yn agoshau. 


HYMN DXXIII. 

M AE dydd at ddydd yn d’od i 
ben, 

A’m taith drafferthus ls y nen, 

Fe ddirwyn amser at y nod ; 

Ac yna ’mhechod fe gaiff friw, 

A thyna ’r pryd congcwera’m Duw 
Bob rhyw ffieidd-dra ynwy’ 
erioed. 

2 O ddedwydd nefol hyfryd awr 
Ca’i roddi ’meichiau trwm i lawr, 
Ag sy ’n fy mlino foreu a nawn ; 
A myn’d i wlad lle nad oes bai, 

Ond cariad perffaith i barhau, 
Llawenydd pur a heddwch llawn. 

3 ’Rwy’ bron a gorfoleddu ’n awr 
Wrth feddwl daw fy meiau ’lawr, 

A bod y dydd yn agoshau ; 

Dydd o orphwysfa berffaith yw 
I’r neb sy ’n blino ei guro ’n friw 
Gan nerth trachwantau a phob 
gwae. 

4 Wel.dere hyfryd ddedwydd ddydd 
Rho fy nghadwynau tyn yn rhydd, 
Gad i mi brofi ’r hyfryd wledd; 
Lladd annghrediniaeth sydd yn awr 
Yn curo f ’ enaid bach i lawr, 

Ac ymaith tyn holl ofnau’r bedd. 


HYMN DXXIV. 

TYAU ryw auaf maith a chwerw, 
Drefnodd f ’ Arglwydd i mi 
yn un, 

Tymhestl oer yn fy meddyliau, 

Ac oddi allan yn gytun ; 

Dwy farwolaeth, &c., 

Drefnodd gras i mi fyn’d trwy. 

2 Eto fy nghystuddiau mawrion 

Sydd yn feddyginiaeth lym, 

Ac fe fedr gras i wneuthur 
Croesau hyll yn ganu im’ ; 
Mwya’ ’nghroesau, &c., 

Mwya’ rywbryd fydd fy nghân. 

3 ’R wyf fi ar y cefnfor garw, 

’N mentro edrych drwodd draw, 


Ac o gefn y don yn canfod 
Tir y bywyd pell, gerllaw ; 
Mewn addewid,'&c., 

’R wyf mor agos at y wlad. 

4 Mae fy nghred wedi ’m afaelu, 

Yn y ’storom, am y tir, 

Y mae ’r cefnfor hyll mewn undeb 
Heddyw â’r Baradwys bur ; 
Dewch yn ëon, &c., 

Tir y bywyd, dacw fe. 


HYMN DXXV. 

F EL y rhed llifogydd mawrion. 

Fel anadla ’r awel gref, 
Bydded telly fy ochneidiau 
I ddyrchafu tua ’r nef ; 

Gwn na’s gellit atal rhagof, 

Gwn na’s gellit roi nacad, 

O un fendith îs y nefoedd 
Ag sydd i mi er iachad. 

2 Mae tymhestloedd er daioni, 

Er eu bod yn gweithio braw, 
Magu dychryn cas ac ofnau, 

Ofni sy, ac ofni ddaw ; 

Galw beiau pell i’r golwg, 

Rhwymo pechod fyrdd yn nghyd, 
Cofio henaint, cofio iengctyd, 

Eto bendith y’nt i gyd. 

3 Mae rhyw ’stormydd mewn nat- 
uriaeth, 

Ca’s goreuon byd y rhai’n ; 
Cafodd seintiau a merthyron, 
Cafodd Iesu goron ddrain ; 

Mae cydwybod mewn ymderfysg, 
Mae ysbrydoedd fo mewn poen 
Wedi chwilio gylch o gwmpas, 

Yn lletya yn nghlwyfau ’r Oen. 

4 Uffern yn fy enaid euog 

Sydd, er bod y ffiam yn gry’, 

Yn fy ngyru at borth y bywyd, 
Trwy ’r cymylau dua’ sy ; 

Tân y pydew a’m dihunodd, 

Tawch y ffwrn gynddeiriog, gref, 
Wnaeth i’m henaid yn y ’storom 
Ymafaelu ’n llyn â’r nef. 

Q 


5 Yno mae e’n awr yn curo, 

Yno mae e’n pledio ’n hy’, 

Ag nis gosteg hyd nes caffo 
Ei dderbyn gan yr orsedd fry : 

Ac fel pura ’r ’stormydd mawrion 
Ddrygau yn yr awyr las, 

Felly holl gystuddiau ’m bywyd, 
Chwerwon, meithion bura’mgras. 


HYMN DXXVI. 

DETH yw ’r achos bod fy Ar- 
-D) glwydd 

Hawddgar, grasol, yn pellau ? 
Neu yn guddiedig, neu yn gyhoedd 
Mae rhyw bechod yn parhau ; 
Tyr’d yn awr, tor i lawr 
Fy anwiredd fach a mawr. 

2 Gallu f ’ Arglwydd sy’n fy ateb, 

Gallu ei hunan ydyw ef, 

Cariad nis gall ballu hefyd 

Pe bawn yn ceisioganddo ’r nef; 
Ond fy mai sy’n parhau, 

Hyny sy’n chwanegu ’m gwae. 

3 Chwilia, f’ enaid, gyrau ’th galon, 

Chwilia’illwybraumaitho’r bron, 
Chwilia bob rhyw ’stafell ddirgel 
Sydd o fewn i gonglau hon ; 

Myn i maes bob peth cas 
Sydd yn atal nefol ras. 

4 ’N awr ’r wy ’n gwel’d, y mae ’n 

ehedeg 

Mewn i’m calon, ac i maes, 

Fil o bethau sydd wrthwyneb 
I egwyddor dwyfol ras ; 

Uffern lid y’nt i gyd, 

Sydd yn erbyn f ’ enaid drud. 

5 Dyma ryfyg yn ei ällu, 

Dacw annghrediniaeth mawr, 
Bob yn ail yn curo f ’ enaid, 

Yn cytuno ’nghael i lawr ; 

Dal fi i’r lan, ’d wyf ond gwan, 

Mi gaf gongcwest yn y man. 

1 6 ’R wyf yn ffeindio mil o elynion 
I Yn fy mynwes yn parhau, 



242 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


011 am lethu f’ enaid euog, 
Bob yn un, a phob yn ddau ; 
Nid oes dim, ond dy rym, 

All fod yn gynorthwy im’. 


HYMN DXXVII. 


O BOB trysorau tan y nef 

Y penaf yw ei heddwch Ef, 
Ei fath ni fedd yr India fawr; 

Yn unig hwn a’m ceidw ’n hy’ 

Yn erbyn g’lynion mwya’ cry’, 
Nachaffont byth mo ’mhen i lawij. 

2 Heb ofni dim mi deithia’ ’mlaen 
Tros rosydd rhew, a bryniau tân, 
Tan gysgod cryf dy nefol hedd ; 
Y gwyntoedd cynddeirioca’ eu 
rhyw, 

A’r dymhestl gryfa’ erioed yn fyw 
Ni’m hatal fyn’d i’th nefolwledd. 

3 O gariad uwcha’ fu erioed ! 

Neu fry o wàr, neu îs y rhod, 
Blaen-ffrwyth o’r gwleddoedd 
nefol, pur ; 

Ni cheisia’i byth tra tan y nef 
Ond teimlo ei awel hyfryd ef, 
Digonir fì yn y nefol dir. 

4 O dewch yn mlaen yn ddi-nacad, 

Mi glywa’ swn caniadau ’r wlad, 
Peth o’r gorfoledd, peth o’r clod; 
Difyrwch yn nghwmpeini Duw, 
Nad oes o tan y ser yn byw 
Adnabu am ei fath erioed. 


HYMN DXXVIII. 


O DYMA ’r ddyfais mwya’ i 
maes, 

Y fwya’ ei chariad, fwya’ eí gras, 
Agorodd ffordd o’r ddae’r i’r nef; 
Cariad heb gymhar iddo ’r un 
A nofiodd yn ei waed ei hun 
Trwy angeu, oedd ei gariad Ef. 


2 Fe gongcrodd trwy angeuol glwy’, 
O elynion creulon, nerthol fwy 

Nag all’sai byd i gongcro yn un: 
Fe faeddodd uffern eang, lawn, 

Ar ben Calfaria un prydnawn, 

Yn lân heb neb ond Ef ei Hun. 

3 Doed bellach Indiaid pella ’r byd, 
Doed gogledd, dwyrain, de’ yn 

nghyd, 

Canent ei iechydwriaeth Ef; 
Dadseinied holl dafodau ’r byd, 

Ag euraidd d’lynau’r nef yn nghyd, 
Na pheidient tra fo nef y nef. 

4 Boed oesoedd meithion fwy na 

mwy, 

Heb rif, heb ddarfod arnynt hwy, 

I ganu am dy ddirfawr boen ; 

Na thawed tafod o un rhyw, 

Na dim o tan y nef sy’n byw, 

Ond son am gongcwest addfwyn 
Oen. 


HYMN DXXIX. 

N IS gall angylion nef y nef 
Fynegi faint ei gariad Ef, 
Mae angeu’r groes yn drech na'u 
dawn ; 

Bydd canu uwch am Galfari 
Nag glywodd yr angylion fry, 

Pan ddelo Salem bur yn llawn. 

2 Nis teimlodd neb ond Ef ei Hun 
Anfeidrol werth fy enaid cun,— 

U wch da, uwch aur, uwch perlau 
drud ; 

Ni thalai dim ond gwaed fy Nuw, 
Angeuol, farwol loes, a byw, 

A’m prynai o dragwyddol lid. 

3 Y penaf drysor heddyw yw 

O fewn y nefoedd, gwaed fy Nuw, 
Holl sylwedd y caniadau ’gyd; 

A thyna ’r gwaed a roddodd iawn, 

I ddwyfol ddigter perffaith lawn, 
Fy hedd a’m cysur yn y byd. 

4 Am iddo farw ar y bryn 

Ca's f’ enaid bach ei brynu ’n llyn, 
A’i dynu o’i gadwynau ’n rhydd ; 


FFARWEL WELEDIG, 6lc. 


243 


Wel bellach, tan ei haeddíant Ef, 2 
Fel cysgod cedrwydden gref, 

Gorphwysa ’i mwy yn ngwres y 
dydd. 

_ 3 


HYMN DXXX. 

4 

DAN godo ’r haul, pan ’nyno ’r 
gwres, 

A swn cystuddiau ’n d’od yn nes, 

Ac ofnau ’n tyfu gyda hwy : 

Ni saif fy enaid fyny ddim, ^ 

Tan ’stormydd duon o’r fath rym, 

Nes llechu mewn tragwyddol 
glwy’. 

2 Wel, dyma mwy yr unig le, 6 

Wel aros, f ’ enaid, ynddo fe, 

A bydd ddyddanus tra f ’ech by w ; 

’D yw’r ’storom fawr, a’r cwmwldu 
Yn hongian uwch fy nghoryn sy 
Mewn cymhar ddim i glwyfau’m 
Duw. 


3 Pa’m afna’i dew gymylau ’r nos ? 
Ffo, f’ enaid ofnus, at y groes, 

A gwel y croesbren oll yn waed ! 
A dacw ’r man mae llawenhau 
Pan bo cystuddiau yn nesau, 

Y noddfa bwyntiwyd gan fy 
Nhad. 

4 Bu gruddfan caled arno Ef, 

Nes crynu ’r ddae’r a duo ’r nef, 

Nes rhwygo ’r creigydd serth yn 
friw: 

Gruddfanodd Ef, dyoddefodd wae, 
Fel gallwn inau lawenhau, 

A hoffi fyth a charu ’m Duw. 


HYMN DXXXI. 


N IS gall angylion pur y nef, 
A’u doniau aml hwy, 

I osod allan werthfawr bris, 


Anfeidrol ddwyfol glwy’. 


3 


4 


Dyoddefodd angeu, dygn boen, 

A gofir tra fo ’r nef; 

Fy nerth, fy nghyfoeth, a fy mraint, 
A’m noddfa lawn yw Ef. 

Fe ’m denodd i yn ddirgel iawn, 

A dystaw ar ei ol ; 

Ac mewn afonydd dyfnion, llawn, 
Fe ’m cym’rodd yn ei gôl. 

Na foed fy mywyd bellach mwy 
Yn eiddo im’ fy hun; 

Ond treulier fy mynydau ’gyd 
Ynglod i’m Harglwydd cun. 

A gad i'm brofi ’th nefol hedd 
Yn mhob anadliad pur ; 

Ac felly myn’d o’r byd i’r bedd, 
Mewn hun nefolaidd wir. 

Pe cawn bob mynyd dy fwynhau, 
Mwynhad o’th gariad bair 

I’m fod yn fodlon ’mado â’r byd 
Yn union wrth dy air. 


HYMN DXXXII. 


P AN byddo f’ Arglwydd i mi’n 
rhoi 

Ond golwg arno ei Hun, 

Mae oll a weler tan yr haul 
Yn ddi-ddim wrth dy glun. 

Mae ardderchawgrwydd, rhwysg, 

a § r y m , . . 

Y ddaear fawr 1 gyd, 

Wrth deimlo ’r gronyn lleia’ o’th 
hedd, 

Oll yn difianu ’nghyd. 

A gwellt yw ’r bobl oll o’u bron, 

A gwywo mae eu dawn ; 

Ac nid oes tegwch a barha, 

Ond yn fy Iesu ’n llawn. 

Mi rof fy ymddiried ynddo Ef, 
Mae ’n noddfa lawn i’r gwan ; 

Ac er y curo sy arna’i ’lawr, 

Fe god fy mhen i’r lan. 



244 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN 


FFARWEL WELEDIG, <5ìlC. 


245 


HYMN DXXXIII. 

N I feddaf ar y ddaear fawr, 

Ni feddaf yn y ne’, 

Neb aga bery yn anwyl im’, 

Yn unig ond Efe. 

2 Mae ynddo ei Hunan drysor mwy 
Nag fedd yr India lawn ; 

Fe brynodd i mi fwy na ’r byd 
Ar groesbren un prydnawn. 

3 Fe brynodd i mi euraidd wisg 
Trwy ddyoddef marwol glwy’; 
A’i angeu Ef a guddia ’m gwarth 
I dragwyddoldeb mwy. 

4 O na allwn rodio er ei glod, 

Ac iddo bellach fyw ! 

A phob anadliad fyn’d i maes 
I ganmawl gras fy Nuw. 


HYMN DXXXIV. 

A C er bod draw afonydd mawr, 
Holl ofnau angeu loes, 

Mi â trwyddynt, er eu grym a’u 
maint, 

Tan gysgod gwaed y groes. 

2 Mi glywa’ lais merthyron lu, 

A seintiau yn y blaen, 

’N awr wedi cyrhaedd pen y daith, 
Er gwaethaf dw’r a thân. 

3 Fy enaid, diangc tua ’r lan, 

Nag ofna ’r drygau hyn: 

A chadw dy olwg yn y blaen 
Yn union at y bryn. 

4 Mi ’drychaf ar y croesbren trwm 
Fu ar ei ysgwydd Ef; 

A’r goron ddrain fu ar ei ben 
Pan brynodd i mi ’r nef. 

5 Mae ’n eiriol heddyw o flaen y 
faingc, 

Yn cofio ei boen a’i waed ; 

Ac wedi gwneud tragwyddol hedd 
’N awr rhyngof fi a’m Tad. 


HYMN DXXXV. 

117Y meiau aml, mawr eu grym,. 
t Yw sail fy ofnau ’nghyd ; 

Ond gwel’d fy Nuw yn dyoddef loes- 
A’u congcra hwynt i gyd. 

2 Galluoedd uffern fawr o’u bron, 

A’u nerthoedd mwyaf croes, 

Sydd fyrdd o weithiau yn rhy wan 
I wrthsefyll dwyfol loes. 

3 Dysgwyliaf wrth y ddedwydd awr, 

Mae ’r oriau yn d’od yn mlaen, 
Pan byddo angeu ’r groes i ladd 
Fy meiau fawr a mân. 

4 Trech yw un gair o enau ’m Duw 

Na ’r pechod cryfa’ erioed ; 

Pan dd’wedo ’r gair, fe gwymp fy 
mai 

Yn chwilfriw tan fy nhroed. 

5 Am hyn arosaf wrth ei faingc — 

Mi ymgrymaf wrth ei draed ; 

Ac fyth ni phledia’i yno ddim, 

Ond iddo golli ei waed. 


HYMN DXXXVI. 

í~\ CYMER fy serchiadau’nglau. 
V-' Fy Iesu, bob yr un, 

A gwna hwy yn eisteddfod bur, 
Sancteiddiaf it’ dy Hun. 

2 A gwna bob meddwl, a phob chwant 

I dynu *fyny fry : 

Na’s gwthio holl derfysgau ’r byd 
Fi ’maes o’th gariad cu. 

3 Gorchymyn i mi yno fyn’d, 

Yno mi âf yn hy’; 

Heb flino ar un gair a ddel 
O’th enau sanctaidd, cu. 

4 A doed deniadau ’r byd yn lli’ 

O’r dwyrain faith a’r de’ ; 

Ni thry fy serch i fyth yn ol, 

Er neb o ganol ne’. 

5 ’R wy ’n teimlo f ’ enaid ys marw- 

hau 

I’r cwbl ar y llawr; 


Mae holl feddianau ’r byd a’r nef 
Yn trigo ’n fy Arglwydd mawr. 

45 Ni wnaed yr enaid hyn erioed 
I garu llwch y llawr ; 

Ond i gael meddu braint a ro’wd 
I gadw i fy Arglwydd mawr. 


HYMN DXXXVII. 

F FOED, negeseuon gwagydydd, 
Trafferthion o bob rhyw ; 

Ac na pharhaed o tan y nef 
Ond cariad pur fy Nuw. 

2 Aed tegwch pryd a’i gariad ’ffwrdd, 
A’i swynion aed yn ddim ; 

Ni welaf heddyw îs y nef 
Ond cariad Iesu o rym. 

3 Perch’nogodd Ef a’i ddwyfol ras 
Fy holl serchiadau ’n un ; 

Na chaed o fewn i’m hysbryd fod 
Neb ond fy Iesu ei Hun. 

4 Iesu sy ’n fwy na ’r nef ei hun, 

Yn fwy na ’r ddaear laes ; 

A Iesu yn unig fydd fy oll 
Fyth, fyth o hyn i maes. 

5 Cyflawnder nerth, cyflawnder gras, 
Cyflawnder nef y nef, 

Uwch deall seraphim a saint, 

Sy ’n trigo ynddo Ef. 


HYMN DXXXVIII. 

T B’LE ’r â i ’mofyn heddwch 
drud ? 

At bwy greadur yn y byd ? 

Pwy laesa ’mhoen ? pwy dyn fy 
maich ? 

Nid marwol, ddynol, gnawdol 
fraich ; 

Neb ond Tydi fu ar y pren, 

Yn dyodde’ rhwng y ddae’r a’r nen; 

Mil mwy na ’r byd yw dafnau ’th 
waed, 

I roi i’m hysbryd esmwythad. 


Fe bwysa gwaed dy groes fy mai, 
Er c’yd o amser mae ’n parhau— 
Er cynddeirioced yw ei ryw, 

Ac er mor ddued yw ei liw; 

Duw ydwyt Ti, mae mynyd awr 
O’th wasgu tan y groes i lawr, 

Yn fwy ei bris, ceir gwel’d ryw 
bryd, 

Na holl bechodau ffieiddia ’r byd. 

O dere i ben, ddedwyddaf ddydd, 

A gâd i’m hysbryd fyn’d yn rhydd ; 
Rho brawf, rho brawf ar frys i mi 
O ddwyfol haeddiant Calfari; 

Fel gallwyf rodio ’n ddi-nacad, 

Tan awel hyfryd rhin y gwâed, 

A threulio ’m hamser ddydd a nos 
Mewn myfyr am dy angeu loes. 

Ac na bo gras o fewn y ne’ 

Na chaffwyf ran o hono fe ; 

A gwna na bo gen’i ddim blas 
Ond yn dy gariad a dy ras ; 

Fy lloches a fy noddfa glyd 
Fo wrth edrych ar dy wyneb-pryd; 
A’m hamser elo heibio ’n llawn, 
Wrth ganu i’th enw foreu a nawn. 


HYMN DXXXIX. 

A/TAE gofid ymayn cadw ei le, 

’D oes fan i ymguddio rhag- 
ddo fe ; 

Fe chwilia ’maes bób twll o’r bron 
Sydd yn fy nghalon ddyrus hon ; 

Ac yno yn ddirgel gwna ei nyth, 

I’m blino i yn feunyddiol fyth ; 

Nid oes, fy .Iesu, ond dy ras 
All daflu ’ngofid oll i maes. 

2 Pan ddel fy Nuw i ben â’i awr 

I roi cystuddiau i mhwyso i lawr, 
Rhaid i ergydion pur y ne’ 

I gadw eu pryd a chadw eu lle ; 

Nis rho’wd i’m lladd, ond i gael 
byw, 

Mi âfinau trwyddynt yn fy Nuw ; 
Tros byth caiff genyf gân ddi-goll, 
Am iddo ’m dwyn i trwyddynt oll. 

3 Mae ’n perthyn i mi bob rhyw bla, 
O’r pridd y des, i’r pridd yr â’; 


246 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


247 


Fe ỳr cystuddiau maith ryw bryd, 
Fy enaid llesg i maes o’r byd ; 

Ac mi gaf yn mhob chwerw loes 
I wel’d yr Hwn íu ar y groes : 

A chael cydymaith yn mhob man 
A ddeil fy ysbryd llesg i’r lan. 

4 Fy enaid, tua ’r nefoedd ’hed, 

A thaen dy galon yno ar led, 

A doed cystuddiau ’mewn yn lli’, 
Mi a’u tafla’ i dy fynwes Di; 

’D oes unrhyw ofid, unrhyw boen 
Na wasgodd ar yr addfwyn Oen, 
Ac yn ei ofid Ef a’i gri 
Mae holl esmwythder f ’ enaid i. 

5 Mi wn mai ’m beiau duon, drud 
Yw ’r achos o’m cystuddiau ’gyd ; 
Symud fy mai, fe gwymp y ffon 
O’th sanctaidd law y fynyd hon; 
’D oes yn dy galon ond lleshad, 
Maddeuant, hedd, a gwir iachad ; 
Cymer dy ffordd, ynot yrwyf 

Yn credu ’n awr, iacha fy nghlwyf. 


HYMN DXL. 

T LAWN o ofid, llawn o wae, 

' A llawn o euogrwydd du, 
Byth y byddaf yn parhau 
Heb gael dy gwmni cu ; 

Golwg unwaith ar dy wedd 

A’m côd i’r lan o’r pydew mawr 
O fy Nuw, na oeda ’n hwy, 

Rho ’r olwg i mi ’n awr. 

2 Gwel y truan, gwel y tlawd 

Yn gorwedd wrth dy draed ; 

O Samariad, bydd yn frawd, 
Adfera im’ iachad ; 

Dyro olew yn fy mriw, 

A chôd fi ar dy anifail cun, 

Ac nis gall fyth, fyth fy nwyn 
Ond dy allu Di dy Hun. 

3 ’Mofyn am orphwysfa glyd, 

Heb gwrdd â ’stormydd mwy, 
Lloches nid oes yn y byd 
At hyn ond yn dy glwy’; 

Tro fy ngolwg at y fan 

Y llaesa fy ofnau i oll a ’mraw, 
Fyth na ddychrynwyf wel’d 

Y boreu ádydd a ddaw. 


4 Iesu anwyl, dos o’m blaen, 

Mae ofnau o bob tu, 

Llid wel’d eiddil gwan yn myn’d 
O’r byd i’r nefoedd fry ; 

Bydd yn nerth, a bydd yn dŵr, 
Rhag pob rhyw drallod ddel i’m 
cwrdd, 

Yn nyfnderoedd tân adw’r, 

N’âd y tân a’r dw’r i’m cwrdd. 


HYMN DXLI. 

DWY all ’nabod faint fy mai ?' 

-*■ Pwy rifa ’m hofnau ’gyd ? 
Fyth ni ddeil mo ddynol fraich 
Un radd o ddwyfol lid ; 

Brysia, fy Nuw, brysia yn glau, 
Neidia tros bob bryn, bob nant, 
Dim ond gwel’d dy wyneb llon 
A ỳr fy ofnau i bant. 

2 Collais y Baradwys wiw, 

A’m nerth at oll sydd dda ; 

Llawn wyf heddyw, gŵyr fy Nuw,. 

O bob uffernol bla ; 

At y nef appelio ’r wyf, 

Can’s yno mae fy ngrym o’i fron,, 
Ac ar fynydd Calfari 

Mae dechreu ’m taith i hon. 

3 Dyrus daith, a mi sydd wan, 

A bryniau maith o’m blaen ; 

Mi frawychais lawer gwaith 
Rhag grym y íflamau tân; 

Mae ’r Iorddonen heddyw yn fawr, 
Os gwir ddychymyg f’ enaid 
gwan,—- 

Dere, Arglwydd, iddi ’lawr, 

Ac yna dof i’r lan. 


HYMN DXLII. 

’ TD WYT Ti ’n adnabod oll, fy 
Nuw, 

’Mai ’nghanol anial ’r wyf yn byw,. 

Sydd lawn o ofid, llawn o wae ; 
Rhyw brofedigaeth fawr gerllaw, 
Yr ochr hyn, yr ochr draw, 

Yn peri ’m hofnau i barhau. 


2 Mae Satan cyfrwys, llawn o lid, 

Yn chwareu’n ddewr o blaid y byd, 
A’m cnawd gwrthnysig yn gytun ; 
Pob un yn ffyddlon yn ei ryw 
I lawn wrthsefyll gras fy Nuw, 

A chongcro ’r nefoedd faith ei 
hun. 


3 Am hyny daeth yr oriau i ben, 

Pan taro’n rhaid sy o blaid y nen, 

A chredu gyda dwyfol ras ; 
Galluog iawn yw geiriau ’r Nef, 

’D oes neb ddiddyma ei feddwl Ef, 
A’i air sydd siwr o gario ’r maes. 

4 Am hyny, f ’ enaid, dos yn mlaen, 
’D oes ar dy ffordd na dw’r nathân, 

Nacunrhyw rwystr nad â’i trwy ; 
Mae gwedd yr Hwn sydd o dy du 
Yn ddychryn i’r uffernol lu, 

Fe ddarfu am eu hofni mwy. 

5 Wel, Arglwydd, arwain fi ’n dy 

law, 

A doed bryd del yr hyn a ddaw, 

’R wyt Ti dy Hun yn fwy na’r 
byd ; 

Yn fwy na ’r holl uffernol lu, 

A’r drygau yn fy nghanlyn sy, 

Pe byddent i gytuno ’nghyd. 


HYMN DXLIII. 

\\I EL, f’ enaid, dos yn mlaen, 

’Dyw ’rbryniau syddgerllaw 
Un gronyn uwch, un gronyn mwy 
Na hwy a gwrddaist draw; 

Dy annghrediniaeth gaeth, 

A’th ofnau maith eu rhi’, 

Sy’n peri it’ feddwl rhwystrau ddaw 
Yn fwy na rhwystrau fu. 

2 ’R un nerth sydd yn fy Nuw, 

A’r un yw geiriau ’r nef; 

’R un gras a’r un ffyddlondeb sy 
’N cartrefu ynddo Ef ; 

Fy ngwendid o bob math, 

A’m llygredigaeth cry’, 
Ddiffoddant, er eu natur gas , 

Hyd fyth mo ’r gras sy fry. 


3 Mi wela’ fyrdd tan sêl 

Fu yn ofni fel fy hun, 

’N awr wedi dringo’r creigydd serth 
I gyd, trwy nerth yr Un ; 

Yn canu ’r ochr draw, 

Heb arnynt fraw na phoen, 
Ganiadau hyfryd Calfari, 
Dyoddefaint addfwyn Óen. 

4 ’D oes modd im’ fyn’d yn mlaen, 

Heibio bob gelyn llym, 

On’ fyddi Di yn niwl a thân— 

Yn gledd a tharian im’ ; 

A rhwygo ’r môr yn ddau, 
Palmantu ’r tywod mân, 

Ac yna ei gauad ar fy ol, 

I rwystro Pharao yn mlaen. 

5 Mi ddihanga’ ar yr Aipht 

Fel yma wrth dy glun, 

Ac mi ro ’r clod, ac mi ro ’r mawl 
Yn gyfan it’ dy Hun ; 

Yn nghyd â’r dyrfa faith 
O’r dyfroedd ddaeth i'r lan : 
Cawn seinio anthem bur yn nghyd 
Yn hyfryd yn y man. 


HYMN DXLIV. 

’ T 3 WY ’n ofni ’m nerth yn ddim 
-*- v Pan elwy’ i rym y don; 
Mae terfysg yma cyn ei dd’od, 

A syndod tan fy miron ; 

Mae ofnau o bob rhyw, 

Oll fel y diluw ’nghyd 
Yn bygwth i fy nhori ’lawr, 

Pan del eu hawr ryw bryd. 

2 A minau sydd am ffoi, 

Neu ynte droi yn ol, 

Yn methu credu saif i’r lan 
Un truan gwan a ffol; 

Ac eto ’r wyf o hyd 

Yn symud peth yn mlaen ; 

Nid fi yw ’r cyntaf eiddil ŵr 
Congcwerodd ddw’r a thân. 

3 ’R wyf yn terfynu ’nghred, 

’N ol pwyso oll yn nghyd, 

Mai cyfnewidiol ydyw dyn, 

Ond Duw sydd un o hyd ; 


248 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


Ar ei ffyddlondeb Ef, 5 

Sy ’n noddfa gref i’r gwan, 

Migreda’ do’i ’mhengronyn bach 
O’r tonau ’n iach i’r lan. 

4 Cyfiawnder marwol glwy’, 

A haeddiant dwyfol loes— 

Y pris, y gwerth, yr aberth drud, 

A dalwyd ar y groes— 

A gliria ’meiau i yn llwyr, 

A’m golch i yn hyfryd lân, 

Ac, od oes dim o tan y nef, 

A’m nertha i fyn’d yn mlaen. 


HYMN DXLV. 

\KI EL, deuwch tua ’r wlad, 
v " Y ffordd a gaed yn rhydd, 

Ar ol rhyw noswaith dywyll, gaeth 
’N awr gwawrio wnaeth y dydd ; 
Oddi yma i Peru 

Mae efengyl Duw ’n rhoi bloedd, 2 
Drugaredd Duw ar g’oedd. 

Yn eyhoeddi i’r Negros dua eu lliw, 

2 Dyoddefaint pur y groes, 

Angeuol loesfy Nuw, 

Sy fwy o fewn y ne’ mewn co’ 3 

Na ’m beiau o bob rhyw: 

’D yw pechod, er ei rif, 

Ei gongcwest cryf a’i rym, 

Yn abl sefyll fynyd awr 

I’m Harglwydd mawr i ddim. 

3 Aed bellach bawb o’u bron 

Yn ëon tua ’r nen, 4 

Mae ’n iechydwriaeth werthfawr, 
ddrud 

Yn awr i gyd ar ben ; 

Mae Calfari a’i ddawn 
Yn rhyfedd lawn o faeth, 

Ar fyr cawn brofì gwleddoedd hael 
Nad oes i’w cael mo ’u bath. 5 


.4 Y manna pur ar g’oedd, 

Dyferion nefoedd fry, 

Sydd yn dyhidlo foreu a nawn 

Yn beraidd iawn i ni; 6 

Y diliau hyfryd hyn 
Gawn brofi yn y man, 

Afonydd gloew, felus win 
O nefol rin i’n rhan. 


Fe nertha hyn ein traed 
Fyn’d tua gwlad ein Duw, 

Na bo ’r gelynion i’n gwanhau, 
Na ’n llwfrhau tr’om byw ; 
Ond morio yn ein hynt 
Gyda ’r deheu-wynt clir, 

A chyn gostyngo haul brydnawn 
Meddianu gawn y tir. 


HYMN DXLVI. 

C LAF wyf a llesg, bron llwfrhan, 
Dy absenoldeb sydd fawr 
iawn; 

Dy fod Di cyhyd yn pellau 

Sy ’n peri im’ ruddfan foreu a 
nawn ; 

Rho wel’d dy wedd, fy Arglwydd 
cun, 

Neu cymer fi ’th breswylfa’th Hun. 

Wedi it’ ddyodde’ marwol glwy’, 
P’odd gelli atal nefol ras ? 

A chuddio ’th gariad fwy na mwy, 
Rhag llifo ’n genllif pur i maes; 
Rho wel’d, &c. 

On’d troswyf fi, fy Arglwydd 
mawr, 

Daeth dafnau tros dy ruddíau 
pur ? 

Ac er fy mwyn ce’st goron ddrain, 
Dwfn glwyf y bicell ddur ; 

Rho wel’d, &c. 

Dy gariad ’drychodd gyntaf ’lawr 
Pan ydoedd dyn yn lân ar goll, 
’D oedd help i’w gael mewn nef na 
llawr, 

Ond ynot dy Hunan oll yn oll; 
Rho wel’d, &c. 

Dy drigfan yn y nef a gair, 

Ond Ti dde’st i gystuddiau heb ri’, 
Gan ado ’r holl delynau aur 
Er mwyn gwaredu f ’ enaid i; 
Rho wel’d, &c. 

A fyddi mwy yn ddyeithr im’ ? 

A all cariad dwyfol pur, di-drai 
Fy ngadael i elynion llym ? 

Neu ynte newid, neu lesgau ? 

Rho wel’d, &c. 


FFARWEL WELEDIG, (5tc. 


HYMN DXLVII. 

O S oedi 'r wyt, beth wnaf â’r 
byd, 

’D oes dim ond tristwch, och, a 
gwae, 

O gẃr i’r llall gael ýnddo ’gyd, 

A rhyw ofidiau sy ’n parhau ; 
Nerth bellach rho rhag im’lesgau, 
Dy ras yw ’m sylfaen i barhau. 

2 Rho’ist yn fynghalon ruddfan cry’, 
Nad oes a’i tyn ef allan ddim ; 
Pob pleser îs na ’r nefoedd fry 
Sydd heddyw wedi colli eu grym ; 
Nerth bellach rho, &c. 

3 Pellhewch, freuddwydion gwag i 
gyd, 

Nid breuddwyd ydyw marwol 
glwy’; 

A phleser, neu ag elw ’r byd 

Byth na watwerwch o honwy’ 
mwy; 

Nerth bellach rho, &c. 

4 Galar a phechod, colled, poen, 

Yw oll a welwn yma yn un, 
Gorphwysfa nid oes yma i’w gael 
Mewn dim ond ynot Ti dy Hun ; 
Nerth bellach rho, &c. 

5 ’D oes yma un cynhaua’ i’w gael ; 
Yn nhragwyddoldeb mae e’ draw; 
Pan ddel y Sabboth perffaith, hael, 
Cawn addfed ffrwythau maes o 
law; 

Nerth bellach rho, &c. 


HYMN DXLVIII. 

TWTAE, mae 

J - VA Diwrnod hyfryd yn nesâu, 
Wna berffaith derfyn ar bob gwae, 
O’r bron i’r rhai sy’n wylo’nawr; 
Eu g’lynion hyll, er maint eu rhi’, 
A’u hofnau ’n llu a gwymp i’r 
llawr. 

2 Fe fydd 

Myrddiynau ar y boreu ddydd 
O seintiau a merthyron ffydd 

Yn canu ’n rhydd o fewn i’r nef, 
Wedi adgodi ’nawr mewn hedd, 

Yn synu wrth wedd ei wyneb Ef. 


249 

3 Fe bair 

I’r nef wabanu wrth ei air, 

Ac uffern fawr yn crynu cair 
O flaen yr Hwn fu ar y groes ; 
Anfeidrol barch fydd yn y man, 

I’r Hwn fu tan angeuol loes. 

4 Fe ffy 

Elfenau ’r ddae’r a’r awyr fry, 

O flaen ein Iesu mawr y sy 
Yn pledio trosom yn y nef, 

Y gwaith gymerodd arno ei Hun 
Wrth brynu dyn a’i c’ron^. Ef. 


5 Fath fri 

Pryd hyny gaiff fy Anwylyd cu, 
Pan na allo angel rifo ’r llu, 

O’r nef, o’r ddaear, ac o’r bedd ; 
Fe dywylla ’r haul, fe ddua’r lloer, 
Fe sych y môr wrth wel’d ei 
wedd. 


6 Fe gryn 

Gan ofn, bob annuwiol ddyn, 

Wrth edrych heddyw ar ei lun, 

A’i fyddin ddysglaer, gadarn, 
gref: 

Fe ysa ’r pryf r annuwiol ryw 
Wrth wel’d mai Duw mawr 
ydoedd Ef. 


7 Fe gân 

Myrddiynau blith draphlith o’i 
flaen, 

Cerubiaid, saint, angylion glân, 

I gyd yn dân o gariad gwir, 

O’r awyr fry tua phorth y ne’, 

Oll gydag E’n gwmpeini pur. 


8 A rhai’n 

A wisgir oll â lliain main ; 

A th’lynau aur o beraidd sain 
A ganant anthem faith o glod 
I’r Hwn sydd yn teyrnasu mwy, 

Fe gafodd glwy’, Fe oedd erioed. 


9 Eu cân 

Fydd am Galfaria fel o’r blaen, 

Ac oll yn gariad, oll yn dân ; 

Yn gwel’d yn lân fod yn cwblhau 
Bob gair a ddaeth o’i enau Ef, 

A’u bod na ’r nef yn hwy ’n par- 
hau. 


250 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


10 A dydd 

Yw hwn na welir neb yn brudd 
O’r rhai a roddodd Iesu ’n rhydd ; 

Eu g’lynionfydd wedi cael clwy’, 
Holl uffern fawr a phechod cas, 

Gan ddwyfol ras, na chodant 
mwy. 

11 Wel doed 

Yr hyfryd foreu goreu erioed 
I’r sawl sy ’n dilyn ôl dy droed ; 2 

Pob ofn ffoed, darfydded braw, 
Rho’th gariad im’, addfwynaf Oen, 

Mi garaf son am ddydd a ddaw. 


HYMN DXLIX. 

'T'I ’m gwaredaist rhag fy meiau, 
Beiau oedd yn tynu ’mlaen, 

Ac fel ’stormydd yn addfedu 
F’ enaid gwan i uffern dân ; 

Fe ’m hachubwyd, &c., 

Dim ond gallu ’r nef ei hun. 

4 

2 Draw mi wela ’r tân yn enyn— 

Draw mi wela ’r ffwrn a’r fflam, 

Ac yn rhodio yn ei hymyl 
Gwela’i rai o blant fy mam ; 

Iesu, Iesu, &c., 

Caua rhwng dy ŵyn a’r tân. 

3 Tyred, Arglwydd, dangos d’ allu, 5 

Cofia ’th chwerw angeu loes ; 

N'âd i’th ddefaid fyn’d yn ’sglyfaeth, 
Achub, achub cyn del nos ; 

Ti gei ’r canu, ác ., 

Ti gei ’r cariad, Ti gei ’r clod. 

4 Dangos i mi nas gall angeu, 

Dangos i mi nas gall dyn, 

Dangos i mi nas gall uffern 
Faith a phechod cas ei hun, 

Fyth i friwio, &c., 

Cymal bacho amod hedd. 

5 Ser y nen o’r bron a syrthiant, 

Haul a lleuad gyll eu lle, 

Cyn yr êl un sillaf heibio 
Fyth o eiriau pur y ne’; 

Ar dy amod, &c., 

Rad ’r wy’n bwrw ’gyd fy mhwys. 


HYMN DL. 

DOED fy mywyd ollyn ddiolch 
Dim ond diolch yw fy lle ; 

Ni wna gwaredigaeth ragor 
I greadur îs y ne’; 

Gallu ’r nefoedd, &c., 

Oedd a’m daliodd i i’r lan. 

Ar y dibyn bum yn chwareu ; 

’Lawrpe aethai ’m henaid gwan 
Nid oedd bosibl i mi godi 

Fyth o’r dyfnder hwnw i’r lan ; 
Iesu, Iesu, &c., 

Ti sy’n trefnu oll dy Hun. 

Rhaid oedd bod rhagluniaeth ddys- 
taw, 

Rhaid oedd bod rhyw arfaeth 
gref 

Yn fy rhwymo i heb im’ wybod 
Wrth golofnau pur y nef; 

O ragluniaeth, &c., 

Ti sy ’n trefnu ’r ddaear faith. 

Rhyfedd, Arglwydd, yw’thddoeth- 
ineb, 

Rhyfedd, Arglwydd, ywdy ryml- 
Nid oes ís y nef luosog 
Ag all dy wrth’nebu ddim ; 

Try ’r greadigaeth, &c., 

Ol a gwrthol wrth dy air. 


Dy air sy’n gwneud y byw yn farw,. 

Eilwaith gwneud y marw’n fyw ; 
Dy air a greodd, ac sy’n cynal 
Y greadigaeth o bob rhyw ; 

Ti dy Hunan, &c., 

Ydyw bywyd maith y byd. 


HYMN DLI. 


G WEL’D dy gariad anorch- 
fygol, 

Gweí’d dy chwerw angeu loes, 
Gwel’d dy ofal maith, difiino 
Ata’i ’n gyson yn fy oes, 

Sydd yn dofi, &c.. 

Grym fy nwydau cryfa’ eu rhyw. 


FFARWEL WELEDIG, éìc. 


25T 


2 O na welwn ddydd yn gwawrio, 

Boreu hyfryd, tawel iawn, 

Haul yn codi heb un cwmwl, 

Felly ’n machlud y prydnawn ; 
Un diwrnod, &c., 

Goleu eglur boed fy oes. 

3 Heb euogrwydd dudew, tywyll, 

Na dim nwydau fììaidd, croes, 
Nac un pleser sy ’n cyfnewid 
Goleu ddydd yn dywyll nos 
Ti a minau, &c., 

Addfwyn Iesu, fyth yn un. 

4 Digon, digon fyddai hyny, 

Dim ond gwel’d dy wyneb-pryd ; 
A chael fy ysbryd llesg i ddringad 
Fry yn mhell jiwch swn y byd;' 

I ardaloedd, &c., 

Nad oes teimlo beth yw poen. 

5 Yno canu gawn yn wastad 

Yn nghwmpeini ’m Harglwydd 
cun, 

O fewn golwg, heb ddim amheu, 

I fy nefol wlad fy hun ; 

Dere, bellach, &c., 

Dere yn fuan, hyfryd haf. 

6 Nid oes gen’i ond dysgwyl wrthyt, 

Gwynfyd a ga’i dy fwynhau ; 
Ynot Ti y mae fy nhrysor, 

Trysor bythol i barhau ; 

O n’âd i mi, &c., 

Edrych fyth ond tua ’r ne’. 


HYMN DLII. 

M I feddylia ’th fod Di yno, 

Pan na b’ech Ti yno ddim, 
Mae dy eiriau mor felused, 

Mae dy gariad o’r fath rym ; 
Diliau mêl, oll dan sêl, 

Minau greda’, doed a ddêl. 

2 Mae dy air yn abl f ’ arwain 

Trwy’r anialwch mawr yn mlaen, 
Mae e’n golofn oleu, eglur, 
Weithiau o niwl, ac weithiau o 
dân ; 

Mae ’n ddible ynddo fe, 

Fwy na ’r ddaear, fwy na ’r ne’. 


3 ’R wyf fì ’n meddwl am yr oriau 

Caffwyf fynyd o’th fwynhau, 

Ac mae adsain bell dy eiriau 
Yn peri i mi lawenhau ; 

O’r fath wledd, ’draw i’r bedd, 
Fyth cael edrych ar dy wedd ! 

4 Dyna ’r pryd ’r wy ’n dechreu 

’mywyd. 

Pan y caffwyf wel’d yn glir, 

Im’ gael prawf, ac y ca’i ragor 
O rawn-sypiau ’r Ganaan bur ; 
Dyma ’ngwledd, dyma fy hedd, 
Dyma ’m congcẅest ar y bedd. 

O gad i mi ’n fuan, Arglwydd, 
Glywed geiriau dystaw ’r ne’, 
Rhag im’ redeg, heb im’ wybod, 

Ar ryw law i maes o’m lle ; 

Yn dy law, heb ddim braw, 
Cerdda’i ’n union yma a thraw. 


HYMN DLIII. 

A/TAE fy Nuw yn fy ngheryddu. 

■*■*■*• Ond fy ngharu y mae Ef; 

Ergyd ddoe, ac ergyd heddyw 
I fy nghofìo i am y nef ; 

Nid oes awr o boen a dolur, 

Nid oes mynyd fach nad yw 

Fel ffynonau ’n tarddu allan 
O dragwyddol hedd fy Nuw. 

2 Rhaid cael rhywbeth i fy nghofìo, 
Onide mi winga’ o hyd ; 

Mi gofleidia’ ddelw yn union, 
Pleser cnawd, neu bleser byd ; 

Rhaid fy ngoglais â chystuddiau, 
Onide mi gysgaf hûn, 

Ac mi hepia’ mewn esmwythder 
Pan fo angeu wrth fy nghlun. 


3 Eto nid yw fy ergydion 

Ond ergydion ysgafn iawn ; 

Ac awelon pur o gariad 

Sydd yn gymysg â hwy ’n llawn ; 
Cariad, heddwch pur, a cherydd, 

A gydblethwyd mewn un we’, 
Rhaff dair caingc yw sy’n fy nhynu 
’Maes o’r ddaear tua ’r ne’. 


252 WILLIAM WILLIAMS 

.4 Mae fy nghroesau a’m cystuddiau 
Oll yn chwilio ’maes fy mai, 

Ac mewn cydsain i ddiwreiddio 
’R ddelw hyny sy ’n parhau ; 
Ymladd ’r wyf â’m gorthrymderau, 
Ond mae ’n debygiawn mai gras, 

A phob cystudd bach o’i ochr 
Yn y diwedd garia ’r maes. 

3 Mi gaf wel’d deg cymaint rhagor 
Mewn un cystudd bach ond un, 
Nag a ddysga’i mewn blynyddoedd 
’Maes o eiriau goreu dyn; 

Mi ga’ wel’d dichellion lawer, 

Mi ga’ wel’d uffernol dân, 

Mewn llochesau yn fy nghalon, 

Na chydnabum i o’r blaen. 

•6 Ar fy ngwely, mewn cystuddiau, 

Ce’s i gynta’ olwg lawn 
Ar holl swynion cnawd a natur 
Mewn goleuni rhyfedd iawn ; 

Yno gwelais y creadur, 

Faint ei ddichell, faint ei rym, 

Ac nad oedd ond gras y nefoedd 
Allai ei ddangos i mi ddim. 


HYMN DLIY. 


TYYDD yw hwn sy’n pasio heibio, 
Dydd o alar, dydd owae, 

’N ol eu gilydd o fìinderau, 

Fel y tonau sy ’n parhau ; 

Iesu cun, nef ei hun, 

Yw fy nghysur oll yn un. 

2 Draw mae ’r gwynt yn chwythu ’n 
arw, 

Ac y mae ei swn ef bron 
A chenedlu mil o ofnau 

Yn ddirgelaidd tan fy mron ; 

O fy Nuw! yn fuan clyw 
Brudd och’neidiau calon friw. 


3 Agor ddrws, ’r wy’ bron llewygu, 
O’m cystuddiau ’fyn’d i maes ; 
Nid yw ’m cadwyn, er mor gryfed, 
Ddim at etholedig ras ; 

Dy unig air i mi bair, 

Di’od i maes o’r berw bair. 


, PANT-Y-CELYN ; 

1 Mi ddof allan, ond fy nhrafod, 

Fel yr aur o ganol tâD, 

’N ol y saif y sgum a’r sorod, 
Dyma ’r dydd ca’i fyn’d yn lân; 
Dere ’n glau at fy mai, 

N’âd im’ pechod i barhau. 

5 Fel y gallwyf orfoleddu, 

Byw yn wastad yn dy hedd, 
Edrych angeu yn ei wyneb, 
Ymhyfrydu yn y bedd ; 

Congcro ’n lân, myn’d yn mlaen, 
Mewn rhyw ddwyfol, nefol dân. 


HYMN DLV. 

"D HO i mi yfed, ’rwy’n sychedig 
Ddw’r y ffynon loew, lawn, 
Darddodd allan o dy ystlys 
Ar Galfaria un prydnawn; 
Gwaed fy Nuw, unig yw, 

Ylch fy meiau dua’ o ryw. 


2 Mae fy anwireddau ’n gwaeddi 

Am ddialedd ac am lid— 

Am bentyru barn ddychrynllyd 
Ar fy enaid bach yn nghyd ; 
Dadleu ’n awr, Iesu mawr, 

N’âd y dial gwympo ’lawr. 

3 Edrych arna’i mewn tangnefedd, 

Dy dangnefedd hyfryd mae 
Fel rhyw afon fawr lifeiriol, 

Yn llifeiriol fo ’n parhau ; 

Môr o hedd yw dy wedd, 

Sy ’n goleuo ’r byd a’r bedd. 

4 Maddeu fel y cyfeiliornais, 

Weithiau i’r dwyrain, weithiau i’r 
de’; 

Maddeu drachwant cas fy nghalou 
I ymado ’maes o dre’; 

Dwg yn ol, fy ysbryd ffol, 

I dy dirion, dawel gôl. 

5 N’âd i’r bleiddiaid fy ngwasgaru, 

N’âd i’r arth fy nghael i lawr ; 
Palfau llew, a safn uffern 
Sydd yn eang ac yn fawr; 
Fedda’i ddim, O bydd im’ 

Yn achubydd ac yn rym. 



FFARWEL WELEDIG, ÓÌC. 253. 


HYMN DLVI. 

M EWN anialwch ’rwyf yn trigo, 
Alltud unig wrthyf fy hun ; 
Llewod rheibus oll oddeutu 
Am fy rhwygo i bob yr un ; 
Minau sydd yma 'n brudd 
Yn hiraethu am y dydd. 

2 Mi wnes ryw long-ddrylliad creulon 
Pan y collais oleu ’r dydd, 
Creigydd celyd, hyll a d’rawodd 
Yn ddisymwth wrth fy ffydd ; 
De’s i’r lan, ’d o’wn ond gwan, 

Am fod Iesu ar fy rhan. 

3 ’N awr ’r wy ’n tramwy yma ac 
acw, 

Methu eto d’od i’r lan, 

Crwydro ’r anial dyrus, garw, 

I gael gorphwys mewn rhyw fan ; 
Nid oes le, ìs y nef, 

I mi ond ei fynwes Ef. 

4 Dyma’r man ybyddai’n ddedwydd 
Yma bydda’i wrth fy modd ; 

Yma ofna’i unrhyw elyn 

Nac yn ddirgel nac ar g’oedd ; 
Iesu ’gyd, yn y byd, 

Yw fy amddiffynfa glyd. 

5 Dere, Arglwydd, ’r wyf yn d’rysu, 
Ac mae arnaf ofn mawr, 

Ffynon wyf yn chwilio allan, 
Dangos i mi’r fan yn awr ; 

Ti yw ’r gwir fanna pur, 

Ti yw ’r ffynon loew, glir. 


HYMN DLVII. 


M I ge’s gongcwest héb ddymuno, 
Ar y pechod gwaetha’ ei 
ryw, 

Gelyn mwy nag i fy enaid 
Oedd ef i ogoniant Duw ; 

Enw f’ Arglwydd, &c., 

Gaffo ’r clod o oes i oes. 

2 N’âd i’m beiau cas eu natur 
Byth i ddyfod yn eu hol; 


Na foed i mi gym’ryd pleser 
O un natur yn fy nghol; 

Ti dy Hunan, &c., 

Llanw le holl ddeíwau ’r byd. 

3 Boed fy nghalon i Ti ’n deml, 

Boed fy ysbryd i Ti ’n nyth, 

Ac o fewn y drigfan yma 
Aros, Iesu, aros byth; 

Gwledd wastadol, &c., 

Fydd dy bresenoldeb im’. 

4 Awr o dy gymdeithas felus, 

Awr o wel’d dy wyneb-pryd, 

Sy’n rhagori fil o weithiau 
Ar bleserau gwag y byd ; 

Mi ro ’r cwbl, &c., 

Am gwmpeini pur fy Nuw. 

5 Dadrus, dadrus fy nghadwynau, 

Gad i’m hysbryd fyn’d yn rhydd 
’R wyf fi ’n blino ar y t’wll’wch, 
Deued hyfryd oleu ’r dydd ; 

Yny goleu, &c., 

Mae fy enaid wrth ei fodd. 

6 Gwawrddydd, gwawrddydd yw fy 

mywyd, 

Gwel’d y wawrddydd ’r wyf yn 
iach, 

Mi arosaf hyd nes delo,— 

Hi ddaw, hi ddaw ’mhen gronyn 
bach ; 

Dere, dere, &c., 

I’m gael gwePd fy ngwlad fy hun. 


HYMN DLVIII. 

M AE fy meiau fel mynyddau, 
Amlach hefyd yw eu rhi’ 
Nag yw gwlith yboreu wawrddydd,, 
Nag yw ser y nefoedd fry ; 
Gwaed fy Arglwydd, &c., 
Sydd yn abl golchi ’mai. 

2 Golchi ’r ddu gydwybod afian 
Lawer gwynach eira mân, 
Gwneud y brwnt gan’waith ddi- 
fwynodd 

Yn y domen, fel y gwlan ; 

Ni ellir mesur, &c., 

Lled a dyfnder maith dy ras. 


254 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Mae ei gyrhaedd ef mor eang, 

Mae e’ i gwmpasu ’r byd ; 

Fe ddaw ’r Indiaid tywyll, deillion 
Tan ei gysgod ef ryw bryd ; 

Yn ei frigau, &c., 

Llecha ’r adar oll yn nghyd. 

4 Dengmil llawnion o dalentau, 

Dengmil eilwaith faith, pe b’ai, 
Yn nghlorianau pur y nefoedd, 

Fy ynfydrwydd i a’m bai; 

Hyd yr hatling, &c., 

Fe a’i talodd ar y groes. 

3 Ei ruddfanau ar y groesbren 
Oedd yn pwyso beiau ’r byd, 
Poenau pechod oedd ofnadwy, 
Poenau f ’ Arglwydd oedd fwy 
drud ; 

’N awr mae cariad, &c., 

Yn congcwero dwyfol lid. 


HYMN DLIX. 


M EWN rhy w anialwch ’r wyf yn 
byw, 

A’r llesgaf un erioed o’m rhyw, 
Peryglon mawrion yn mhob man ; 
Mae yma Anac yn ei rym, 

A thraw Golia gadarn, lym, 

I gyd am gongcro ’m hysbryd 
gwan. 

.2 Mae oddi fewn im’ fwy na mwy 
O nwydau croes i’thfarwol glwy’, 
Pob nwyd yn gadarn ac yn gref, 
Y T n curo ’n danbaid bob yr awr 
Fy ysbryd egwan, llesg i lawr ; 

Fy unig noddfa yw y nef. 


3 Dy fraich sydd gadarn iawn o rym, 

Ni all uffern i’w gwrth’nebu ddim, 
Mwy nerth dy air na dw’r na 
thân ; 

O dere i’r frwydr, mae ’n bryd- 
nawn, 

Mae saethau ’r fall yn llymion 
iawn ; 

O dal fi i’r lan, a dwg fi ’mlaen. 


4 Danfon i mi ‘r Dyddanydd pur, 

Y golofn dân mewn anial dir 

Sy ’n ledio ’r praidd o’r Aipht 
i'r nef; 

Yr Hwn â’i oleu perffaith sydd 
Yn gwneuthur nos yn ganol dydd, 
Fy holl ddyddanwch ydyw Ef. 


HYMN DLX. 

T^Y eîîáid llesg sy ’n llwfrhau 

Gan fy nhrachwantau sy’n par- 
hau, 

A’m beiau maith yn llaesu dim ; 

O! b’le mae effaith dwyfol waed, 

Y Balm o Gilead ry’ iachad, 

A dyr y nwydau mwya’ eu grym ? 

2 O ! b’le mae ’r manna perffaith 

gwir, 

A’r dyfroedd tawel, sanctaidd, pur ? ‘ 
Mae ’m syched, Arglwydd, yn 
parhau ; 

’R wy’n methu tynu dw’r yn awr, 
Fy annghrediniaeth sydd mor fawr; 
Agor y graig, ’r wy’ bron llesgau. 

3 ’Rwy’ oll yn friw, ’rwy’ oll yn wan, 
A neb ond Ti a’m deil i’r lan, 

Dy Hunan wyt yn fwy na ’r byd ; 
Yr olwg leia’ ar dy wedd 
Sy ’n drech nag angeu, trech na ’r 
bedd, 

Dy Hunan wy ’n ddymuno ’gyd. 

4 Na phall fy nghais, mae yn bryd- 

nawn, 

A minau ’n Ilesg ac eiddil iawn, 

A’r afon fawr heb fyned trwy ; 

’R wy ’n ofni ei lled a’i dyfnder du, 
A’i thonau maith cynddeiriog sy 
Yn magu ynwy ’ ofnau mwy. 

5 Pa pryd ca’i ’n lân i gario ’r maes 
Ar holl derfysgoedd angeu glas, 

Heb mwy frawychu wrth ei 
wedd ? 

Dy gariad dyro o'r fath rym, 

Ag wnelo wyneb angeu ’n ddim, 

Dy unig gariad gongcra ei gledd. 


FFARWEL WELEDIG, élc. 


255 


HYMN DLXI. 2 

P A’M, Arglwydd, yma, pa’m 
mae draw 

Rhyw elyn marwol ar bob llaw, 
Pleser agofid bob yn ail, 

Yn tynu ’m llygad, tynu ’m bryd 
At ryw wrthddrychau sy’ny byd,— 
Rhyw dwyll di-sylwedd a di-sail ? 

2 Trwy darth, trwy niwl mi wela ’r 
fan 

Ddymuna ’m henaid gael i’w ran ; 

Ardaloedd gras, ardaloedd hedd, 

Y wlad mae cariad pur, di-drai, 

Fel afon yn ei dyfrhau, 

Tu hwnt i angeu dn a’r bedd. 

3 Myfi gaf yno ’n dawel fyw, 

U wch brad gelynion o bob rhyw— 
Uwch pob rhyw drafferth, pob 
rhyw wae; 

Ca’i dreulio tragwyddoldeb mwy 
I ganu am ei ddwyfol glwy’, 

Mewn anthem fythol i barhau. 


3 Tra cwympo lluoedd nef, 

A lluoedd daear fawr, 

A’r lluoedd îs y ddae’r 
I’m hanwyl Iesu ’lawr, 

Fe geidw ei blant o fewn ei gôl, 
Na chaffont fyth i syrthio ’n ol. 

4 Cyfnewid y mae dyn, 

Troedig yw erioed, 

Ond digyfnewid Duw, 

Fel haul, neu ser y rhod ; 

Ac ar ei faith ffyddlondeb Ef 
Y try gogoniant nef y nef. 

5 O fendith heb ddim trai, 

Cysuron heb ddim rhi’, 

Sy ’n tarddu, Iesu, ’maes 
Bob awr o honot Ti! 

Ni alla’i fyth ddymuno mwy 
Trysorau nag sydd yn ei glwy’. 


HYMN DLXIII. 


.4 Pwy a chwenychai fyw ’n y byd 
Sy ’n dwyll, sy’n drafferth trwyddo 
’gyd > 

Mil mwy ei ofid nag ei flas ; 

Yn lladd o hyd heb fyth fywhau, 
A'i groesau trymion yn parhau ; 

O am drigfanau nefol ras ! 


HYMN DLXII. 

C YN tynir f' enaid gwan 
O’i loches gref i maes, 

Mae ’n rhaid dystrywio o’r bron 
Holl ddyfais dwyfol ras ; 
Anfeidrol fraich a gyll ei grym 
Cyn collo ’m henaid egwan ddim. 

2 Ffyddlondeb mawr y nef 
Sydd siwr o bara byth, 

’D oes dim a'i briwia ef 
O’r ddae’r i uffern syth ; 

Mae ei arfaeth fawr a’i air yn un, 
A gwaed y groes oll yn gytun. 


Ac ofnau filoedd tan fy mron ; 
Dyfnderoedd mawr sydd o fy mlaen, 
Na’s treiddiais trwyddo erioed o’r 
blaen. 

2 Ac cfni ’r wyf, can’s ’d wyf ond 

gwan, 

Na’s dof o'r anial hyn i’r lan ; 

’D oes dim ond gallu dwyfol ras 
A’m dwg o’m hofnau oll i maes. 

3 ’R wy ’n ofni ’m nerth pan delo ’r 

dydd, 

Fy ngallu mwya ’n wendid sydd ; 
’Rwy’ trwyddwy ’n llesg, O dyma’r 
awr, 

Wel, dere ’n glau cyn cwympwy’ 
’lawr. 

4 O cofia ’th angeu ar y pren, 

A’r goron ddrain fu ar dy ben ; 

Ac maí tros weiniaid fel myfi 
Y collaist Ti dy waed yn lli’. 

5 ’D oes îs yr haul, b’le benaf mae, 
Gymhwysach un i Ti iachau ; 

Pa ddyfna ’r clwyf, mwy fydd dy 
glod, 

A mi yw ’r dyfna’ ei glwy’ erioed. 




256 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


6 ’D wy’ gymhwys, f’ Arglwydd 

mawr, i ddim, 

Dy ras a’th allu yw fy ngrym ; 
Crwydro yr wyf o’r ddae’r i’r ne’, 

I ’mofyn gwrthddrych yn dy le. 

7 O tyred, Iesu, cyn dêl nos, 
Marchog yn haeddiant gwaed dy 

groes, 

Neidia tros fryniau fììaidd, flfol, 

A chymer f ’ enaid yn dy gôl. 


HYMN DLXIV. 

T)AN elwy’ ’maes yn erbyn llu, 
^ Boed ar fy ne’ dy allu Di ; 
Boed dy ddoethineb mawr, di-lyth, 
Drachefn ar fy aswy byth. 

2 Fel gallwy ’n wrol fyn’d yn mlaen, 
Trwy ganol dw’r, trwy ganol tân; 
Ac edrych yn wynebau llu 

Yn ëon yn dy allu Di. 

3 ’D oes îs y nef a ddeil i’r lan, 

Ond Ti dy Hun, fy ysbryd gwan ; 
Nerth yw dy air, mae ’n fwy ei rym 
Nag ellir ei wrth’nebu ddim. 

4 Mi âf yn mlaen, er t’w’lled yw, 

Tua ’r wlad ’r wyf am fyn’d 'iddi 

fyw; 

Fe gôd y wawr, mae ’ddewid bur 
O wel’d fy nghartre’ cyn bo hir. 

5 ’Rwy ’n ofni ’r bryniau uchel draw, 
A’r ffosydd sy ar fy neheu-law ; 

Ac nid oes ond dy Ysbryd Glân 
A’m harwain trwyddynt oll yn 

mlaen. 


HYMN DLXV. 

N ’AD fi adeiladu ’n ysgafn 
Ar un sylfaen is y ne’, 
Na chymeryd craig i orphwys 
Tu yma i angeu yn dy le ; 
Ti, fy Nuw, tra f’wyf byw, 
Gaiff fod fy ngorphwysfa wiw. 


2 Dyma r maen sydd yn y gongl, 

Dyma ’r gareg werthfawr, bur 
Gloddiwyd allan yn y bryniau, 
Bryniau tragwyddoldeb dir; 
Nid oes le îs y ne’, 

I adeiladu ond efe. 

3 Byth ni dderfydd canu am dano, 

Byth ni dderfydd am ei glod ; 
Tra fo caru pery canu, 

Caru sydd heb ddechreu ’n bod 
Nefoedd fry, ’n gyson sy, 

Oll yn canu i’m Harglwydd cu. 

4 Minau ’r gwaela’ o bechaduriaid, 

Yn y diwedd rof fy nhroed 
Ar y graig sydd yn y moroedd, 
Craig gadarna’ fu erioed ; 

Ceidw hon, rhag pob ton, 

Ofnau ’ffwrdd o tan fy mron. 

5 Ni all hwnw sy ’n dy adnabod 

Lai na dilyn ôl dy droed ; 

Ac ni chadd a welodd d’ wyneb 
Wel’d cyffelyb iddo erioed ; 
Tyr’d yn glau, Iesu, mae 
F’ enaid euog bron llesgau. 


HYMN DLXVI. 


TYACW ’r ffynon wedi ei hagor, 

A ddysgwyliwyd amryw oes. 
’N awr yn llifo fel y grisial 
’Maes o’i ystlys ar y groes; 

Dw’r a gwaed, ry iachad, 

I’r pechadur mwya’ gaed. 

2 Dacw ’r hoelion geirwon, llymion 

Wedi eu curo ’n awr i dref, 

Dacw ’r bicell yn trywanu 
I mewn o tan ei ystlys Ef; 

Dacw boen, addfwyn Oen, 

Yn rhoi ’r nefoedd dewi son. 

3 ’N awr mi glywa 'r gair, Gorphen- 

wyd ! 

Gorphen iechydwriaeth wir! 

Ac mi wela ’r gwaed yn hidlo 
Tros ei ruddiau sanctaidd, pur !. 
Wele ’r nef, gadarn gref, 

’N awr yn t’w’llu wrth ei lef. 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


2 57 


.4 Dyma ’r creigydd serth yn rhwygo, 
Dyma ’r meirw ’n codi ’n fyw; 
Pwy greadur ag all ddyodde’ 

Gruddfan chwerw f’ Arglwydd 
Dduw ? 

Ochain mae, fe ga’dd wae, 

Fel cawn inau fy rhyddhau. 

3 Minau bellach a obeithiaf, 

Gobaith ag all estyn f ’ oes ; 
Gobaith wedi ei sylfaenu 
Ar och’neidiau pur y groes; 
Dyma wlad caf iachad, 

A chaf gyflawn wir ryddhad. 


HYMN DLXVII. 

TYT AE cyflawnder maith o haedd- 
iant 

Annherfynol yn dy waed ; 

Sawl a’i teimlodd sy ’n rhyfeddu, 
Ac yn caru ’r ddyfais rad ; 

Cariad drud, tros y byd, 

Ddaeth yn genllif coch i gyd. 

2 Dwyfol waed. a dwyfol boenau, 

Haeddiant ydoedd hwn mor 
ddrud, 

Ag oedd dafan bach o hono 
’N abl ddigon brynu byd, 

A phe b’ai faint ei fai 
Ganmil drymach nag y mae. 

3 Bod Creawdwr nef yn dyoddef, 

’Rodd anfeidrol werth a rhin, 

Yn mhob gwỳn, yn mhob ochenaid, 
O ddyoddefaint Mab y dyn ; 

Nid yw llid euogrwydd byd 
Ddim i bwyso ei haeddiant drud. 

.4 Yma tardd cyfiawnder allan, 

Fel rhyw ddiluw mawr, di-drai, 
Ac er golchi miloedd ynddo, 

Nid yw ’r dyfroedd ronyn llai: 
Gwaed fy Nuw, haeddiant yw, 
Trech na ’r beiau dua’ eu lliw. 

5 Yma rhedeg, fel yr afon, 

Rhyw gysuron perffaith, gwiw, 

R 


Gyda ’r dw’r a’r gwaed rhedegog 
’Maes o ystlys bur fy Nuw, 
Ddeil i’r lan f ’ enaid gwan, 

Ac a’m nertha i yn mhob man. 


HYMN DLXVIII. 

LTR nad ydwyf ond anifail, 

Aflan iawn er pan ce’s fyw; 
Eto mwy na ’m holl aflendid 
Yw cyfiawnder maith fy Nuw ; 
Yma mae ffrwd di-drai, 

Sydd yn golchi pob rhyw fai. 


2 Pe b’ai dengmil lawn o ddynion 
A’u heuogrwydd oll yn un, 
Dengmil eilwaith faith o fydoedd, 
Ffiaidd, euog yp. gytun; 

Yma cawn, un ^rydnawn, 

Aberth berffaith dâl yn iawn. 


3 Pe b’ai ’m pechod fel y porphor, 
Ac yn pwyso ’r bryniau mawr; 
A’u rhifedi hwynt mor amled 
A rhifedi gwlith y wawr ; 

Mae dy waed dwyfol, rhad, 

Yn abal maddeu rhai ’n yn rhad. 


4 Yn y domen ce’st fi ganwaith, 
Yna eilwaith de’st i’m hol; 
Golchaist f’ enaid o’i ffieidd-dra, 
Ac a’m cym’raist yn dy gôl; 
Neb ond Ti, Arglwydd cu, 

Yw fy amddiffynfa hy’. 


HYMN DLXIX. 

O TYRED i lawr, fy Arglwydd, 
yn awr, 

Rho im’ ’nabod dy enw, dy enw 
sydd fawr. 


2 Mae ynot dy Hun well cyfoeth ei 
rin, 

Na ffeindiodd marsiandwyr yr 
India ’n gytun. 


3 Plant dynion ni chas, un 'trysor i 


maes, 

O’r dwyrain i’r gogledd, cyffelyb 
i’th ras. 


V 



258 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, cftc. 


259 


4 Is wybr ni bu fath fendith i mi, 

A’n Iesu i farw ar Galfari fry. 

5 Rhyfeddod y byd yw angeu mor 

ddrud, 

A gwreiddyn caniadau ’r ffyddlon- 
iaid i gyd. 

6 Af bellach yn hy’ tua ’r Ganaan sy 

fr y> 

Mi wela ’r addewid yn gadarn 
o’m tu. 

7 A geiriau fy Nuw sy ’n gadarn o 

ryw ; 

Fe dd’wedodd cawn gongcro ’ngel- 
ynion bob rhyw. 

8 Er bod i mi lu o greulon rai cry’, 
Mi safaf yn wrol, mae’m Iesu o’ni tu. 


HYMN DLXX. 

9 T 3 WY’ bron, ’r wy’ bron a 
LY llwfrhau, 

Wrth wel’d grasusau yn llesgau, 
A’m temtasiynau yn parhau 
Yn danllyd yn y blaen ; 

O tyr’d, awelon sanctaidd dir, 

Tan adain dawel Ysbryd pur, 
Disgynwch arna’i cyn bo hir, 
Diffoddwch uffern dân. 

2 Mae ’r ffwrnes fawr yn awr yn 

llawn, 

O las-ddydd boreu hyd brydnawn, 
O nwydau croes, cynddeiriog iawn, 
Amrywiol faith eu rhyw ; 

O tyr’d dy Hun i ganol tân, 

Gwna ’r aflan, ffìaidd, cas yn lân, 
Gwna rhyngwy’ heddyw ysgar 
glân 

A’m beiau, ’r wyt Ti ’n Dduw. 

3 ’R wy ’n blino eisieu gwel’d y wlad, 
Ro’w’d i mi ’mewn addewid rad, 

A phrofi cyflawn wir fwynhad, 

O sypiau ’r Ganaan wiw ; 

Awn tros fynyddau mawrion, maith, 
A’r bryniau mwyaf ar fy nhaith, 
Heb flino dim, na gorphwys 
chwaith, 

Nes awn i dŷ fy Nuw. 


4 Rhaid i mi gael rhyw faint o’r 

grawn 

Sy ’n werthfawr, ac yn felus iawn r 
Yn tarddu o’r Winwydden lawn 
A wasgwyd ar y groes ; 

’D oes dim a ddeil fy ysbryd gwan 
I ddringo creigydd hyll i’r lan, 

Nes teimlwyf i mi brofi rhan 
O’r dwyfol, farwol loes. 

5 Fel hyn mi â’ ’mlaen tua ’r 

Ganaan fry, 

Rhwng maith dorfeydd o elynion 

h y’> 

Heb ofni eu saethau o un tu, 

Ond canu am y wledd. 

’Mhen gronyn bach a ga’i fwynhau 
Ar fryniau o heddwch heb ddim- 
trai, 

Llawenydd bythol i barhau, 
Dysgleidiau draw i’r bedd. 


HYMN DLXXI. 

M AE ’r graig mae f ’ enaid arni’n 
byw 

Yn well na’r perlau goreu eu rhyw,. 
Cyfiawnder dwyfol, bythol, drud 
A bwysa ei hunan fwy na’r byd. 

2 Ni fedd angylion, er eu bri, 

Na neb o’r holl seraphiaid fry, 

Na holl alluoedd maith y nef, 

Un haeddiant fel ei haeddiant Ef. 


3 Os daw y gyfraith yn ei grym, 

A gofyn am berffeithrwydd im’, 
’Does geny’ ond dangos angeu loes,, 
A gwaed yn llifo ar y groes. 

4 ’R wy ’n dlawd, gofyned deddf e- 

hiawn, 

Ar ben Calfaria caiff hi e’n llawn ; 
Fy iEsu’n feichiau llawn aeth im’, 
Sy ’n abl talu hyd at ddim. 

5 Fe etyb ei gyfiawnder Ef 
Berffeithrwydd cyfraith Brenin nef ; 
Fe ddeil ei waed ar groesbren îr 
Bob gofyn i sancteiddrwydd pur. 


6 Pedelid f’ enaid gwan yn nghyd, 
Gan ddwyfol burdeb, dwyfol lid, 
Mi rho’ hwy i gwympo yn eu grym 
Ar Iesu, sydd yn Feichiau im’. 


HYMN DLXXII. 


F Y haeddiant mawr yn nghanol 
ne’, 

Yw iESu’n Feichiau yn fy lle; 

A’i boenau Ef yn unig sydd 
Yn gwneud yr orsedd wen yn rhydd. 


2 Tystiodd fy Nuw o ganol nef,— 
Ce’s lawn fodlondeb ynddo Ef; 
A bod ei saint, o fawr i fân, 

Yn haeddiant Iesu oll yn lân. 


3 Mae ynddo hefyd allu mawr 
I gael fy meiau mwya’ ’lawr ; 

Ei holl ddoethineb Ef a’i ras 
O rwydau ’r ddraig a’m tyn i maes. 


4 Ac er i bechod yn mhob man 
I wreiddio yn fy enaid gwan, 

A dyblu ei afael fwy na mwy, 

Fe ’i maedda rhinwedd marwol 
glwy’. 


Er plethu o bechod cas yn nghyd 
A phob rhyw ewin i mi ’gyd, 

Fe’i dadrys ef; rhy tan ei droed 
Y nwydau cryfa' fu ynwy’ erioed. 


6 Fe wastadha ’r mynyddau maith, 
Fe symud dramgwyddiadau ’r 
daith; 

Fe wna ’m serchiadau gwyrgam, 
cas, 

Yn wastad bur i nefol ras. 


7 Lleng o elynion cas eu rhyw, 

A nwydau croes, gwymp i fy Nuw, 
Fe leinw ’m calon cyn bo hìr 
A ffrydiau gloew o gariad pur. 


HYMN DLXXIII. 

'T'RUENUS wyf, O Arglwydd 
cu, 

Yn mhlith gelynion 0 bob tu ; 
Beunydd yn ymddifwyno ’n gas 
Gan feiau o mewn, a beiau o maes. 

Rhyw nifer faith o elynion sydd 
Yn cwympo arna’i yn y dydd; 

Yn tynu euogrwydd yn mhob man, 
Fy Iesu wyt, bydd i mi ’n rhan. 

3 Estyn dy anfeidrol fraich i maes, 
Datguddia nerth dy ddwyfol ras ; 
Dangos i mi, dangos i’r byd 

It’ brynu f’ enaid bach yn ddrud. 

4 N’âd i’r tywyllwch gario ’r dydd, 
Tywyllwch ynwy’ ’gyd y sydd ; 
Bydd im’ dy Hun yn golofn dân, 
I’m ledio trwy’r holl dd’rysni ’mlaen 

5 ’R wy ’n llwyr ymddiried yn dy ras 
I’m cadw ’mewn, i’m cadw ’maes; 
A gwneud fy nyrus ffordd yn glir 
O’r dywyll Aipht i’r Ganaan bur. 

6 Rhaid i Ti dy Hunan gwympo’lawr 
Elynion creulon nifer fawr ; 

A thori eu rhwydau dyrus, du, 

Neu cwympo ar y ffordd wnaf fi. 

7 ’D oes neb a welwyd îs y rhod 
Fu dlotach eiddil na mi erioed ; 
Rhaid i Ti roddi ’r cwbl im’, 
Dyroddion Di yw’m nerth a ’ngrym. 

8 Ar fyr rhaid sefyll o dy flaen, 

Fe brofir fy ysbryd gwan trwy dân ; 
Fe chwilir gwraidd pob nwyd a 
dawn, 

Fe nithir, pwysir fi yn llawn. 

9 Dy Ysbryd, fel y fflamau pur, 

Sy ’n gwel’d fy nghalon tiwyddi ’n 
glir ; 

Yn tremio ’mewn, yn canfod bai, 

’D oes arall neb ŵyr fan y mae. 

10 Am hyny, Arglwydd, rho dy waed 
I guddio ’meiau mawr yn rhad ; 

A golch fy mhechod oll yn wyn 
Mewn afon lifodd ar y bryn. 


2 6o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


11 ’Rwy ’n ofni grym fy meiau maith, 
’Rwy ’n aflan yn mhob cam o’m 

taith; 

’Rwy ’n ddwl, ’rwy ’n ddall, mae 
arna’i fraw 

I glywed gwŷs i’r farn a ddaw. 

12 O trugarha, can’s heddyw mae 
Fy ngobaith oll mewn trugarhau ; 
Trugaredd lawn yn unig yw 

A geidw f ’ enaid bach yn fyw. 

a 3 ’D oes ond rhyw faith, anfeidrol 
ras, 

A’m dwg o’m holl bechodau ’maes ; 
Nid oes ond haeddiant Duw yn 
ddyn, 

Ry nefoedd bur i aflan un. 


HYMN DLXXIV. 


TV/T AE ein taith i’r nefol fyd, 

fTrwy anialwch mawr ei hyd ; 
A bwystfilod ynddo ’n llawn, 

Oll i gyd yn greulon iawn; 

Iesu, nid oes ond dy ras 
Ddeil fy enaid trwyddo ’maes. 


2 Dacw ’r llew sy ’n gwylio o hyd 
Demtasiynau maith y byd ; 
Taenu ei rwydau yn mhob man, 
Cwympo ’r cadarn, cwympo ’r 
gwan; 

Iesu, dyro allu ’r nef, 

Gair o’th enau maedda ef. 


3 Nid yw ’m pechod mawr ei rym, 
At dy anfeidrol allu ddim: 

Mwy dy bwer, mwy dy ras, 

Na chyfrwysdra uffern gas ; 

Ti gongcweraist er dy glod 
Y gelynion cryfa’ erioed. 

4 Draw bu ’r fuddugoliaeth lawn 
Ar Galfaria un prydnawn ; 

Rhwng y ddaear fawr a’r nef, 
Ildiodd Satan iddo Ef ; 
Gwerthfawr air ei göngcwest drud, 
Wel, gorphenwyd dwyfol lid. 


5 Do, gorphenwyd dyodde’ mwy, 
Poenau hoelion, marwol glwy’; 
Er trwy ’r llid, fe ddarfu ’ngwae, 
Prynais haeddiant i barhau ; 
Ffrwd i ’mhobl bur, di-lyth, 
Rhed cysuron o honi byth. 

6 Dyma ’r dw’r, a thyma ’r gwaed, 
Sylfaen iechydwriaeth rad ; 
Dyma ’r lle mae ’r nef ei hun 
Yn ymfodloni yn y dyn ; 

Dyma fy hawl i a’m ple, 

I feddianu teyrnas ne’. 


HYMN DLXXV. 

T~} ACW ’r ffynon ! heddyw caed 
Dwfr gloew, pur, a gwaed ; 
Dacw hi ’n tarddu ar y bryn, 

Ylch fy enaid bach yn wyn ; 

Dyma ’m nerth i fyn’d yn mlaen, 
Dyma sylfaen bur fy nghân. 

2 Gair o’i enau sanctaidd Ef 
’N awr a’m dwg i ganol nef; 

Yn ei eiriau mae ’r fath rin, 
Dodant nef a dae’r yn un ; 
Gwrando ei lais, a gwel’d ei wedd 
Yw fy mywyd tu yma i’r bedd. 

3 Tegwch hardd ei wyneb-pryd 
Can’ hawddgarach yw na’r byd ; 
Mae trysorau nefol ras 

O dy enau ’n d’od i maes ; 

Ac ar wedd dy wyneb-pryd 
Mae ’m hapusrwydd oll i gyd. 

4 Iesu, gorphwys yn dy glwy’ 

Wna fy enaid bellach mwy ; 

Dyma ’m noddfa werthfawr, lawn, 
Fyth o foreu hyd brydnawn ; 
Dyma ’nghysur oll i gyd, 

Dyma ’m nerth i’r nefol fyd. 

5 Yn dy allu âf yn mlaen, 

Congcraf ddw’r, a chongcraf dân, 
Er eu meithder, er eu grym, 

Ni all ofnau i mi ddim; 

Mae dy allu ’n fwy ei rin 
Na ’m rhesymau bob yr un. 


FFARWEL WELEDIG, ítc. 


HYMN DLXXVI. 

,- D WY ’n diffygio ar fy nhaith, 
■T'- Hir yw’r anial dir, a maith; 
Drygau mawrion ar bob llaw 
Sydd o’r Aipht i’r Ganaan draw ; 
Llewyrch niwl, a llewyrch tân 
’N unig all fy nwyn yn mlaen. 

2 Ti, dy Hunan, Iesu mawr; 

Yw fy noddfa ar y llawr, 

Ni ddaw fyth, ni fu erioed 
Dy gyffelyb îs y rhod ; 

Dere ’n glau, ’d oes ís y ne’ 

Arall un a leinw ’th le. 

3 Dyma y fíìeiddiaf gaed 

’N awr yn gorwedd yn ei waed ; 

Nid oes neb all fy iachau, 

Congcro ’m pechod, maddeu ’mai, 
Ond a roddodd gadarn lef 
Rhwng y ddaear fawr a’r nef. 

4 Fe fu ’n hongian ar y pren, 

Fe ddiffoddodd lid y nen, 

Fe ddyoddefodd hoelion dur 
Trwy ei gnawd ar groesbren ir; 

Nid oes uwch y nef ond Ef 
Gliria ’m ffordd i ganol nef. 

5 Ti wnai fyddo yn dy fryd, 

’D oes a’th rwystra yn y byd; 
Cadarn, cadarn yw dy law, 
Gweithio yma, gweithio draw; 
Daear fawr a nef yn un 
It’ sy ’n cwympo yn gytun. 

6 Rhosyn Saron teca’ ei ddawn, 
Seren foreu ddysglaer iawn, 

Sydd yn arwain hyfryd wawr, 
Trwy ’r anialwch dyrus, mawr, 

Yn goleuo ’r llwybr maith 
Tua ’r wlad o fêl a llaeth. 

7 Tyr’d o ’mlaen trwy ’r dywyll nos, 
Dwg fi tros bob anial ffos ; 

Dal fi ’r lan, O n’âd fi ’lawr, 

Serth yw ’r graig, mae ’r cwymp 
yn fawr, 

’N ol fy nghíwyfo, ’d oes iachad, 
Ond yn unig yn dy waed. 

8 O bydd im’ yn nerth bob pryd, 

Yn holl gyfyngderau ’r byd ; 


N’âd fy ysbryd syrthio ’lawr, 
Wrth wynebu angeu dewr ; 
Cadw yn dy fynwes gu 
F’ enaid yn y frwydr ddu. 


HYMN DLXXVII. 

D YMA’r tlawd a’r llesga’ erioed, 
Fethodd ddilyn ôl dy droed ;. 
Llwybrau pur yw ’th lwybrau Di; 
Oll yn sanctaidd, oll yn gu, 

Rhaid fy ngolchi ’n hyfryd wyn 
Cyn y teithiwy ’r llwybr hyn. 

2 P’odd ger bron dy orsedd fawr 
Gallaf dd’od ? ’r wy ’n ofni ’r awr, 
Golch f’ euogrwydd yn dy waed, 
Bôdd bob bai, rho im’ iachad, 

Yna deuaf ger dy fron 
Heb ddychrynu gan y don. 

3 Miloedd o feddyliau gau 
Yn fy nghalon sy ’n parhau ; 

Nes ’rwy ’n treulio ’m dyddiau ’gyd. 
Yn gystuddiol yn y byd ; 

Neb ond anfeidroldeb yw 
Ddeil fy enaid gwan yn fyw. 

4 Mae ’nghymalau fel i gyd 
Gan fy ofnau ’n curo ’nghyd ; 
Angeu, uffern fawr, a’r bedd ; 

Llid y Barnwr mawr, a’i wedd, 
Sydd yn gwneud i mi lwfrhau, 
Daeth dy amser i drugarhau. 

5 Danfon i mi ’r olew gwir, 

Ysbryd y llawenydd pur ; 

Dangos dy fod im’ yn Dduw, 
Gwella ’r esgyrn wnest yn friw; 
Prawf o’th hedd rho im’ ar frys, 
Ffrwythau ’th waed, a ffrwythau ’th 
chwys. 

6 Mae ’nghydwybod foreu a nawn 
Yn fy marnu ’n euog iawn ; 
Gwaeddi ’maes mae ’r ddeddf yn 
hy’, 

Na faddeuwyd i mi fry ; 

O cyhoedda ’r dawel hedd, 

Iesu, ’r ochr yma i’r bedd. 


2Ó2 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


7 D’wed, maddeuwyd i ti ’n lân 
D’ anwireddau fawr a mân ; 
N’âd annghredu gael ei le 
Ar orseddfa Brenin ne’ ; 

Tafl y prynwyr oll i maes, 

Pura heddyw deml gras. 

HYMN DLXXVIII. 

* r\ OES gyffelyb iddo Ef 

Ar y ddaear, yn y nef; 
Trech ei allu, trech ei ras 
Na dyfnderau calon gas; 

A’i ffyddlondeb sydd yn fwy 
Nag angeuol, ddwyfol glwy’. 

2 Caned cenedlaethau ’r byd 
Am ei enw mawr yn nghyd ; 
Aed i gyrau pella ’r ne’, 

India ’r dwyrain, India ’r de’, 
Bloeddied moroedd gyda thir, 
Ddyfnder iechydwriaeth bur. 

3 Na foed un dyn ís y rhod 
Heb ddadseinio ’maes ei glod! 
Na foed neb îs awyr las 

Heb gael prawf o’th nefol ras ; 
Doed y ddaear fawr yn gron, 
Yfent ddw’r y ffynon hon. 


4 Deffro, f’ enaid, edrychdraw, 

Gwel Galfaria fryn gerllaw, 

Dacw ’r hoel a’r bicell fain, 

Dacw ’r goròn bigog ddrain 
’N awr yn gorwedd ar ei ben ; 
Cryned dae’r, a dued nen ! 

5 Wele f’ Arglwydd sydd mewn 

poen, 

Ffrynd troseddwyr, addfwyh Oen ; 
Poen i angeu, poen at waed, 

Balm o Gilead ry iachad; 

Ti, Physygwr, perffaith Dduw, 
Geidw f’ enaid bach yn fyw. 


6 O dy glwyfau rhed i maes 
Afon ddwyfol, loew, las, 
Sydd yn achub, sy ’n iachau, 
Myrddiwn o’r aflanaf rai; 

Ac yn rhoddi cyflawn hedd 
I rai tlota’ erioed eu gwedd. 


7 Na foed dafan fyth o’r gwaed 
Gollwyd ar Galfaria ’n rhad, 

Fyn’d yn ofer, mwy ei bris 
Na ’r ffurfafen faith, fe wys ; 

Dyma ’r trysor mwyaf drud, 

Gwell na’r nefoedd, gwell na’rbyd. 


Y DRYDEDD RAN. 


HYMN DLXXIX. 


O ! HAEDDIANT y gwaed, 
Anfeidrol barhad ! 

’D oes arall ddim osod 
Fy meiau tan draed. 

2 Mi wela ’n ei glwy’ 

Gyfiawnder sydd fwy 
Na meithder y moroedd, 

Er lleied y’nt hwy. 


3 Mae ’meiau o’r fath liw, 

Mor ífiaidd eu rhyw, 

’D oes dim all eu golchi 
Ond ffynon fy Nuw. 

4 ’R wy ’n cwympo wrth dy draed 
Yn ’mofyn iachad, 

A Balm o Galfaria, 

Defnynau o waed. 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


263 


•5 ’D oes araf * a gaed 
Ry ’meiau tan draed, 

O’r nefoedd i’r ddaear, 
Ond rhinwedd dy waed. 


HYMN DLXXX. 


O ARDALOEDD nefol hyfryd, 
’Draw ’r Iorddonen, tir y 
bywyd; 

Gwlad lle mae fy ffryns yn gyson 
Wedi darfod â’u siwrneion ; 

Nidoes lludded, nid oes blino 
Ar y pererinion yno ; 

Nid oes poen gyda ’r Oen, 

Llafur na lludded; 

Torodd angeu, elyn diried, 

Holl gadwynau eu caethiwed. 

2 Sychwyd ymaith eu holl ddagrau, 
Darfueu gruddfan a’u hoch’neidiau; 
’Faidd euogrwydd poeth na gofid 
Ddim i mewn trwy borth y bywyd; 
Ni ddaw ’r temtasiynau hyny 
Ddim i ymosod arnynt heddy’, 
Clwyfodd hwy ’n llawer mwy 
Nag allasent draethu ; 

Nid oes yn y gwledydd hyny 
’Maes o’r llwybr ddim i ddenu. 

3 Nid yw eu llygaid heddyw’n gweled 
Dim a’u harwain i gaethiwed; 

Nid yw eu nwydau poeth yn 
cwrddyd 

Dim ag sydd yn enyn gofid ; 

Nid yw ’r serch yn cael eu ’nynu 
At un gwrthddrych na thâl garu ; 

Y mae ’r byd oll i gyd, 

A’i wag deganau, 

Wedi rhedeg o’u meddyliau, 

Wrth gael ergyd marwol angeu. 

.4 Nid rhaid ofni ’r cystudd chwerw, 
Croes ragluniaeth, mwy na marw; 
Nid rhaid ofni ’r cryd na’r dwymy n 
Farwol, boeth, yn llys y Brenin ; 


* Atf, erfyn. 


Y mae golwg ar ddysgleirdeb 
Duw yn mhalas tragwyddoldeb, 
Yn dwyn hedd, nefoí wledd, 
Rhyw annghof hyfryd 
O bob poen, a gwae, a gofid 
Gawsant yma yn eu hywyd. 

5 Rhan o’u pleser hyfryd heddy’ 
Ydyw canmawl a rhyfeddu ; 

Torf gerubiaid yn llawn bywyd 
Sydd yn ledio ’r anthem hyfryd ; 
Hwythau yn taro ’mewn yn ëon, 
Nôt am nôt, a’i gadw yn gyson, 
Nefol dân, saint sy a’r blaen,— 
Saint ga’s eu prynu! 

Hwy yw ’r dyrfa ddaeth i fyny 
O’r caethiwed wedi maeddu ! 


HYMN DLXXXI. 

í~\ ! NA roddai f’ Arglwydd 
tirion 

Ronyn trai ar ddw’r yr afon ; 

Fel y gallai ’r gwan fyn’d trosodd 
Heb ei foddi yn y dyfroedd ; 

Ö’r Iorddonen ! angeu chwerw ! 
Dyna f ’ ofn, ofnwyf hwnw ! 

Onide, ’n awr i’r ne’, 

Brefwn am fyned; 

Can’s mi flinais o’m caethiwed, 

Tan elynion dewrion diried. 

2 Mae fy nghnawd, ac mae fy nwydau 
Wedi ’mlino er ys dyddiau ; 

Maddeu mae fy mrodyr i mi 
Feiau mawrion, garn* aneiri’; 
Maddeu mwy rhyw fil o weithiau 
Im’ fy hun nag allaf faddeu ; 

Deued gras, foreu glas, 

Nefol pur hyfryd, 

I fy ngwared o f ’ afiechyd, 

A fy nwyn i dir y bywyd. 

3 B’le dihangaf rhag gelynion 
Sydd bob dydd yn ’nghuro i’n 

gyson ? 

Cael fy ’sigo gan eu danedd, 

Rhwng eu palfau ’rwyf yn gorwedd ; 


* Carn—pentwr, cruglwyth, carnedd. 


264 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


Tan y pulpud gyda ’r werin, 

Yno yn cwympo ar fy neulin, 

Y mae nhwy ’n bwyta ’nglwy’, 
Bryfed heb orphwys ; 

Nid oes i mi drigfan gymhwys 
Ond y beddrod a Pharadwys. 

4 ’D yw fy ngwaith, nid yw fy noniau 
Ond rhyw sorod heb eu heisieu ; 
Bedd i’m puro oddiwrth fy mrynti, 
Yw ’r un ’berthyn oreu i mi; 

Pridd i’r pridd, a lludw i’r lludw, 
’Madrodd hyfryd ydyw hwnw 

Iddynt hwy sydd dan glwy’, 
Pechod yn gyson, 

Ac yn methu trwy bob moddion 
Glirio gwaelod eu harchollion. 

5 O fy enaid, cerdd yn ëon 
Tua bryniau hyfryd Seion; 

Fyth nis canlyn dy wendidau 
Di i’r lan i ben dy siwrnau ; 

Na ro’ fyny, paid a gorphwys, 
Cadw dy olwg ar Baradwys ; 

Gras y ne’ oedd efe 
A’th nerthodd yn hyfryd ; 

Fe berffeithir yn dy wendid, 

Ac fe ’th ddwg i dir y bywyd. 


HYMN DLXXXII. 


nTYRED, Iesu, i’r anialwch, 

At bechadur gwael ei lun ; 
Ganwaith dd’rysodd mewn rhyw 
rwydau— 

Rhwydau weithiodd ef ei hun ; 
Llosg fìeri sydd o’m cwmpas, 

Rho fì sefyll ar fy nhraed, 

Moes dy law, ac arwain trosodd 
F’ enaid gwan i dir ei wlad. 


2 Manna nefol sy arnaf eisieu, 

Dw’r rhedegog, gloew, byw, 
Sydd yn tarddu o tan riniog 
Teml sanctaidd bur fy Nuw ; 
Golchi ’r aflan, cànu ’r Ethiop, 
Gwneud yr euog brwnt yn lân, 
Ti gei ’r clod ryw fyrdd o oesoedd, 
’N ol i’r ddaear fyn’d yn dân. 


3 Fyth ni all’sai ’m dyledswyddau,. 

Fyth ni all’sai ffrwyth y bru, 

Mil o nentydd maith o olew 
Foddio dim o honot Ti; 
Dengmil hyfryd o fyheryn, 

Neu ynte ’r peraroglau mân, 
Nac un dim o tan y nefoedd 
Allai olchi ’r brwnt yn lân. 

4 Ar dy allu ’r wy ’n ymddiried, 

Mi anturia, doed a ddel, 
Dreiddio trwy ’r afonydd dyfnion,. 

Mae dy eiriau oll tan sêl; 

Fyth ni fetha gredo ynot, 

Safodd un erioed yn ol; 

Mi a ’mlaen, a doed a ddelo, 

Graig a thylau ar dy ol. 


HYMN DLXXXIII. 


TV/T AE dy lwybrau cul yn hyfryd,. 
■*-*-*- Mae dy gwmni ’n daweí 
fwyn ; 

Mae dy iau yn dirion esmwyth, 

Tra dy Hunan yn eu dwyn ; 

Mae dy feichiau yn rhyfedd ysgafn,. 

Oll yn perthyn it’ sy ’n hedd; 

Fel y mêl gwnest groesau diried, 
Angeu haerllug dewr a’r bedd. 

2 Dyma ’r llwybr a ddewisais, 

Eto ’r wyf heb ’difarhau ; 
Dysgwyl f ’ etifeddiaeth ydwyf, 

Eto heb gael ei mwynhau ; 
Cyfoeth mawr heb fesur arno, 
Trysor mwy na’r moroedd maith,. 
Wela’i draw yn nghadw i mi, 

Hir brydnawn ar ben fy nhaith. 

3 Diangc wnes i maes o Sodom, 

Ar y gwastad ’r wyf yn byw; 

Mae fy nghefn ar Gomorra, 

Fy wyneb tua gwlad fy Nuw ; 
Fyny i’r bryniau ’rwyf am ddiangc,- 
’Maes o sawr y mwg a’r tân; 

Rho dy law, Dywysog bywyd, 

Tyn fy enaid yn y blaen. 

4 Ffarwel deiau, ffarwel diroedd, 

A’r eilunod pena’ erioed ; 


FFARWEL WELEDIG, (ftc. 


265 


Mi ’ch tyngheda’ ’ngwydd y nef- 
oedd 

Na ddilynoch ôl fy nhroed ; 
Myn’d ’r wy ’n llwm tua thir y 
bywyd, 

Ffon yn unig yn fy llaw, 

Mi â’ mlaen tros yr Iorddonen, 

Mae ’nghyfeillion anwyl draw. 


HYMN DLXXXIV. 


’ TD WYF fi ’n ymladd, ’r wyf fi ’n 
J-'- methu, 

Colli, ac yn cario ’r dydd ; 
Cwympo, codi, cael f’ archolli, 

Ac archolli rhai bob dydd ; 

Mae fy meiau ’n gwneud im’ rudd- 
fan, 

Hyn fy ngyra’i am iachad, 

On’ b’ai ’mai, ni welai f ’ enaid 
Bris tragwyddol dwyfol w T aed. 

Arna’i ofn croesau trymion, 

Fyn’d i ymladd â fy mai;; 

Arna’i ofn o’r tu arall 
I fy mhechod i barhau ; 

Aed dy gariad âg e’n chwilfriw !— 
Golwg ar dy angeu loes, 

Gwel’d dy draed a’th ddwylo tirion 
Tan yr hoelion ar y groes! 

Gwell yw d’ Ysbryd pur ei Hunan 
Na dim croesau yn y byd, 

I ddatguddio ac i fwrddro, 

Gwraidd a changen o hono ’gyd ; 
’Lawr fe gwymp pan dd’wedo ’th 
Ysbryd 

Sancteiddiolaf, gymal gair, 

Ti dy Hun, trwy unrhyw foddion, 

I fy mhechod ildio bair. 

O rho i mi nerth i adael 

Bai a chongcwest it’ dy Hun ; 

Ti bia ’r nef, a Thi bia uffern, 

Ti bia newid calon dyn ; 

Ti wnai ’r mynydd cribog, cadarn 
A dy air yn wastad ’lawr ; 

Wrth dy air fy holl eilunod 

Mewn mynydyn gwymp i lawr. 


HYMN DLXXXV. 

P A’M ’rwy ’n ’mryson âg eilunod 
Sydd yn tori gwallt fy mhen ? 
Pa’m ’r wy ’n edrych ar un gwrth- 
ddrych 

Gwerthfawrocaf îs y nen ? 

Twyll yw ’r cwbl wy ’n ei ’nabod, 
Twyll yw eu cariad, twyll yw eu. 
llid ; 

Ac nid gwell yw ’m cariad inau 
Iddynt hwythau oll i gyd. 

2 Gwrthddrych arall wy’ am garu, 
Gwel’d ei degwch hyfryd wawr,— 
Peidied da, a pheidied dynion, 
Peidied cyfoeth daear fawr, 
Peidient sefyll yn ei gysgod, 
Ciliwch, ciliwch, rhoddwch le, 

Ni chaiff dim o dan yr wybren 
Rwystro f ’ enaid ato Fe ! 

3 Mi ddof at ei fwrdd yn ëon, 

Mi ge’s ganddo ’ngwa’dd, ei Hun ;. 
Y mae yno basgedigion, 

Y mae yno loew win ; 

Y mae yno gwmni hyfryd, 

Gwisgoedd gwynion i bob rhai; 
Nid oes un heb wisg briodas, 

Nid oes un yn berchen bai. 

4 Mi gaf yfed yno gariad, 

Ffrwyth Gwinwydden nef y nef— 
Yr un cariad nefol hyfryd 
Ag oedd yn ei gwpan Ef; 

Cariad wna fyrdd 9 fyrddiynau 
Mewn rhyw gwlwm cryf yn un,. 
Ac â ’mlaen i dragwyddoldeb 
Yn ei Ysbryd Ef ei Hun. 


HYMN DLXXXVI. 

'TLAWD yw ’r cwbl wy ’n eí 
weled, 

Gwlad heb oleu, gwlad heb wres; 
Gwlad heb degwch mewn creadur,. 

Fel b’wy’n myned ato ’n nes ; 
Gwlad heb dad, heb frawd, heb 
gyfaill, 

Gwlad ’r wy’ ynddi ’n blino byw, 
Mi â draw i’r gwledydd hyfryd 
At fy Anwylyd hyfryd, gwiw. 



266 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WRLEDIG, (ftc. 


267 


2 Mae gelynion yma ’n llechu, 

Wn i bryd daw llew i maes, 

Ac y rhua fe arnai ’n greulon, 
Bygwth llarpio ’th ofnus was ; 
Eirth, llewpartiaid, seirph, gwi- 
berod, 

Yn cytuno ’m lladd i ’n un; 

Nid oes dim a geidw f ’ enaid 
Ond dy allu Di dy Hun. 

3 Weithiau arall fe ddaw gelyn, 

Ac a’m dena ’n ddirgel iawn, 

Mi heb wel’d mai gelyn ydoedd, 
Nes o’r ffordd fy nwyn i’n llawn ; 
Yno mi ga’ mriwio yn chwilfriw 
Rhwng fy ngofid a fy chwant, 
Iesu, tyr’d ac arwain f ’ enaid 
O’r anialwch yma i bant. 

.4 Gwna fi ’n oleu i wel’d y llwybr, 
Dal fi yn union ar fy nhraed ; 
N’âd un gelyn i fy nhwyllo 
Fyth oddi yma i dŷ fy Nhad ; 
Rho gadwynau am fy natur, 

Rho ryw fystl ar fy mai, 

Ar fy ffordd yn union, union 
Gwna, tra bywyd, fi barhau. 


HYMN DLXXXVII. 

I welodd llygad dyn erioed, 

* ^ Ni chlywodd clust o tan y 
rhod, 

Am neb cyffelyb iddo Ef; 

O Rosyn Saron hardd ei liw, 

Pwy dd’od i maes rinweddau ’m 
Duw ? 

Efe yw bywyd nef y nef. 


4 O f ’ enaid, edrych arno ’n awr, 
Yn llanw ’r nef, yn llanw ’r llawr, 
Yn holl ogoniant dw’r a thir ; 
Nid oes, ni fu erioed, ni ddaw, 

O’r dwyrain i’r gorllewin draw, 
Gyffelyb i’m Hanwylyd pur. 


5 Mi garaf fy Anwylyd mwy 

’Ddyoddefodd troswy’ farwol glwy’; 

Agorodd ffynon loew, fyw, 

I olchi hen archollion wnaed 
Gan bechod cas o’m pen i’m traed, 
Y dyfroedd dardd tan groes fy 
Nuw. 


HYMN DLXXXVIII. 

W EL, f’ enaid, 'cerdd y ffordd 
yn hy’, 

Yn union tua Seion fry, 

A chadw ’th lygad at y nod ; 
Calfaria fryn lle gweli ’r groes, 

A’r aberth arni tan ei loes, 

Rhyfeddod mwya ’r nef erioed. 


2 Mae ’r bryn yn uchel, uchel iawn, 
A’r aberth drud yn eglur llawn, 

Fel gallo’r dwyrain bell a’r de’,— 
Y dynion lle mae ’n dywyll nos, 

Er tywylled, i edrych tua ’r groes, 
A gweled ei drywanu E. 

3 Fe all yr Indiaid pella’ ga’d, 

I wel’d yr hoelion yn ei draed, 

A gwel’d ei ben yn crymu ’lawr; 
Fe ylch y pelledigion hyn 
Yn gànaid fel yr eira gwyn, 

Oddiwrth eu beiau fach a mawr. 


2 Mae yn ei glwyfau drysor drud 
I faddeu beiau pena ’r byd, 

O flaen yr orsedd bura’ sydd ; 

Ni all euogrwydd yno ddim, 

Fe gyll holl ddeddfau Seina’u grym, 
Maddeuantperffaith garia’r dydd. 

3 Fe ddaw diwrnod, doed pan ddel, 
A’r llygaid yma ’u hunain gwel, 

Pan ymddangoso ei fawredd Ef; 
Mewn rhwysg a harddwch, parch 
a bri, 

Yn mhlith cwmpeini aneirif ri’ 
Fydd yn rhyfeddod nef y nef. 


4 ’D oes un aflendid, unrhyw fai 
Nad yw ei haeddiant yn glanhau; 

Pechodau dua’ glywyd son, 

A foddir yn yr afon fawr, 

Mewn amryw liwiau ddaeth i lawr 
O ystlys addfwyn, nefol Oen. 


HYMN DLXXXIX. 

F Y ngwrthgiliadau o bob rhyw, 
A’m beiau mwya’, dua’ eulliw 
Wyf, Iesu, yn roddi i Ti yn un; 


’D oes neb all sefyll tros fath rai, 
Na neb anturia ’nghyfiawnhau, 

O flaen y nef, ond Ti dy Hun. 

2 Pe gwypent hwy, ’r annuwiol fyd, 
Y ganfed ran o’m beiau i gyd, 

Hwy haerent nad oes dim iachad ; 
Ond o’u hardaloedd ’r wyf yn troi, 
A thua ’r nefoedd ’r wyf yn ffoi 
At haeddiant llawn y dwyfol 
waed. 


3 Mae ’m bai mor fynych, ac mor 

gas, 

Na wela’i neb Is awyr las 
Yn gwyro o’r llwybr fel fy hun; 
’D oes gyflwr fyth b’wyf ynddo ’n 
byw, 

Na fedra’i ddiangc ar fy Nuw, 

I greigydd collwyd llawer un. 

4 Yr ochor draw i'r anial hyn, 

Lle nad oes niwl, na ffos, na llyn, 

Ond haul yn codi yn foreu clir, 
’R wyf yn hiraethu bod fy lle 
Yn agos i gynteddau ’r ne’, 

Ar sanctaidd nefol, hyfryd dir, 


HYMN DXC. 

V MAE ’r Aipht a’i th’w’llwch 
-*• dudew 

Wedi ’mlino i ’n drwm erioed, 
Gwneud priddfeini heb ddim cyn- 
wydd, 

Gofid mwya’ sydd yn bod ; 

Tir y bywyd, &c., 

Bryd ca’i fwyta ’th ffrwythau pur. 

2 Y mae syched ar fy nghalon 

Heddyw am gael gwir fwynhau 
Dyfroedd hyfryd ffynon Bethl’em— 
Dyfroedd gloew sy ’n parhau ; 

Pe cawn hyny, &c., 

’Mlaen mi gerddwn ar fy nhaith. 

3 Y mae gwres y dydd mor danbaid, 

Grym fy nwydau fel y tân, 


A gwrthddrychau gwag o’m cwmpas 
Am fy rhwystro i fyn’d yn mlaen; 
Rho i mi gysgod, &c., 

Addfwyn Iesu, ganol dydd. 

4 Ti gongcweri natur gyndyn 
A brycheuyn o dy ras ; 

Trwy rhyw foddion lleia’ fynost, 
Tefli fy mechodau i maes ; 

Dere yn fuan, &c., 

Onide mi lwfrhaf. 


HYMN DXCI. 

G WYN a gwridog yw f’ Anwylyd, 
Mae’n rhagori oll i gyd 
Ar y cwbl eto grewyd 

Yn yr wybr faith, a’r byd ; 
Bodlon fyddaf, &c., 

I mi ond ei gael E ei Hun. 

2 Mi âf trwy ’r cystuddiau trymaf, 
Mi âf trwy ’r afonydd maith, 

Ac mi dreiddiaf trwy ’r anialwch 
Garw, hir, i ben fy nhaith ; 

Ond i’m Harglwydd, &c., 
Gadw beunydd wrth fy nghlun. 

3 Nid oes elyn is y nefoedd, 

Ac ddaw yno ’roi i mi glwy’, 

Yn dy gwmni, nid oesgallu 
Gan un gelyn cadarn mwy ; 

Ar dy deyrnas, &c., 

Nid oes diwedd, nid oes trangc. 

4 Dae’r a nef, ac uffern greulon, 

Sydd yn hollol tan dy law ; 

Dy ddoethineb sydd yn trefnu 
’R dwyrain, de’, a’r gogledddraw; 
Ti bia ’r cwbl, &c., 

Cymer- fy enaid it’ dy Hun. 


HYMN DXC II. 

XT ’AD fod genyf ond dy ogoniant 
Pur, sancteiddiol yma a 
thraw — 

Union nod o flaen fy amrant, 

Pa beth bynag wnelo ’m llaw ; 
Treulio ’mywyd, &c., 

Unig fywyd, i dy glod. 


268 WILLIAM WILLIAMS, 

2 A phleserau o bob rhy wiau 

Wedi darfod oll i gyd— 

Cnawd a natur wedi marw, 

A holl fwyniant gwag y byd; 

Iesu ei Hunan, &c., 

Fo fy enaid iddo ’n fyw. 

3 ’Stwr a dwndwr y creadur, 

Ag sy fel y moroedd mawr, 
Terfysg parch, a therfysg cyfoeth, 
Sy yma ar y ddaear lawr, 

Elo i gerdded, &c., 

O fy nghlustiau i ’n lân i maes. 

4 O dystewch, gynddeiriog donau, 

Tra f’wy ’n gwrando llais y nef, 
Swn mwy hoff, a swn mwy nefol 
Glywir yn ei eiriau Ef; 

F’ enaid, gwrando, &c., 

Lais tangnefedd pur a hedd. 


HYMN DXCIII. 

C HWI, ffynonau bywiol, hyfryd, 
Craig agorwyd ar y pren, 

I iachau archollion diried 
Dynion aflan is y nen, 

Dyma ’r euog, &c., 

Sydd ag eisieu ’r dyfroedd byw. 

2 Duw, nid oes ond Ti dy Hunan 
Ddaw â’m henaid llesg i’r lan, 
Sydd yn suddo mewn dyfnderoedd 
Dyfnion tywyll yn mhob man ; 
Gwna fi gredu, &c., 

Credu a cherdded ’r hyd y môr. 

3 'R hyd y llwybr dwg fi ’n union, 
Rhag i’m ŵyro ar un llaw; 

Mae tueddiad yn fy natur 
I ymgrwydro yma a thraw; 

Gair o’th enau, &c., 

Wna i’m henaid gadw ei le. 

4 Mae dy Ysbryd Di yn fywyd, 

Mae dy Ysbryd Di yn dân, 

Fe sy 'n dwyn yr holl fforddolion 
Cywir, sanctaidd, pur yn mlaen ; 
Cyfarwyddwr, &c., 

Pererinion, arwain fi. 


PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, íftc. 


269 


HYMN DXCIV. 

'\ 7 [ 7 'RTH dy orsedd ’r wyf ym 
gorwedd, 

Dysgwyl am y ddedwydd awr, 
Pan ca’i glywed llais gorfoledd, 

Pan ca’i wel’d fy meiau ’lawr ; 

Ti gai enw, &c., 

’R fuddugoliaeth it’ dy Hun. 

2 Doed dy heddwch bryd y delo, 

Mi ddysgwyliaf ddydd a nos, 
Annherfynol ydyw haeddiant— 
Haeddiant pur dy angeu loes; 
Dere yn fuan, &c., 

Mae dy hedd yn fwy na ’r byd. 

3 Bywyd perffaith yw’th gymdeithas,. 

Diliau mêl yw’th heddwch drud ;, 
Gwerthfawrocach yw dy gariad 
Na holl berlau ’r India ’gyd ; 
Gwlad o gyfoeth, &c., 

Yw yn unig dy fwynhau. 

4 Bydded lawen rhai am enw, 

Rhai am elw mawr y byd, 

Rhai am bleser o bob rhywiau, 
Rhai am degwch wyneb-pryd ; 
Fy ngorfoledd, &c., 

Unig gaiff bod yn fy Nuw. 


HYMN DXCV. 

O SANCTEIDDIA f ’ enaid, Ar- 

GLWYDD, 

Yn mhob nwyd, ac yn mhob 
dawn ; 

Rho egwyddor bur y nefoedd 
Yn fy ysbryd llesg yn llawn ; 
N’âd fi grwydro, &c., 

Draw nac yma o fy lle. 


2 Llwybr cul gwna yn llwybr es- 

mwyth, 

Tylau serth yn wastad iawn, 
Cyfyngderau chwith a chroesau, 

O ddyddanwch pur yn llawn ; 
Edrych trwyddynt, &c., 

I fynyddau tŷ fy Nhad. 

3 Ti dy Hunan all fy nghadw, 

Rhag i’m vvyro ar y dde’, 


Rhedeg eilwaith ar yr aswy, 

Methu cadw llwybrau ’r ne’; 

O tosturia, &c., 

Mewn anialwch 'r wyf yn byw. 

4 Plana ’r egwyddorion hyny 

Yn fy enaid bob yr un, 

Ag sydd megys peraroglau 
Yn dy natur Di dy Hun; 

Blodau hyfryd, &c., 

Fo ’n dysgleirio dae’r a nef. 

5 Fel na chaiff o’r pechod atgas, 

Mwg na tharth o’r pydew mawr, 
I fy nallu ar y llwybr, 

Na fy nhaflu fyth i lawr ; 

Gwna im’ gerdded, &c., 

Union ffordd, wrth oleu dydd. 


HYMN DXCVI. 

G WLAD ddyeithr oddi cartref, 
Ardal bell o dỳ fy Nuw, 

Yn mhlith lluoedd o elynion 
Chwerw, atgas, ’r wyf yn byw ; 
Pawb yn ceisio, &c.,' 

•Cael fy nghoryn tan eu traed. 

2 Minau weithiau ’n digaloni, 

Minau weithiau ’n ymgryfhau, 
Weithiau yn ofni croesau trymion, 
Weithiau yn ofni grym fy mai; 
Bydd dy Hunan, &c., 

I mi ’n Amddiffynwr mawr. 

3 N’âd y llewod fyth i’m llarpio, 
N’âd y seirph ’roi i mi frath ; 
N’âd y saethydd sydd yn gwylio 
Fyth i’m cwrddyd i â’i saith; 

Er eu hamcan, &c., 

Dal fy enaid rhag cael clwyf. 

4 Mil o werin chwarddai ’n loew 
Wel’d y boreu b’wyf i lawr ; 
Gorfoleddent pe troi ’r frwydr 
Gadarn gydag uffern fawr ; 

Dal fy mreichiau, &c., 
Trymion heddyw yn ngwres y dydd. 

5 Cadw ysbryd gweddi i fyny, 

Ynte Amalec bia ’r dydd ; 


Rhosydd Moab diffaith ydynt, 
Minau bron llewygu sydd ; 
Estyn gleddyf, &c., 

Dywysog cadarn, heddyw ’maes. 

6 Safed haul uwchben Gibeon, 
Safed lleuad yn y ne’; 

Safed ser a’r holl blanedau 
Yn llonydd heddyw yn eu lle, 
Cyn y collo, &c., 

F’ enaid gwan baradwys well. 


HYMN DXCVII. 

1 \/I AE gelynion i mi yn chwerw, 
Cedyrn y’nt a mawr eu grym, 
Ond y rhai wy ’n ofni fwyaf, 

I Ti, f’ Arglwydd, ’d ynt hwy 
ddim ; 

Gair o’th enau, &c., 

Gwympa fyrdd mewn mynyd awr. 

2 Moab ffy wrth rym dy gleddyf, 

Midian gwymp pan d’wedost air, 
Swn dy daran ddychrynadwy, 

I Philistiaid ildio bair ; 

Ti dy Hunan, &c., 

Yn mhob brwydr bia ’r dydd. 

3 Ffordd y mynost y congcwerir, 

Man y mynost bydd iachad, 

Sawl a fynost gaiff ei elynion 
Yn fyrddiynau tan ei draed ; 
Minau ddeuaf, &c., 

Wrth dy orsedd i gael grym. 

4 Pan caiff hwnw unwaith brynaist 

Ar Galfaria yn ngwydd y ne’, 
Lechu ’mewn rhyw bydew tywyll, 
Dwfn obry ’maes o’i le ? 

Pen y bryniau, &c., 

Mae fy llygaid i yn fwynhau. 

5 Draed lluddedig, dewch i fyny, 

Ymestynwch ddwylo ’mlaen, 
Drawmae’rwobr, draw mae’rgoron, 
Draw mae ’Mhriod hawddgar, 
glân; 

Ffarwel bellach, &c., 

’ChDai'i dlim bai p3a fy nhaith. 


270 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN DXCVIII. 

W RTH fy nghuro gan y gwynt- 
oedd, 

Wrth my maeddu gan y don, 
Wrth fy nryllio yn erbyn creigydd, 
Blinais ar y ddaear hon ; 

O am ddyddiau, &c., 

Pan ddarfyddo pechu yn lân. 

2 Yn y boreu ’r wyf yn meddwl 

Cadwa’i ’r llwybr hyd brydnawn, 
Eto gŵyro ’n ddiarwybod 

’R wyf oddiarno ’n fuan iawn ; 
Camsyniadau, &c., 

Fwyaf sydd yn llanw f ’ oes. 

3 Mae fynghwymp ynperi’nghodiad, 
Mae gorthrymder uffern fawr 
Oll yn peri im’ ’mofyn pleser 
Uwch a deimlwyd ar y llawr ; 

O hyfrydwch, &c., 
Paradwysaidd nefoldir. 

4 Brysiwch, oriau, dewch i fyny, 

Pan y caffwyf weled haf, 

A rhyw flodau ’n tarddu allan— 
Pob grasusau dwyfol, braf; 

Pob aderyn, &c., 

Yn ymbyncio gyda ’r dydd. 

5 O ddedwyddwch annghydmarol,— 
Dysgwyl ydwyf foreu a nawn, 

I gael profi ’m calon ffiaidd 
O rasusau ’r nef yn llawn ; 
Tyred, Arglwydd, &c., 

Mae dy gwmni yn well na ’r gwin. 


HYMN DXCIX. 

A NWELEDIG, ’r wy ’n dy garu, 
■**■ Rhyfedd ydyw nerth dy ras, 
Dynu f|‘ enaid i mor hyfryd 
O’i bleserau pena’ ’maes ; 

Ti wnest fwy mewn un mynydyn 
Nag a wnaethai ’r byd o’i fron— 
Enill it’ eisteddfod dawel 
Yn y galon gareg hon. 


I ddychymyg nag i ddeall 
Natur dy hanfod Di dy Hun; 

Eto yr ydwyf yn dy garu, 

Tu hwnt i welais Is y rhod, 

A thu hwnt fy nghlust a glywodd,. 
Neu a welais etp erioed. 

3 Uwchder nefoedd yw dy drigfan, 

Llawer uwch na meddwl dyn, 
Minau mewn iselder daear, 
Bechadurus, waelaf un ; 

Eto agosach wyt i’m henaid, 

A’th gyfeillach bur yn fwy, 

A chan’ gwell pan byddost bellaf, 
Na’u cyfeillach benaf hwy. 

4 Clustiau cnawd ni allant glywed 

Fythol, dy leferydd pur, 

Eto ’nabod ’r wyf dy feddwl, 

A d’ amcanion sanctaidd, gwir;; 
•N awr ’r wy’ yn ymddiried ynot, 
Ac yn pwyso ar dy ras, 

Lawer mwy nag ymddiriedaf 
Yn y cyfaill goreu ’maes. 

5 Glynu wrthyt mae fy nghalon 

Fel ei noddfa gadarn, glyd ; 

Ac ’r wy ’n ffeindio ynot ffynon 
O gysuron dirgel, drud ; 

Dyma ’r dyfroedd a’m dyddana, 
Dyma ’r dyfroedd hyfryd flas 
A wna i mi ’n ddiddig, ddiddig 
Dreulio ’m dyddiau oll i maes. 

6 ’R wyf fi ’n dyfod at dy orsedd 

O ryw hyder cryf yn llawn, 

Ac yn edrych ar dy hanfod, 

Fy hapusrwydd foreu a nawn; 

Ac mae ’r olwg hyny yn creu 
Yn fy ysbryd rhyw gryfhau, 

Gan roi clwyf ar fy mechodau 
Yn dy wyddfod, sy ’n gwanhau. 

7 Llawen wyf fi fod dy Hanfod 

Fawr yn ddedwydd ynddo ei hun,. 
Ac na raid i Ti ymddiried 
Mewn creadur unrhyw lun ; 

O teyrnasa fel y mynost, | 

Doed dy amcan mawr i ben, 
Swnied pawb, mewn nef a daear, 
Haleluia fyth, Amen. 


2 ’Chlywodd clust, ni welodd llygad, 8 Minau, bryfyn gwael o’r ddaear, 
Ac ni ddaeth i galon dyn, 1 Rof fy llais yn mhlith y llu, 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


271 


Saint, cerubiaid, ac angylion, 

A’r seraphiaid bywiog fry ; 

O na chawn ni ymgymysgu 
A ser y boreu mewn un dôn, 
Rho’wn fy llais i mewn i’r anthem, 
Am ddyoddefaint addfwyn Oen. 


HYMN DC. 

9 "D WY’n dy garu, addfwyn Iesu, 
V Uwch pob geiriau i dd’od i 
maes 

Yw dy gariad, yw dy heddwch, 

Yw d’ anfeidrol, ddwyfol ras ; 

Yn nhafodiaith nefoedd oleu 
Caf fi draethu yn mhlith y Ilu, 
Gyda blas na ellir ddeall, 

Hen ddirgelion nefoedd fry. 

2 Yna caf fi ddechreu hanes, 

Hanes o lawenydd pur, 

Fyth na chlywir diwedd arno 
Yn y Paradwysaidd dir ; 

Bob mynydyn bydd yn dechreu 
Swnio 'maes heb dewi a son, 
Ddoniau maith anfeidrol hyfryd 
Cfoeshoeliedig, addfwyn Oen. 

3 Bydd dy degwch fyth yn newydd, 

Fyth o newydd enyn dân, 

Tros holl oesoedd tragwyddoldeb 
Fyth heb flino yn y blaen ; 

Fflam angerddol heb un terfyn 
Trwy holl raddau ’r nef yn un, 
Hi barha i losgi yn oleu 
Tra parhao Duw ei Hun. 

4 Nid oedd ond dy fawredd dwyfol, 

Yn y nef ac ar y llawr, 

All’sai enyn y fath gariad 
Ag wy ’n brofi ynwy ’n awr ; 
Pwy sefydla ’m hysbryd gwamal ? 

Pwy ’m gosod’sai yn fy lle ? 

Ond yr Hwn sy heb derfyn arno, 
Pen perfîeithrwydd dae’r a ne’. 


HYMN DCI. 

Y MAE tragwyddoldeb eang 

’N awr yn ddysglaer o fy 
mlaen, 


Ac ’r wyf finau fel yn darfod 
A’r greadigaeth fawr yn lân ; 
Aeth fy nghartre’ hon yn annghof„ 
Oer a diflas yw e’ ’gyd, 

Mae fy lle o heddyw allan 
Mewn tragwyddol, nefol fyd. 


2 Nid oes terfyn ar flynyddau 
Yn y wlad a wela’i draw, 

Nid yw myrdd o oesoedd hirion 
Yno yn unig ond lled llaw; 
Sylwedd ydyw oll sy ’n dyfod, 
Oll sy ’n dyfod sy’n parhau, 
Pethau braf heb eu cymysgu 
Ga’i ar fyrder eu mwynhau. 


3 Yno erys fy nedwyddwch 
Heb gymysgu fyth yn un, 
Di-gyfnewid Gwrthddrych cariad,. 

Felly cariad pur ei hun ; 

’Run fydd Duw i dragwyddoldeb— 
Môr o gariad heb ddim trai; 

Fel Efe bydd fy hapusrwydd, 

Ffrwd lifeiriol yn parhau. 


4 O mor hyfryd yw ’r meddyliau, 
Fod yr amser hyny ar dd’od; 

Y mae ’r hiraeth sy ’n fy nghalon 
Heb un terfyn iddo ’n bod ; 

Ni all yr holl greadigaeth eang, 
Na’i gogoniant o un rhyw, 
Laesu ’nghri, na llanw f’ enaid, 
Na dim arall ond fy Nuw. 


5 Yno llenwir fy nymuniad, 

Er ei fa.int ac er ei gri, 

Fy holl wagter wneir i fyny 
Gyda ’r Duwdod Un yn Dri; 
Mi gaf yfed o ffynonau 
Pleser, a fy nyfrhau 
A datguddiad pur o fywyd, 

A llawenydd i barhau. 


6 Mi gaf glywed cydsain hyfryd 
Di-greuedig Dri yn Un, 

Yn cyhoeddi heddwch nefol, 
Perffaith, wrthyf fi fy hun ; 

Saint, seraphiaid, ac angylion, 
Mewn rhyw gydsain bena’ erioed„. 
Gyda mi yn seinio ’r anthem 
Am anfeidrol, ddwyfol glod. 


.272 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


273 


HYMN DCII. 

M AE ’m hymdaith tros fryniau 
I’r gwledydd tu draw, 

Mae ’n diangc o’m golwg 
Bob ardal gerllaw ; 

’R wy’n gwel’d trwy addewid 
Lawn, sicr, a drud, 

Y tiroedd bwrpaswyd 
Cyn seiliad y byd. 

2. Rhewogydd sydd yma, 

Llifogydd a gwres, 

Tangnefedd sy ’n gwawrio 
Fel tynom ni ’n nes; 

Mae cariad o heddwch 
Di-derfyn a maith, 

Yn llifo yn llanw 

At ddiwedd ein taith. 

3 Os melus oedd dechreu, 

Mwy melus yr hedd, 

Pa nesa’ cyrhaeddom 
I ardal y bedd ; 

Mae angeu, mae pechod, 

O’u bron yn gwanhau, 

I diroedd y bywyd 
A mi ’n agoshau. 

.4 Mae penau ’r mynyddau, 
Mynyddau ca’i fod, 

Maent heddyw ’n agosach 
Nag buont erioed; 

Mae ’m dyfais ddaearol 
Yn darfod bob rhyw, 

Fy nghartre’ tragwyddol 
Yw teml fy Nuw. 

5 Mae enw f’ Anwylyd 
Mor anwyl, mor fawr, 
Hyfrydwch y nefoedd, 

Hyfrydwch y llawr; 

Ni dderfydd ei garu, 

Ni dderfydd ei glod, 

.Pan byddo heb seren 
Yn uwchder y rhod. 


HYMN DCIII. 


"CTE ddarfu pob ofn, 

Y gair ddaeth i m aes 


O arfaeth y nefoedd, 

Sy ’n rym ac yn ras; 

Yr hyn a ’sgrifenwyd 
Yn llyfr y nen, 

Pe uffern f’ai ’n erbyn, 

Sydd siwr dd’od i ben. 

2 Y geiriau lefaro 

Sydd nerthol a byw, 

Fe holltodd y creigydd 
Pan lefodd fy Nuw; 

’D yw pechod, ’d yw Satan, 
Er cymaint eu grym, 

Yn ngwyddfod y nefoedd, 
Ond amwyd neu ddim. 

3 Chwibana fy Arglwydd 

Ei fyddin yn nghyd, 

O-’r dwyrain a’r dehau, 

O eithaf y byd ; 

O’r Aipht daw gwybedyn, 
Gwenynen o Seir, 

Hwy fwrddrant fy mhechod, 
Er cryfed y ceir. 

4 Caiff trallod a chystudd, 

A gwialen a gwae, 

Gwawd, ing, ac erlidiau 
I guro fy mai; 

Caiff angeu ei hunan 

I’m gwneuthur yn rhydd, 
O’m cedyrn gadwynau 
Cyn collwyf íì ’r dydd. 

5 Y clod a’r gogoniant, 

A’r gallu bob rhyw, 

A redo fel moroedd 
I enw fy Nuw ; 

Y dechreu a’r diwedd 
O’r ddaear i’r nef 
O ras ac o haeddiant 
Ei Hunan yw Ef. 


HYMN DCIY. 

F E welir rhyw ddyddiau, 
Fy Arglwydd a’i gŵyr, 
Pan tarddo goleuni 

Yn nghysgod yr hwyr— 
Pan delo ’r gorllewin, 

Y dwyrain, a’r de’, 

I brofi cawodydd 
Hyfrydaf y ne’. 


3. Fe basia ’r gwlawogydd 
A’r oerfelyn nghyd, 

Daw adar i ganu 

Trwy gonglau ’r holl fyd— 
Gwinllanoedd a’r bryniau, 

A ffrwythydd ryw ’stor, 

A blodau ar unwaith 
O foroedd i fôr. 


3 Fe gwymp yr addewid 

Ar ddinas a gwlad, 
Addewid bereiddiaf, 
Addewid y Tad ; 
Tywalltir yr Ysbryd, 

Fel moroedd di-drai, 

Ar lwythau hen Jacob 
Yn fwya’ ac yn llai. 

4 Y meibion a’r merched, 

Blith draphlith yn nghyd 
Brophwydant, ganmolant 
Iachawdwr y byd; 
Henafgwyr freuddwydiant 
Freuddwydion o hedd, 
Prin gallant eu credu, 

Er profi ’r fath wledd. 

5 Gwŷr ieuaingc a welant,— 

A gweled a wnan’ 

Rai pethau mor rhyfedd 
Na welsant o’r blaen ; 
Llawn felus, llawn hyfryd, 
Llawn werthfawr a drud, 
Fydd y weledigaeth 
Am Brynwr y byd. 

. 6 O ddyddiau dedwyddaf! 
Wel, brysiwch yn mlaen, 
Mae ’i arfaeth yn galw, 

Maë pechod yn dân— 
Mae pob peth yn addfed, 
Mae gweddi mewn grym, 
•O tyred ddeheuwynt, 

Yn atal ’d oes dim. 


HYMN DCV. 

\KJ EL, brysiwch i’r frwydr, 
V V Gelynion y sydd 
Yn chwareu yn ddyfal 
Am enill y dydd, 

S 


Yn gwylio o gwmpas 
Bob mynyd, bob awr, 

I gwympo byddinoedd 

Ein Harglwydd ni ’lawr. 

2 Mae ’r faner i fyny, 

Hi liwiwyd mewn gwaed, 
’D oes heddwch i’r gelyn 
Nes cwympo dan draed ; 
Ni ildia, ni orphwys 
Tywysog y nef, 

Nes byddo ’r holl ddaear 
Yn eiddo iddo Ef. 

3 Nid oes gan blant dynion 

Un gronyn o law, 

Yn rhyfel ein Harglwydd, 
Nag yma na thraw ; 

Efe sy’n lladd pechod, 

A phlanu pob gras, 

Efe bia ’r enw 
I mewn ac i maes. 

4 Wel, canwn y gongcwest 

Yn ëon a rhydd, 

Nid da bod yn segur 
Yn ymdrech y dydd ; 

Mae ’r llwybr yn union, 
Goleuni fe ddaw, 

Mae ’r Brenin ei Hunan 
Yn cerdded gerllaw. 

5 Wel, saint, gorfoleddwch, 

Gorfoledd y sydd, 

Fe gariodd Immanuel 
Tirion y dydd; 

Bydd daear a nefoedd, 

Ac uffern bob darn, 

Mewn poen neu lawenydd 
Yn derbyn ei farn. 


HYMN DCYI. 


TYUW, bydd i mi ’n gymhorth, 
Yn gymhorth yn awr, 

Mae ’nghlwyf yn anaele, 

Mae ’meichiau mor fawr ; 

Yr iau sydd yn gwasgu, 

A minau mor wan, 

Yn methu gan ofn 
Ddyrchafu i’r lan. 


2 Euogrwydd sydd yma, 
Cystuddiau sydd draw, 


274 WILLIAM WILLIAMS; 

Grym pechod ac ofn 
Sy’n curo ar bob llaw ; 

Mae pob rhyw elynion 
Cynddeiriog eu gwedd,' 

Mewn cyngrair â’u gilydd 
Am friwio fy hedd. 

3 Ti wyddost fy meddwl, 

Ti glywaist fy nghri, 

Ni chuddiwyd ochenaid, 

Er gwaned, i Ti; 

Ti wyddost fy sylwedd, 

Ti weli fy ngrym, 

Mai eiddil heb allu, 

Heb ddeall, heb ddim. 

4 Ti dde’st i’m hymweled, 

Ti ’m cym’raist i’th gôl, 

Pan nad o’wn i ’n ’mofyn 
Un dim ar dy ol; 

Ac wedi fy nhynu 

O’r carchar yn rhydd, 

A beidi a’m harddel 
Yn mhoethder y dydd ? 

5 A gaiff fy ngruddfanau, 

Gruddfanau mor fawr, 

I esgyn i fyny 

Heb ddyfod i lawr ? 

O aed fy och’neidiau 
Trwm-lwythog i’r ne’, 

A deuant â bendith 
Cant deublyg i dre’. 


HYMN DCVII. 

N ID yw ’r holl greadigaeth 
helaeth, 

Daear, awyr, dw’r a môr, 

’Nghyd â’u llwythau maith, di- 
derfyn, 

’Nghyd â’u hannherfynol ’stor, 
Ond dy weision gyda eu gilydd, 

Fel y mynost felly gwnaen’, 

A hwy ddont, er pob gwrth’neb- 
rwydd, 

Fyn’d â’th enw yn y blaen. 


2 Ti wnai ’r hyn fo ’n wenwyn per- 
ffaith, 

Rai amserau i wella clwy’; 

Ti wnai ’r eli goreu gafwyd 
Rai amserau i glwyfo mwy 


, PANT-Y-CELYN : 

Ti wnai haf, a pharch, a gwynfyd r 
Losgi ’r llysiau gan y gwres, 

Ti wnai rew a çhystudd diried 
Atat Ti i’m gyru ’n nes. 


Tân dry ’n ddw’r, a dw’r yn wen- 
fflam, 

Os d’ ewyllys iddynt bair, 

Gwnai i’r morfil mawr, esgyrnog 
I lesmeirio wrth dy air; 

Beth yw ’mhechod it’ ond gwyfyn, 
Er ei ruad, er ei rym ! 

Gwna, fe gwymp ond wrth dy am-- 
naid, 

Ni raid i Ti dd’wedyd dim. 


4 Croes a chystudd gaiff ei guro, 

A llawenydd, a mwynhau ; 

Fe gaiff cosp, ac fe gaiff cerydd 
Rwystro ei deyrnas ef barhau; 
Fe ddiwreiddir hen adeilad 
Gadarn, nerthol maes o law, 

Y mae bys tragwyddol allu 
Tan ei wadn yma a thraw. 


HYMN DCYIII. 


N I all rhaid, ac ni all natur, 

I wrth nebu dim o d’ air ; 
Saif yr haul a’r holl blanedau, 

Os fy Iesu iddynt bair; 

Esmwyth it’ yw gwneud a fynost r , 
D’wed y gair.a thyna fi 
’Mhell uwchlaw fy holl elynion 
Ar y bryniau hyfryd fry. 

2 D’wed, “ goleuni boed,” fe fyddiff;; 
D’wed, “ dysgleiried ser y ne’,” 
Fe ddysgleiria haul a lleuad 
Oll yn hyfryd yn eu lle ; 

Edrych arna’i bydd tangnefedd,, 
Derfydd ’stwr y storom fawr, 
Tawel hedd, fel boreu hyfryd 
A dywyna arna’i ’n awr. 


3 Gwena arna’i, Dywysog bywyd, 
Yna gwged arna’i ’r byd, 

Ynot f ’ enaid sy ’n ymddiried 
Uwch law meibion Adda ’gyd;: 


FFARWEL WELEDIG, cftc. 275 


Rho addewid byddi gydaf, 

Un rhyw rwystr ís y nef, 

Doed o’r ddae’r neu uffern gadarn, 
Ofna’i ddim o hono ef. 

4 Ti yw Gwrthddrych mawr fy ofnau 
Gwrthddrych fy llawenydd pur, 
Atat mae fy nymuniadau, 

Atat mae fy ngobaith pur ; 

Pob peth eto welodd llygad, 

A ddiflanodd arna’i ’n lân, 

Aeth eu bod, ac aeth eu henwau, 
Oll yn ddi-ddim o fy mlaen. 


HYMN DCIX. 

(^ORCHUDD ar dy bethau 
mawrion 

Yw teganau gwag y byd, 

Cadarn fur rhyngof a’th Ysbryd 
Yw ’m pleserau oll i gyd ; 

Gad im’ gloddio trwy ’r parwydydd 
Tewion, trwodd at fy Nuw, 

I gael gwel’d trysorau gwerthfawr 
Fedd y ddaear ddim o’u rhyw. 

2 N’âd fi daflu golwg cariad 

Ar un gwrthddrych îs y rhod, 

Na gwneud gwrthddrych i fy 
ngobaith 

O greadur sydd yn bod ; 

Cadw ’ngolwg wan i fyny, 

Yn syml atat Ti dy Hun 
Heibioibarch, acheibio ianmharch, 
Heibio i ddaear, heibio i ddyn. 

3 Gad fi ganfod a diystyru 

’R holl greadigaeth faith i gyd, 
Yn y nefoedd, ac yn uffern, 

Yn y moroedd, yn y byd, 

Fel yn hollol analluog 

Wneuthur da, neu niwed im’, 
Nes bo rhai’n yn cael eu danfon 
Trwy ’th gydsyniad a dy rym. 

4 Wrth fy ochor bydd i’m harwain, 

Yn mhob d’rysni rho dy law, 

Gad im’ aros tan dy gysgod, 

Cafod yma, cafod draw ; 

Atat ’r wyf yn ffoi am noddfa, 

Rhag y drygau sydd o’m hol, 
Cymer fi, Dywysog bywyd, 

Dwg fi yn dy ddwyfol gôl. 


HYMN DCX. 

’ TAOES bleser dâl tu yma i’r ne’, 
Nac un dyddanwch ateb le 
Cymdeithas fy Iachawdwr cun ; 
’D oes eisieu dim lle bo fy Nuw, 
Gwagder na thlodi o un rhyw, 

Mae ’n llanw ’r nefoedd fawr ei 
hun. 

2 Y sawl a’th gaffo, gwynfyd hwy, 

Ni allant fyth ddymuno mwy, 

Ti lenwi eu heisieu ’gyd o’r bron ; 
Mae môr a thir, a da a dyn, 

Oll yn dy heddwch Di dy Hun, 

A mwy nag fedd y ddaear hon. 

3 Anghenus wyf, bechadur gwan, 

Am hyn ’r wy ’n tynu tua ’r lan, 

Yn gweled digon gan fy Nuw ; 
Trysorau pe cawn eu mwynhau, 

A laddai ’ngofid, laddai ’ngwae, 

A ’ngwnai yn llawen tra fawn 
byw. 

4 Mi ddof o flaen dy faingc yn hy’, 
A’m llygad tua ’r nefoedd fry, 

A mi ddysgwyliaf ddydd a nos ; 
Na phalled nefoedd wen mo’i gras 
I’r archolledig, ffiaidd, cas, 

Sy ’n farw yn gorwedd tan y 
groes. 


HYMN DCXI. 

M AE pen ein taith gerllaw, 

Ar fyrder gwawria ’r dydd ; 
O fy nghadwynau caeth bob rhyw,. 

Fe tyn fy Nuw fi ’n rhydd ; 

Tros yr Iorddonen las 
Caf landio maes o law,, 

I fwyta ffrwythau nefol, pur, 

Yr hyfryd dir sydd draw. 

2 Ac yna darfod wna 

Fy ngofid a fy ngwae, 

Ac y dechreuir cadw gwledd, 
Gorfoledd i barhau ; 

Yn nghanol tyrfa faith, 

Pob llwyth, ac iaith, a dawn, 

Un Sabboth, heb na haul na lloer,. 
Na boreu na phrydnawn. 




270 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


3 Cyrhaeddwn yn y blaen, 

’N awr nes-nes yw y nod ; 

Na ildiwn ddim, mawr yw ein 
braint, 

Ni chollodd saint erioed ; 

Pob peth sy ’n galw am frys 
’Fyn’d tua llys ein Tad, 

Nyni gawn fwyta yn y man 
Ddanteithion Canaan wlad. 

4 Ni thycia swynion ddim 

Yn erbyn grym fy Nuw, 

Fe gyll dichellion mwyaf call, 

A rhwydau ’r fall bob rhyw; 

Mae gallu ’r nef yn fwy 
Na’u dyfais hwy i gyd ; 

Fe lysg efengyl nef a’i sain 

Fyrddiynau o’r rhai’n yn nghyd. 


HYMN DCXII. 

P ALMANTIR llwybr in’ 

Trwy ganol moroedd maith, 
Ac er gelynion fawr a mân 

Cawn fyn’d yn mlaen i’n taith; 
Ar drostan heddyw yn nes 
Mae ’r sarph o bres yn glir, 

Os clwyfir un pererin gwan, 

Sy’n myn’d i‘r Ganaan dir. 

2 Mawr iawn yw nerth y nef, 

Mae ei arfaeth ef yn dân, 

Yn llosgi yn mhob bryn a bro, 
Bob rhwystr fo o'i blaen ; 

’D yw Moab, er ei llid, 

Na Seir yn nghyd ond dim, 

Mil mwy doethineb nefoedd fry, 

A rhagor yw ei rym. 

3 Iorddonen dry yn ol, 

Roi lle i’r nefol had, 

I etifeddu ’r hyfryd fan 
Addawyd gan y Tad ; 
j Ni all pechod nac un chwant 
I atal plant y nef 
I dreiddio trwy bob llif a thon 
Yn union ato Ef. 

4 ’D yw terfysg mawr y byd, 

A’i ddwndwr o un rhyw, 

Na sain ei udgyrn croch a’i glych, 
N ’i bleser mwya’ byw, 


Sy’n curo ’r seintiau o hyd, 
Ar aswy, ’nghyd â’r dde’, 
Yn abl ddim i’w cadw yn hir, 
O deyrnas bur y ne’. 


HYMN DCXIII. 

'YT'N nydd y frwydr fawr, 

Rhwng dae’r a nef yn nghyd, 
Ymddial creulon ar bob llaw, 

Oll yma a thraw mewa llid ; 

Y nefoedd saif o’n plaid 
Wrth angenrhaid yn wir, 

Fe gauir Satan yn y man, 

Ni bia ’r Ganaan dir. 

2 Wel, ferched Seion, dewch 

Yn finteioedd yn y blaen, 

Efe ei Hun yw ’r blaenaf Wr 
Yn nghanol dw’r a thân ; 

Mae ’n Gyfaill yn mhob man, 

I’r llesg, a’r gwan, a’r gwyw, 

Ni welwyd ar ein daear ni 
Neb tebyg i fy Nuw. 

3 Yn nydd y dwyrain wynt, 

A’r stormydd mwyaf cry’, 

Fe dry ’r cymylau cyn prydnawn 
Yn dawel iawn i ni; 

Mewn ffwrnes fawr o dân 
Ei Hunan sefiff Ef, 

Fe gaiff y poenwyr wel’d yn awr 
Alluoedd mawr y nef. 

4 Y Brenin aeth yn mlaen, 

A’i allu Ef sydd fawr, 

Y gareg leia’ ddel o’i law, 

A dỳr Golia ’lawr ; 

Gwersylloedd Duw yn nghyd, 

A gân yn hyfryd iawn, 

I’r Crewr mawr, nad oes o’i ail, 
Cyn machlud haul brydnawn. 


HYMN DCXIV. 

1\ /T AE ’n decach yn ei wedd 
^ O’u bron na dynolryw, 
Nid oes greadur îs y rhod 
Sydd'debyg i fy Nuw ; 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


277 


Rhyfeddod yr holl fyd, 

Rhyfeddod mawr y nef, 
Rhyfeddod oesoedd eto a ddaw 
Fydd ei ogoniant Ef. 

Dyoddefodd ar y pren 

I hoelio ei ddwylaw a’i draed, 
Trywanwyd idd ei ystlys bur, 

Daeth allan ddw’r a gwaed ; 

Fel ca’i y dua’ ei liw 
Ei gdnu ’n hyfryd wyn 
Mewn afon bur o waed a dw’r, 
Ddylifodd ar y bryn. 

Wel, dyma ’r unig fan, 

Tan groesbren garw ír, 

Ar ben Calfaria, hir brydnawn, 

’N awr gweled cawn y tir ; 
Cliriodd ei haeddiant Ef 
Gymylau ’r nef o’u bron, 

’D oes heddyw gysgod mewn un 
man 

Rhyngom a’r Ganaan hon. 

Mae ’r llwybr heddyw ’n rhydd, 

Ein Tywysog sydd yn mlaen, 

Yn agor holl adwyau ’r ddraig, 
Oddi yma i Seion lân ; 

Bydd canu braf am hyn 
Yn Salem cyn bo hir, 

Pan ddelo’r nefoedd fawr a’rddae’r 
I seinio ’r anthem bur. 


HYMN DCXV. 

RGLWYDD, ffoed cymylau 
mwy, 

Grym euogrwydd damniol glwy’; 
Rho i mi brofi ’th ddwyfol hedd, 
Afon bur tu yma i’r bedd, 

Fel y gallwyí ddydd a nos, 
Ymddigryíu yn dy groes. 

2 Oll a wela’ i tan y ne’, 

Sy ’n feunyddiol golli eu lle; 
Angeu yn teyrnasu ’n lân 
Ar greaduriaid fawr a mân ; 

Heno marw, heno bedd, 

’Fory codwn ar ei wedd. 

3 Ffarwel bob peth yn y byd, 

Twyll a gwagedd y’ch i gyd ; 


Y melusdra pena’ gawn, 

Gwenwyn du sy ynddo ’n llawn ; 
Iesu, ’d oes o nefol rin 

Ond dy wleddoedd Di dy hun. 

4 Nid wy ’n ceisio gan fy Nuw, 
Heddyw, hawddfyd o un rhyw ; 
Rho i mi feddu ’th Ysbryd cun— 
Llechu ’n agos it’ dy hun : 

Ti gai ’m cynal tan bob croes, 
Goleu dydd, neu dywyll nos. 

5 Ac er lleied yw fy ngrym, 

Tan dy aden ofna’ i ddim ; 

Mymryn bach o’th gariad drud 
Sydd yn fwy nag uffern lid ; 

Gwel’d dy wedd, a chredu ’th waith, 
F’ enaid ddwg i ben ei daith. 

6 F’ enaid, gwel Galfaria fryn, 

Yno congcrwyd angeu yn llyn— 
Yno maeddwyd gallu ’r bedd, 

Yno prynwyd dwyfol hedd ; 

Y greadigaeth heddyw sy 
Tan awdurdod Iesu cu. 


HYMN DCXVI. 

TYACW gariad nefoedd wen 
Yn dysgleirio ar y pren ; 
Dacw daledigaeth lawn 
I ofynion trymion iawn ; 

Iesu gollodd ddwyfol waed 
Minau gafodd wir iachad. 

2 Wele ’r llwybr heddyw ’n glir 
Tua Chanaan hyfryd dir ; 

Y mae ’r faner fawr yn mlaen, 

Fy holl elynion cwympo wnan’; 
Rhed yr oriau eu rhif i maes, 

Caf fyn’d trwy ’r Iorddonen las. 

3 Wele ’r Ganaan hyfryd wiw, 

Dyma ’r ardal caf fi fyw— 

Gwlad heb ofid, gwlad heb wae, 
Gwleddoedd hyfryd i barhau ; 
Dwyfol gariad, dwyfol hedd, 

Ga’ i fwynhau tu draw i’r bedd. 

4 Na ddoed gwael wrthddrychau ’r 

byd 

I Fyth i artrefu yn fy mryd ; 


278 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Digon, fy enaid, digon yw, 
Myfyrdodau dwyfol friw ; 

Mae mwy pleser yn dy glwy’, 
Na ’u llawenydd penaf hwy. 

5 Iesu gollodd ddwyfol waed, 
Minau gafodd wir iachad ; 
Darfu ymffrost mawr y byd, 
Iesu bia ’r clod i gyd ; 

Wrth ei draed dymunwn fyw, 
Holl hapusrwydd fy enaid yw. 


HYMN DCXVII. 


"IV/î I bellach goda’ maes 

Ar foreu glas y wawr 
I wel’d y blodau hardd 
Sy ’ngardd fy Iesu mawr ; 
Amrywiol ryw rasusau pur, 

A ffrwythau ’r Paradwysaidd dir. 

2 Edrychwch draw i’r de’ 

A’r gogledd, y mae rhes 
O harddach brenau lliw 
Pa fwya’ b’om yn nes ; 

Eu peraidd flas, a’u ’roglau llawn, 
Sy ’n dangos nefol, ddwyfol ddawn. 

3 O ! annghyffelyb flas ! 

O ! amrywioldeb lliw ! 
Hyfryda’ erioed a gaed 
Ar erddi gwlad fy Nuw ! 

Hi, Gilead fwyn, a’i haroglau pur, 
Bereiddiodd awel Ganaan dir. 


4 Mae ’r pomgranadau pur, 

Mae ’r peraroglau rhad, 

Yn magu hiraeth cry’ 

Am hyfryd dŷ fy Nhad ; 

O ! Salem bur! O ! Seion wiw ! 

Fy nghartre’ i, a chartre ’m Duw. 

5 ’Does le i aros dim, 

Mi glywa’ rym y ne’ 

’N awr yn fy ngalw i ’mlaen 
Yn fuan ato Fe ; 

Efarwel, ffarwel, ddeniadau ’r byd, 
Methodd eich tegwch fyn’d â’m bryd. 


HYMN DCXVIII. 

M IL o bwysiau sydd 

Bob awr o’r dydd a’r nos, 
Yn gwylio uwch pob cred, 

Ar hyd, ar led, ar groes, 

Am ddwyn yn lân fy enaid drud 
I maes o’i loches gynes glyd. 

2 Ond ceidw gallu ’r nef 
Fy llygaid eto yn glir, 

’ I graffu ’n gywir ddwys 
Ar Baradwysaidd dir; 

Na chaffo ’r rhai’n, er maint eu grym 
I rwystro f’ enaid egwan ddim. 

3 Mae Satan a’i holl scil, 

A’i rwydau manwl, mân, 

Yn gwneud fy llwybr cul 
Yn gulâch nag o’r blaen ; 

Ond mi âf trwy, yn nerth y nef, 

Ei rwydau cynddeiriocaf ef. 

4 Fe ddeil anfeidrol nerth 
Ar dylau serth fi ’mlaen, 

Mi ddiangaf er pob ’stwr 
I’r lan trwy ddw’r a thân ; 

Ar ben y bryn, caf cyn bo hir 
I ganu ’r anthem nefol bur. 

5 ’R un testyn a’r un dôn 

Fydd y caniadau o’r bron, 
Angylion yn y nef, 

A seintiau ’r ddaear hon ; 

Y mawl, y clod, a’r enw mwy 
Fo i’r hwn ddyoddefodd farwol glwy' 

HYMN DCXIX. 


\K 7 EL, darfod fwy fwy mae 
’Nysgwyliad yn y byd, 
’Nghas a nghyfeillion sy 
’N annghywir i mi gyd ; 

Ond Ti yw ’r graig gadarnaf gref, 

Fy ngrym a ngobaith tan y nef. 

2 Mae angeu ac uffern faith, 

Yn leflo eu saethau llym, 

Yn fy erbyn o bob rhyw, 

Ac anferth yw eu grym ; 

Mewn lloches craig, heb ’stwr na saín. 
Ca’i fyw uwch dwndwr cas y rhai’n. 


FFARWEL WELEDIG^ dlc. 


279 


-3 Pa dymestl bynag gwyd , 

Pa dywyllwch bynag fo, 

Ond am ei fod yn Dduw 
Ffyddlonaf ar bob tro, 

Arno rho’m llef, y ’storom gref 
Ddiflána wrth ei enw Ef. 

4 Ymffrostied daear faith 

Oll yn ei gwaith ei hun, 

Ac ymddirieded rhai 

Mewn daear neu mewn dyn ; 

Ni ymddirieda’i tr’ẅy’ byw, 

Yn nim o tan y nef ond Duw. 

5 Gwnaed rhai gyfeillion gwir 

O ddynion pur eu dawn, 
Edryched rhai ar barch, 

A’u henwau yn hyfryd iawn ; 

’R wy’n rhoi ffarwel i freintiau’r byd, 
A dim ond Iesu i mi gyd. 


HYMN DCXX. 


F FARWEL i’r byd a’i ffryns, 
Yn llawen ddiddig iawn, 

Fe gollodd ar ei flas, 

Er cynar laes brydnawn ; 

Mi âf yn mlaen i ganol nef, 

Y fan mae ’m noddfa gadarn gref. 

2 Fe ddeil yr afael gref 

Sydd gan fy enaid gwan, 

Ar Iesu ’r blaenaf ŵr, 

Mewn ymdrech dwg fi ’r lan ; 
Pan diango ’r byd, a’i ffryns, a’i dda, 
Fy Iesu fydd y ffrynd barha. 

3 Oddiwrtho yn unig daw 
’Ngorfoledd a fy hedd, 

Oddi yno rhed yn gylch, 

Tu yma a draw-i’r bedd ; 

Er darfod haul a ser y nef, 

Ni dderfydd mo ’i ffyddlondeb Ef. 

.4 Pan tyno angeu glas 
Ei holl bilerau ’lawr, 

A gorfod canu yn iach 
I enwau fach a mawr ; 

Enw' fy Nuw fydd fwy ’r pryd hyn, 
Na holl gysuron bro na bryn. 


HYMN DCXXI. 

"N 7 CYFOETH i mi ddaeth, 
Nid oes. o’i fath na’i ryw, 
’Tifeddiaeth hyfryd rad, 
Pereiddiaf wlad fy Nuw ; 
Mwy nid oes dim o tan y nef, 

All fy ngwahanu i oddiwrtho Ef. 




2 O uwchder heb ei faint! 

O ddyfnder hpb ddim rhi’ ! 

O led a hyd heb fath 

Yw ’n iachawdwriaeth ni! 

Pwy ŵyr ? pwy dd’wed, seraph neu 
saint, 

O’r ddae’r i’r nef beth ydyw ’m 
mraint ? 

3 Mae ’r ddaear a’i holl swyn, 

Oll yn diflanu ’n awr, 

A’i themtasiynau cry’ 

Sy’n cwympo ’n llu i’r llawr ; 
Holl flodau ’r byd sydd heb eu lliw, 
’D oes dim yn hyfryd ond fy Nuw. 

4 Mae haul a ser y rhod 

Yn darfod o fy mlaen, 

Mae t’w’llwch dudew yn d’od 
Ar bob peth hyfryd, glân ; 

Fy Nuw ei Hun sy’nhardd, sy’n fawr, 
Ac oll yn oll mewn nef a llawr. 

5 Ti, Iesu, yw ein Duw, 

Ydyw caniadau ’r nef, 

A’r anthem gyda blas 

Sy’n myn’d i’w glustiau Ef; 

’D oes seraph un, angel na saint, 

Nad iachawdwriaeth yw eu braint. 

6 ’D oes terfyn o un tu 

Yn eu llawenydd hwy, 

Môr yw di-derfyn sy,— 

Bob terfyn yn myn’d trẃy ; 
Paradwys wiw, hyfrydaf le, 

A Phren y Bywyd yw Efe. 


HYMN DCXXII. 


F Y noddfa gadarn, gry’, 

A’m tarian wyt, fy Nuw, 
Yn erbyn angeu du, 

A chynllwyn uffern griw ; 



28o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


’Rwy’npwyso ’nghred, ac fedda’i gyd, 
I’th air ffyddlonaf, pur, a drud. 

2 Tra f’ost yn eiddo im’, 

Beth raid fy ofni mwy ? 
Anfeidrol yw dy rym, 

Pwy ddichon roi it’ glwy’ ? 

A thyna ’r pryd, pan metho ’r nef, 

Y maeddir íìnau gydag Ef. 

3 Y gair melusa’ erioed, 

Y cryfaf air ei rym, 

Mi a’i hail adroddaf ef,— 

Fod Duw yn Briod im’! 

Mae hyfryd swn a sylwedd hwn 
Yn tynu ’ffwrdd fy maich a ’mhwn. 

4 Rhyw weithîau filoedd maith, 

Adrodda’ i’m testyn trwy, 

Mi gyhoedda’ o flaen y byd, 

Fy Mhriod yw Ef mwy : 

Mae ’r hyfryd swn yn enyn tân 
Na saif na byd na chnawd o’i flaen. 

5 Beth yw ’r telynau aur 

Sydd gan angylion fry ? 

Sut yw ’r tafodau geir 
Gan nefol berffaith lu ? 

A feddant hwy felusach tôn 
Nag am eu hawl i’r addfwyn Oen. 


HYMN DCXXIII. 

TV/rAE yr Iorddonen fawr 
•*■*•*■ Yn dal yn awr ei dw’r, 

Mae Israel Duw trwy ganol hon, 
Yn myn’d yn llon bob gŵr ; 

Mae ’n sefyll ynddi ’r arch, 

Yn fawr ei pharch a’i bri; 

Ac yno bydd ein tirion Ffrynd 
Nes trosodd fyn’d â ni. 

2 Ni chaiff y dyfroedd maith, 

I rwystro ein taith ni ’mlaen ; 

Fe grona ’r dw’r, fe hyllt bob bryn, 
Fe ddiffydd grym y tân ; 

’D oes pobl fedd fath fraint 
A’r saint o tan y nef, 

Sy’n cael eu dwyn trwy lif a thon 
Yn ffyddlon ato Ef. 

3 ’D oesbellach ddim ond mawl, 

A chanmawl fyth ein Duw, 


Ein twr a’n tarian yn mhob man,, 
Efe ei Hunan yw r ; 

’D yw pechod, er ei rym, 

Ei euogrwydd llym a’i boen, 

O bwysau ddim o flaen y Tad, 

At werthfawr waed yr Oen. 

4 Ffarwel fo i haeddiant dyn, 
Ffarwel at ddyn i fyn’d ; 

Ffarwel, doethineb a phob dawn,. 
Fo i natur lawn yn ffrynd : 

Aeth dyn a’i allu mawr 
Yn awr i lawr yn ddim ; 

Iesu, fydd bellach yn mhob man 
Fy nharian a fy ngrym. 


HYMN DCXXIV. 

I ’R Iesu boed y clod, 

Tra fyddo bod a byd, 

Efe oedd cyn y diluw mawr, 

Efe sy ’n awr o hyd 
Yn Gyfaill, ac yn Dduw ; 

Pob llwythau, rhyw, ac iaith, 

Efe a’n harwain ni uwch nen, 

Yn gryno i ben ein taith. 

2 Fe gongcra yn ddi-gel 

Bob gelyn ddêl i’n cwrdd, 

Fe wna i’r ddraig, er maint ei ’sgil,. 

Yn fuan gilio ’ffwrdd; 

Y ddaear fawr, os rhaid, 

A saif o’n plaid ryw ddydd, 

Ac yno etifeddion nef 
A wared Ef yn rhydd. 

3 Pryd hyny daw yn rhydd 
Y rhei’ny sydd yn gaeth ; 

Fe gaiff rhai oedd ar drengu ’mron 
Ryw dirion dyner faeth, 

Agorwyd ar brydnawn, 

Ryw ffynon lawno hedd, 

Ar Galfari i ddiodi ’r sawl 
Sy ganddynt hawl i’r wledd. 

4 O foreu llawn o hedd, 

Bydd hon yn wledd o fri, 

Pan y cyhoeddir Jubil lawn 
Yn hyfryd iawn ini; 

A’r udgyrn arian glas 
Yn rhoddi ’maes y sain, 

Fod iachawdwriaeth gyflawn, gun, 
I’r gwaelaf un o’r rhai’n. 


FFARWEL WELEDIG, (ílc. 


281 


HYMN DCXXV. 


R grasdir, crindir, cras, 
Disgynodd gras ein Duw, 

Yn loew ffrwd afonydd daeth, 
Mewn^anial gwaetha’ ei ryw ; 
Maddeuant rhyfedd, rhad 
I’r gwaetha’ gaed îs nen, 

Yr hwn a gredo yn yr íawn 
Fu un prydnawn ar bren. 

2 A doed breninoedd byd 

Yn unfryd ato Ef, 

A rhoddant eu coronau ’lawr 
O flaen ei orsedd gref; 

Ei enw led-led sydd, 

A’i glod Ef fydd uwchlaw 
Y cwbl ag sy yma ’gyd 
Ac yn y byd a ddaw. 

3 Daw ’r dwyrain gyda ’r de’ 

O flaen y ne’ i gyd, 

I dderbyn barn gyfiawnaf, wir 
O’i enau pur ryw bryd ; 

Yr efrau gaiff fod draw 
Ar ei aswy law, a’r us; 

A’r gwenith pur bob gradd, bob 
lliw 

Dderbynir i’w ei lys. 


2 ’D oes genyf ond ei Hun 

Yn erbyn angeu glas ; 

Fe gurodd ar Galfaria fryn 
Y gelyn hyn i maes ; 

Mae ei ofn Ef yn awr 
Ar uffern fawr a’r byd, 

Fe gryn y ddraig yn siwr ryw 
ddydd 

Wel’d cymaint fydd ei lid ! 

3 Fy mhechod gwymp i lawr, 

Can’s mawr yw gallu Duw, 

’D oes nwyf, na phleser, gwŷn, na. 
chwant 

Nas gyr e’ ’bant bob rhyw ; 

O mewn, ac o tu maes, 

Mwy yw ei ras a’i hedd 
Nag yw dichellion Satan hy’, 

Nag uffern ddu na ’r bedd. 

4 O dere, f ’ Arglwydd da, 

Mae bellach yn brydnawn ; 

O dere yn glau, estyn i maes 
Nerthoedd dy ras a’th ddawn ; 
Na oeda ddim yn hir, 

Mae ’m beiau ’n ŵir yn flin, 

Ac nid oes dim ysgafna ’r baich 
Ond nerth dy fraich dy Hun. 


4 Wel, dyna ’r pryd y elywn 
A gair sydd arnom chwant, 

Wel, dewch i mewn, a dewch ar 
frys, 

Chwi fendigedig blant; 
’Tifeddwch drysor rhad 
Baroto’wd cyn seiliad byd, 

Rhyw deyrnas lawn o bob rhyw 
faeth, 

Fy haeddiant gwnaeth i gyd. 


HYMN DCXXVI. 

’ TY OES yn yr anial hyn, 

Mewn bro, na bryn, na 
phant, 

Ddim ag a dâl ei garu byth, 

Na dim sydd arna’i chwant; 

Yr ochr draw i’r bedd, 

Am wlad o hedd mae ’nghri, 

I wel’d Tywysog mawr y nef, 

A Ffrynd yw Ef i mi. 


HYMN DCXXVII. 

9 jD WY ’n gorwedd tan fy mhwn 
^ Yn isel wrth dy draed, 

Yn adde’ ’mod yn waelach dyn 
Nag eto un a gaed ; 

Rhyw ddyfnder sy yn fy nghlwy’, 
Ÿn fwy nag ddeall dyn, 

Ac nid oes yn fy ’nabod sy 
Neb ond Tydi dy Hun. 

2 O gwrando weddi ’r tlawd, 

On’d ffyddlon Frawd wyt Ti 
I’r rhai cystuddiol, clwyfus, gwan,, 
Sy ’n ’mofyn rhan o fry ? 

Ti wyddost Ti fy mhla, 

Fy ngofid a fy mhwn, 

Ac nid oes ond dy anfeidrol rym 
All symud dim o hwn. 

3 Mi rof fy meiau o’r bron 

Yn gyson o dy flaen ; 

Tafl hwy i fôr o annghof pur, 

Mewn anial dir yn lân ; 


282 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ; 


Na safed y rhai hyn 
Fyth yn fy erbyn draw, 

Pan y çyhoeddir beiau cudd 
O fewn y dydd a ddaw. 

4 Ond boed mäddeuant rhad 
Yn hyfryd waed yr Oen, 

Yn destun moliant yn mhob man 
I mi sydd tan fy mhoen ; 

Yr anthem faith ei hyd, 

Fo ’gyd am Galfari; 

A’r iachawdwriaeth fawr ei dawn, 
Ro’wd un prydnawn i ni. 


HYMN DCXXVIII. 

A foed im’ garu mwy 

Un gwrthddrych îs y ne’, 
Ond hwnw fu yn plygu ei ben 
Ar groesbren yn fy lle ; 

’D oes dim, ’d oes neb ond Ef 
Mewn daeár, nef, a llawr, 

Ac na cheisied neb o’r clod 
Sy ’n eiddo ’n Iesu mawr. 

.2 O Arglwydd, bydd yn Ffrynd, 

’R wy’ bron a myn’d ar ŵyr, 

I gyfeiliornad o bob rhyw, 

Fy unig Dduw a’i gvvyr ; 

O Iesu, dal fi i’r lan, 

Nid wyf ond gwan a gwyw, 

’D oes dim all olchi ’mrynti cas 
Ond unig ras fy Nuw. 

3 O dere yn fuan iawn, 

Mae ’m beiau yn llawn o rym, 
Ac er mai dyfnion bob yr un, 

I d’ allu ’d y’nt hwy ddim ; 

Dy Ysbryd ÿr i bant 

Bob tanbaid chwant yn un, 

A Thi wnai ’r galon galed hon 
Yn ffyddlon it’ dy Hun. 

4 Fe fethodd f’ enaid gwan 

Yn unrhyw fan a ífoi, 

Oddiwrth symbylau llymion, cry’, 
Euogrwydd sy ’n ei gnoi; 

’D oes ond maddeuant rhad 

Trwy ddwyfol waed wna ’r tro ; 
Gad i mi deimlo ’th hedd di-lyth, 
A’i gadw fyth mewn co’. 


HYMN DCXXIX. 

F Y Iesu yw fy Nuw, 

Fy Noddfa gadarn, gref; 

Ni fedd fy enaid gwan 
Ddim arall tan y nef ; 

Mae Ef ei Hun, a’i angeu drud, 

Yn fwy na ’r nef, yn fwy na ’r byd. 

2 Ò ffynon fawr ei rhin, 

O ddwyfol win a llaeth, 

Sydd yn ei haeddiant Ef, 

’D oes yn y nef o’i bath; 

Dewch bawb yn nghyd, gwelwch y 
fraint 

A ga’dd y lleiaf un o'r saint. 

3 Anfeidrol wyt, fy Nuw, 

Anfeidrol yw dy ras, 

A thyma ’r man y mae 

’M dedwyddwch mwya’ ’maes ; 
Annghyfnewidiol yw Efe, 

Am hyn Fe ’m dwg i deyrnas ne’. 

4 Mae genyf oll yn oll 

Wrth yn unig dy fwynhau, 

Y fan b’ost Di dy Hun 
’D oes eisieu dyn na dau ; 

Dy hyfryd ras a’m lleinw i gyd, 

Heb ran yn wag o’m henaid drud. 

5 Fy nymuniadau i gyd 

Sy ’n cael atebiad llawn, 

A’m holl serchiadau i ’nghyd 
Hyfrydwch nefol iawn ; 

Pan byddwy ’n gwel’d wrth oleu ’r 
wawr, 

Mai eiddo im’ yw f ’ Arglwydd mawr. 


HYMN DCXXX. 


Y’MDDIFAD, fedda’i ddim, 

■*■ Na haeddiant, grym, na dawn 
Ond rhyw euogrwydd cry’, 

A phechod du yn llawn ; 
Dysgwyl y dydd, a’r dydd heb dd’od, 

1 gael fy meiau tan fy nhroed. 

2 ’R wy ’n dywyll, llesg, a gwan, 

Yn gweithio tan fy llaw; 


FFARWEL WELEDIG, íftc. 


283 


Gobeithio myn’d yn rhydd 
Cyn dêl y dydd a ddaw ; 

Ac eto rhwym tan gadwyn fawr ; 
O hedd y nefoedd, dere ’lawr ! 


3 Och’neidiau o bob rhyw 

Yn fynych yw fy ngwledd ; 

Ac ofnau cedyrn, cry’ 

Yr angeu du a’r bedd ; 

Fy enaid bron llewygu sydd 
Wrth feddwl am dragwyddol ddydd. 


4 O tyred, addfwyn Dad 
Ein trugareddau ’gyd ; 

Rho brawf o’th gariad rhad 
I’r euog gwan ryw bryd ; 
-Gollwng yn rhydd y gadwyn fawr, 
A’r baich sydd yn fy nghadw i lawr. 


HYMN DCXXXI. 


O TYRED, Arglwydd, saf wrth 
raid 

Yn awr o blaid y gwan, 

Mi soddaf mewn dyfnderoedd du 
Oni ddeli Di fi ’r lan. 


2 Mae nerth dy ras yn llawer mwy 
Na ’m beiau i oll o’r bron ; 

Dy hyfryd wên sy ’n abl lladd 
’R euogrwydd tan fy mron. 


3 Ni all fy meiau, er eu rhif, 

A’u cynddeiriogrwydd cas, 

Eu sgil, eu dyfais faith, a’u grym, 
I faeddu dim o‘th ras. 


.4 Mae ynot foroedd pur, di-lyth, 
Heb ddiffyg fyth na thrai, 

O gariad annghydmarol, cu, 
Fyth, fythoedd i barhau. 


5 O tywallt hwn i’m henaid gwan, 

Sy ’n fynych tan ei boen, 

Yn methu credu, i’wfaeddu’n rhad, 
Yn ngwerthfawr waed yr Oen. 


HYMN DCXXXII. 

'ÌWÍ AE ofnau yn finteioedd llawn, 
Rai creulon iawn eu rhyw, 

Yn pledio yn fy wyneb gwan, 

Na fedda’i ran yn Nuw. 

A minau ’n llwfrhau yn lân, 

Heb wybod ffordd i droi, 

Nac ysbryd gen’i fentro ’mlaen, 
Nac ysbryd gen’i ffoi. 

Chwilio, a manwl chwilio ’r wyf, 
Ar aswy ac ar dde’, 

Ac eto methu symud cam 
I fyny tua ’r ne’. 

O edrych arnaf, Arglwydd mawr, 
Mae bellach yn brydnawn ; 

O llanw ’r euog tlawd sy heb ddimt 
O’th nefol ddwyfol ddawn. 

Rho brawf o’r gwin wasgwyd i maes 
O’r bêr winwydden fry, 

Fel gallwyf fyth i lawenhau 
Yn dy ogoniant Di. 


HYMN DCXXXIII. 

M EWN cyfyngderau bydd yn. 
Dduw, 

Nid wyf ond gwyw a gwan ; 

Nid oes ond gallu mawr y nen 
A ddeil fy mhen i’r lan. 

2 Mae ’r byd â’i degwch, ac â’i fri, 
A’i swynion o bob rhyw, 

Yn ceisio ’m denu ’bant yn glir 
O lwybrau pur fy Nuw. 

3 Ni fedda’i mewn, nac o tu maes, 
Ond nerthol ras y nef 
Yn erbyn pob tyiphestloedd Uym, 
A’r ’storom gadarn, gref. 

4 Cysurwch fi, afonydd pur, 
Rhedegog ddyfroedd byw, 

Sy ’n tarddu o dan riniog cu 
Sancteiddiaf dŷ fy Nuw. 



FFARWEL WELEDIG, (5lc. 


284 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


285 


5 Rho brawf im’ o’r winwydden rydd, 
O fywyd sydd yn llawn ; 

Y ffynon fawr agorwyd fry 
Ar Galfari brydnawn. 


HYMN DCXXXIV. 

TYYMA bechadur truan, gwan 
Yn gruddfan tan ei boen, 

Yn methu d’od i’r ffynon rad, 
Sancteiddiaf waed yr Oen. 

2 Eucgrwydd megys cenllif mawr 
Sy ’n curo ’lawr fy mhen, 

Yn atal f ’ enaid egwan, cu 
I edrych tua ’r nen. 

3 Pechodau yn finteioedd maith 

Oll yn byddino ’nghyd, 

Megys rhyw íuriau ar fy nhaith, 
Rhyngof a’r nefol fyd. 

4 O dere, Arglwydd, saf ar fy rhan, 

Mae ’n gyfan ar dy law 
I’m cadw rhag pob drwg a phla, 

Tu yma, neu tu draw. 

5 Fe saif fy mhechod, er ei rym, 

Ni rua ddim o’m chwant, 

Pan tynech Ti, trwy’th ddwyfol ras, 
Ei wenwyn cas i bant. 


HYMN DCXXXV. 

nuw, dere ’n glau, mae ’n 
‘ gyflawn bryd, 

Mae bellach yn hwyrhau, 

A grym fy mhla sydd wedi ’m rhoi 
I hollol lwfrhau. 

2 Ar aswy eilwaith, ac ar dde’ 

• Mae cwmwl du uwch ben, 

A minau ’n methu edrych trwy 
Dymhestloedd dig y nen. 

3 Mae muriau cedyrn fel y pres 

Rhyngof yn rhes a’m Dúw, 

A gruddfan ydwyf, Arglwydd hael, 
Am wel d eu cael hwy ’n friw. 


4 Rheded yr oriau yn ddioed, 

A’r fynyd doed i ben, 

Pan caffo caethwas angeu du 
Ei godi tua ’r nen. 

5 O tyred at yr eiddil hyn 

Sy er’s tridiau yn y bedd, 

A d’od yr Ethiop, casa’ ei liw, 
Yn gànaid ar dy wedd. 

6 Ti fedri wneud y porphor du, 

A’r ’scarlat cocha’ ei ryw, 
Megys yr eira ar y bryn, 

A’r lliain gwyn ei liw. 


HYMN DCXXXVI. 

Y BAICH sydd arna’i nos 'a 
dydd, 

Ac wrthyf sydd yn nghlŷn, 

Sydd ysgafn, er ei bwysau ef, 

I’th ysgwydd gref dy Hun. 

2 Ti ddeliaist holl euogrwydd byd 
Crediniol, ar y pren ; 

Ac ’r wyt Ti heddyw yn eiriol tros- 
Eu beiau uwch y nen. 

3 Cymer fy maich, cymer fy mhoen, 
A’m hofnau maith i gyd, 

A rho i mi heddwch yn dy glwy’ 
Sydd lawer mwy na’r byd. 

4 Fe gwymp fy ofnau ’gyd o flaen 
Dy gariad glân a’th hedd ; 

Holl ddychryniadau angeu hy’, 

Ac uffern ddu a’r bedd. 

5 Mae prawf o’th gariad dwyfol, gwir 
Fel diliau pur ei flas ; 

Fe ddeil tan demtasiynau i’r lan 
Fy enaid gwan i maes. 

6 O fanna pur ! O ddẃyfol bris, 
Anwylaf is y ne’ ; 

Gad i’r newynllyd heddyw gael 
Un dafn o hono fe. 

7 Fe gerdd fynhraed yn hwylus iawn,, 
Dof cyn prydnawn i’r lan ; 

Os caf ond bwyta’r gwleddoedd hyn 
Caf ganu yn y man. 


.8 Ni ofna’i ’r byd, ni ofna’i ’r bedd, 
Rho brawf o’th hedd a’th rym ; 
Y cwbl sy ’n nychrynu ’n awr 
A gwymp i lawr yn ddim. 


9 Fy enaid gwan fydd fel y graig, 

Yn gadarn yn ei le ; 

Ni thyn na byd, na chnawd, na ’r 
ddraig, 

O freichiau Brenin ne’. 


HYMN DCXXXVII. 

O DERE ’lawr, Dywysog nen, 

A thyn fy mhen i ’n rhydd ; 
’R wy’ wedi rhoi fy hun yn gaeth 
I elynion gwaetha’ sydd. 

2 Myfi fy hunan yw fy mhla, 

Fy nghalon yw fy nghlwy’; 

Ac yma mae llochesnu drwg, 
Cuddiedig fwy na mwy. 

3 ’D oes a’i glanha ond gallu ’r nef, 

A gallu ’r nef ei hun ; 

Yr hwn a chwilia ’maes ei bai, 

Ac a’i congcwera hi ’n un. 

4 Dere, awelon peraidd iawn, 

O’r bryniau graslawn draw ; 
Dadleithia* ’m calon galed, gas, 

A hyny maes o law. 

5 Y baich, y poen, a’r gwae, 

A’r euogrwydd maith yn nghyd, 
Rhaid i Ti gym’ryd ar dy wàr 
Yn gryno oll yn nghyd. 

•6 Can’s ’r wyf yn teimlo ’m nerth yn 
ddim, 

Ac wanach ’r wyf yn myn’d ; 

Ac nid oes ynwyf ronyn grym 
On’ fyddi im’ yn Ffrynd. 

7 O tôdd yr adamantaidd, gas,— 
Gwna ’r gareg gras yn fwyn, 

I dderbyn pob rhyw feichiau f ’ost 
Yn osod arni ddwyn. 

* Dadleithia—meiriola, todda. 


HYMN DCXXXVIII. 

TV/T AE ’r Ganaan hyfryd draw 
Yn dangos fel gerllaw, 
Yn ngoleu ’r ne’, 

Dewch bellach tua ’r wlad, 
Gartrefle bur ein Tad, 

Na flined dim o’n traed 
Nes myn’d i’r ne’. 

2 Grawn-sypiau yno sydd 
Yn hongian nos a dydd 

A’r winwydd pur, 

I ddi-sychedu y rhai 

Fu yn gruddfan tan eu gwae 

O gystudd a phob trai, 

Mewn anial dir. 

3 Y pleser dwyfol rhad 

Yn sanctaidd dŷ fy Nhad, 
Anfeidrol ddrud, 

Ei natur ddwyfol, gu, 

Yn burach fyrddiwn sy 
Na hwnw erioed a fu 
Gan fawrion byd. 

4 Rhyw gariad fel y môr, 
Anfeidrol berffaith ’stor, 

Heb derfyn mwy, 

Sy ’n llifo ’n loew las, 

O tan y faingc i maes, 

I etifeddion gras,— 

Eu bywyd hwy. 

5 O heddwch pur y ne’! 

’D oes neb a’i ’nebydd e’ 

Tu yma i’r bedd ! 
Ddeallodd neb erioed, 

Sy ’n trigo îs y rhod, 

Y pleser sydd yn bod 
Mewn nefol hedd. 


HYMN DCXXXIX. 

M AE ofnau, er eu grym, 

Yn methu gwneuthur dim 
’Nawr yn y nef ; 

Mae perffaith gariad pur 
O fewn i’r nefol dir, 

Yn gwel’d yn oleu clir 
Ei ogoniant Ef. 




286 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 o nefol hyfr'yd wlad ! 

Gartrefle bur fy Nhad, 

Ffynon o hedd ! 

Mae fy ysbryd yn llesgau, 

Tan gystudd a phob trai, 

A hiraeth am fwynhau 

’Th dragwyddol wledd. 

3 Mae pechod o bob rhyw 
Yn mron a’m cnro i ’n fyw 

O tan fy maich, 

O Arglwydd, nertha ’m traed, 
Ti yw fy Nuw a’m Tad, 

Ac arwain fi i’r wlad, 

A nerth dy fraich. 

4 Mae tonau ’r moroedd mawr 
Yn nghuro i’n lân i lawr, 

I’r dwfn dir; 

O Iesu, rho dy law, 

A dwg fi maes o law, 

I landio ’r ochr draw, 

I’r hafan bur. 


HYMN DCXL. 

O EDRYCH, Iesu lawr, 

I waelòd dyfnder mawr, 
Ar glwyfus ddyn, 

Sy wedi ei ddryllio ’n friw 
Gan bechod o bob rhyw, 

A gelynion mawrion, griw, 

Oll yn gytun. 

2 Euogrwydd o bob gradd, 

Sydd heddyw yn mron fy lladd, 
Fe : m gwnaeth yn wan ; 

’R wy ’n methu sefyll dim 
O flaen gelynion llym 
Sy ’n bostio eu hanferth rym, 
Yn mhob rhyw fan. 

3 O dere, fywiol Air, 

’D oes gelyn oll a gair 
Wrthsaif dy ras; 

Yr hyn fo yn dy fryd 
A ddaw i ben i gyd, 

Pe uffern fawr a’r byd 
A safai maes. 

4 Ysbryd sancteiddiol rhad, 
Cymhwysa rin dy waed 
At aflan ddyn; 


Gwna ’r euog enaid hyn 
Fel cànaid eira gwyn, 

A chongcra ei feiau yn llyn 
Lawr tan dy draed. 

5 Dy elynion y’nt, fy Nuw, 
Rho Di dy hun hwy ’n friw, 
Ti yn unig wnai; 

Bydd canu am dy ddawn, 
Pan darfo boreu a nawn, 

Yn beraidd hyfryd iawn 
Byth yn parhau. 


HYMN DCXLI, 

} KJ AWR, achub, O fy Nuw ; 
Fy meiau i o bob rhyw 
Yn danbaid sydd ; 

I ’nghuro i yn ddi-baid, 

Fy maeddu yn y llaid, 

Ellyllon sydd yn blaid ; 

O rho fi yn rhydd. 

2 Ond atat mae fy nghri, 

’D oes unig ond Tydi 

All fy nglanbau ; : 

Mwy haeddiant sy ’n dy waed 
Na ’r pechod mwyaf gaed, 

A chryfach cariad rhad, 

Na grym fy mai. 

3 ’R wy ’n gorwedd wrth dy draed, 
Yr un aflana gaed 

O tan y nef; 

Mor ffiaidd yw fy mriw 
Na ffeindier fyth yn fyw, 

Ond gwaed fy anwyl Dduw 
A’i gwella ef. 

4 O ffynon werthfawr rad ! 

Yr afon fawr o waed, 

Ar Galfari! 

Rhed yma lawr i’r byd, 

A chudd fy meiau i gyd 
Yn nyfnder cariad drud 
Dy haeddiant cu. 

5 Ac yna mi af trwy 
Gystuddiau fwy na mwy, 

Ond fy iachau; 

Mi ddringa ’r creigydd fry„ 

Mi nofia ’r afon ddu, 

Mi gongcra elynion lu, 

Heb lwfrhau, 


FFARWEL WELEDIG, ( 5 ìlC. 


287 


HYMN DCXLII. 

O ’R mana nefol gwiw, 

Sy i’w gael yn ngardd fy Nuw, 
Rho dy fwynhau ; 

Fy enaid sydd yn wan, 

Yn methu dringo i’r lan, 

Yn prudd och’neidio tan 
Gystuddiau a gwae. 

2 Mae yma nwydau cas, 

Yn ngyru i ffwrdd, i maes, 

O’r gwleddoedd rhad; 

Mae euogrwydd tywyll draw, 

Ynte ar fy neheulaw, 

Yn magu ofnau a braw, 

Yn rhwystro ’m traed. 

3 O gwawria, foreu.ddydd, 

Pan caffwyf fyn’d yn rhydd 
O’m carchar caeth— 

Pan cwympo ’r muriau pres, 

A’r dorau sydd yn rhes, 

A minau fyn’d yn nes 
I ben fy nhaith. 

4 Pryd hyny mi af trwy 
Elynion fwy na mwy ; 

O ddedwydd ddydd! 

Mae meddwl am y wawr, 

A’r Jubil hyfryd fawr, 

Yn peri i mi ’n awr 

Bron fyn’d yn rhydd. 


HYMN DCXLIII. 

TDA le dechreuaf ganu 
•*- Am ddwyfol farwol loes, 
A haeddiant mawr yr Aberth 
Fu yn hongian ar y groes ? 
Anfeidrol bwysau pechod 
A wasgwyd arno Ef, 

A’r pris anfeidrol dalwyd 
I groesi llyfrau ’r nef. 

3 Mi ganaf tra fo anadl 

0 fewn i’r ffroenau hyn 
Am gariad yn dyoddef 
Ar ben Calfaria fryn ; 

Am goron ddrain blethedig, 
Am hoelion garwa’ eu rhyw, 
I gànu ’m henaid euog 
Fel eira gwyna’ ei liw. 


3 Fe rwygwyd muriau cedyrn, 

Fe dorwyd dorau prês 
Oedd rhyngom ni à’r bywyd,— 
Mae ’r bywyd heddyw yn nes ; 
Palmantwyd yr holl lwybrau, 
Mae ’r pyrth o led y pen, 

O ddyfnder dinas dystryw 
I eitha ’r nefoedd wen. 

4 Mae’r gelynion oll mewn ofn, 

Ac ofn iddynt sy ; 

Cwymp arnynt, rhyw ddiwrnod, 
Ddigofaint nefoedd fry ; 

Mae ’n Iesu mawr yn dyfod 
O Edom yn ei waed,— 

Fe syrth ein holl elynion, 

Fel Dagon, tan ein traed. 

5 Wel, dewch yn mlaen yn ëon, 

Mae ’r Brenin gyda ni; 

Mawr yw ei nerth a’i allu, 
Aneirif yw ei lu ; 

Rhai ffyddlon, etholedig, 

Megys seraphiaid nef, 

A golìánt waed eu calon, 

Os achos, trosto Ef. 


6 Fydd neb yn llesg neu egwan 
Yn mhlith ei finteioedd maith, 
Ond cadarn, megys Dafydd, 
Gwna ’r llesgaf un, a’r llaith ; 
Ni saif o’n blaen ni elyn, 

Er cymaint fydd ei rym ; 

’D oes araf byth a lwydda 
Yn erbyn Seion ddim. 


7 Mae ’r afon fawr yn canlyn 
Yn ddysglaer, dawel, glir, 
O’r graig y torodd allan, 

Hyd at gyifiniau ’r tir; 
Mae ’r manna yn dyferu 
O’r nefoedd wen, yn rhad ; 
Ni dderfydd hwn nes bwyta 
O ŷd y nefol wlad. 


8 Fe bery trugareddau 

’R cyfamod gwerthfawr drud, 
Pan darfo ’r greadigaeth 
Ddi-derfyn oll i gyd ; 

Ni bydd ond dechreu gweled 
Daioni mawr y ne’, 

Pan collo haul a lleuad, 

A’r holl blanedau eu lle. 


288 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


•g ’D yw ’r holl greadigaeth eang, 
Ddi-drai, aneirif lawn, 

Ddim agos yn datguddio 
Ei ogoniant Ef yn iawn ;— 
Fel y datguddia maddeu 
Y pechod du, a’r bai, 

Ei hedd, ei ras, a’i gariad, 

I’w etholedig rai. 

io Fe gliria ’n ffordd ei hunan 
Oddi yma i’r nefol wlad, 

Fe grea heddwch perffaith 
Rhyngom a’n hanwyl Dad; 
Fe hwylia ’n traed i gerdded, 
Fe dÿn ein beichiau lawr, 

Fe ddysg i'n tafod ganu 
Yn y caethiwed mawr. 


HYMN DCXLIV. 

"NTI welwn ben ein siwrnai— 
Aeth miloedd yn y blaen, 
Ar hyd prif-ffordd y Brenin, 
Trwy ganol dw’r a thân; 

Mae adsain yn ein clustiau 
O ryw aneirif lu, 

Yn chwareu eu haur delynau 
O fewn i Seion fry. 

2 Mae Salem heb ei llanw, 

Rhaid cael y llwythau ’nghyd, 
Pob rhyw, ac iaith o bobl, 

O bedwar gwynt y byd ; 

Daw tlodion ac efryddion, 

A gwywedigion gwan, 

Yn fìnteioedd heb eu rhifo, 

I Seion yn y man. 

3 O enau plant disylwedd, 

Sy heb feddu rhwysg na rhod, 
Ar fyrder iawn o amser, 
Perffeithia Duw ei glod ; 

Ei enw gaiff ogoniant, 

Mawr fydd ei deyrnas E’, 

O’r gogledd i’r gorllewin, 

Ö’r dwyrain hyd y de’. 

.4 Dedwydd yr awr ein ganed, 

Yr awr y cawsom ras ; 
Dedwydd yr awr ein tynwyd 
O deyrnas dystryw ’maes ; 


Dedwydd yr awr etholwyd 
Ni gan Dywysog nen, 

A’r hyfryd awr ein prynwyd 
Gan Iesu ar y pren. 

5 ’D oes heddyw neb i’w ganmawl 
Ond Tywysog mawr y ne’, 
Ddyoddefodd ddiystyrwch, 

A phoenau yn ein lle ; 
Dystawed pob rhyw dafod 
Am neb rhinweddau dyn, 

Ond cludwn y gogoniant 
I’r Iesu mawr ei Hun. 


HYMN DCXLV. 


,EWCH i’r frwydr, dewch yn 
union, 

Filwyr Iesu, yn foreu iawn, 

Chwi gewch weled buddugoliaeth 
Lân a helaeth y prydnawn ; 

Ef ei Hun, heb un dyn, 

Dery ’r gelyn yn ddi-gryn. 

2 Y mae ’r 'fengyl wen yn curo, 

Ac yn codi baner gras, 

Mewn rhyw fìloedd o ardaloedd, 

Ar y mynydd, yn y maes ; 

Y mae llef bur y nef 

Yn cyhoeddi ei haeddiant Ef. 

3 Y mae gwleddoedd y briodas 

Heddyw wedi eu parotoi; 

Y mae ’r Priod-fab â hiraeth 
Am ei briod-ferch yn glau ; 

Dewch i’r wledd, dyma hedd, 
Gwyd y meirw i’r lan o’r bedd. 

4 O gwrandewch ar lais y delyn 

Euraidd fawr yn nhŷ ein Tad ; 
Sŵn y dawnsio sydd yn hyfryd, 
Sŵn eu tafod, sŵn eu traed ; 
Gwyn ei fyd, neb o’r byd, 

Ag a welo dy wynebpryd. 

5 Ffarwel i chwi, bob eilunod, 

’Phwysa mil o’ch rhoddion un 
O’r rhai hyny roddir i mi 

Yn nghwmpeini Duw ei hun ; 
Gyda ’m Duw, anwyl yw, 

Mae pleserau uwch eu rhyw. 


FFARWEL WELEDIG, ( 5 ÌC. 


289 


HYMN DCXLVI. 

"NJ ID oes, fy Arglwydd mawr, 
’ Ar wyneb daear lawr 
Neb ond dy Hun, 

A ddeil fy enaid gwan 
Yn mhob cystuddiau i’r lan, 

A’i gweryd yn y man 
O bob yr un. 

2 Yr wyt Ti yn fwy na’r byd, 

Na’r trysor sy ynddo ’gyd ; 

Yr wyt Ti ’n Dduw ; 

Y gronyn lleia’ o’th hedd 
Sydd yn wastadol wledd, 

Fe gongcra angeu a’r bedd, 

Mor hyfryd yw. 

3 On’d dedwydd ydyw ’r fan 
A syrthiodd i fy rhan, 

’Tifeddiaeth rad ? 

Rhyw wleddoedd pur a ga’i 
Fyth bellach eu mwynhau, 

Heb ddiwedd fyth na thrai 
Yn Salem wlad. 


4 Caersalem hyfryd, wiw, 
Cartrefle bur fy Nuw, 

Dinas yr hedd ; 

'D yw ’r ddaear, er ei dawn, 
O foreu hyd brydnawn, 

Yn ’nabod dim yn iawn 
O’m hyfryd wledd. 


HYMN DCXLVII. 


I fedr dim o’r byd, 

A’i ddoethion oll i gyd 
Ddeall lle ’r wyf; 

Mae ’m hysbryd fry uwchlaw 
Ei bleser yma a thraw, 

Neu ei ofid ar bob llaw, 
Mewn dwyfol glwyf. 

2 Deganau, de’wch yn mlaen, 
Enynwch ynof dân, 

Yr y’ch yn wan-; 

Mae ’r pleser uwch y rhod, 
Melusa’ fu erioed, 

O’r diwedd wedi d’od 
I’m henaid gwan. 

T 


3 ’R wy ’n teithio yn y blaen, 
Mae f’ enaid bach yn dân, 

Fe ddaeth y dydd ; 

Fe dywynodd arnai ’n awr, 
O’r nefoedd wen i lawr, 

Ryw hyfryd foreu wawr 
A’m gwnaeth i’n rhydd. 

4 ’D yw pechod, er ei rym, 

At allu ’r nefoedd ddim, 

Duw bia ’r dydd; 

Myn ei ogoniant E 
Trwy uffern, dywyll le, 

Fe dyr pob cadwyn gre’, 
Gwna ni yn rhydd. 

5 ’Fe ei Hunan bia ’r clod, 
Nid oes o’i fath E ’n bod, 

Oll, oll i gyd ; 

O’r dwyrain hyd y de’ 

O gwr i gwr i’r ne’, 

’Chaiff enw ond Efe 
I farnu ’r byd. 


HYMN DCXLVIII. 

W EL, f’ enaid, dos yn mlaen 
Heb ofni dw’r na thân, 
Mae genyt Dduw ; 

’D yw ’r gelyn mwya’ ei rym 
I’w allu anfeidrol ddim, 

Fe gongcra ’m pechod llym, 

Ei elyn yw. 

2 Mae gwaed ei groes yn fwy 
Na ’u natur danbaid hwy, 

Na ’u nifer faith ; 

Fe faddeu fawr a mân, 

Fe ’m golch yn hyfryd lân, 

Fe ’m dwg i yn y blaen 
I ben fy nhaith. 

3 ’D oes rhwystr Is y ne’ 

Ag all ei atal E 

Wneud fo ’n ei fryd; 

Rhy wan yw uffern griw, 

A’u dichell o bob rhyw, 

I wrthladd gallu ’m Duw, 

Pe baent yn nghyd. 

4 O Brynwr mawr y byd, 

Tyr’d bellach mae ’n llawn bryd y 
Mae yn brydnawn; 



2 go 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Gad i ni wel’d dy ras 
Ar frys yn tori ’maes 
Tros wyneb daear las, 
Yn genllif llawn. 

5 Y geiriau oll i gyd 
Ro’ist in’ o bryd i bryd, 
Am ddydd dy ras, 
Gad i ni glywed ílef 
Efengyl gadarn, gref, 

O gwr i’r lla.ll o’r nef, 
Yn swnio ’maes. 


HYMN DCXLIX. 


TYY Iesu yw fy NuW, 

Fy Mrawd a’m Priod yw, 
Ffyddlonaf, gwir; 

Fy enaid arwain wnaeth, 

O’r gwledydd tywyll, caeth, 

I wlad o fêl a llaeth, 

Paradwys bur. 

2 Efe aeth o fy mlaen 
Trwy ddyfnder dw’r a thân, 

I’r hyfryd wlad; 

Mae ’n eiriol yno ’n awr 
O flaen yr orsedd fawr, 

Yn maddeu fach a mawr 
O’m beiau ’n rhad. 

3 Mae lluoedd maith y ne’ 

Yn cwympo iddo Fe, 

Anfeidrol Dduw ; 

Yn canu t’lynau dir 
Mewn gwyl dragwyddol bur, 
Am waredigaeth wir 
I ddynolryw. 

4 Pan delo ’i saint yn nghyd 
O derfyn eitha ’r byd 

I deỳrnas nef, 

Cânt dreulio oesoedd fry, 

Heb fesur, ac heb ri’, 

I ganu am angeu du 
Ddyoddefodd Ef. 

5 Bydd canu nefol, drud, 

Yn llanw ’r nef i gyd, 

Fyth, fythoedd mwy; 


Seraphiaid tanllyd lu, 
Cerubiaid cywir, cu, 

A saint ffyddlonaf hy’ 

Blith dra-phlith trwy. 


HYMN DCL. 


C RYFACH addewid Duw 

Na’r pechod gwaetha’ ei ryw, 
Ni saif e’ ddim ; 

’D yw natur gadarn, gref 
Ond dim i dân y nef ; 

Mae gair o’i enau Ef 
Yn fwy ei rym. 

2 ’R wy ’n awr yn llawenhau, 

Mewn gobaith ca’i fwynhau 
Y gongcwest glir 
Ar bechod o bob rhyw, 

Elynol uffern griw, 

Sy ’n rhwystro f ’ enaid gwiw 
I’r sanctaidd dir. 

3 Fy meiau, fân a mawr, 

Sydd raid eu cael hwy ’lawr 
Cyn byddo hir ; 

Fe fyn cyfreithiau ’r ne’ 

I dynu ’r llygad de’, 

A thori ’r fraich o’i lle, 

Ei air sydd wir. 

4 Rhaid in’ roi ffarwel lân 
'N chwantau, fawr a mân, 

Pleserau i gyd ; 

Caf bleser maes o law 
Yn nhragwyddoldeb draw, 

Ei fath ni fu, ni ddaw, 

Gan fawrion byd. 


HYMN DCLI. 


TYACW ’r ardal, dacw ’r hafan, 
Dacw ’r nefol, hyfryd wlad, 
Dacw ’r llwybr pur yn amlwg, 

’R awr hon tua thŷ fy Nhad; 

Y mae hiraeth yn fy nghalon 
Am fod heddyw draw yn nhre’, 
Gyda myrdd sy ’n canu ’r anthem, 
Anthem cariad iddo Fe. 


FFARWEL WELEDIG, <5Tc. 


29I 


2 Bynag beth a welodd llygad, 

Neu a deimlwyd îs y rhod, 

Bynag beth a glywodd clustiau, 
Neu beth bynag a all fod ; 

Holl wrthddrychau ’r ddaear isod, 
Mewn un fynyd ddarfu yn nghyd, 
Er pan ce’s yr olwg leiaf 
Ar Iachawdwr mawr y byd. 

3 Mae fy hwyliau heddyw yn chwareu 

Yn llawen yn yr awel bur, 

Ac ’r wy ’n clywed swn caniadau 
Peraidd paradwysaidd dir; 
Ffarwel haul, a lloer, a thrysor, 
Ffarwel ddaear, ffarwel ddyn; 
Nid oes dim, o tan yr wybren, 

Ag sy ’n fawr, ond Duw ei Hun. 

4 Cauwch lygaid, nac agorwch 

Ar un gwrthddrych îs y nef, 
Craffa, f ’ enaid, olwg syml 
Ar ei ogoniant ddwyfol Ef; 

Mae ei hanfod, mae ei enw, 

Mae ei Berson sanctaidd, pur, 
Cu’wch o wár teganau natur 
Ag yw ’r nefoedd uwch y tir. 


HYMN DCLII. 


1 T 3 WYF yn teimlo gwynt y 
•*- dehau 
Yn anadlu awel bur, 

Ac yn ysgafn gario f ’ enaid 
’Draw i fryniau Canaan dir ; 
Aeth y gaua’ garw heibio, 

Darfu ’r oer, dymhestlog wynt, 
Na ddoed mwy ’r cawodydd duon 
I fy mlino i megys gynt. 

2 Anhawdd yfed dyfroedd chwerwon, 

Er mai dyfroedd chwerwon iawn 
Ydyw haeddiant fy mhechodau, 

O foreu-ddydd glas i nawn ; 

Tro fy chwer’der yn felusdra, 

Tro fy ngwenwyn cas yn win ; 

Mi rof glod, mi ro ’r gogoniant 
I’th ddoethineb Di dy Hun. 

3 Tua Seion gwna i mi ddringad, 

Er mai serth yw ’r bryniau fry, 

A gelynion hyll heb rifo 
Yn finteioedd o bob tu ; 


Dal dy afael ar fy enaid, 

N’âd un gelyn, er ei rym, 
Lithro’m troed, neu wyro’m llygad, 
Na fy nigaloni ddim. 

4 Os i’r dwyrain cais i’m harwain, 
Draw i’r gogledd, neu i’r de’, 

’R wyt Ti ’n gallach, ’r wyt Ti ’n 
ddoethach 

Na’i ddichellion cyfrwys e'; 

Dwg fy enaid yn dy freichiau 
Tros y dyrus, ddiffaith dir, 

Ac na saif i neb gelynion 

Nes myn’d trwy’r Iorddonen glir. 


HYMN DCLIII. 


1 "D WYF fi ’n ofni bob mynydyn 
’R wyf fi ’n edrych yma a 
thraw, 

Meddwl pan na bo gelynion 
Bod gelynion cas gerllaw ; 

Mae fy mhechod yn fy mhwnian, 
Mae gglluoedd uffern fawr, 

Gyda ’m chwant, yn mron a’m 
maeddu, 

Ac am gael fy mhen i lawr. 

2 Yn y frwydr yr wyf finau, 

Curo ar aswy, curo ar dde’, 
Ceisio edrych ar y Brenin, 

Meddwl p’odd y daliodd E’; 

Nid oes gen’i ond edrych arno, 
Edrych arno ddeil i’r lan— 

Os gall dim o’r nef i’r ddaear— 
Mewn cyfyngder f’ enaid gwan. 

3 O fy Iesu, Ffrynd troseddwyr, 

Achub heddyw, heddyw yw ’r 
dydd ; 

Tor y pres a’r efydd cadarn, 

Gollwng f ’ enaid gwan yn rhydd; 
Dysg fy mysedd i ryfela, 

Dysg fi gadw ’m harfau ’n llym; 
Ac na âd etifedd bywyd 
Golli yn y frwydr ddim. 

4 Mi â’ ’mlaen heb aeth nac ofn, 

Ond it’ sefyll ar fy ne’ ; 

Nid yw uffern na’i chyfrwysdra 
Fwy na tharth i Freninne’; 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


2Q2 


Fe ddiflana ’r holl elynion 
Fel yr ûs o flaen y gwynt, 
Heddyw’n awr, ond it’ ymddangos, 
Megys yn y dyddiau gynt. 


HYMN DCLIV. 

Y MAE gobaith wedi darfod, 
Gobaith daear, gobaith dyn ; 
Gobaith holl deganau natur, 
G’lymwyd ynot Ti dy Hun; 

Ti yw ’r pleser, Ti yw ’r tegan, 

Ti yw ’r gwrthddrych, Ti yw ’r 
Un, 

Ag y rhois fy holl serchiadau, 

Yn offrwm peraidd iddo ei Hun. 

2 Nid yw meibion, nid yw merched, 
Sy â’u hwynebau fel y wawr, 

Nid yw goglais aur ac arian 

Ddim at heddwch f’ Arglwydd 
mawr; 

Teiau, tiroedd, dewch ynfinteioedd, 
Dewch â’ch trysor bob yn ddarn, 
Ewch yn ddim, pan gyntaf gwelir 
F’ anwyl Iesu yn d’od i’r farn. 

3 Er fy mod yn ofni marw, 

Gwell yw marw im’ na byw 
Mewn rhyw fywyd o och’neidiau 
Gan elynion o bob rhyw ; 

Eto ’d wyf fi ’n blino ymladd, 
OsTi, ARGLWYDD.fydd o’m rhan; 
Ti yw ’r nef, a Thi yw ’r ddaear, 
Oll yn oll i’m henaid gwan. 

4 Dere dy Hun i lawr i’r frwydr, 
Cyhoedda faddeu, cy.hoedda 
hedd ; 

Rho i mi ronyn bach o deimlo 
Peraroglau ’r nefol wledd ; 

Byv/ neu farw, fel y mynost, 

Ti ga’i drefnu oll i gyd, 

Dda a drwg, ddygwydda i mi, 

Tra f’wy ’n aros yn y byd. 


I-IYMN DCLV. 

E R fod angeu yn fy mygwth, 

Er fod angeu yn fawr ei rym 


Er fod pechod cas o’i ochor, 

Sina dywyll, yntau yn llym ; 

Duw sy ’n fwy na nef nac uffern, 
Mwy na ’mhechod, mwy na ’mai;: 
Ofna’i fyrddiwn o’u rhifedi 
Os ca’i fynyd o’th fwynhau. 

2 Mae dy gariad uwch pob ofnau, 

Mae yn dy gariad fentro ’mlaen 
Trwy ’r afonydd dyfnion, geirwon, 
Tros fynyddau, a thrwy dân; 
Caru gongcra fy mhechodau, 

Caru ddal fy enaid gwan, 

Er pob dim a guro arna’i, 

Yn gadarnaf un i’r lan. 

3 ’R wyf fi’n darfod âg wy’n weled, 

Mi ddarfyddais heddyw â dyn ; 
’R wyf fi ’n twymo at fy Iesu 
Uwch beth bynag sy wrthwy’’ 
’nglŷn ; 

Mi ddyoddefaf ŵg a chariad, 

Erlid atgas neu fwynhau, 

Ac mi âf i fynydd Seion 
Heb fy siomi gan y ddau. 

4 Dringa’ i fyny i’r Balmwydden, 

Mi gaf fwyta ’r sypiau pur, 

Sy ’n digoni y rhai sychedig, 
Pererinion Salem dir ! 

Mi gaf weled gwlad addewid 
Sydd yn llifo o laeth a mêl, 

Mi gaf fyned i’w meddianu, 

Doed y croesau pena’ ddel. 


HYMN DCLYI. 


O TAN y nef nid oes 

Ond dwyfol loes fy Nuw’* 
Ag all gongcwerio ’n lân 
Fy mhechod o bob rhyw ; 

Ni all byd, ni all cnawd, ac ufíern lu 
I wynebu dim o’m Harglwdd cu. 

2 Ei Hun boed iddo ’r clod 
Am iddo fod yn fwy, 

A bod ei amnaid Ef 

Yn drech na ’u dyfais hwy ; 
Gwna ddial llawn, ryw ddydd sy ’n 
d’od, 

Ar feiau maeddodd i erioed. 


FFARWEL WELEDIG, <5Ic. 


293 


3 Ti, annghrediniaeth gas, 

Wrth’nebodd ras y nef, 

A geisiaist osod maingc 
O fewn i’w babell Ef; 
Dysgwyliaf dro caf wel’d yr awr 
•Caiff dy eisteddfa ei threiglo ’law r. 

4 ’R wy’n teimlo hiraeth cry’, 

Rwy ’n teimlo syched mawr, 
Bob mynyd awr o’r dydd 
Am gael fy meiau ’lawr ; 

O Ysbryd pur, Gweithydd y nen, 

Y gwaith ddechreuaist dwg i ben. 

5 Rho argyhoeddiad cry’, 

Rho ofid heb ei ryw, 

Am bob rhyw gwmwl du 
Sy rhyngof fi a’m Duw; 

Gwna awyr glir rhyngof a’r nen, 

A haul ddysgleir-wen uwch fy mhen. 

<6 Rho im’ gawodydd pur, 

Ar gynar hir brydnawn, 

I ddofi ’r wresog hin, 

A maethu ’r egin grawn ; 

O hyfryd haf, danfon i maes 
Holl beraroglau pur dy ras. 


HYMN DCLYII. 


XTI thrig awelon ne’ 

' Mewn dyfnder pydew cas, 

Ni thrig cysuron neb 

Mewn ysbryd heb dy ras ; 

Pur yw dy swydd, pur yw dy le, 

Fy Nuw, o fewn i’r ddae'r a’r ne’. 

2 O Arglwydd, tyr’d i lawr, 

Gwna drigfan it’ dy Hun, 

Teml sancteiddiol fawr, 

O galon aflan dyn, 

A thrig yn hon, fel Seion gynt, 

Er pob rhyw dywyll ’stormus wynt. 

3 Mae ’r corph o aflan wedd, 

Mae ’r cnawd yn íììaidd iawn ; 
Ar frys rhaid iddo fedd 

Idd ei sancteiddio ’n llawn ; 

F'e ddaw i’r lan, ar foreu wawr, 

Yn gymhwys fel ei Arglwydd mawr. 


I 4 Ac yno bydd yn un 
' Y corph a’r enaid hyn, 

Yn m oli Duw ei Hun 
Fu farw ar y bryn ; _ 

Wedi annghofio ’r byd a’i wae, 

Yn yfed dyfroedd i barhau. 

5 Tr’wy’, Arglwydd, yn y byd, 

Rho ’m golwg ar y wlad, 

Yr etifeddiaeth fry, 

Pleserau tŷ fy Nhad ; 

A’r gwleddoed’d maith sydd yn par- 
hau, 

Lle nad oes gofid, poen, na gwae. 


HYMN DCLVIII. 

N ID tegwch daear gron, 

Na thrysor hon na’i da, 

Na’i holl bleserau maith o’u bron 
Yr awrhon a’m boddha ; 

Ond trysor uwch y ser, 

Yn ninas bêr fy Nhad, 

Yn mhlith y dorf, mewn gwisgoedd 
gwyn, 

A gànwyd yn y gwaed. 

2 Mae ’r holl greadigaeth faith, 
Amrywiol waith dy law, 

A’r holl deganau o bob tu, 

Rhai yma sy’, neu draw, 

Yn mhell yn fyr eu pwys 
I’w cynwys yn dy le ; 

Ni leinw ’m calon ddim yn awr 
Ond Brenin mawr y ne’. 

3 Ti droist y ffrwd yn ol, 

Ti wne’st i gnawd roi lle, 

Er ei gyndynrwydd, er ei rym, 

I gyfraith lem y ne’ ; 

Ail natur heddyw im’ 

Yw ymladd grym y don, 

Mae awydd ynof fwy na mwy 
Fyn’d trwy ’r Iorddonen hon. 

4 ’D oes gwrthddrych heddyw i’w 
gael 

O gwmpas daear fras, 

Ag etyb nwydau cryfion, cun, 

Ond Iesu ei Hun a’i ras ; 

’D oes gysur wrthwy’ ’nglŷn, 

’R wy ’n dlotaf, un ei ryw, 

Os yn ymddifad bydda ’n hir 
O gwmni pur fy Nuw. 


294 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 ’R wy ’n anobeithio ’n lân 

O’r cyfan is y rhod, 

Dystrywir fi, pa beth a wnaf, 

Os hebot caf fi fod ! 

’D oes barn o tan y ne’ 

Fel im’ fod heb dy ras ; 

’D oes trysor maith, mewn bro na 
bryn, 

Wna ’r golled hyn i maes, 

6 Rhois heibio, er dy fwyn, 

Bob peth a glywais son ; 

Ni chaiff un dim, o tan y ne’, 
Artrefle ’r addfwyn Oen; 

Pan unwaith delo ’mewn 
Deganau cnawd a byd, 

I’w eu cystadlu â dwyfol glwyf, 

Eu ffieiddio ’r wyf yn nghyd. 

7 A thyma ’r fflam sydd fwy 

Yn congcro pob rhyw dân, 

Yn llosgi sothach gwag y byd 
I gyd yn ulw mân ; 

Yn maeddu ’m natur gref, 

Yn gwneud i’r nef gael lle, 

Ac yn fy nghymell i roi ’r mawl 
Yn hollawl iddo Fe, 

8 Darfu perth’nasau a gwaed, 

Y fam, a’r tad, a’r brawd, 

A phriod hefyd aeth yn ddim, 

Holl achau, a grym, a chnawd ; 
Ni ddyry ’r enwau hyn, 

P’odd bynag maent yn gun, 
Lawenydd na gorfoledd im’ 

Heb dy enw Di dy Hun. 


HYMN DCLIX. 

T I dy Hunan yw fy Mhriod, 

Ti dy Hunan yw fy Nuw ; 

Ti dy Hunan yw fy ngobaith, 

A’m hapusrwydd tra f’wyf byw ; 
’R wyf fi ’n llawn, ddiddig iawn, 
Ddala i ragor ddim pe cawn. 

2 Tyr’d, greadigaeth, rhana ’th 
gyfoeth, 

Peth i’r dwyrain, peth i’r de’, 

A chais lanw awydd dynion, 

Gwna hwy ’n ddiddig yn eu lle ; 
All y byd lanw ’mryd, 

Dim ond cariad gwerthfawr, drud. 


3 Nid wy ’n cenfigenu gronyn 

Ar y rhei’ny sy ’n mwynhau 
Tiroedd meithion, teg a hyfryd,. 

A phalasau sy ’n parhau ; 

Teyrnas ne’, gydag E, 

Yw fy sanctaidd, hyfryd le. 

4 Nid yw holl bleserau natur 

Yn y glorian bwysig, fawr, 

Ond fel llwch na phwysa ronyn 

Tuag at ei thynu ’lawr, 

I fwynhad, cariad rhad, 

Sy ’n drag’wyddol ei barhad. 

5 ’Nawr ’rwy ’n darfod à marwoldeb r 

Holl bleserau cig a gwaed, 

Ac yn clywed plant afradlon 

Heddywyn canu yn nhŷ fy Nhad 
Blant y byd, de’wch yn nghyd, 
Cym’rwch ei bleserau ’gyd. 

6 Y mae gen’i bleser ddigon 

Yn ngoleuni pur y ne’, 

’R wyf fi ’n bwyta pur ddanteithion 

Dim ond edrych arno Fe ; 
Gwel’d ei wedd, profi ei hedd, 

Sydd yn rhyw dragwyddol wledd. 


HYMN DCLX. 


Y MNEILLDUWCH, bethau ’r 
ddaear, 

Pethau natur, pethau ’r byd ; 

’R wy ’n dymuno peidio gwrando 
Ar eich holl ddeniadau ’nghyd ; 
Unig Un, uwch na dyn, 

Mae fy enaid wrtho yn nghlýn. 

2 Doed y diluw i deyrnasu 
Eto unwaith fel o’r blaen, 

Doed hen Gaos i gymysgu 
Daear, awyr, dw’r, a thân ; 
Dedwydd fi, Chaos lli’, 

Tra fo ’m Duw ’n teyrnasu fry. 

3 Colled pob blodeuyn hyfryd 
Ei holl degwch îs y rhod, 

Doed salwineb ar bob wyneb 
Y creaduriaid sydd yn bod ; 
Tegwch byd sydd yn nghyd, 

011 yn wyneb Prynwr drud. 


FFARWEL WELEDIG, (5lc. 295 


4 Pe diffoddai ’r heulwen ddysglaer 

Yn yr awyr denau, las, 

A phe treuliai ’r ser y fflamau 
Ynddynt sydd o dân i maes ; 

Mi gaf fyw gyda ’m Duw 
Mewn dysgleirdeb heb ei ryw. 

5 Mi gaf fod o flaen yr orsedd, 

Mi gaf ganu ’r anthem bur, 

Pan darfyddo son am ddaear, 

Son am foroedd, son am dir ; 
Dwyfol loes, angeu ’r groes, 

Fydd y canu ddydd a nos. 


HYMN DCLXI. 

DAN bo glaswellt gwyrdd y 
ddaear 

Wedi methu d’od i’r lan, 

Pan bo tegwch dae’r luosog 
Wedi darfod yn mhob man ; 

Mi gaf wlad, hyfryd rad, 

Faith, dragwyddol ei pharhad. 

2 Fe agorir i mi yno 

Ryw eangder maith heb ri’ 

O ddirgelion na ddeallir 
Heddyw ar ein daear ni ; 

Cariad rhad, yn y Tad, 

A ddatguddiwyd yn y gwaed. 

3 Fe amlygir rhyw ogoniant 

Na ddeallodd calon dyn, 

Yn yr iechydwriaeth eang, 

Dyfais Duwdod mawr ei Hun ; 
Ar y llawr, neb yn awr, 

Ni all ddal fath bethau mawr. 

4 Pa mor ddwyfol, pa mor hyfryd, 

Pa mor orfoleddus fydd, 

Pan tywyno gyntaf allan 

Foreu ’r tragwyddoldeb ddydd, 
Gael mwynhau, heb ddim trai, 
Bethau bellach fo ’n parhau! 

5 Pa mor aml, mor amrywiol, 

Mor anfeidrol, mor ddi-drai, 
Fydd y pethau uwch pob deall 
Yn y bywyd ga‘i fwynhau ! 

Nid wyf ’n awr, ar y llawr, 

Ddim yn gwel’d na deall fawr. 


HYMN DCLXII. 


ID’AM y trigaf mewn anialwch, 

■*■ ’Mhlith bwystfilod cas eu 
rhyw, 

Lle y collodd myrdd y llwybrau, 
Llwybrau heddwch, llwybrau 
byw; 

At y tir sanctaidd, pur, 

Mae fy amcan cywir, gwir. 

2 Mae yma darth, a niwl, a llynoedd r 

Ag sydd yn gwenwyno ’r lle ; 

Mae yma rywbeth sydd yn mogi 
Goleuadau pur y ne’; 

Dere ’n awr', Iesu mawr, 

I’r anialwch ata’i ’Lwr. 

3 Ofnau ymladd â chrediniaeth 

Yma, ac a garia ’r dydd, 

A hwy greant yno ddychryn, 

Er fy mod i gynau ’n rhydd_; 

Rho dy ras, tyn fi ’maes 
O’r anialwch tywyll, cas. 

4 Mae pleserau nefol, tawel, 

Mae dyddanwch hyfryd, llon, 

Yn diflanu yma megys 
Dw’r dywalltir ar y don ; 

Dere ’n glau, rho íwynhau 
Ag fo ’n wastad yn parhau. 

5 Pell wy’ yma oddi cartre’, 

Pell wy’ yma o dŷ fy Nhad, 

Ac ’d wyf etto ronyn nesach 
I gynteddau ’r hyfryd wlad ; 

F’ enaid ddaw, yn dy law, 

I’r ardaloedd hyfryd draw. 


HYMN DCLXIII. 


DETH wna’i yma yn nghyn- 
teddau 

Angeu a phechod, ofnau a phoen ?’ 
Lle mae holl ellyllon uffern 

Yn gwrth’nebu ’r addfwyn Oen ; 
Tir o wae, tir o drai, 

Tir o drallod i barhau. 



296 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Maglau dyrus, manwl sy yma, 

Maglau dyrus, manwl draw, 
Dysgwyl mae ellyllon creulon 
I’m dyfetha i ar bob llaw : 

Rho dy ras, tyn fì 'maes 
O’r anialwch tywyll, cras. 

3 Ond, fy Iesu, Ti a wyddost 

Nad oes gan elynion un 
Hawl mewn enaid ag dyoddefaist 
Ar y groesbren drosto dy Hun ; 
’R wyt Ti ’n fwy oll na hwy, 

Mi ymddiriedaf ynot mwy. 

.4 Mi ’madewais â phob gwagedd 
Welais i eto yn y byd, 

Deiliad wyf i Frenin arall— 
Deiliad wyf i’m Prynwr drud ; 
Nid oes dim, er ei rym, 

Wna i’m henaid ildio dim. 


5 Nid oes i mi wneud cytundeb, 

Na dim heddwch o un tu, 

Ag un ellyll, pa ryw bynag, 

Hen elynion nefoedd fry ; 
’Ngelyn yw, gelyn Duw, 

Mi ryfela’ tra f’wyf byw. 

6 Gwên a chariad y creadur 

Sydd yn elyn tyn i’r nef ; 
Angeu, dystryw, a marwolaeth 
Ydyw gwrando arno ef ; 

Dal fì ’r lan, ’d wyf ond gwan, 
Gwna i mi wylied yn mhob man. 

7 Dal fì ’n gadarn hyd nes delo 

Amser hyfryd o ryddhau, 

A chael yn lle temtasiynau 
Yn dragywydd dy fwynhau ; 
Dyna ’r pryd, gwyn fy myd, 
Derfydd fy ngofìdiau ’gyd. 


Gloria in Rxcelsis 

NEU 

HYMNAU 0 FAWL 

1 

DDUW A’R OEN. 


NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


F EL y Gweithiau blaenorol, daeth Gloria in Excelsis 
allan ar y cyntaf yn rhanau. Mae yn ddiamheu fod 
rhyw resymau am eu cyhoeddi felly. Yr oedd cyhoeddi llyfr 
o dipyn o faint yn gryn anturiaeth y pryd hwnw. Ychydig 
iawn o’r werin oedd yn medru darllen ; ac yr oedd yn rhaid 
i’r Awdwr ddibynu bron yn gwbl arnynt hwy am gefnogwyr. 
Trwy gyhoeddi ei weithiau yn dafleni iselbris, yr oedd ỳr 
anturiaeth yn fwy diberygl iddo ef, ac ar yr un pryd yr oedd 
yn eu gwneuthur yn fwy cyrhaeddadwy i’r bobl. 

Cyhoeddwyd y Rhan Gyntaf yn 1771, wedi ei hargraffu yn 
Llanymddyfri, gan Rees Tomas ; a’r Ail Ran yn 1772, wedi 
ei hargraffu yn Nghaerfyrddin, gan Ioan Daniel. 

Prin y gallasai neb ystyriol ddysgwyl hyd yn oed i Williams 
ei hun wneuthur dim yn well na’r Emynau a geir } 7 n y 
Casgliadau blaenorol; ond yr ydym yn meddwl fod y Gloria^ 
ar rai ystyriaethau, yn rhagori arnynt oll. Heblaw fod yr 
Awdwr yn treiddio yn uwch, uwch, ac yn ddyfnach, ddyfnach 
i ddirgelwch duwioldeb, a’i odlau yn myned yn fwy-fwy 
dyferol dan yr eneiníad dwyfol,*y mae ei grebwyll a’i ddych- 
ymyg bywiog dan lywodraeth barn addfetach, a chwaeth oedd 
yn myned yn fwy pui a sobr. Yr ydym hefyd yn tybied fod r 
ar gyfartaledd, fwy o Emynau o’r Gwaith hwn wedi glynu yn 
nghalonau y Cymry, nag o’r un o’i weithiau ereill. 



GLORIA IN EXCELSIS. 


301 


Gloria in 


HYMN DCLXIV. 


FY OES unrhyw bleser yn y byd 
Trafferthus ag all lanw 
’mryd, 

Dim ond cael edrych ar dy wedd ; 
Fy nymuniadau oll yn un, 

Sy â’u terfyn ynot Ti dy Hun ; 

Fy holl ddigrifwch a fy hedd. 

2 Mi dora ’r c’lymau oll i gyd 

Sy rhyngwyf â gwrthddrychau ’r 
byd,— 

A phob cariadau gwag y llawr; 
Mi adawaf enwau brawd a ffrynd, 
A char a phriod anwyl fyn’d 

Yn ddim, er mwyn dy enw mawr. 

3 O rhwyga ’r cwmwl dudew sy 
Yn cuddio gwedd dy wyneb cu, 

Yr Hwn yn llanw’rnefoeddsydd: 
Mae pelydr dy ddwyfol wedd 
Yn goleuo conglau tywylla ’r bedd, 
Ac yn troi ’r nos yn berffaith 
ddydd. 


4 Mae yma gystudd, mae yma wae, 

O un i’r llall yn llwfrhau, 

Ac yn rhyw ddirwyn yn y blaen : 
Ac oni chaf fì oleuni ’r dydd 
I gerdded llwybrau ’n dywyll sydd, 
Mi golla ’r ffordd i Salem lân. 

3 Un peth wyf arno ddydd a nos, 

Neu deued cystudd, deued croes,— 
Hiraethu ’n ddyfal am fy Nuw ; 
’D oes unrhyw bleser, nac na dawn, 
O’r boreu gwyrddlas hyd brydnawn, 
Rydd i mi gysur tra f ’wyf byw. 


Excelsis . 


6 Pan ’drychwyf i'r dwyrain, neu i’r 
de’, 

’D oes neb yn anwyl fel Efe, 

Mae ’n llanw fy ysbryd oll o’r 
bron : 

Dyoddefaf golled o bob rhyw 
Yn mhresenoldeb pur fy Nuw, 

A holl gystuddiau ’r ddaear hon. 


HYMN DCLXV. 

TYYHIDLA, Iesu, ’th nefol ras, 
Ar f’ enaid egwan, crindir, 
cras ; 

Gysuron gloew, perffaith, gwiw; 
’Chaiff unrhyw eilun yna i fod, 

A welodd llygad îs y rhod, 

Yn gwmwl rhyngof fì â’m Duw. 

2 ’Chaiff pleser na theganau ’r un, 

O enw mawr, neu hyfryd lun, 

Un loches ddirgel yn fy mryd : 
Ond fy ysbryd wedi ei wir ryddhau, 
A neidiai atat Ti yn glau, 

Tros bob rhyw eilun yn y byd. 

3 Ar unwaith ’r wy ’n ymado ’n lân 
A’r holl greadigaeth fawr a mân, 

Ac nid wy ’n ’mofyn yn eu lle 
Ond cael, fy Arglwydd, dy fwyn- 
hau, 

Mewn llawnder, neu mewn eitha’ 
trai, 

’R wy’n drech na’r cwbl tan y ne’ 

4 Ti lenwi fy meddyliau yn llawn, 
A’m dymuniadau yn berffaith iawn; 

’D oes dim yn eisieu lle bo ’m 
Duw; 


Bydd Di yn drysor, bydd yn rhan, 
Mi annghofia ’r ddaear yn y fan, 
A’i holl wrthddrychau pena’ eu 
rhyw. 

5 Mwy na therfysger f ’ enaid drud 
Gan rwysg a dwndwr gwag y byd, 
Ond llyncer fi yn ddystaw iawn 
Yn y llawenydd sy ’n parhau 
’N dragywydd, heb na maeth na 
thrai, 

Fel diluw cryf, neu foroedd llawn. 


6 Datguddia ’n gyflawn im’ ar frys 
Ogoniant maith dy nefol lys, 
Di-drangc bleserau ’r sanctaidd 
dir ; 

O dangos im’ mai Ti yw ’m rhan, 

A d’wed ca’i ddyfod yna i’r lan, 

I’th gyflawn weled cyn bo hir. 


HYMN DCLXVI. 


A NWYLAF wrthddrych f ’ enaid 
drud, 

Fy holl hyfrydwch yn y byd, 

Na ’mad â mi, un eiddil, gwan, 
Sy’n teimlo’th eisieu yn mhob man. 

2 O aros yma yn ngwres y dydd, 

Fy nghystudd yn chwanegu sydd ; 
Aros, ’r wy ’n gruddfan tan y groes, 
Nes ymaith ffoi cymylau ’r nos. 

3 Aros, nes codi ’r seren sydd 
Yn arwain hyfryd oleu ’r dydd, 

A chodi ’r haul oleu-wen, glir, 

Sy ’n dangos bryniau Salem dir. 

4 F’ Anwylyd, tro dy wyneb pur, 

’D oes yn y byd un pleser gwir ; 
Pob gobaith a phob cysur cun 
Sy ’n aros ynot Ti dy Hun. 

5 Ond yn dy absenoldeb mae 
’R pleserau goreu yn troi ’n wae; 
’D oes a ’nigona i tra f ’ wy’ byw 
Ond profi hyfryd hedd fy NuW. 


HYMN DCLXVII. 

P ERERIN wyf mewn anial dir, 
Sychedig am gysuron gwir; 
Crwydro fy amser, a llesgau 
O hiraeth cywir dy fwynhau. 

2 O tyred oriau, tyred ddydd, 

I’m henaid i gael myn’d yn rhydd ; 
Carcharwr wyf mewn anial wlad, 
Yn dysgwyl beunydd am ryddhad, 

3 Tan ryw gaethiwed poenus iawn, 
Yn dysgwyl foreu, dysgwyl nawn ; 
Mi gara ’r fan, mi gara ’r dydd 
Osodo f ’ enaid bach yn rhydd. 

4 Ac mi ddysgwyliaf ddydd a nos, 

Fel un lluddiedig tan dy groes ; 

Ac nid oes arall fan lle mae 
Un gronyn gobaith o’m iachau. 

5 Haul y Cyfiawnder ddysglaer, gu,* 
Tywyna trwy bob cwmwl du ; 

O tan dy esgyll dwyfol mae 
Y Balm o Gilead sy ’n iachau. 

6 Mae gras yn rhyw anfeidrol ’stor, 
A doniau ynot fel y môr ! 

O gad i druenusaf ddyn 
Gael profi gronyn bach o’i rin. 

7 Ac os bydd i Ti faddeu ’mai, 

Ac o fy archollion fy iachau, 

Dy glod, dy ras, a’th enw gwiw 
Gaiff fod yn bleser im’ tr’w’y byw. 


HYMN DCLXVIII. 

T YDI fy unig Arglwydd yw, 

Terfyniad pob cystuddiau ’n 
fyw, 

A diwedd gofal, diwedd gwae ; 
Pob trallod sy o fewn y byd 
Sy ’n darfod ynot Ti yn nghyd; 

’D oes yn dy gwmni boen na 
thrai. 

* Mae y Darllenydd yn hysbys, bellach, 
fod Williams yn wastad yn cyfrif yr haul yn 
y rhyw fenywaidd. 


3°2 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Pa bryd y ffy cymylau ’r nos 

Sy 'n cuddio rhinwedd gwaed y 
groes ? 

Pa bryd ca’i wel’d yn oleu clir 
Yr etifeddiaeth ddaeth i'm rhan, 
Wrth goelbren nef, yn oreu fan 
O’r hyfryd, sanctaidd, nefol dir. 


3 Mae oerfelgarwch yn fy mryd 

At oll wy ’n weled yn y byd ; 

Rhỳw dwyll di-ddiwedd y’nt o’r 
bron : 

Ymddangos mewn rhyw degwch 
llawn, 

Ond gwenwyn poeth a thanllyd 
iawn 

Sy’n holl wrthddrychau’r ddaear 
hon. 


.4 Am hyny dangos im’ yn glau 

Wrthddrychau ’r bywyd sy ’n 
parhau, 

Trysorau sydd o fewn i’r llen ; 
Y tegwch a’r gogoniant sy 
’N dysgleirio yn dy wyneb cu, 

'Nad oes o’i debyg ìs y nen. 


5 Ni chas y byd ei brofì erioed, 

Na gwybod beth sydd yno ’n bod ; 
Llygad nis gwel, a chlust nis 
clyw, 

Ni ddaeth i feddwl dyn ychwaith 
Y pethau er tragwyddoldeb maith, 
Sydd yn guddiedig yn fy Nuw. 


6 Pan caffwy ’th deimlo yn mhob 
dawn, 

Fe lenwir fy holl nwydau yn llawn, 
Ac yn myn’d trosodd, gariad 
pur; 

Llawenydd di-drangc fel y môr, 

A hedd yn annherfynol ’stor, 

Wrth wel’d cyflawni ’r ’ddewid: 
bur. 


7 Mae meddwl am yr oriau pur„ 

Ca’i rodio ’r Paradwysaidd dir, 

Ac yfed pleser sy ’n parhau, 
Mewn gwlad heb lewyrch haul na 
lloer, 

Na thertysg tir, na thwrf y môr, 

Yn fy rhoi ’n awr i lawenhau. 


HYMN DCLXIX. 


TWT AE’r holl greadigaeth faith yn 
nghyd, 

Neu yn y môr, neu yn y byd, 

Yn eitha’ eu rhwysg, eu rhif, eu 
rhyw,— 

Yr holl ogoniant maith yn un, 

A welodd neu a glywodd dyn, 
Grynho’wd yn hollol yn fy Nuw. 

2 Tydi yw ’r ffynon fawr, ddi-drai, 

Sy ’n rhoddi dyfroedd i barhau, 

A ffrydiau o anfeidrol ryw ; 

Rhyw dir o gariad yw dy hedd, 

A nef y nef yw gwel’d dy wedd, 

Y nawdd a’r cysur mwya ’n fyw. 

g ’D oes doniau tan yr wybr las 
A ddyd dy enw mawr i maes, 

Na geiriau etyb Is. y rhod ; 

Ac nis gall yr angylion ’chwaith 
Trwy gymysg pur ganiadau maith 
Ddadseinio’r ganfed ran o’thglod. 

4 Pa bryd ca’i deimlo ’r awel gref 
Sy ’n chwythu ’ffwrdd gymylau ’r 

nef, 

I mi gael gweled Salem bur ? 
Gogoniant dwyfol uwch y rhod 
Nas gwelodd llygad dyn erioed, 

Ac nas mwynheir mewn anial dir. 

5 Pe cawn ond hollol dy fwynhau, 
Darfyddai ’mhoen, darfyddai 

’ngwae, 

Fe lenwid rhanau f’ enaid drnd; 
’D oes euogrwydd, ofn, na dim 
poen 

Fyth yn ngorphwysfa lân yr Oen, 
Fe sy ’n teyrnasuyno ’gyd. 


HYMN DCLXX. 

I, Iesu, Frenin nef, 

Fy Anwylyd a fy Nuw ; 

Yn eitha’ pell o dŷ fy Nhad, 
Mewn anial wlad ’r wy ’n byw ; 
Mewn ofnau ’r wyf a braw, 

Bob llaw gelynion sydd; 

O addfwyn Iesu, saf o’m rhan, 

A thyn y gwan yn rhydd. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


303 


2 Mae Satan ar fy ne’ 

Yn pledio grym fy chwant, 

Ac mae euogrwydd, gwmwl du, 

Yn cadw ’r goleu ’bant: 

Mae pechod gyda ’r rhai’n, 

A’i uffernol sain mor gry’ ; 

’R wyf finau ’n diangc rhag i’m dal, 
I fynydd Calfari! 


3 Ac yna tan y groes 

Mi glywaf gryfach llef ; 

Mi glywa’ och’neidiau dwyfol, gwir, 
Grudcìfanau pur y nef: 

Ac yna gwna’i fy nyth, 

Y’n mhlith rhai dua’ eu rhyw ; 

Mi daflaf fy euogrwydd du 
Yn hollol ify Nuw. 


4 Mae rhinwedd yn ei waed 

I faddeu beiau mwy 
Nag y gall angel fyth na dyn 
I rifo mo honynt hwy ; 

Mae ffynon ar y bryn 
A ylch yn wyn a gâln 
Bechodau o ryw ffieiddia’ erioed, 
Rifedi ’r tywod mân. 

5 ’D oes diwedd fyth, na thrai, 

Ar gariad angeu loes ; 

Uwch pris o’r gwerthfawrocafgaed 
Yw haeddiant gwaed y groes ; 

Fe gàna ’r Negroes du, 

Fe gànä ’r Indian draw ; 

Fe faddeu i’r aflan oes y sy, 

Fe faddeu i’r oes a ddaw. 


HYMN DCLXXI. 

\\7 EL, mi ddarfyddaf mwy 
* * Yn lân â haeddiant dyn ; 
Ni chym’rir iawn o flaen fy Nhad, 
Ond dwyfol waed ei hun : 
Gofynion nef sydd fwy, 

A’u taliad hwy mor ddrud, 

Nas tâl mynyddau ’r ddaear hon 
Pe ’n berlau o’r bron i gyd. 

2 O’r afon loew hon 

Tardd cysur o bob rhyw ; 

Mil o rasusau hyfryd, pur, 

Fel blodau clir eu lliw; 


Er bod pob llwyth ac iaith 
Yn finteioedd maith, di-rân, 

Yn dirwyn at y loew nant, 

Cânt dd’od i bant yn lân, 

3 Mae ’r deillion yma ’n gwel’d, 

A’r cloffion hefyd sydd 
Wedi cael hollol, lwyr iachad, 

Yn llamu â’u traed yn rhydd ; 
Mae rhai sydd â ffiaidd friw, 

Uwch meddyg i’w iachau, 

Yn cael wrth brofi’r by wiol ddw’r, 
Eu gwella a’u glanhau. 

4 Minau, ffieiddiaf un 

O’r përerinion gwan, 

Ond cael fy ngolchi oddiwrth f y 

Fyth dringo wna’i i’r lan ; 

Y dwyfol, nefol loes, 

Cystuddiau ’r groes a’i briw, 

A’m nertha fyn’d p’r byd a’i wae 
I’r man lle mae fy Nuw. 

5 Os gelynion ddaw i’m cwrdd, 

A rhyw ddaearol swyn, 

Mi ’drycha ’r aberth ar y pren, 
Ddyoddefodd er fy mwyn ; 

Fe ddiffodd cariad pur 
Fu ar hoelion dur bob ple 
Sy gan y byd, y cnawd, a chwant, 
I’m denu o ffordd y ne’. 


HYMN DCLXXII. 

A/TEWN anial, dyrus le, 

Heb neb cwmpeini dyn, 

Y gallwn, ond cael cwm’ni Duw, 
Yn dawel fyw fy hun : 

Fe leinw oll yn lân, 

Tu mewn, ac o tu maes; 

Nid yw ’r creadur, er ei rym, 

Yn helpu dim o’i ras. 

2 Mae tywyll, anial nos, 

Peryglon o bob rhyw, 

Holl ofnau ’r bedd, pob meddwl 
gwan, 

Sy ’n ffoi o’r fan bo ’m Duw ; 
Ond tegwch dwyfol, clir, 

A chariad pur, a hedd, 

Gaifl fod yn wleddoedd pur, di-draí 
I’r rhai sy ’n gwel’d ei wedd. 


304 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Y fan b’ost Ti, fy Nuw, 

Anfarwol fywyd sy 
Yn tarddu megys dw’r o’r graig, 

I’r lan i’r nefoedd fry : 

Rhyw wawr ddysglaerwen sydd 
Yn tywynu o hono Ef, 

Yn arwain trwy bob ífos a nant 
Holl ffyddlon blant y nef. 

4 Ffarwel, chwi haul a lloer, 

Ffarwel, chwi ser y ne’ ; 

Mae presenoldeb pur fy Nuw 
Yn well yn llanw ’r lle ; 

Rhyw faith dragwyddol ddydd, 
Goleuni sydd yn fwy 
Yw’r hwn sy ’n d’od oddiwrth ei 
wedd 

Na ’u holl fuddioldeb hwy. 


HYMN DCLXXIII. 

Yr Ail Ran. 

D RAW mi wela ’r ardal hyfryd 
Lle mae ’m trysor, lle mae 
’mryd ; 

Lle mae ’m henw i yn guddiedig, 
Lle mae ’nghysur oll i gyd ; 

Draw fy Mhriod, draw fy ’Nghariad, 
Draw fy Anwylyd, draw fy Nhe.d ; 
A fy nghartref nefol, tawel 
Yn y Baradwysaidd wlad. 

2 Mi âf yno, doed a ddelo, 

Doed cymylau, deued dydd ; 
Dyma ’r unig fan ’r w ’n dysgwyl 
Cael yn hollol fod yn rhydd ; 

Y mae hiraeth yn fy nghalon, 

Y mae syched trwy fy mryd, 

Am gael bod yn dy gwmpeini 
Yn nghystuddiau pena ’r byd. 


HYMN DCLXXIV. 

M AE ’m siwrnai yn y blaen, 

’D oes diwedd ar fy nhaith, 
Nes landio ’mewn yn lân 
I dragwyddoldeb maith; 

Yr ochr draw, fy nghartref y w, 

O fewn y wlad lle mae fy Nuw. 


2 Ar ei addewid Ef 

Sydd fwy na geiriau dyn, 

Er holl gymylau ’r nef, 
Gorphwysaf fì fy hun ; 

Fe ’m deil i’r lan, a doed a ddêl, 

A ddaeth o’i enau sydd dan sêl. 

3 Mi bwysaf ar ei air, 

A deued oll yn groes, 

Fy noddfa unig yw, 

T an eithaf tywyll nos; 

Fe wawria’r dydd, pob tro is nen 
Ddaw âg addewid nef i ben. 

4 Pob ’storom arw hynt, 

Pob tymhestl gadarn, gref, 

Pob cwmwl tywyll, du 
Sy ’n hongian yn y nef, 

A’m chwyth i ’mlaen i wla,d fy 
Nuw, 

Y fan mae ’m henaid fyth am fyw. 

5 Ar fyr mi fyddaf iach, 

Ni chaf i glywed mwy 
Lais y gorthrymwyr cas, 

Eu gwawd na ’u dirmyg hwy; 
’D oes swn na chri o fewn y wlad 
Lle mae fy Mhriod a fy Nhad. 


HYMN DCLXXV. 

M I ês trwy ’r afonydd dyfnion, 
Gwyllta eu natur îs y nen, 
Pan oedd tonau mawr yn rhuo 
Fel y moroedd uwch fy mhen ; 
Ti dy Hunan, &c., 

Oedd a safodd o fy mhlaid. 

2 Fe ’m llyngcasid gan fy ngofid, 
Oni buasai ’th fod dy Hun, 

Yn rhoi goleu ar fy llwybr, 

Ac yn sefyll wrth fy nghlun; 
Gwelai ’n eglur, &c., 

Try ’nghystuddiau oll yn win. 

3 Croesau geirwon sydd yn felus 
Pan yr elo hi yn brydnawn, 
Dyfnder galar sydd yn esgor 
Ar lawenydd hyfryd iawn ; 

O am weled, &c., 

Heno dawel foreu wawr. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


305 


4 Y mae hiraeth yn fy nghalon 

Heddyw am gael gwel’d y dydd, 
Caffo fy nghadwyni eu tori, 

A fy enaid fyn’d yn rhydd ; 

Yn lle rhyfel, &c., 

Dim ond swn telynau hedd. 

5 Arglwydd tirion, n’ âd fi ym- 

gymysg, 

A phleserau gwag y byd, 

Na rhoi ’m serch ar dda na dynion, 
Na’i deganau pena’ yn nghyd ; 
Uwch yr wybren, &c., 

Mae sydd anwyl geny’ ’gyd. 


HYMN DCLXXVI. 


P ’AM mae llewod am fy llarpio ? 
P’am mae ’r Aiphtiaid am fy 
lladd ? 

Nid wy ’n cenfigenu eu golud, 

Na’u pleserau leiaf radd ; 

Mae fy nheyrnas, &c., 

A’m llawenydd uwch y ser. 

2 Mi ddyoddefaf eiriau chwerwon, 

Mi ddyoddefaf ddynol lid, 

Mi ddyoddefaf bob gw’radwyddiad 
Gaffwyf gan annuwio'l fyd, 

Ond i’m Harglwydd, ŵc., 

Roi i mi flas ei nefol win. 

3 Nis gall tanllyd seirph wenwyno, 
Ac nis gallant roddi clwy’, 

Yn y fan mae gras y nefoedd 
Yn diffoddi eu gwenwyn hwy; 
Trech na ’r cwbl, ác., 

Yw angerddol dân fy Nuw. 

4 Doed yr Aipht yn fint’oedd llidus, 
A’i harfogaeth gadarn, gref, 
Rhwng Balsephon serth a’r tonau, 
Minau waeddaf tua ’r nef; 
Feddaw ’ngweddi, &e., 

I’m â gwaredigaeth lawn. 

5 Mi gâf weled môr yn cauad 
Gyda chodiad boreu wawr, 

A myrddiynau maith yn suddo 
Yn ngwaelodion dyfnder mawr ; 
Ni cha’i weled, &c., 

O ’ngelynion cyfrwys mwy. 

U 


HYMN DCLXXVII. 


N ID fy nghongcwest yw ’ngor- 
foledd, 

Ynte fedda’i o hono ddim, 

Yn fy ngwendid ’rwy ’n ymffrostio,. 
Ni ymffrostiaf yn fy ngrym ; 

Ar dy gongcwest, &c., 

Addfwyn Iesu, ’r wyf yn byw. 

2 Fe ddyoddefodd angeu creulon, 

Poenus—chwerwaf angeu’r groes;. 
Ac fe gongcrodd luoedd uffern 
Tr-wy ei ddwyfol, farwol loes ; 

’N awr gorphenwyd, &c., 
Iechydwriaeth ddaeth i mi. 

3 Dyma p’am ’r wy’ heddyw ’n canu,. 
Dyma p’odd ce’s fy iachad, 

Nid wrth ymladd â ’mhechodau, 
Ond wrth gongcwest pur y gwaed; 
Ni saif gelyn, &c., 

Fyth yn ngolwg Calfari. 

4 Satan sydd yn digaloni, 

Satan sydd yn llwfrhau, 

Er pan ddaeth y cariad dwyfol 
I ddysgleirio fel y mae ; 

Ffo’wch gariadau, &c., 

Fedda’i gyfaill ond fy Nuw. 


HYMN DCLXXVIII. 

TYACW ’r ffynon i’w dymuno^ 
Fywiol sy ’n yr anial dir,* 
Dacw ’r unig ddw’r sy ’n rhoddi 
Hedd ac anfarwoldeb clir; 

Ar Galfaria, &c., 

Tardd yr afon loew ’maes. 

2 Yno ’r âf i ’mofyn pleser, 

Unig bleser i barhau ; 

Yno caf fi lawn faddeuant 
Am bob trosedd, am bob bai 
Yno ’n unig, &c., 

Caf g’wilyddio o hono f ’ hun. 

3 Iachawdwriaeth rad ei hunan, 

Yw fy mhle o flaen y nef; 






3°6 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


A ífarwel am dana’i fythol, 

Oni chaf ei haeddiant ef; 

Iesu ei Hunan, &c., 

OU o flaen y faingc i mi. 

4 Yn nhymhestloedd angeu creulon, 
Sydd yn rhuo yn ei rym, 

Ac yn bygwth nad wy ’n abl 
Dala nerth ei donau ddim ; 
Gwaed a gollwyd, &c., 

Ar Galfaria yw fy mhle. 


HYMN DCLXXIX. 

TWT AE’n nghystuddiau i’n chwan- 
^ egu 

Megys tonau moroedd maith, 

’R hyd rhyw lwybrau dyrus, 
tywyll, 

Anial geirwon mae fy nhaith ; 
Mae ’ngelynión, &c., 

Meẃn rhyw gyngrair am fy lladd. 

2 Ar ddysgwylfa uchel, gribog, 

Yr wyf finau er’s hir brydnawn, 
Edrych am yr hindda hyfryd 

’N ol cafodydd geirwon iawn ; 

Ac i’m hysbryd, &c., 

Trwy ’r cymylau wel’d y wlad. 

3 Ac ’rwy’n credu, trwy bob cystudd, 

Daw llawenydd yn y man, 

Pan y delwyf i feddianu 

’R etifeddiaeth ddaeth i’m rhan; 
011 a dderfydd, &c., 

Ónid swn y delyn aur. 

4 Gwlad o heddwch, gwlad o sylwedd, 

Gwlad o gariad pur, di-drai, 
Gwlad o wledda ’r pererinion, 

A’r llawenydd i barhau ; 

Dacw ’r ardal, &c., 

Mae ’nghysuron oll i gyd. 

5 Aed y nos derfysglyd heìbio., 

Doed y boreu cyn bo hir, 

Pan y caffo ’m henaid wledda 

Yn y Ganaan hyfryd, bur, 

■ Gyda myrddiwn, dtc., 

O’i' rai anwyl, ffyddlon Ef. 


HYMN DCLXXX. 


O ÁWELON croes eu natur! 

O dymhorau gwynt a thân.! 
P’am dyoddefa nefoedd i chwi 
Yn eich rhwysg i fyn’d yn mlaen ? 
Fe dry ’r ’storom, &c., 

Eto ’n dawel hyfryd haf. 

2 Fe ddaw 'r groes ag sydd yn peri 
’M henaid heddyw grynu ’lawr, 
Ar y wawrddydd deg yfory, 

A rhyw faith orfoledd mawr ; 

Mi ddysgwyliaf, &c., 

’R wyf fi megys gwel’d y wawr. 

3 O tu mewn y mae ’ngelynion, 

Hen ellyllon mawr eu grym, 

Ag sy ’n ceisio trwy bob moddion 
Wneud fy enaid llesg yn ddim ; 
Ti dy Hunan, &c., 

All eu hatal, er eu grym. 

4 ’D wyf ond eiddil gwan i ymladd, 
Ac nid wyf yn abl lladd 
Lluoedd mawrion o elynion, 

Cryfa’, cynddeirioca’ eu gradd ; 
Ar dy allu, &c., 

’R wyf yn edrych nos a dydd. 


HYMN DCLXXXI. 


'T'I, fy Iesu, yw ’m Hanwylyd, 

Ac ni fedda’i yn y byd 
Un creadur sy mor werthfawr 
Ag a dâl rhoi arno ’mrÿd ; 

Swn a siarad, &c., 

Yw ’r gogoniant tan yr haul. 

2 Tro’wch ar dde’, a thro’wch ar 

aswy, 

Gwagedd wedi ei gasglu yn. 
nghyd, 

Hardd ei liw, heb ronyn sylwedd, 
Sydd o gwr i’r llall o’r byd; 
Ffrwyth Gomorra, &c., 

Er ei liw, sydd ulw mân. 

3 Minau, Arglwydd, ro’is fy mwriad 

Ar drysorau ’r gwledydd draw, 


GLORIA IN EXCELSIS. 


3°7 


Ac ar ’Tifedd mawr y bywyd, 
Sydd â’r nefoedd yn ei law ; 
Mae fy ngwynfyd, &c., 

Oll yr ochr draw i’r dw’r. 

4 Ffarwel bellach y creadur, 

Yn ei rwysg, ac yn ei rôd ; 
Ffarwel natur lawn o nwydau, 

Nis dilynaf ôl dy droed ; 

Pleser rhagor, &c., 

A ddygwyddodd i fy rhan. 

5 Dyma ’r ffordd sy ’n ledio’n union 

At bleserau pur, di-drai; 

Dyma ’r dw’r rhedegog, bywiol, 
Ga’i ar fyrder eii fwynhau, 

Fyth sy ’n tarddu, &c., 

O tan drothwy tÿ fy Nhad. 


HYMN DCLXXXII. 


H EDDYW ’r ffynon a agorwyd, 
Ddysglaer fel y grisial clir, 

Y mae ’n llanw ac yn llifo 
Tros wastadedd Salem dir ; 

Bro a bryniau, &c., 

A gaiff brofi rhin y dw’r. 

2 Dere, f ’ enaid gwan, lluddedig, 

Ag a ’droddodd yn y llaid, 

Yf, a neidia ’mewn i’r ffynon 
Loew wrth dy angenrhaid, 

Ni ddifwyni, &c., 

A dy feiau ’r gloew ddw’r. 

3 Y mae rhinwedd gras y nefoedd 
O dragwyddol faith barhad; 

Nid oes darfod dim ar effaith, 
Perffaith haeddiant dwyfol waed ; 
Ac er golchi, &c., 

Nant heb lwydo, nant heb drai. 

4 Minau ddof i’r ffynon loew 
Darddodd allan ar y bryn, 

Ac mi olcha ’m henaid euog 
Ganwaith yn y dwfr hyn ; 

Myrdd o feiau, &c., 

Dafla’ i lawr i rym y dw’r. 

3 Dyma ’r man y caiff fy nwydau 

Gwyllt, cynddeiriog, hyfryd friw ; 


Dyma ’r fan ca’i gongcro natur, 

A’i gwrthddrychau o bob rhyw ; 
Caf deyrnasu, &c., 

Ar bob eilun teg ei lun. 

6 O dirwynwch, oriau, i fyny, 

A gadewch im’ wel’d y dydd, 
Pan y torir fy nghadwynau, 

Ac ca’i rodio ’n berffaith rydd ; 
Ysbryd caethwas, &c., 

Wedi troi yn ysbryd hedd. 


HYMN DCLXXXIII. 


ESU, rhedaf at dy orsedd, 
Dyna ’r man fy enaid óa’dd 
Iechyd, pan yr oedd gelynion 
Duon, atgas, bron fy lladd ; 
Nid oes noddfa, &c., 

Is y nefoedd ond dy Hun. 


2 Wrth dy orsedd Di mae bywyd, 
Wrth dy orsedd Di mae grym, 
Ac ni fethodd îs y nefoedd 
Ag a geisiodd genyt ddim ; 
Minau aflan, &c., 

Fentraf at orseddfa hedd. 


3 Lliw fy meiau sydd o’r duaf, 

Mae euogrwydd yn fy nhrin, 

Fel pe wedi ’m blotio byddwn 
’Maès o’th arfaeth Di dy Hun ; 

Rho drugaredd, &c., 

D’ unig gariad a’m iacha. 

4 Tyr’d am hyny, Iesu ’n fuan, 

Saf ó blaid yr euog, gwan, 

Sy ’n lludded'ig gan gystuddiau 
Dyfnion, trymion yn mhob man; 

Rho ddyddanwch, &c., 

Tra f’wy ’n teithio ’r anial dir. 

5 Deued dydd,—doed nos drachefn, 

Deued boreu, deued nawn, 

Deued tês, a deued oerni, 

Doed tymhestloedd chwerw iawn; 

Yna ÿn unig, &c., 

Caiff fy lloches inau fod. 


3°8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN DCLXXXIV. 

"D’AM y cwyd bwystfìlod rheibus 
Fel mewn cyngrair ar y gwan ? 
P’am caiff holl gynddaredd uffern 
Rwystro enaid briw i’r lan ? 
Gwna i mi ddringo, &c., 
Hyfryd fryniau tŷ fy Nhad. 

2 Tan dy aden y rhyfelaf, 

Tan dy aden mae fy ngrym; 

Tan dy aden y congcweraf, 

Ynte ni chongcweraf ddim ; 

Neb ond Iesu, &c., 

Fostia ’m henaid tra fo byw, 

3 Mae dy enw mor ardderchog, 

Fel yn ngrym y ’storom gref, 
Llaesa’r gwyntoedd, llaesa’r tonau, 
Dim ond i mi ei enwi Ef; 

Noddfa gadarn, &c., 

Yw yn eitha’ grym y dw’r. 

4 Ffy tywyllwch du, di-gysur 

Pan y codo ei heulwen Ef, 
Gwedd ei wyneb sy ’n gwasgaru 
Holl gymylau tewa ’r nef; 
Dedwydd, dedwydd, &c., 

Yw sy ’n gwel’d dy wyneb cu. 

5 Nid oes yno ddim yn eisieu, 

Nac un pleser, nac un dawn, 

Fan y byddech Di dy Hunan, 

Fyth na boreu na phrydnawn ; 
Môr o gysur, &c., 

Yw cael trigo yn dy ŵydd ! 


HYMN DCLXXXV. 

ID trysor o arian pur, 

Na ’r aur sydd lawer gwell, 
Na ’r perlau mwya’ drud 
; Sydd yn yr India bell, 

Ond am fy Nuw ’r wy ’n brefu o hyd, 
Sydd fil o weithiau ’n well na ’r byd. 

2 Nid y llawenydd gwag, 

Mawrhydi plant y byd, 

Eu balchder maith a’u rhwysg, 

Pan ceir e’n gryno yn nghyd ; 
Ond pleser gwell cael dy fwynhau, 
Ac yfed dw’r sydd yn parhau. 


3 Y cariad hyfryd sy 

Yn boddi cwmni ’r nef, 

Ac yn difyru ’r llu 

Ẁrth edrych arno Ef; 

Y trysor hyn wy’ am fwynhau, 
Ag sy ’n dragwyddol yn parhau. 

4 Y pethau mawrion hyn 

Wy’ yn eu ceisio ’gyd, 

Ac nid oes dim a’u tyn 
Hwy ’n hollol o fy mryd ; 
Mi rof fíarwel heb ’stwr na phle 
I bob peth arall îs y ne’. 


HYMN DCLXXXVI. 

O FER i mi wel’d y ddaear 

Yn egino ei hegin grawn— 
Ofer i mi wel’d yr haulwen 
Fawr yn estyn ei phrydnawn ; . 
Ofer i mi wel’d y blodau 
Yn datguddio eu haneirif liw, 

Tra fo neb rhyw un creadur 
Yn cysgodi gwedd fy Nuw. 

2 Ofer i mi gael cwmpeini 

Hyfryd, llawen, addas, gwiw, 
Ieuengctyd yn eu rhwysg a’u 
nwyfiant, 

Fel y blodau teca’ eu lliw ; 

Ni wna hyn ond tori ’nghalon 
A fy nodi ’n fwy-fwy briw, 

Tra fo bryniau maith a dyrus 
Rhyngof fi a hedd fy Nuw. 

3 Ond os wyneb hardd fy Iesu, 

Sydd yn well na goleu ’r dydd, 

Yr y cwmwl dudew i gerdded, 

Ac dywynaar f’ enaid prudd, 

Boed fy nghwmni fel y mynont, 
Ffoed pleserau byd yn un, 

Bydda’i bywyn berffaith ddedwydd^ 
Mewn rhyw ogof fach fy hun. 

4 Ymwel, Arglwydd, â phererin 
Sydd yn teithio tua thre’, 

Ag a flinodd ar y ddaear, 

Heddyw yn brefu am y ne’ ; 
Tyred, haulwen glir, dysgleiria, 

Ni saif cwmwl lle bo ’th ras, 
’Storom gref a dry ’n dawelwch,. 
Fel y gallom rodio ’maes. 


GLORIA IN EXCE LSIS. 3O9 

-5 O pa bryd ca’i wel’d dy wyneb Rhanent hwy y ddaear rhyngddynt, 

Oll yn heddwch, oll yn ras, Nefoedd Iesu aeth â ’mryd; 

Heb un pechod yn fy nghlwyfo, Tir dymunol yw ’nhifeddiaeth, 

Nac yn ddirgel gario ’r maes ; Gwlad heb newyn ac heb drai; 

Heb un llen rhyngof a’r bywyd, Gwlad y caf dros dragwyddoldeb 

Nac un ysbryd marw, syth ; Fy Anwylyd i’w fwynhau. 

Heb un waedd yn fy nghydwybod, 

Ond tangnefedd pur, di-lyth. 

«6 Bryd ca’i wel’d y tir dymunol, 

Hyfryd Baradwysaidd wlad ? HYMN DCLXXXVIII. 

Lle mae brodyr i mi filiwn, 

Lle mae ’Mhriod, lle mae ’Nhad ? 

Lle ca’i orphwys o fy llafur, F)a gyfnewidiau bynag 

Lle ca’i wella ’m clwyfau a’m 1 Welo ’m bywyd ar y llawr, 
briw ; Llwyddiant, ynte neu aflwyddiant, 

A chael gwledd dragwyddol gyson Tywyniad • haul, neu ’stormydd 

Fyth yn nghwmni ’m Tad a’m mawr; 

Duw. Enw hyfryd fy Iachawdwr 

Gaiff ddifyru ’m dyddiau ’maes ; 

.— Canu ei glod, a chant rhyfeddu 

Nerth ei nefol, ddwyfol ras. 

HYMN DCLXXXVII. 2 Y mae meddwl am ei haeddiant, 
Meddwl am ei gariad pur; 
DIDDO fi ydyw fy Anwylyd, Fel rhyw ffynon o lawenydd, 

d-' Gwnawd cyfamod gwerthfawr, 
rhad, 

JSTid â pherlau ’r byd y seliwyd, 

Ond â dwyfol, nefol waed ; 

Nerth tragwyddol a ymrwymodd, 

Holl ddoethineb fawr y nen, 

I gael gwel’d yr iota leia’ 

O’r cyfamod hwn i ben. 

2 Ymadewch, fy ofnau, bellach, 

Rhagor, beth allasai ’r nef ? 

P’odd dangosa’i gariad rhagor 
Nag ar bren ddangosodd Ef ? 

Rhoddi ei fywyd tros elynion, 

Tuag at eu cael hwy yn un 
Briod-ferch addasaf, ffyddlcm, 

Gywir iddo Ef ei Hun ! 4 Mae ei angylion yn cwmpasu 

’Rhai sy ’n aros yn ei glwy’; 

3 Cadarnhaw’d fy ffydd grynedig, Fe wna fyny eu hangenion, 

Ni ro’i ’ngobaith ddim i lawr, ’Chaiff bod eisieu arnynt mwy ; 

Ac o’m hawl ni ildia’i ronyn Fe gyf’rwydda eu holl gerddediad 

I gyfamod sy mor fawr ; A- c wylia ddydd a nos, 

Ac ni chym’ra’i ’r India helaeth Fel na bo na gwae nac ochain 

A’i thrysorau sydd heb ri’, Ar ’tifeddion gwaed y groes. 

Am fy mraint, ac ni chymeraf 

Holl feddianau ’r nefoedd fry. 5 Mae ei glustiau yn agored 
I’w gweddîau bob yr un, 

.4 Nid wy ’n cenfigenu hapusrwydd Ac yn addfwyn Ef a gymer 
A gogoniant plant y byd, Eu gofalon arno ei Hun ; 


Llawn o ddwír gloew, clir ; 

Fe ei Hunan yw ’m gogoniant, 

Fe yw ’m hymffrost a fy ngrym, 
Enw pawb o tan yr wybren, 

Ond ei Hunan elo ’n ddim. 


3 Fy holl obaith sy 'n ei enw, 

Enw godidoca ’r ne’, 

Yr wy ’n gwadu ac yn gwrthod 
Unrhyw noddfa ond Efe ; 

Fe yw’m iechydwriaeth werthfawr, 
F’ amddifynfa, a fy Nuw ; 

Fe a’i ras gaiff fod yn sylwedd 
Fy nghaniadau tra f’wy’ byw. 


3io 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Pan bo t’w’llwch ac anobaith 
Yn amgylchu eu llwybrau o’r 
bron, 

Fe ei Hun fydd eu Harweinydd, 
Fe a’u cynal tan bob ton. 

6 Maith drugaredd a gwirionedd, 

A’r tiriondeb mwya’ ’maes, 

Sy fel haulwen haf yn ddysgíaer 
Trwy holl ranau pur ei ras ; 

Boed fy nhafod fyth tra fyddwyf 
Gerdded ar yr anthem hyn, 
Cariad pur yn dyoddef marw 
Tros bechadur ar y bryn. 


HYMN DCLXXXIX. 


"]V/T I âf trwy ’r Iorddonen arw, 
•*■** Ac anturia’ wrth’nebu’r don, 
Pob temtasiwn gaffo ’m nwydau, 
Gan wrthddrychaù’r ddaear hon, 
Ond it’ sefyll wrth fy ochr, 

Ond it’ ’maflyd yn fy llaw; 

Ti gei ’r clod, Ti gei ’r gogoniant, 
Oll yn oll yr ochr draw. 

2 N’âd i'r cenllysg i fy nghuro, 

Grym fy mhleser a fy chwant, 

Ac i yru dy Ysbryd sanctaidd 
A’i awelon pur i bant ; 

Gwna ’nghydwybod ynwy ’n dan- 
llwyth, 

Na ddyoddefwyf ddim o’r bai 
Ag sy ’n gwneuthur oriau ’mywyd 
Fel rhyw oes o ’difarhau. 


3 O ’r wy ’n brefu am yr oriau 

Pan ycaffwy’ ’nhraed yn rhydd ! 
Dyna Jubil fy nghysuron, 

Dyna ’ngwaredigol ddydd; 

Dyna wledd ’r wy ’n brefu am dani 
Pan na byddo pechod mwy, 

I ladrata ’r meddwl lleiaf, 

Nac i roddi i mi glwy’. 

4 Tyred, Ysbryd sancteiddiolaf, 

A glanha dy dŷ dy Hun, 

Lladd y beiau yn fy natur ; 

O’r boreu-ddydd sydd yn nglŷn; 


Dw'g dy eiddo ’maes o’r pydew, 
Minau ond cael myn’d yn rhydd 
A’th folianaf tra fo anadl 
Am fy ngwaredigol ddydd. 


HYMN DCXC. 

O ! a raid i mi wrth’nebu 

Yr unrhyw ’storom, ’r un- 
rhyw wynt 

Ag bu pererinion Seion 

Bron eu maeddu ynddi gynt! 

Mi ni fedra’i ddringo creigiau 
Sy mor arw ac mor faith ; 

Tyr’d am hyny, Dywysog bywyd, 
Dwg fi i’r lan i ben fy nhaith. 

2 Fedda’i gyfaill îs yr wybren 
Galla’i ddodi ’maich ar led ; 
Arnat Ti, fy Nuw, dy Hunan 
’R wy ’n rhoi ’mhwys, ac ’r wy ’n 
rhoi ’nghred ; 

’R wy ’n gobeithio t’wyna ’r wawr- 
ddydd, 

Cod yr haulwen cyn bo hir, 

Pan ca’i wel’d yn ddysglaer oleu 
Ryddid llawn y nefol dir. 

3 Pan bo cariad yn teyrnasu, 

Cariad perffaith, dwyfoì, cun, 
Cariad fyth na ’nebydd o hono 
Natur gnawdol neb rhyw ddyn ;. 
Ysbryd bywyd nef ei hunan 
Sy ’n cysuro, sy ’n rhyddhau, 
Sydd yn fwyd ac sydd yn ddiod, 

I’r sancteiddiol, nefol rai. 


HYMN DCXCI. 

I feddyliais fod fy siwrnai 
Trwy lifeiriant oedd mor gry’,, 
A bod afon ar ol afon, 

Heb un diwedd, heb un rhi’; 

Yn eu canol, &c., 

’R wyf yn gwel’d yr ochr draw. 

2 Mi orchfyga ’r tonau mawrion 
Er eu cynwrf, er eu ’stwr 


GLORIA IN EXCELSIS. 


Yn lle ’m suddo i’r dyfnderoedd, 
Caf fy ngholchi gan y dw’r ; 

Mi ddof allan, &c., 

Tua ’r nefoedd mae fy nhaith. 

3 Nid oes drwg gael fy nghystuddio, 

Lle bo cystudd i mi yn well; 
Rhaid trwy ’r anial i mi deithio 
Cyn cael meddu ’r Ganaan bell; 

Wrth y cleddyf, &c., 

Dof i feddu tir fy ngwlad. 

4 Pan y gwelais rai fforddolion 

Tan y cenllif coch i lawr, 

Mi feddyliais na ddown inau 
Fyth o donau moroedd mawr ; 

Rhaid im’ deithio, &c., 
Llwybrau geirwon plant fy Nhad. 

5 ’R wyf fi ’n caru ’r pererinion 

Ar y tylau serth y sy, 

Ar eu traed ac ar eu dwylo, 

’N ceisio dringo fyny fry ; 

Ar fy neulin, &c., 

Minau ddof i ben y bryn. 


HYMN DCXCII. 

O DIFLANED ’stwr creadur, 
Sy ’n fy syfrdanu c’yd ; 

’D yw ei werth, nid yw ei bleser, 
Ddim yn deilwng o fy mryd ; 
Gwrthddrych arall, &c., 

Wna fy enaid wrth ei fodd. 

2 ’R wyf fi ’n gwybod try ’mhleserau 
I mi ’n wermod oll i gyd, 

Ac na chaf fi wneud fy nhrigfan, 
Na fy nefoedd yn y byd ; 

Gwlad o heddwch, &c., 

Ydyw ’r wlad a ro’w’d i mi. 

3 P’am mae gwrthddrych nad yw 
deilwng, 

Yn cael meddiant ar y fan 
Ag a wnest trwy bwrcas perffaith 
I Ti yn dragwyddol ran ? 

Cymer feddiant, &c., 

Ar a brynaist â dy waed. 

4 N’âd un eilun, n’âd un pleser, 
Unrhyw degan îs y rhod, 


3 ir 

Wyro fy ysbryd, wyro ’nghalon, 
Oddiar union lwybrau ’th droed;. 
Ti dy Hunan, &c., 

Fo ’nifyrwch i tr’wy’ byw. 


HYMN DCXCIII. 

A DDFWYN Iesu, tyn fy meddwf 
Ar wrthddrych.au ’r gwledydd 
mae 

Bywyd pur, ac anfarwoldeb, 

Megys moroedd heb ddim trai; 
Lle na ’mddengys, &c., 

Unrhyw bleser nac un chwant. 

2 Mae fy nwydau wedi ’mlino 

Ganwaith yn yr ardal hyn, 

Lle b’wyf fi, maept hwythau yno, 
B’wyf ar foroedd, b’wyf ar fryn ; 
O am deimlo, &c., 

Rhyddid Paradwysaidd dir. 

3 Nid oes gofid, nid oes terfysg, 

Nid oes achwyn o un rhyw— 

Nid oes poen, ac nid oes galar, 

O fewn dinas bur fy N uw ; 
Cariad perffaith, &c., 

Sy yno yn anadlu ’r lle. 

4 Ni ddaw ’r llygad gwibiog yno 

Ag sy ’n crwydro i bob lle, 

Ae yn peri ’r galon oeri 
At wrthddrychau pur y ne’ ; 
Unrhyw gariad, &c., 

Yno yn unig aiff â’m bryd. 

5 Ni ddaw cwmwl du, terfysglyd, 

Ni ddaw annghrediniaeth mwy ;. 
Ni ddaw yntau, ofn marw, 

Fyth roi archoll i mi mwy; 
Teyrnas sicr, &c., 

Heb un gelyn, heb un gwae. 


HYMN DCXCIV. 

T ESU, nid oes terfyn arnat, 

-*■ Mae cyflawnder mawr dy ras 
Yn fwy helaeth, yn fwy dwfn 

Ganwaith nag yw ’mhechod cas ; 
Fyth yn anwyl, &c., 

Meibion dynion mwy a’th gâr. 



312 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


2 Mae angylion yn cael bywyd 

Yn dy ddwyfol nefol hedd, 

Ac yn sugno eu holl bleserau 
Oddiwrth olwg ar dy wedd ; 

Byd o heddwch &c., 

Yw cael aros yn dy ŵydd. 

3 Ti faddeuaist fìl o feiau 

I’r pechadur gwaetha’ ei ryw, 
Arglwydd, maddeu eto i minau, 
Ar faddeuant ’r wyf yn byw : 

Dy unig haeddiant, &c., 

Yw ’ngorfoledd a fy ngrym. 

4 Heddyw ’r wyf fì’n frwnt o newydd, 

Rhaid fy ngolchi heddyw’n wyn, 
Yn yr afon ag wna’r aflan 
Fel yr eira ar y bryn ; 

Dim ni’s càna, &c., 

On dy ddwyfol nefol waed. 

5 Nid oes ddofa fy nghydwybod 

Ond cyfìawnder mawr y nef, 

Ac ni thâl rhoi aberth arall 
Is y nefoedd iddo Ef ; 

Maddeu, f’ Arglwydd, &c., 
Gwrando’r gruddfan ar y groes. 


HYMN DCXCV. 

p’ ENAID, pa’m rhed dy fyfyr- 
dod 

Ar un gwrthddrych îs y nef ? 

Y mae ’r leiaf radd o heddwch 
Iesu ’n llawer gwell nag ef; 

Nid yw ’r ddaear fawr ei chwmpas, 
A’i phleserau mwya’ maes, 

Fwy na dim o fewn y glorian 
Wrth ei bwyso â dy ras. 

2 Gwrthddrych pur heb gymhar iddo, 

Gwrthddrych gwerthfawroca’n 
fyw, 

Ddeil fy enaid ar lifeiriant 
Mwýaf creulon, yw fy Nuw; 

Tan ei aden bydda’i ddiogel, 

Deued ’storom, deued gwynt, 

Fe ddihun pan godo ’r tonau 
Yn gynddeiriog megys gynt. 

3 Trwy’r afonydd mwya’ dyfnion, 

Tros fynyddau, a thrwy dân, 


Mae E ’n ffyddlon, mae E ’n abal, 
Fe ei Hunan â o’m mlaen ; 

Nid oes geny’ i bwyso arno, 

Nid oes neb wrth anghenrhaid, 
Ond ei Hun yn hollol abal 
Idd i sefyll o fy mhlaid. 

4 Rhued Satan, rhued dynion, 

A fy nwydau gyda hwy, 

A gwnaent gyngrair i fy rhwydo, 

A rhoi i mi farwol glwy’ ; 

Mi ni cheisiaf i’w gorchfygu 
Ond un awel fach o’r nef ; 

Ac fe gwymp gelynion fyrddiwn 
Wrth un gair o’i enau Ef. 

5 Ef a ddadrys faglau fìloedd, 

Ac yn rhydd fe ry fy nhroed, 

Pan b’wy’ wedi rhoddi fy hunan, 
Yn y cyfíìon cryfa’ erioed ; 

Ac fe dd’rysa fy ngelynion 
Trwy eu gilydd yma a thraw, 

Ac fe ’m dwg i maes o Sodom 
Yn anwylaf yn ei law. 

6 ’Chaiff mo ’r danllwyth fyglyd 

ddisgyn 

Fythoedd ar ei eiddo Ff, 

Fe gaiff Soar fach fy nghadw, 

Pan dêl brwmstan poeth o’r nef; 
Mi gyrhaedda ’r mynydd hyfryd 
Lle mae f’ Arglwydd mawr yn 
byw, 

Doed sawl ddêl yn fy nghwmpeini, 
Mi ddihangaf at fy Nuw. 


IiYMN DCXCVI. 

9 "D WY’N hiraethu am fyn’d o’m 
pabell, 

Maes o’r anial trwodd draw, 

Lle nad oes dim creigydd geirwon, 
Serth, llithredig ar un llaw : 
Gwlad heb nwydau afreolus, 

Gwlad heb ddychryn, gwlad heb 
wŷn, 

Lle nad oes ond cariad perflfaith 
Yn teyrnasu oll yn un. 

2 Yr wyf finau yn yr ardal 

Lle mae poethder, lle mae chwant, 
Lle mae balchder câs yn chwythu 
Pur awelon nef i bant ; 


GLORIA IN EXCELSIS. 313 


Lle mae llyffetheiriau tynion, 

Yn cadwyno, yn llwyfrhau, 

Y rhai sydd o tan eu poenau 
Am gael gweled eu rhyddhau. 

3 Mae fy nghalon tan ryw gadwyn, 

Cadwyn ddurfing, gadarn, gref, 
Ac nid oes un gallu a’i detyd, 

Onid gallu mawr y nef ; 

Llwybr sy’n myn’d tua’r anial, 
Wyf am gerdded, fel un ffol, 

Ac mi gwympa i bydewau, 

Oni thyni Di fi’n ol. 

4 Ti dy hunan all fy nghadw, 

Ti wnai ’r ofnog llesg yn hy’ 

Ti wnai ’r eiddil gwana welwyd 
Yn gadarnaf gongcrwr cry’; 

Ti’m dadrysi o’m holl rwydau, 

Pan del gair o’th enau maes, 
Trech na’r ddaear, trech nag uffern, 
Yw dy ddwyfol nefol ras. 


HYMN DCXCVII. 


DAM ’r wy’n ’mofyn gwlad o 
heddwch 

Lle nad oes ond gwlad o wae ? 
Dysgwyl cariad a ffyddlondeb, 
Mewn ardaloedd o gasâu ? 
’Mofyn bywyd mewn marwolaeth, 
’Mofyn cysur lle nad yw ? 

Nid oes dim a foddia’m henaid 
Is y nefoedd ond fy Nuw, 

2 Byddwch yn anffyddlon i mi, 

Greaduriaid o bob llun, 

De’wch ac ewch fel gweloch oreu, 
A gadewch fi wrthyf fy hun : 

Nid wy’n unigtra fo’m Harglwydd 
Cadarn, nerthol, mawr gerllaw, 
Fe ry’ ei hedd i loni’m henaid, 

Ac a ’m harwain yn ei law. 

3 Bellach, aed creaduriaid i mi 

Yn elynion oll o’u bron, 

A diffodded tân cariadau 
Gwamal ar y ddaear hon ; 

Mi gymeraf Dywysog heddwch 
I mi’n Briód, i mi’n Dduw ; 

Mi â heibio’r holl gre’digaeth, 
Wrth fy modd y byddaf byw. 


4 Dechreu ’r wyf fi’n awr ehedeg 

I’r ardaloedd mae fy mryd, 

Ac ’r wy’ am ddiffoddi ’m hiraeth, 
’N ol pleserau gwag y byd ;' 

Ni chaiff dyn, na da, nac enw, 

Ni chaiff bleser, ni chaiff gwae, 
Argraff mwy i’m dodi ’n llawen, 
Nac 'm dodi i lwfrhau. 

5 Treuliais ddyddiau ’n methu 

chwerthin, 

Dyddiau o och’neidio ’n brudd, 
Dysgwyl oriau o lawenydd 

’R wy’ trwy gydol faith y dydd: 
Dysgwyl gwel’d llifogydd llwydion 
Yn loew megys gwydr glas, 

A phob nwyd wedi ’thawelu, 

Gan dy ddwyfol nefol ras. 

6 Mi â maes o blith y werin 

I ryw loches wrthyf fy hun, 

Lle na bo dim ’stwr creadur, 

Dim ond dy Ysbryd sanctaidd 
cun; 

Mi wna ’mhleser yn dy fynwes, 

Mi wna ’m nefoedd yn dy hedd, 
Ac mi gwela’i im’ yn bleser 
I gael gorwedd yn y bedd. 


HYMN DCXCVIII. 

O ARGLWYDD, tyr’d yn glau, 
Tyn fy nghadwynau ’n rhydd, 
A gad im’ weled gwawr 
Fy ngwaredigol ddydd ; 

Mae ’r nos yn hir, p’odd gallaf fyw 
Mewn pydew tywyll heb fy Nuw ! 

2 Mae fy nhrueni ’n fawr, 

’R wy’n methu gwir gasau 
Yr hyn ag sydd bob awr 
Yn nodi ’lwfrhau ; 

Gruddfan, a gwae, ac euog loes 
Yw gwledd fy enaid ddydd a nos. 

3 Och’neidiau athrist iawn, 

A gruddfan yn parhau, 

Sy ’n llanw mewn bob awr 
Fel tonau mawr di-drai; 

O am rhyddhad ! pwy bleser sydd, 
Nes gwelo fy enaid gwan y dydd. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Pa fodd ’r wy’n caru myn’d 

O lwybrau ’r nefoedd fry ? 
Pleserau ucha'’ eu rhyw 
Sy (Arglwydd) gyda thi: 

Fy enaid a gaiíf, maes o law, 
Drysorau tragwyddoldeb draw. 

5 Ar ol rhyw noswaith faith 

O boenus wir dristau, 

Mi welaf oriau clir 
O hyfryd lawenhau: 

Lle na rydd da, na dyn, im’ glwy’, 
Trwy gariad neu gasineb mwy. 


HYMN DCXCIX. 

O ADDFWYN Iesu, tyn 

Fy meichiau trwm i lawr; 

Y rhai a drodd fy nydd 

Yn dywyllwch dudew mawr : 

Pob garw nant, pob llif, pob ton 
Sydd oll yn curo ar fy mron. 

2 Gwybedyn lleia’ erioed 

Sy ’n abl heddy w’m lladd ; 

Rhy drwm, rhy fawr yw ’rbaich, 
Boed lleiaf un ei radd : 

Oni ddaw nerth o’r nefoedd wen, 

Fe â ’r llifogydd tros fy mhen. 

3 Pan ’drychwy’ ar y dde’, 

Llifogydd sy yno i gyd! 

Ac ar yr aswy mae 

Cymylau’n casglu ’nghyd: 

Mae ’r byd a’r bedd, mae’r ddae’r 
a’r nen, 

Yn tynu ’m siwrniau fach i ben. 

4 Ond eto mi ddo’i maes 
O’r âwrnes ddwfn fawr, 

Megys y gwydr glas, 

Yn hyfryd bur fy ngwawr : 

Caiff dw’r, caiff tân, caiffda, caiffdyn, 
Fy ngyru tua ’m gwlad fy hnn. 

5 Fe gaiff yr awel gref, 

Sydd yn fy chwythu ’n ol, 

I ’ngyru ato ef, 

A gorphwys yn ei gol: 

Nid oes ond hyn a dry fy ngwae 
Yn hyfryd dawel lawenhau. 


HYMN DCC. 

’C'Y enaid, at dy Dduw, 

Fel gwyrthddrych mawr o’th 
gred, 

Trwy gystudd o bob rhyw, 

A phob temtasiwn rhed : 

Caf ganddo ef gysuron gwir, 

Fwy nag ar foroedd, nac ar dir. 

2 Pan peidio plant fy mam 

A dala rhan o’m baich, 

Ond gado ’r llwythog groes, 

I bwyso ar fy mraich : 

Tydi dy hun, fy addfwyn Dad, 

A’m dal i fyny ar fy nhraed. 

3 O ! na allwn roddi ’mhwys 

Ar dy ardderchog law ; 

A gadael cystudd dd’od 
Oddi yma, ac o draw : 

A byw tan nawdd y dwyfol waed, 

Yn ngolwg hyfryd dŷ fy Nhad. 

4 ’D oes dim a wna fy modd, 

Dim help i'm henaid gwan ; 

Dim ladd ruddfanau sydd 
Yn berwi ’r dydd i’r lan ; 

Ond dy fwynhau, a phrofì ’th hedd,. 
Sydd yn wastadol hyfryd hedd. 

5 Mi fyddaf lawen iawn, 

A ’ngofid tan fy nhraed, 

O foreu hyd brydnawn, 

Tan aden gwir fwynhad : 

’D oes arall ddim îs ser y nef 
A ddaw a’m henaid tua thref. 


HYMN DCCI. 


F ’ ENAID, deffro i ryfeloedd, 

Mae torfeydd yn d’od yn 
mlaen ; 

Oll yn arfog ac yn gedyrn, 

Meddwl maeddu f ’ enaid maen’ ;, 
Dyma’m T’wysog wrth fy ochr, 
Dyma ’Mhriod, dyma ’Nhad ; 

Ar ei nerth ’r wy’ yn hyderu 
Sathru Satan tan fy nhraed. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


315 


2 Er fod arna’i o archollion 

Fwy rhifedi ser y nen ; 

Ac er bod cleddyfau llymion 
Fel y gwenyn cylch fy mhen, 
Pren sy ’n tyfu yn Mharadwys, 
Balm sy ’n rhedeg o hono ’maes, 
A iacha, er maint eu gwenwyn, 
Ddyfnion, farwol glwyfau cas. 

3 Caiff y gwenwyn cas fy mhuro, 

Caiff fy mhechod gwaetha’ ei ry w 
Swnio ’maes fel udgorn arian, 
Haeddiant dwyfol, farwol friw ; 
Mi bregetha’ o flaen y werin 
Fod y Negro dua’ gaed 
Fel y gwlan, neu liain mainwyn, 
Wedi ei gànu yn y gwaed. 

4 Troi ’r wy’ beunydd yn y llacä, 

Nes ’r wy’ bron a llwfrhau ; 

Mellt a chenllysg yn un ’storom 
Sy ’n fy nghuro i yn ddi-drai; 
Ond mi wela ’r seren foreu 

Ag sy ’n ledio ’r hyfryd wawr; 
Ac mae ’n dweyd, Fe ffy’r cymylau 
Cyn pen ’chydig fwy nag awr. 

5 Minau fyddaf ddiddig ronyn, 

Ac edrychaf tua ’r wlad 
Lle mae ’mrodyr, lle mae ’Mhriod, 
Lle mae ’Mhrynwr, lle mae 
’Nhad ; 

Blinais fyw tu.yma i’r afon, 

Mae fy Anwylyd yn y ne’ ; 

Mi â ’mlaen, er cu’wch y bryniau, 
’R hyd y llwybr ’r aeth Efe. 


HYMN DCCII. 


N ’AD y gwyntoedd cryf, dych- 
rynllyd, 

Gwyntoedd oer y gogledd draw, 
Ddwyn i’m hysbryd gwan, tra- 
fferthus, 

Ofnau am ryw ddrygau ddaw; 
Tro ’r awelon, &c., 

Oera’ eu rhyw yn nefol hin. 

2 Gwna i mi wel’d y byd a’i ’storm- 
ydd 

Yn diflanu cyn bohir; 


Doed i’r golwg tros y bryniau 
Ran o’r nefol, hyfryd dir ; 

Im’ gael llonydd, &c., 

Gan holl derfysgiadau ’r llawr. 

3 Grym fy nwydau sy ’n fy mhoeni,, 
Grym fy euogrwydd, a fy mai; 
Methu eilwaith beidio pechu, 
Eilwaith methu ’difarhau ; 

I ’ngwaredu, &c., 

O na welwn foreu wawr ! 


4 Dysgwyl wyf trwy hyd yr hirnos, 

Dysgwyl am y boreu ddydd ; 
Dysgwyl clywed pyrth yn agor, 

A chadwynau’n my’ndyn rhydd ; 
Dysgwyl goleu, &c., 

Pur yn nh’w’llwch tewa ’r nos. 

5 Daw, fe ddaw y wawr-wen oleu, 

Nes bo ’r cwmwl du yn ffoi ; 
Tarth aniwl yn cyd-ddiflanu, 

Ag oedd wedi cyd-grynhoi; 

Dyma ’r oriau, &c., 

Wy ’n eu gweled draw trwy ffydd. 


HYMN DCCIII. 


PECHOD, bellach gad fi ’tt 
-*• llonydd, 

Y mae fy oriau bron ar ben ; 

Fil o weithiau poenaist f ’ enaid 
A rhyw wagedd îs y nen ; 

’Draw ’r Iorddonen, &c., 

Mae fy enaid am gael byw. 

2 Maes o’r wlad lle mae teganau, 

Maes o’r wlad lle ’r wy ’n cael 
briw; 

Maes o’r wlad lle ’r wyf fi ’n d’rysu 
Mewn anialwch o bob rhyw ; 

Tan adenydd, &c., 

Mwyn, llareiddiaf Brenin nef. 

3 Prin ’rwy ’n awr yn ofni’r beddrod,. 

Tiroedd perffaith fy iachad ; 

Lle ca ’m corph i gysgu noswaith 
Faith, annherfyn ei pharhad ; 
Uwch temtasiwn, &c., 

A phob gelyn cas yn un. 


316 william williams, 

4 Rho i mi nerth tros oriau bychain, 
Gerdded gronyn bach yn mlaen ; 
N’ âd im’ ofni gwynt na thymhestl, 
Bryn nac afon, dw’r na thân: 

Ond tan ganu, &c., 

Gwna i mi fyn’d i ben fy nhaith. 


HYMN DCCIV. 

ID oes pleser, nid oes tegan, 

' Nid oes enw mewn un man, 
Er ei fri a’i holl ogoniant, 

Fyth a lesia i’m henaid gwan ; 
Ond fy Iesu, &c., 

Fe ei Hunan yw fy Nuw. 

Mae deng myrddiwn o rinweddau 
Dwyfol yn ei enw pur ; 

Yn ei wedd mae rhagor tegwch 
Nag a welodd môr na thir ; 
’Mo’i gyffelyb, &c., 

Erioed ni welodd nef y nef. 

3 Mae E ’n maddeu beiau mawrion, 

Mae E ’n caru yn ddi-drai; 

A lle caro, mae ei gariad 
Yn dragwyddol yn parhau ; 

Nid oes terfyn, &c., 

Ar ei amynedd, ar ei ras. 

4 Ynddo mae afonydd mawrion 

O ffyddlondeb ac o hedd, 

Er fy mwyn dyoddefodd angeu, 

A gorweddodd yn y bedd; 

Fel y gallwn, &c., 

Fyn’d i mewn i’r ddinas bur. 


HYMN DCCV. 

A RNAT, Iesu, boed fy meddwl, 
Am dy gariad boed fy nghân ; 
Dyged swn dy ddyoddefiadau 
Fy serchiadau oll yn lân; 

Mae dy gariad, &c., 

Uwch y clywodd neb erioed. 

2 O na chawn ddifyru ’nyddiau 

Llwythog tan dy ddwyfol groes ! 


PANT-Y-CELYN : 

A phob meddwl wedi ei glymu 
Wrth dy Berson ddydd a nos ; 
Byw bob mynyd, &c., 

Mewn tangnefedd pur a hedd. 

3 Mae rhyw hiraeth ar fy nghalon 

Am ddihengu o dwrf y byd ; 

A gwel’d dyddiau colla’i ’ngolwg 
Ar bob tegan ynddo ’nghyd ; 
Cael ymborthi, &c., 

Fyth ar sylwedd pur y nef. 

4 iESuJn ffrynd, a Iesu ’n Briod, 

Iesu ’n gariad uwch bob rhai; 
Fe yn Brofifwyd i fy nysgu, 

Fe yn ’Ffeiriad ’faddeu ’mai : 
Tan ei gysgod, &c., 

Mi gongcwerwn feiau heb rif. 


5 Os Efe saif o fy ochr, 

Ofna’i mo ’ngelynion ddim, 

Er eu cynddeiriogrwydd creulon, 
Er eu dyfais, er eu grym : 
Trech yn hollol, &c., 

Ydyw congcwest Calfari. 


HYMN DCCVI. 

’ "D WYF fi ’n haeddu,— Ar- 
glwydd, —arbed, 
Wialenodau heb ddim rhi’, 

Y mae ’m beiau duon, creulon 
Wedi llanw fel y lli’; 

Wael bechadur, &c., 

’R wyf fì ’n gruddfan wrth dy groes. 

2 Os gadewi ’mhechód ddamsiad 
F’ enaid eiddil tan ei droed, 

Fe wna’ m hannghrediniaeth ’sglyf- 
aeth 

Penaf o honwy’ fu erioed : 

Dal fi fyny, &c., 

Onide mi lwfrha. 


3 Ofni ddoe, ac ofni heddyw, 

Ofni foreu, ofni nawn, 

Caiff y gelyn sy ’n fy mhoeni 

Rywbryd arna’i gongcwest lawn ; 
A than ofni, &c., 

’R wy ’n gogwyddo i ben fy nhaith. 



GLORIA IN EXCELSIS. 317 


4 At yr orsedd ’r wy ’n apelio, 

Wedi ’m hollol golli ’ngrym ; 
Tlawd o mewn, a thlawd oddi allan, 
Iesu, bydd yn gymhorth im’ ; 
Dal fi fyny, &c., 

Yn nhywyllwch dudew ’r nos. 

5 Cuddia fi y dydd b’wy ’n ofni, 

Os y fath ddiwrnod ddaw ; 

Nid wy ’n abl dala gwyntoedd 
Oerion, cryf y gogledd draw : 
Ond Ti fedri, &c., 

Droi ’r tymhestloedd oll yn haf. 


HYMN DCCVII. 

W RTH dy orsedd ’r wyf yn 
gorphwys, 

Llefain arnat foreu a nawn; 

Im’ gael clywed llawn ddystaw- 
rwydd 

O’m heuogrwydd tanllyd iawn; 
A thangnefedd, &c., 

Pur o mewn yn cadw ei le. 

2 Clwyfau dyfnion yn mhob brwydr, 
Wyf yn ddyoddef am fy mai, 
Methu ffieiddio fy mhechodau, 
Methu eilwaith ’difarhau ; 

Tan ryw wasgfa, &c., 

Rhwng fy ngalar a fy chwant. 

3 ’D oes ond gras yn eitha’ ei allu 
Ddaw â’m henaid idd ei le, 

’D oes ond unig ras a’m ceidw 
O fewn muriau ei gariad E ; 
Uwchlaw dyfais, &c., 

Dyn a’i allu, mae ei rym. 

4 Llef ddrylliedig, gref y croesbren 
Sydd yn abl maddeu ’mai, 

Llef y croesbren sydd yn abl 
Dodi ’m henaid ’difarhau ; 

Ar Galfaria, &c., 

Fynydd sanctaidd, mae fy ngrym. 

5 Mi ddysgwyliaf yno ’n dawel, 

Ac mi gredaf ryw bryd daw 
Gwaredigaeth i garcharor, 

Bur oddi yno maes o law ; 

Doed pan delo, &c., 

Mi ddysgwyliaf nes ei d’od. 


HYMN DCCVIII. 

’ "D WYF fi ’n haeddu, — Ar- 
■*- '- glwydd, arbed—, 

Cael cystuddiau ’r Aipht yn un ; 
Mi ymgaledais yn dy erbyn, 

’N awr ’rwy’n annheilyngaf ddyn;, 
Er dy ogoniant, &c., 

Dwg fi ’maes o’r tiroedd caeth. 

2 Pläau sy ’n yr Aipht wenwynig, 

Gwlad heb lewyrch goleu dydd, 
Lle mae pererinion Seion 
Mewn carcharau caeth yn 
nghudd ; 

Minau ’n gruddfan, &c., 
Beunydd am fy llwyr ryddhad. 

3 Ffordd nid oes o waredigaeth 

Ond agorwyd ar y pren, 

Llwbr pechaduriaid euog, 

Mewn i byrth y nefoedd wen ; 
Dyma ’r gefnfifordd, &c., 

Gwna i mi ei cherdded tra f ’wy 
byw. 

4 Nid myfi sydd yn rhyfela, 

’D yw fy ngallu penaf ddim, 

Ond mi roi’s fy holl ryfeloedd 
I’r un godidoca’ ei rym ; 

Yn ei allu, &c., 

Minau ddof trwy ’r cefnfor coch. 


HYMN DCCIX. 


D ISGYN, Iesu, o’th gyntedd* 
oedd, 

Lle mae moroedd mawr o hedd ; 
Gwel bechadur sydd yn gruddfan 
Ar ymyloedd oer y bedd ; 

Rhó i mi brofi, &c., 

Pethau nad adnabu ’r byd. 

2 Rho oleuni, rho ddoethineb, 

Rho dangnefedd fo ’n parhau, 
Rho lawenydd heb ddim diwedd,, 
Rho faddeuant am bob bai ; 
Triged dy Ysbryd, &c., 

Yn ei deml tan fy mron. 


3 IÖ william williams, PANT-Y-CELYN : 


3 Ynot mae fy iechydwriaeth, 

Ynte yn wir mi lwfrhawn, 

Ac mae ’r poenau a ddyoddefaist 
Ar Galfaria yn berffaith iawn, 
Tros bechodau, &c., 

! R pechaduriaid dua’ eu lliw. 

4 Yn y ffynon hon agorwyd 

. Yn dy ystlys ar y pren, 

• ’R wyf fì ’n d’od â’m gwisg yn fudy, 
Idd ei chànu ’n awr yn wen; 

Mi ddof allan, &c., 

Fel yr eira ar y bryn. 


HYMN DCCX. 


ÌWTI wela ’r cwmwl du 
•*-*-*• Yn awr yn mron a ffoi, 

A gwynt y gogledd sy 
Ychydig bach yn troi ; 

’N ol tymhestl fawr, daw yn y man 
Ryw hyfryd hin ar f ’ enaid gwan. 

2 Ni phery dim yn hir 

O’r ddu, dymhestlog nos, 

Ni phwyntiwyd oesoedd maith 
I neb i gario ’r groes ; 

Mae ’r hyfryd wawr sy’n goleuo draw 
Yn dweyd fod boreu braf gerllaw. 

3 Mi welaf oleu ’r haul 

Ar fryniau tŷ fy Nhad, 

Yn dangos i mi sail 
Fy iechydwriaeth rad ; 

Fod fy enw i fry ar lyfrau ’r nef, 

Ac nad oes dim a’i blotia ef. 

4 Ac er im’ fìwyddi hir 

I deithio ’r anial nos, 

Ac yfed llawer dracht 

O gwpan chwerw ’r groes ; 
Dyodde ’r iau ydoedd fy ngrym, 

Ac nid aiff fy nyodde ’n ddim.. 

5 Y pwn oedd ar fy ngwàr 

A dynodd nef i lawr, 

Ac a sancteiddiodd im’ 

Fy nygn gystudd mawr ; 

Fy ngweddi daer a drodd y rhod, 
Gwnaëth fêl o’r gwenwyn chwerwa’ 
erioed. 


6 Melus fel diliau mêl, 

A maethlon er iachad, 

Yw holl geryddon nef, 

A gwialenodau ’Nhad : 

Pob croes, pob gwae, pob awel gref 
Sydd yn addfedu saint y nef. 


HYMN DCCXI. 

M I fum mewn ofnau mawr 
Yn ymbil ar y nef, 

A’m pechod yn rhoi sail 
I’m hannghrediniaeth gref; 
Anfeidrol ras ddaeth maes o law, 

A chariad ’maflodd yn fy llaw. 

2 A phan y de’s i'r lan, 

Mi ge’s oleuni clir 
I wél’d mynyddau ’r Aipht, 

A bryniau Canaan dir ; 

Ffarwel i’r byd, ’r wy ’n dewis byw 
Yn nglweddoedd goleu pur fy Nuw. 

3 Nid oes yn nhir fy ngwlad 
Ond tristwch o bob rhyw, 

Hen loches gadarn güdd 
Gelynion f ’ Arglwydd y w ; 

O flaen y gwynt, awelon nef, 

Mi foria tuag ato Ef. 

4 ’D oes arna’i ronyn chwant, 

Na hiraeth troi yn ol, 

Na gadael pleser sal 
Letya yn fy ngh'ôl; 

Mae Duw yn well ganwaith ei Hun 
Na dim mewn daear nac mewn dyn. 

5 ’R ẅy ’n blino ar bob chwant, 

A holl bleserau ’r byd, 

Maent heddyw ’n methu rhoi 
Rhyw sylwedd i fy mryd ; 

Mae poen a loes, ac ofnau ’nghyd, 
Yn nglŷn wrthholl deganau ’r byd. 


HYMN DCCXII. 

TTl ’m rhoddaist i tan draed, 
Mae gelynion o bob rhyw, 

Y cynddeirioca’ gaed 

’N awr wedi ’m gwneud yn friw 
Tydi dy Hun a’m cwyd i’r lan, 

Tydi yw unig ffrynd y. gw;an. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


2 Ac atat ’r wyf yn ffoi, 

Fy Mrenin a fy Nhad, 

Dy allu fedr roi 

’Nghelynion tan fy nhraed, 

Mi ddof yn rhydd trwy nerth dy 
fraich, 

I Ti ’d oes pwysau ynfy mhaich. 

3 Tewch, elynion drwg eu rhyw, 

Nis cewch o honwy’ ’lawr, 

On’d cariad yw fy Nuw ? 

A’i allu sydd yn fawr; 

Fe ’m dwg i’r lan o’r dywyll nos, 

Tan gysgod tawel gwaed ei groes, 

4 Caiff byd ac uffern faith, 

O’r diwedd i dristau, 

I wel’d fy Arglwydd mawr, 

Yn maddeu dyfnion fai; 

Y mae ei ras ei hun yn fwy 
'Nag y gall uffern faith roi clwy’. 

5 A thyna ’r boreu ddydd 

Caf finau seinio cân, 

’N ol fy nghaethiwed maith, 

Am waredigaeth lân; 

O foreu ddydd ! pa bryd y daw ? 

F’ Anwylyd, tyred maes o law. 


HYMN DCCXIII. 


P A’M y caiff y gwyntoedd creulon 
Chwythu ’n wastad yr un 
man? 

Pa’m y caiff y ’storom gadarn 
Guro ’n wastad ar y gwan ? 

Dal i fyny, &c., 

Yr hwn a fáeddwyd gan y don. 

2 Mae fy ofnau i fel y moroedd, 

Oll yn gwasgu arna’í yn un— 
Ofni pechod, ofni angeu, 

Ofni ’m hunan, ofni dyn ; 

’D oes a ’ngheidwi, &c., 

’N dawel onid gallu ’r nef. 

3 Ac er lluaws mawr fy ofnau, 

Am a basiòdd ac y sydd, 

Mwy ’r wy ’n crynu rhag y cystudd 
Ag wy ’n ddychymygu fydd; 

Mi ymguddiaf, &c., 

Yn ogfeydd tawela ’r nef. 


3 l 9 

4 Gallu ’r nef a dry bob ofn 

Yn rhyw gongcwest mawr, di- 
drai, 

Gallu ’r nef a dry fy nhristwch 
Yn llawenydd i barhau : 

Minau seiniaf, &c., 

Ganiad newydd tra f ’ wy’ byw. 

5 Os fy rhwydau i oll a dori, 

Os fy nghadwyn dyni ’n rhydd, 
Ac os troi ’r tywyllwch dudew 
Sy ’n fy nrysu ’n oleu ddydd, 

Ti gai ’r cariad, &c., 

Ti gai ’r enw, Ti gai ’r clod. 


HYMN DCCXIV. 


N ’AD fy ngeiyn gael ei gongc- 
west, 

N’âd fy meiau i fy lladd, 
Gorfoleddu yn fy wyneb 
Y mae pechod o bob gradd : 

Tan wasgfeuon, &c., 

Caled beunydd ’r wyf yn byw. 

2 Trist o tan fy mhwn yn gorwedd 
Dysgwyl am y foreu wawr, 

Pan bo ’r arfaeth rad yn addfed 
I gael tynu ’meichiau ’lawr ; 

A chael profi, &c., 

Rhydd-did gwaredigol wledd. 

3 Heb un pleser yn fy nhemtio, 

Heb un ddelw ’n myn’d â ’mryd, 
Trech na Satan, trech nag angeu, 
Trech nag uffern, trech na’rbyd ; 
Byw mewn ardal, &c., 

O lawenydd pur a hedd. 

4 Hedd o mewn yn afon loew, 

Lawn, redegog bur o hyd, 

A’r creadur yn ei ogoniant 
Oll yn methu myn’d â mryd; 

Y;’ yd cyflawn, &c., 

O awelu ^pur y nef. 

5 Dyna ’r m.m dymunwn aros, 

O fewn pabell bur fy Nuw, 

Uwch terfysgoedd ysbryd euog, 

A themtasiwn o bob rhyw; 

Tan awelon, &c., 

I Përaidd hyfryd tir fy ngwlad. 





3 20 


WILLIAM WILLIAMS PANT-Y-CELTN. 


HYMN DCCXV. 

N I thâl im’ gyfadde’ ’meiau, 

Yn un-lle ond o fìaen y ne’; 
Duw maddeugar, Tad tosturi, 

Duw anfeidrol yw Efe ; 

At ei orsedd, &c., 

Deuaf tan fy nwfn bla. 

2 On’d oes ganddo ras i achub, 
Ffarwel achub îs y rhod ! 

Nid oes eto ddyn dosturiodd 
Fel tosturiodd Ef erioed ; 
Gwaredigaeth, &c., 

Sydd yn unig ar ei law. 

3 Gorwedd ar fy ngwely cystudd, 

At y pared troi fy mhen, 
Gruddfan ydwyf ac och’neidio, 
Wylo tua ’r nefoedd wen : 

Yn y diwedd, &c., 

F’ allai caf fì deimlo hedd. 

4 ’D oes ond gwagedd yn fy nhemtio, 
Pethau na thâl rhoi fy mryd, 
Lleia’ para yn eu tegwch, 

Lleia’ eu sylwedd yn y byd ; 
Dimyn hyfryd, &c., 

Is y nefoedd ond fy Nuw. 

5 Rho i mi ’nabod dy anwyl enw, 

Yn anwylaf enw un; 

Rho i mi ddarfod â’r creadur, 
Glynu wrthyt Ti dy Hun; 

’D oes dedwyddwch, &c., 

I mi arall îs y nef. 


HYMN DCCXVI. 


’AD fì, Iesu, fyn’d yn w’rad- 
wydd 

I ynfydion gwag y byd, 

N’âd fy nwydau fod yn chwerthin 
I dy elynion Di yn nghyd ; 

Gair o’th enau, &c., 

Ddeil fy ysbryd llesg i’r lan. 

2 Mil sy ’n dysgwyl, myrdd sydd 
lawen 

Wel’d fy enaid gwan tan draed ; 


’R hyn i mi sydd ddwfn archoll, 
Iddynt hwy sy ’n llawn iachad ' y 
Ond mae dy allu, &c., 

Yn llawer mwy nag uffern fawr. 

3 Ac er cryfed yw y maglau, 

Er cadarned yw y swyn, 

Er mor fynych temtasiynau, 

Ac er gwaned wyf i’w dwyn, 
’Chaf fì golli, &c., 

Dim o’r goron, dim o r dydd. 

4 Côf y dyddiau rhoddaist i mi 

Gysur mwy nag eiddo ’r byd ; 
Côf y dyddiau ce’s dy gwmni 
Yn yr anial maith ei hyd ; 

N’âd fì annghofìo, &c., 
Dyddiau ’m hiechydwriaeth wiw.. 

5 Dychwel im’ gysuron gloew, 

Fel y dyddiau goreu erioed, 

Gad im’ gerdded fel yn fachgen, 
Eto unwaith wrth dy droed ; 

A chael aros, &c., 

Tan dy gysgod nos a dydd. 


HYMN DCCXVII. 

C UDD fy meiau rhag y werin, 
Cudd hwy rhag cyfiawnder ne’ 
Cofia ’r gwaed un waith a gollwyd 
Ar y croesbren yn fy lle ; 

Yn y dyfnder, &c., 

Bodd y cyfan sy ’n wy ’n fai. 

2 N’âd fi wneuthur llys na llety, 
Pleser i mi ddydd a nos, 

Ond difyru ’m henaid yno 
Ar gyfiawnder pur y groes ; 
Llawn orfoledd, &c., 

Bob mynydyn yw ’th fwynhau. 

3 Rho gydwybod wedi ei chànu 
’N beraidd yn y dwyfol waed. 
Cnawd a natur wedi darfod, 
Clwyfau wedi cael iachad ; 
Minau ’n aros, &c., 

Yn fy ninas foreu a nawn. 

4 Rho fy nwydau fel cantorion 

Oll yn chwareu eu bysedd cun, 


GLORIA IN EXCELSIS. 


3 2r 


Ar y delyn sydd yn seinio 1 HYMN DCCXIX. 

Enw Iesu mawr ei Hun; 


Neb ond Iesu, &c., 

Fo ’n ddifyrwch ddydd a nos. 

5 Gwna ddystawrwydd ar ganiadau 
Cras, afrywiog, hen y byd, 
Diffodd dân cynddeiriog natur 
Sydd yn difa gras o hyd ; 

Fel y gallwyf, &c., 

Glywed pur ganiadau ’r nef. 


HYMN DCCXVIII. 


D ARFU noddfa mewn creadur, 
Rhaid cael noddfa nes i’r nef, 
Nid oes gadarn le im’ orphwys 
Fythol ond ei fynwes Ef; 

Dyna ’r unig, &c., 

Fan caiff f ’ enaid wir iachad. 


2 Dyma ’r euog ofnus aflan 

Eto ’n chwenych bod yn wyn, 
Yn yr afon gymysg liwiau 
Dorodd allan ar y bryn ; 

Balm o Gilead, &c., 
Annghydmarol yw dy waed. 

3 On’ chair yma nerth a gallu, 

A maddeuant perffaith, gwiw, 
Ofer im’ obeithio am dano 
Yn dragwyddol lle nad yw ; 

Mi ro ’ngobaith, &c., 

Unig ynot Ti dy Hun. 

4 Tan dy aden cedwir f ’ enaid, 

Tan dy aden bydda’i byw, 

Tan dy aden y gwaredir 

Fi o’r beiau gwaetha’ eu rhyw ; 

’R wyt yn gysgod, &c., 

Rhag euogrwydd yn ei rym. 

5 Cysgod rhag ellyllon uffern, 

Pleser, nwydau drwg, a chwant, 
Sydd yn atal pur awelon, 

Neu ynte yn eu gyru ’bant; 

Rho fod yma, &c.,' 

Tra f’wy’ yn y byd yn byw. 


D EUED dyddiau o bob cymysg: 

Ar fy nherfynedig oes, 
Tywyned haul oleudeg llwyddiant, 
Neu ynte gwasged garw groes ; 
Clod fy Nuw gaiff lanw ’ngenau 
Trwy bob tymhestl, trwy bob hin, 
A phob enw gaiff ei lyngcu 
Yn ei enw Ef ei Hun. 


2 Ynddo ’n unig ’r wy ’n ymddiried, 

Hollalluog yw fy Nuw, 

A phob noddfa wy ’n ffieiddio, 
Arall, annigonol yw ; 

Yn ei iechydwriaeth rasol 
Unig ’r wyf yn llawenhau, 

Dyma ’r fan y tardd cysuron 
Sy ’n dragwyddol yn parhau. 

3 Mae ’n gofalu am fy nghadw 

Trwy bob cystudd mwya ’r byd, 
A chyflawni pan bo hi ’n gyfyng 
Fy anghenion oll i gyd ; 

Mae E ’n arwain fy ngherddediad,. 

Yn fy nhywys yn y blaen, 

Ac yn gwylio ar fy nghamrau 
Bob ysgogiad fawr a mân. 


4 Mae ei glustiau yn agored 
I bob rhyw ddrylliedig lef, 

Ac mae ’r drom ochenaid glwyfus 
Yn cyrhaeddyd ato Ef ; 

Pan bo t’w’llwch ac anobaith 
Yn amgylchu ’m llwybrau cudd, 
Fe ddaw ’mlaen, fe dry y cyfnos 
Gan’ goleuach haner dydd. 

3 Llwybrau bendith yw ’i orch- 
mynion, 

Llwybrau bywyd, llwybrau gwir, 
Trwy bob cwmwl mae E’n 
gweithio, 

Mewn goleuni dysglaer, pur; 
Mae ’i ddyfodiad fel yr haulwen, 
Byth ni allwn yma fyw 
Heb gael profi presenoldeb 
Llawn, hyfrydaf, purfy Nuw. 

6 Boed fy nhafod fyth gan hyny 

’N seinio ei annghydmarol glod, 
Rhyfeddodau maith ei gariad 
Penaf welodd dyn erioed; 


V 



322 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


323 


CaifF angylion a seraphiaid 
Blethu eu cân â mi yn un, 
Gyda llu heb un rhifedi 
Am ogoniant Mab y dyn. 


HYMN DCCXX. 

O LLEFARA, addfwyn Iesu ! 

Mae dy eiriau fel y gwin, 
Oll yn dwyn i mewn dangnefedd 
Ag sy o anfeidrol rin ; 

Mae holl leisiau ’r greadigaeth, 
Holl ddeniadau cnawd a byd, 
Wrth dy lais hyfrydaf, tawel 
Yn dystewi, a myn’d yn fud. 

2 Nis gall holl hyfrydwch natur, 

A’i melusdra penaf ’maes, 

Fyth gydmaru â lleferydd 
Hyfryd, pur maddeuol ras ; 

Gad im’ glywed swn dy eiriau, 
Awdurdodol eiriau ’r nef, 

Oddi mewn yn creu heddwch 
Nad oes mo’i gyífelyb ef. 

3 D’wed dy fod yn eiddo i mi 
Mewn llyth’renau eglur, clir, 
Tor amheuaeth sych, di-gysur, 
Tywyll, dyrus cyn bo hir ; 

’R wy ’n hiraethu am gael clywed 
Un o eiriau pur y ne’, 

Nes bo ofn du a thristwch 
Yn tragwyddol golli eu lle. 


HYMN DCCXXI. 

T I yw ’mywyd, Ti yw ’ngobaith, 
Ti yw ’nghysur, Iesu, ’gyd; 
Ac i Ti ’r wyf am ddatguddio 
Fy nirgelion pena’ ’nghyd; 

Arnat Ti ’r wy ’n rhoi fy ngofal, 
Trefnu ’m llwybrau oll yn lân, 
Rho i mi gerdded wrth dy ochor 
Mewn llifeiriant mawr a thân. 

2 ’R wyt Ti ’n chwilio dyfnder f ’ ys- 
bryd, 

’R wyt Ti ’n treiddio ’n hollol 
trwy 

Fyrddiwn o ryw fân feddyliau, 

Nad wy’n ’nabod mo honynthwy ; 


Ti yw ’Marnwr, dal fì fyny, 

A chongcwera mewn iawn bryd, 
Bob rhyw eilun cas addoliaeth 
Ag sy ’n aros yn fy mryd. 


Teml berffaith, addas, gywir 
Yn fy nghalon gwna it’ dy Hun, 
Ac na thriged yno gyda th’ 

Ddw’r na daear, da na dyn ; 

N’âd fod swn creadur mwyach, 
’Chwaith nag un o ofnau ’r bedd, 
Yn cymylu cariad perffaith 
Yno, na therfysgu ’m hedd. 


B’le 'r â’ i yfed dw’r redegog 
Ond i afon bur fy Nuw ? 

B’le cair ffrwythau dwyfol, peraidd 
Ond ar Bren y Bywyd gwiw ? 
Atat Ti dy Hun ’r wy ’n dyfod 
I feddianu breintiau ’r ne’; 

Nid oes neb o tan yr wybren 
Geidw gronyn bach o’th le. 


HYMN DCCXXII. 

Ar Luc xv. 14, 15, äc. 

D YMA ’r truan a’r anghenus 
Wedi treulio ei dda o’r bron, 
Holl drysorau pur Paradwys, 

Ar wrthddrychau ’r ddaear hon ; 
Yn awr yn noeth, yn glaf, yn 
glwyfus, 

Ac mewn gwlad o eisiau ’n byw, 
Newyn mawr, heb neb yn rhoddi, 
Sy ’n yr ardal na bo ’m Duw. 

2 Cibau yr ymborthais arnynt, 

Bwyd y moch ffieiddiaf, cas ; 
Wedi ’m unwaith i gael profi 
O ddanteithion Eden fras ; 

Pob rhyw chwant o dan y nefoedd 
Bwyodd f ’ enaid llesg yn friw, 
Nes wy ’n awr gan bawb a’m 
’nebydd 

Fel y Negro dua’ ei liw. 

3 Mae cyflawnder yno o gyfoeth, 

Fel y moroedd mawr, di-drai, 

O dragwyddol mae ei ddechreu, 

I dragwyddol sy ’n parhau ; 


Gweision cyflog fy hen artref, 

Fyth sy’n llawen, fyth sy’n llawn, 
Heb na phoen, na thrai, rra phrin- 
der, 

Fyth na boreu na phrydnawn. 

.4 Minau godaf tuag yno, 

Hen ardaloedd tir fy ngwlad, 

Ac mi gwympaf yn fy nghlwyfau 
A fy mrynti, o flaen fy Nhad ; 
D’wedaf wrthyt, Pechais, Ar- 
glwydd, 

Trwyryw ryfyg gadarn, gref, 
O’th flaen Di yn anystyriol, 

Hefyd ac yn erbyn nef. 


5 Nid wy’n deilwng, am fy nhrosedd, 
Gael dy enw arna'i mwy, 

Gwna fi ’n un o'th weision cyflog, 
A rho arna'i henwau hwy ; 

Llawn o ras heb fesur arno, 

Llawn o annherfynol hedd, 

Gaiff y rhai cystuddiol, euog, 
Weled yn ei hyfryd wedd. 


HYMN DCCXXIII. 


Luc xv. 20, 21, &c. 


F Y addwynaf Dad a’m derbyn, 
Er im’ dreulio oll i gyd 
O bob da a rodd E i mi 
Ar bob gwagedd yn y byd ; 

Fe ’m gwelodd i o bell yn dyfod, 

Ac fe berodd i mi dd’od, 

Daeth i’mcwrdd, ac fe’m cusanodd, 
Cariad pena.f fu erioed. 

2 Dygodd allan lo pasgedig, 

Ac a’i lladdodd yn ddioed, 

Ac a roddódd im' ddanteithion 
Ag na cha’wd o’u bath erioed ; 
Dygodd Ef fy ngwisgoedd budron, 
Ac fe ’m gwisgodd i yn lân 
A’r cyfiawnder dwyfol hyny 

Na fu am dana’i erioed o’r blaen. 

3 Rhoddodd fodrwy ar fy mysedd, 

Ac esgidiau am fy nhraed : 
Gwnaeth fì ’n hardd o mewn, oddi- 
allan, 

Fel ei etifedd penaf ga ed ; 


Cadwodd wledd o ddawns a chanu, 
A phob rhyw bleserau ’nghyd, 
’Chafwyd er y trosedd cyntaf 
Eu cyffelyb yn y byd. 


HYMN DCCXXIV. 

1I7Y meiau trymion, luoedd maith, 
*■ A waeddodd tua ’r nen, 

A thyna p am ’r oedd rhaid i’m 
Duw 

I ddyoddef ar y pren. 

2 Hwy dy fradychodd, anwyl Oen, 

Hwy oedd y goron ddrain ; 

Hwy oedd y fflangell greulon, gref, 
Hwy oedd yr hoelion main. 

3 Fy meiau oedd y waewffon 

Drywanodd ei ystlys bur ; 

Fel rhedodd ffrwd o tan ei fron 
O waed a dyfroedd clir. 

4 O gariad anorchfygol, maith, 

Heb gymhar iddo ’n bod ! 

Cariad i angel ac i saint, 

O annghydmarol nod ! 

5 O maddeu ’mai, a chliria ’n llwyr 

F’ euogrwydd oll i gyd ; 

Ac n’âd fi glwyfo ’th fawredd mwy 
Tr’wy ’n aros yn y byd. 

6 O! bechod, ffo, rho lonydd im’, 

Ti sethraist tan dy droed, 

Ac roi’st i angeu, fywyd Un 
A’m carodd oreu erioed! 

7 O chwilia ’nghalon, addfwyn Oen, 

Ac eiste’ yma dy Hun ; 

A thafla’ i lawr gadeiriau hen 
Pob eilun gwael ei lun. 


HYMN DCCXXV. 

A gyfansoddwyd mewn oriau cystudd. 


"T^ERE, Arglwydd, fedd y 
ddaear 

Fawr, na’r nefoedd mo dy gymhar; 


324 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Nid oesneb a fedr faddeu 
Fel Tydi, aneirif feiau ; 

’Rwyt Ti’n gwel’d i gyd fy nhroion, 
Ac yn deall gwreiddiau ’nghalon ; 

Yma a thraw, ar bob llaw, 

’R ydwyf yn gŵyro, 

Ydoedd o dy flaen yn gryno 
Cyn cael yn y groth fy llunio. 

2 ’R wy ’n rhoi ’mhechod, ’r wy ’n 
rhoi ’nghamwedd, 

’N awr yn gryno wrth dy orsedd ; 
Maddeu i’r brwnt, a maddeu i’r 
aflan, 

Sydd o flaen dy faingc yn gruddfan ; 
Maith drugaredd wyf yn bledio, 
Darfu haeddiant dyn yn gryno ; 

Nid oes dim noddfa im’ 

Rhag grym yr angau, 

Ond yr aberth wnaed er’s dyddiau 
Ar Galfaria tros bechodau. 


3 Dacw ’r ffynon bur, hawddgara’, 
Gànodd filoedd fel yr eira ; 

Dacw ’r nant, a dacw ’r afon, 

Sydd yn genllif o 'gysuron ; 

Dacw ’r dw’r—mi gwympaf iddo, 
Doed o honwy ’r peth a ddelo ; 

Bellach mwy treiddiaf trwy 
Filoedd o ofnau ; 

Mwy yw ’r Hwn a fu yn dyodde’ 
Nag aneirif faint fy meiau. 

4 Fel un faeddwyd wyf yn gymhwys, 
Eto â’m gobaith am Baradwys ; 
Mae fy chwant, ac mae fy nwydau, 
Yn fy nwyn tros bob terfynau ; 

Eto mae yma ryw afaelion 

Am dorfeydd o addewidion; 

Deued gras, foreu glas, 

Hyfryd i’w weled, 

Tored rwydau, a gwareded 
F’ enaid euog o’i gaethiwed. 

5 Fi gaf ddial yn mhen gronyn 
Ar elynion sy ’n fy nghanlyn; 

Fe fwyt’ pryfed dorf o ’nwydau, 
Oedd yn ’mlino i er’s dyddiau ; 
Pan ddêl angeu caf ddihangu 
Ar elynion oedd yn gwasgu, 

Uffern griw yn gwneud briw, 
Clwyfau a sigdod, 

Nad oes medswn all eu gorfod 
Ond dw’r ffynon Bethl’em uchod. 


HYMN DCCXXVI. 

Yr Ail Ran. 

1 WYF fi ’n myn’d i wlad í 
'■ drigo 

Lle mae gloew ras yn llifo; 

At gyfeillion mil mwy hawddgar 
Na neb welwyd ar y ddaear ; 

Lle mae cyfoeth heb un terfyn, 
Pleser nefol, dwyfol, dirfyn, 

Yn ngwydd yr Oen, heb ddim 
poen 

Pechod nac adfyd, 

Ond ymborthi ar wleddoedd hyfryd- 
Fyth ac fyth yn nhir y bywyd. 

2 Nid oes yno ddim i demtio, 

Nac un pleser a bair wylo ; 

Nid oes tai na maesydd hyfryd 
Bair i’w caru ’n nhir y bywyd; 

Nid oes arian glas yn swnio, 

Na dim aur melynion yno ; 

Cariad pur trwy ’r holl dir, 

Pleser ac undeb, 

Gwir lawenydd, a ffyddlondeb, 

Hyd eithafoedd tragwyddoldeb. 

3 Ni ddaw llygad trythyll yno, 

Lle nad oes un cnawd i dwymo ; 

Ni ddaw aflan chwant priodi 
Fyth ar y trigolion hyny ; 

Gwreica a gwra, elfen danbaid, 

Yn y bedd a fwyty ’r pryfed, 

Bydd pob un, hyfryd lun, 

Fel yr angylion, 

Yfed rhyw bleserau ’n gyson 
Uwch nag cyrhaedd deall dynion. 

4 Llid nac un genfigen hefyd, 

Fyth ni ddaw i drothwy ’r bywyd r 
Ni ddaw ’r ymadrodd coeg a’r 
celwydd 

Ddim o fewn Paradwys newydd ; 
Tafod wedi lwyr sancteiddio, 
Llygad wedi ei berffaith buro, 

Sy ’n y wlad, gyda ’Nhad 
Anwyl yn trigo, 

’R wyf fi yma wedi blino, 

Hiraeth sy arna’i am fyn’d yno. 

5 Bellach gorfoledda, fy enaid, 

’Rwyt ar ddiangc o’th gaethiwed; 


GLORIA IN EXCELSIS. 


325 


Fe agorwyd rhydiau ’r afon, 

Y mae ’r arch o’th flaen yn gyson : 
Cadw afael, pan ddêl galwad, 
Cadarn yn dy Archoffeiriad : 

Dos i’r dw’r, cryf yw’r Gŵr, 

Sydd yn dy dderbyn, 

Ti âi drosodd, yn mhen gronyn, 
"’Mewn i’r wlad ’r ys yn dy erfyn.* 


HYMN DCCXXVII. 


D YMA’r tlawd, a thyma’r truan, 
Sydd er’s trist flynyddau hir, 
Ol a gwrthol yn ymdd’rysu 
’R hyd y dyrys anial dir ; 
Creigydd Piahiroth yma, 

A Baal-sephon arw draw ; 

Aipht o mewn, ac Aipht oddi allan 
Sy ’n fy ofni ar bob llaw. 

2 Mae ’ngelynion yn gynddeiriog, 
Cynddeiriocaf glywyd son; 

Ar fy neulin ’r wyf yn ymladd, 
Weithiau â phleser, weithiau â 
phoen; 

Addfwyn Iesu, tyr’d i'r frwydr, 
Pob rhyw elyn gwymp i lawr; 
Byd a chnawd, ac uffern dywyll, 

Sy ’n arswydo dy Enw mawr. 


HYMN DCCXXVIII. 

LTy meiau sydd heb rif, 

Ac mae fy maich yn drwm, 
Oll yn fy ngwasgu ’lawr 
Fel mynydd mawr o blwm : 

Ar ddwyfol Iawn mae ’mhwys a’m. 
ffydd, 

Y caf fi dd'od ryw awr yn rhydd. 

2 Cyfiawnder addfwyn Oen, 

Dyferion marwol glwy’, 

Sydd yn nghlorianau ’r nef 
Yn pwyso mwy na hwy : 

Mae ’r faingc yn rhydd, os pleidia 
f’ hedd, 

Caf weled cariad yn ei wedd. 

3 Ac os ei gariad ddaw 

I’m cwrdd i, ffiaidd ddyn ; 

Wel, dyna ’r unig awr 
Ffieiddiaf fi fy hun; 

Gwel’d gras y nef yn afon waed, 

Yn golchi ’r aflan brynta’ gaed. 

4 ’D oes dim o fewn i’r nef, 

’D oes dim o fewn i’r llawr, 

Ag allai flotio ’maes 

Euogrwydd sy mor fawr ; 

Fy meiau sydd o rif a rhyw 
Nad oes a’u maddeu ond fy Nuw. 


3 Ac nid oes ond Ti dy Hunan 
Fentra sefyll o fy nhu ; 

Trech na ’r cwbl .irall enwir 
Yw ’ngelynion mawr eu rhi’ ; 
Gwn y cwympa’ i yn eu dwylo 
Oni safi Di o’m rhan; 

Wrth dy ystlys, cryf a chadarn, 
Ydyw ’r eiddil mwyaf gwan. 

.4 Achub, achub, mae ’n ddiweddar, 
Nid oes genyf ond byr brydnawn 
Ac mae ’r fyddin sydd i’m herbýn 
Yn cynyddu ’n danbaid iawn: 
Danfon allan saethau ’r nefoedd, 
Cyfod fi, d’od fi yn dy gôl, 

A thro ’r líu sy ’n erbyn Seion, 
Gan ryw ddychryn yn eu hol. 


• Erfyn .—Arferir v gair hwn yn fynych yn 
■y Deheubarth am ddysgwyl , neu ymofyn. 


5 Pan ddelo ’r hyfryd ddydd 
I mi gael gwel’d ei wedd, 

Ac yfed ffrydiau pur 
O’i annherfynol hedd, 

’Mhlith lluoedd maith gwmpeini ’r 
nen, 

Mi gana ’r cariad fu ar y pren. 


HYMN DCCXXIX. 


O NEFOL, addfwyn Oen, 

Sy ’n llawer mwy na ’r byd, 
A lluoedd maith y nef 
Yn rhedeg arno eu bryd ; 

Mae ’th ddawn, a’th ras, a’th gariad 
drud, 

Yn llanw ’r nef, yn llanw ’r byd. 


326 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Noddfa pechadur trist 

Tan bob drylliedig friw, 

A phwys euogrwydd llym 
Yn unig yw fy Nuw ; 

’D oes enw i’w gael o tan y nef 
Yn unig ond ei enw Ef. 

3 Ymgrymed pawb i lawr 

I enw ’r addfwyn Oen, 

Yr enw mwyaf mawr 
Erioed a glywyd son : 

Y clod, a’rnerth, y gallu, a’r bri, 
Fo fyth i enw ’n Harglwydd ni. 

4 Dyoddefodd hoelion dur, 

Fe gollodd ddwyfol waed : 
Gwnaeth ni ’n offeiriaid pur, 
’Was’naethu ei anwyl Dad ; 
Breninoedd y’m o ddwyfol ryw, 
Perthynas agos iawn i’n Duw. 

5 Cawn goronau cyn bo hir, 

Oll fel ei goron Ef, 

A gwel’d ei ogoniant pur 
Yn ddysglaer yn y nef; 

A seinio ei glod, a’i ryfedd waith, 
I eithaf tragwyddoldeb maith. 


HYMN DCCXXX. 

N ID newid lle, neu amser maith, 
Na chroesau, dig, na chys- 
tudd ’chwaith, 

Neu arall drallod o un rhyw, 
Ddiffydd fy nghariad at fy Nuw. 

2 Nis gall teganau gwag y byd, 

Sydd yn gwenieithu im’ o hyd, 

I symud dim o’m meddwl cu 
Oddiwrth wrthddrychau ’r nefoedd 
fry. 

3 Pe holl ellyllon uffern fawr, 

Mewn cyngrair â phleserau’r llawr, 
Nis gallant ddiffodd fyth yn un 
Mo ’r tân enynodd Ef ei Hun. 

4 Nis gallant â’u pwysîau gau, 

Neu ’u bygwth cryf, a’u dychryn- 
fau, 

Na ’m denu i droi oddiar fy nhaith, 
Na ’m hofni ar fy siwrnai ’chwaith. 


5 Yn ofer dena tegwch byd, ; 

Yn ofer dwg pleserau ’mryd, 

Yn ofer cais anrhydedd mawr, 

A rhwysg y byd, i’m tynu ’lawr. 

6 Nisgall erlidwyr yn eu grym, 

Nac angeu glas ei hunan ddim ; 
Ond i Ti ’nghadw, f’ ArglwydD' 

cun, 

Yn agos atat Ti dy Hun. 

7 Y nefol dân, ar ’denydd ffydd, 

Heb ddiffodd, gwyd i’r lan yn 

rhydd ; 

A heibio ’r--byd, ac angeu, a dyn,. 

A gorphwys yn ei le ei hun. 


HYMN DCCXXXI. 


U draw i oll a welir, 

Tu draw i fryniau ’r byd, 
Tu draw i haul a lleuad, 

A ser y nef i gyd ; 

Tu draw i derfyn mesur, 

O fewn y nefoedd wen, 
Cartrefa ’r Hwn wy ’n garu 
Yn well na dim ìs nen. 


2 Mae brawd, mae chwaer, mae priod,. 

Neu fe ’r anwylaf ddyn 
Yn toddi, yn diflanu, 

Yn darfod wrth ei glun ; 

Mae ’n cario oll ei Hunan, 

Yn enw, ac yn glod ; 

Ni welodd nef na daear 
Gyffelyb iddo erioed. 

3 Chwi, ferched Seion sanctaidd, 

Sy ’n rhodio ’r ddinas rydd, 

Yn canfod eich Anwylyd 
Serchocaf un y sydd ; 

Pan gweloch gynta’ ei wyneb, 
Mynegwch iddo ’n glau, 

Fy mod i’n glaf o’i gariad, 

Ac am gael ei fwynhau. 

4 Mynegwch fy och’neidiau, 

Fy ngofid a fy nghwyn, 

Yr hiraeth a’r gruddfanau 

Mae fy ysbryd am ei ddwyn;: 


GLORIA IN EXCELSIS. 


327 


Mynegwch cy’d yw ’r oriau, 
A chymaint yw fy ngwae ; 
Tra yw E ’n oedi ei amser 
I mi gael ei fwynhau. 

5 A bod ei absenoldeb, 

Ei siriol, nefol wedd, 

Yn ’speilio oddiar fy enaid 
Orphwysfa. dawel hedd : 

A bod eiddigedd creulon, 

Sy ’n llosgi oll o’i flaen, 
Yn enyn yn fy mynwes, 

Yn rhyw angerddol dân. 

6 Mynegwch bod fy meddwl 

Terfysglyd, ar bob llaw, 
Yn methu cael un pleser, 
Pan byddo ’n sefyll draw ; 
A bod fy holl ddyddanwch 
Gylch ogylch Is y nef, 

Yn gorphwys a chartrefu 
’N lân ar ei gariad Ef. 


HYMN DCCXXXII. 

Ar Salmxlix. çuersi 1, 2; Achub, ë-c. 


U NIG Geidwad rhai cystuddiol, 
Sy ’n rheoli ’r nef a’r llawr, 
Achub f ’ enaid sydd yn soddi 
Tan y cenllif garw, mawr ; 
Lleoedd dyfnion, geirwon, chwerw, 
A rhyw greigydd drwg eu rhyw, 
Lle mae gwynt a thonau ’n creu 
Tymhestl greulon, ’rwyf yn byw. 



2 Minau lefais arnat, Arglwydd, 

Nes im’ flino llefain mwy ; 

A fy llygaid sydd yn pallu 
Syllu ’r cwmwl dudew trwy ; 
Dysgwyl ’r wyf o’r plygain tywyll, 
Hyd at fachlud haul brydnawn, 
Am dy hedd, ac eto ’n methu 
Cael ei feddu ef yn llawn. 

Gwers 4. 

3 Amlach y’nt na ’m gwallt lluosog, 

Byddin atgas, gyfrwys, fawr, 


Heddyw o mewn, a ’fory oddi allan, 
Sydd yn ceisio ’nghael i lawr ; 
Hwy ’m difethent, wraidd a 
changen, 

Truenusaf ce’s fy nhrin ; 

Ae nid oes ag all eu talu 
Yn eu mynwes ond dy Hun. 

Gwers 5. 

4 Ti adwaenost fy ynfydrwydd, 

A fy mhechod mawr ei rym ; 

Ac nid yw fy holl gamweddau 
Yn guddiedig rhagot ddim : 

Lle ’r wy ’n wan, yn dlawd, yn 
llwfr, 

Lle ’r wy ’n crwydro, lle ’r wy ’n 
fifol, 

Dal fì i’r lan, a chadw ’mywyd, 
Cliria ’m llwybr, dwg fi ’n ol. 

Gwers 6. 

5 N’âd fì, Iesu, fod yn w’radwydd. 

I’th sancteiddiaf, anwyl rai; 

Na ch’wilyddier wyneb grasol 
Am fy mhechod i a ’mai: 

Rho i mi loches i ymguddio, 
Gallwy’ gadw ’ngwisg yn wen ; 
Na bo neb o dan yr wybren 
’Gael eu gwynfyd am fy mhen. 

Gwers 7. 

6 Er dy fwyn y dygais warthrudd, 

Tan dy iau Di nos a dydd ; 

Ac yn ffyddlon yn dy orchwyl, 

Fyth heb geisio myn’d yn rhydd ; 
Pe buaswn gyda ’r werin 
Sy ’n wrthwyneb it’ yn troi, 
Fuasai fyth na gwawd na chw’ilydd 
O fy wyneb trist yn troi. 

Gwers 8. 

7 Ond yn awr yr wy ’n ddieithr 

I’m perth’nasau nesa' ’nghyd ; 
Nid oes neb ag sy ’n fy ngharu, 

O dy elynion Di i gyd : 

Plant fy mam yn nghanol cartref 
Sy ’n fy nghyfri ’n estron pell, 
Am i mi, fy Nuw, dy ddewis 
Megys unig drysor gwell. 

Gwersi 9, 10, 11. 

| 8 Am fy mod o’th blaid yn ffyddlon, 
Ac am ddyrchu ’th Enw mawr ; 



328 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


329 


Sêl i’th dŷ, a sêl i’th Enw, 

Sydd yn tynu ’mhen i lawr : 
Gwawd a gaf oddiwrth bob doniau, 
Gwawd a gaf oddiwrth bob gras ; 
Wylo, ympryd, neu weddio, 

Alwant hwy yn rhagrith cas. 

Gwers 12. 

g Yn fy erbyn y chwedleua 

Cyfoethogion mawr y byd ; 
Gwawd i’r meddwon atgas, segur, 
Unig ydwyf fi bob pryd ; 

’Mofyn beiau, credu anwir, 

A chwedleua ’n uchel iawn 
Am fy nghwymp, a minau’n sefyll 
Yn dy freichiau foreu a nawn. 

Gwers 13. 

10 Ond myfi sy ’n danfon gweddi 
Yn mhob cwmwl tywyll, du, 

Yn mhob ’storom, yn mhob cys- 
tudd, 

Mewn mynydyn atat Ti: 

Ti ’m gwrandewaist, Ti ’m gwran- 
dewi 

Yn dy iachawdwriaeth rad, 

Fel na chaiff fy enaid ofnus 

Ddim ei ddamsang tan eu traed. 

Gwersi 14, 15. 

xi N’âd fi soddi yn y dyfnder, 

N’âd fi yn y dom yn nglŷn ; 

Tyn fi o balfau fy nghaseion, 

I dy fynwes Di dy Hun ; 

N’âd i’r dyfnder mawr fy llyngcu, 
N’âd i’r pydew dwfn, du, 

Gauad fyth o’î safn arnaf; 

F’ unig Geidwad ydwyt Ti. 

Gwersi 16, 17, 18. 

12 ’N ol helaethrwydd dy drugaredd, 

'N ol cyflawnder mawr dy ras, 
Achub fi o law ’ngelynion, 

Mae cyfyngder ar dy was : 

O na chuda dy wyneb rhagof! 

Prysura ’ngwrando i yn glau; 

Y mae llid a dyfais uffern 
Yn wastadol yn parhau. 

Gwers 19. 

13 Ti dy Hun sy’n gwel’d fy ngwarth- 

rudd, 

Ti adwaenost trwyddo draw 


Bob rhyw g’wilydd, pob rhyw 
w’radwydd 

Basiodd, neu ynte sy gerllaw, 
Mae holl falais fy ngelynion, 

Mae eu dyfais, mae eu llid, 
Megys haul ganol-dydd tanbaid, 

’N gryno o dy flaen i gyd. 

Gwers 20. 

14 Mi ddysgwyliais am gysurwyr, 

Ac am frodyr ffyddlon rai; 
Dysgwyl wnes, eto nis cefais 
Neb a ddygai ’m llwythog iau ; 
Gwarthrudd, yntau, a’m cystudd- 
iodd, 

Ac a’m rhodd yn gyfan friw; 

Ac yr wyf mewn eitha’ gofid, 

Ond fy ngobaith yw fy Nuw. 

Gwersi 21, 22. 

15 Yn fy mwyd rhoddasánt fustl, 

Yn fy nghwpan fineg sur, 

Fel b’ai ’m newyn a fy syched 
I gael para ’n ddigon hir : 

Taled nefoedd hithau iddynt, 

Boed eu byrddau glwthion, 
llawn, 

A’u holl dda iddynt yn fagl, 

O las foreu hyd brydnawn. 

Gwersi 24, 25. 

16 Tywallt arnynt dy ddigofaint, 

A chyrhaedded grym dy lid 
Bob-peth ganddynt sy ddymunol 
Ar y ddaear, yn y byd : 

Gwna eu preswylfa ’n annghy- 
fanedd, 

Ac ysgubed angeu chwith, 

Fel na byddo neb i drigo 
Yn eu pebyll llawnion byth. 

Gwersi 26. 

17 Am ofidiau rhai archollaist, 

Am y’nt chwerthin yn gytun, 

Ac am erlid gyda malais 

’R hwn a d’rewsit Ti dy Hun; 
Tyn eu henwau ’maes o’th lyfr, 
Tor eu hesgobaeth, dwg eu dawn, 
Fel na b’ont o fewn i furiau 
Seion, foreu na phrydnawn. 


Gwers 29. 

18 Minau, truan a gofidus, 

Bob amserau tan yr iau ; 

Ac nid oes ond iechydwriaeth 
All yn unig fy iachau : 

Gwared f’ enaid o’i gaethiwed, 
Dyrcha ’mhen, Ti yw fy Nuw, 
Minau ganaf am dy fawredd 
Yn fy nghalon tra f’wy’ byw. 

Gwersi 31, 32. 

19 Hyn y sydd felusach genyt 

Na ’r aberthau oll i gyd ; 

Mae ’th folianu yn fwy hyfryd 
Nag yw gwaed y bustach drud : 
A’r trueiniaid tlawd, di-gyfoeth, 
Llawenhant pan glywant hyn, 
Nad oes iawn trwy unrhyw aberth 
Ond wnawd ar Galfaria fryn. 


HYMN DCCXXXIII. 

Dat. vii, 14—17. 

F)YMA ’r rhai ddaeth i maes 

O’r cystudd mawr a’r poen ; 
Oll wedi golchi ’n hardd 

Eu gwisg yn ngwaed yr Oen ; 

«Cànasant bawb ei ŵn yn wyn 

Yn y cyfiawnder perffaith hyn. 

.2 Am hyny ’n awr y maent 

Ger bron gorseddfaingc Duw; 
Ac wedi llwyr iachau 
Eu beiau o bob rhyw : 

Ei garu Ef maent ddydd a nos, 

A chanu cariad angeu ’r groes. 

3 O fewn ei deml bur 

Lle nad oes och na gwae, 

Na gofid cas na phoen, 

Na dim sydd yn tristau ; 

Yn yfed hedd yn ffrwd ddi-drai, 

Ag sy ’n dragwyddol yn parhau. 

.4 Ac yntau ’r Brenin mawr, 

Eu Ffrynd a’u Priod fyth, 

Sy ’n eistedd ar y faingc 
O risial yn eu plith ; 

'Cânt wel’d ei wedd, fel haulwen glir, 

Heb gwmwl, yn y ddinas bur. 


5 Fydd arnynt newyn fyth, 

Na syched poenus mwy, 

Ac ni ry’ gwres na haul 
Ond hyny iddynt glwy’ ; 

Pob croes, pob gwae, pob briw, pob 
poen, 

Ni chlywir fyth am dano son. 

6 Yr Oen sydd ar y faingc 

Bugeilia hwynt ei Hun, 

Ac at ffynonau byw 

Fe’u harwain bob yr un ; 

A Duw a sych bob deigr mân 
Oddiwrth ei llygaid hwynt yn lân.* 


HYMN DCCXXXIV. 

C YFFELYB i fy Nuw 

Ni welodd dae’r na ne’; 

’D oes un creadur byw 
Gymharir iddo Fe: 

Cyfiawnder mawr ei ras di-drai 
Sydd ynddo fythol yn parhau. 

2 Fe dry bob melus chwant 
Yn alar hyfryd flas, 

Ac edifeirwch gwiw 
A baro gario ’r maes ; 

Felly fe dd’od fy mhoen a ’ngwae 
Am bechod cas yn llawenhau. 

3 Yn nyfnder t’w’llwch nos 
Mi bwysaf ar ei ras, 

O’r t’w’llwch mwya’ tew 
Fe ddwg oleuni ’maes ; 

Os gwg, os llid, mi âf i’w gôl, 

Mae ’r wawr yn cerdded ar ei ol. 

4 Pan toro fi i’r llawr 

Mae ’n siwr o’m codi i’r lan, 

Nis gedy fi yn hir 

I ymgreinad f yn y fan : 

Ei ras a’i hedd sydd lawer mwy 
Nag y gall uffern faith roi clwy’. 

* Yn dilyn yr Emyn hon yn Glorta in 
Excelsis. Rhan I.. y mae dwy Emyn sydd 
wedi ymddangos o’r blaen, sef Rhif DCCXII. 
a DCCXIII. Heb ganfod hyn, y mae ArgrafF- 
iad 1811, a bid sicr,Argraffiad Mackenzie, yn 
dilyn yn ffyddlon, Jyn eu hargraffu ddwy- 
waith. 

+ Ymgreinad, ymgreinio—ymdreiglio ar j 
llawr. 


33 <-> WILLIAM WILLIAMS PANT-Y-CELTN. 


5 Mi ymffrostiaf ynddo Fe 
Pe ymderfysgai ’r byd, 

A diluw eilwaith dd’od 
I guddio ’r ddae’r i gyd ; 

Rhyw noddfa lawn a lloches sy 
Uwch tymhestl, yn fy Anwylyd cu. 


HYMN DCCXXXV. 


T YDI, fy Nuw, Tydi dy Hun 

Yw gwraidd fy nghysur oll 
yn un ; 

Meddyliau am danat sy’n rhoi blas 
Ar ragluníaethau croesa’ ’maes. 

2 Pan caffwy’ wel’d dy nefol wledd, 

A phrofi blas dy ddwyfol hedd ; 

’R wy ’n gwel’d gogoniant mwya ’r 
byd 

Fel peth annheilwng o fy mryd. 

3 ’R wy ’n gwel’d y pethau hyny o’r 
bron 

Sy’n nghudd erioed i’r ddaear hon, 
Yn sylwedd, ac yn ’stor ddi-drai, 
Anfeidrol gyfoeth i barhau. 

4 Yn ngweledigaeth nefoedd fry 
’R wy ’n prisio pethau yn werth- 
fawr sy ; 

Pan yr agoro pyrth y nef 
’R wy ’n canfod ei ogoniant Ef. 

5 ’Rwy'n gwel’d dirgelion yn ei waed, 
Na chafwyd eto fwy mwynhad ; 
Gras a gogoniant ynddo ei Hun, 
Uwchlaw erioed meddyliodd dyn. 

6 Wel, dyma ’r unig fan, fy Nuw, 
Dymuna’ i aros tra f’wy’ byw ; 
Blaen-ffrwyth yw hyn o’r hyfryd 
wledd, 

Ga’i ei mwynhau tu draw i’r bedd. 

7 Gâd yma im’ fyw, fan goreu erioed, 
Heb wel’d, heb glywed beth sy ’n 
bod ; 

Heb wybod beth mae ’r werin fawr 
Yn wneud, a dadrys, ’r hyd y llawr. 


8 Ond bod fy nghlustiau ’n gwrando' 
o hyd 

Ddirgelion dystaw nefol fyd ; 

A’m pleser unig ddydd a nos 
Yn nwfn wirioneddau ’r groes. 


HYMN DCCXXXVI. 


HTYDI, fy Nuw, sylfaenodd gri 

O’m mewn am bethau ’r 
nefoedd fry ; 

Rho im’ yn fuan dy fwynhau, 

Ac onidê, ’r wy ’n llwfrhau. 

2 Nid oes greadur is y ne’ 

A leinw ronyn bach o’th le ; 
Gogoniant a phlesefau ’r byd, 

Ofer y temtiant ddenu ’mryd. 

3 ’D oes dim ry’ im’ orphwysfa lawn 
Ond cael dy gwmni foreu a nawn ; 
Mae yma bleser, mae yma rodd 
A’m dyd yn hollol wrth fy modd. 

4 Wel, dyma ’m hedd a’m noddfa 

giyd, 

Ffârwel holl wagedd oer y byd ; 

Mi gym’ra’ hûn nefolaidd, wiw, 

Ar fynwes f’ Arglwydd tra f’wy’' 
byw. 

5 Doed terfysg byd, doed terfysg ne’’ 
I geisio ’m gwthio i o fy lle ; 

’D oes dim i dd’od, ’d oes dim y sy 
A’m tyn o freichiau ’n Harglwydd- 
cu. 


HYMN DCCXXXVII. 

I’w chanu yn nyddiau Gwyliau Nadolig' 
Crist. Mat. ii. i, 2, 3, 4, &c. 

Gwŷr. 

Uj' E gododd rhyw seren 
Tu dwyrain i’r nen, 

Mae ’n agos i’r ddaear, 

Mae ’n oleu, mae ’n wen ; 


GLORIA IN EXCELSIS. 


331 


Mae ’n cerdded yn araf, 

Fel colofn o dân, 

Mae ’n congcro tywyllwch 
Y cyfnos o’i blaen. 

Gwragedd. 

2 Mae ’n myn’d i Judea, 

Heb ŵyro ar un llaw, 

Mae ’n arwydd diamheu 
O ryw beth a ddaw ; 

Mae acw ryfeddod, 

Rhyfeddod y fydd, 

Cawn glywed am dano 
Cyn haner y dydd. 

Gwýr. 

3 Yn wir ’r ym yn tybied 

In’ glywed â’n clust, 

Yn awr ’r ym yn gweled, 

Mae ’nllygaid yn dyst, 

Fod cwmni yn ei chanlyn 
O eithaf y byd, 

A’u golwg hwy arni 
Yn gyson o hyd. 

Gwragedd. 

4 Mae ’n taro i Fethl’em, 

A hono yw ’r dref 
Y genir ryw amser 
Dywysog y nef; 

Fe dd’wedodd hen Brophwyd 
Doi Tywysog o hon 
Fugeilia holl Israei 
A gwialen a ffon. 

Gwŷr. 

5 Gwir, gwir fyddo ’r newydd, 

’D oes newydd sydd well, 
Mae mantais i’r agos, 

Mae mantais i’r pell; 

Mae ’n Dywysog i Israel, 

A Juda yn nghyd : 

Mae ’n Dywysog i’r Indian 
Yn eithaf y byd. 

Gwragedd. 

6 Dewch, ninau ddilynwn 

Yn gywir eu troed, 
’Cherddasom well llwybr 
Er ganwyd ni erioed ; 


Awn yno, mae ’r werin 
Luosog yn nghyd, 

Yn dyfod i’w trethu 
O eithaf y byd. 

Gwŷr. 

7 Dewch, canwn ganiadau 

Wrth fyned yn mlaen, 
Caniadau Iachawdwr, 

A’n gwared ni ’n lân. 

Gwýr a Gwragedd. 

Cyd-ganed y ddaear 
A’r moroedd yn un, 

Am eni Achubwr 
Galluog i ddyn. 

8 Ein cân boed am gongcwest, 

Ein cân boed am ras, 

Ein cân boed am wared 
Y caethion i maes ; 

Am Jubil o rydd-did, 

Am drysor mor ddrud, 

I rai oedd yn dlodion 
Hyd eithaf y byd. 


HYMN DCCXXXVIIL 

Yr Ail Ran. 

F E safodd y seren 

Yn nghanol y dre’, 

Wrth ’stabal o’r tlotaf, 

A’r gwaelaf o le ; 

Ac yno mae ’n debyg 
(Er ei ogoniant i gyd) 

Y ganwyd Ef, — Brenin 
Breninoedd y byd. 

2 Dewch bellach yn ëon, 
pe agorwyd y drws, 

Mae pob un o’r doethion 
Yn cynyg ei dlws ; 

I láwr ar ein gliniau, 

Mi gwela’ nhwy ’gyd 
Yn rhoddi trysorau 
I Iachawdwr y byd. 

3 Rhai myrrh, a rhai aloes, 

Rhai aur, a rhai thus, 


332 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


333 » 


Pob un â’i holl galon 
Sy ’n rhoddi a’r frys ; 
Mae hyn yn arwyddo 

Daw ’r dwyrain a’r de’,— 
Eu calon a’u cyfoeth 
I gyd iddo Fe. 

4 Awn ninau ’mlaen, bellach, 

Heb arian, heb ddim, 

Heb nerth, ac heb burdeb, 
Heb ddeall, heb rym ; 
Rho’wn iddo ’n ffîeidd-dra 
A’n pechod i gyd, 

I wella ’n harchollion 
Y daeth Ef i’r byd. 

5 Mae Herod yn llidus, 

Cenfigen sy ’n gref 
Am dori holl ddyfais 
Sancteiddiaf y nef; 

Am ladd y Messiah, 

Yn eiddil a gwan, 

Rhag neb o hil Adda 
’Gael codiad i’r lan. 

'6 Mae ’r nefoedd yn atal, 
’Chwymp blewyn o’i ben 
Nes delo ’r hen arfaeth 
Ag amser y nen ; 
Datguddir i’r doethion 
Ffordd arall yn ol, 

A Joseph â’r Iesu, 

I’r Aipht, yn ei gôl. 

7 Fe sefìff Rhagluniaeth 
O ochor y nef, 

’D oes neb ary ddaear 
A gwrddiff âg Ef; 

Nes delo ’r amseroedd 
Derfynwyd i ben 
-I’wroddi tan hoelion 
Pur lymion ar bren. 


HYMN DCCXXXIX. 

Pw chauu ar Ddydd Nadolig. 
Luc ii. 8, &c. 

A/[AE awyr y dwyrain 

Yn ddysglaer uwch ben, 
Mae arwydd o’r mwya’ 

Yn entrych y nen ; 


Mae ’r goleu ’n ddysgleiriach 
O lawer na ’r wawr, 

Mae ’n nesu ’n agosach, 

Mae ’n dyfod i lawr. 

2 Mae llais rhyw ganiadau 

Pereiddiaf o bell, 

Melusach na ’r symbal, 

Na ’r organ yn well; 

Fel cymysg ganiadau 
Angylion y nef, 

A’r awyr sy ’n chwareu 
Yn adsain y llef. 

3 Edrychwch, a deliwch 

Eich golwg yn nglŷn, 

Mae acw greaduriaid 
Serchocaf eu 11 un : 

Mae mil o dafodau 
Pereiddiaf a glân, 

Mewn cydsain soniarus 
Yn seinio ’r un gân. 

4 Mi glywaf y caniad,— 

Gogoniant i Dduw 
Fyth fythol sydd yn yr 
Uchelder yn byw! 
Tangnefedd ar y ddaear, 

A chariad i ddyn, 

Fe aned Gwaredwr 

Yn Methl’em wrth glun. 

5 Mae angel yr Arglwydd 

Yn sefyll gerllaw, 
Dysgleirdeb y nefoedd 
Sydd yma, sydd draw; 

Ac ofn sydd arnom, 

A dychryn y.n nghyd, 
Rhag nesu yr awrhon 
O ddiwedd y byd. 

6 Nac ofnwn, mae ’r angel 

Yn peri ’n ddi-lai, 

Yn peri i ni chwerthin 
A gwir lawenhau ; 

Mae ’n dweyd i ni newydd 
Y goreu fu erioed, 

I bobloedd y ddaear 
Yn gyfan mae ’n bod. 

7 Fe anwyd i’n Geidwad 

Yn Bethl’em gerllaw, 

Y Crist dysgwyliedig, 

I’n gwared fe ddaw ; 


Efe yw ein Harglwydd, 
A fe yw ein Duw, 

Fe ddug ein heuogrwydd 
A’n beiau bob rhyw. 

8 Awn yno, cawn arwydd, 
Cawn weled y dyn 


Yn rhwym mewn cadachau, 
Y gwanaf ei lun ; 

A’i ddodi mewn preseb 
Heb bechod, heb nam, 

A nemawr o gwmni 
Ond Joseph a’i fam. 


Y R A I L R A N . 


HYMN DCCXL. | 

F E’M siomwyd gan bleserau ’r 
llawr, 

Fe ’m twyllodd bob yr un ; 
Ffowch bob cariadau, rho’is ffarwel 
I ddaear ac i ddyn. 

2 Ni thro’i fy wyneb byth yn ol, 

I ’mofyn pleser gau ; 

Ond mi a gerdda’ tua ’r wlad 
Sy a’i phleser yn parhau. 

3 Mae holl deganau ’r ddaear hon, 

Fu gynt yn fawr eu grym, 

Yn ngwydd fy Iesu yn gwywo i gyd, 
Ac yn diflanu ’n ddim, 

4 Y mae aroglau pur ei ras, 

Megis aroglau ’r ne’, 

Ac nid oes cymhar ls yr haul 
Yn un-lle iddo Fe. 

5 Mae ’n denu ’m serch trwy wynt- 
oedd oer, 

Yn gyfan ato ei Hun ; 

Ac Fe ddiffoddodd pob rhyw 
chwant, 

At ddaear ac at ddyn. 


6 Y parch a’r enw, aed or bron 

I bendefigion byd ; 

Ond gad fy enaid, Iesu, i gael 
Dy gwmni gwerthfawr drud. 

7 Fe dorwyd rhyngof fi a’m chwant,. 

Daeth ar fy mhleser drai ; 

Ond fy hapusrwydd perffaith sydd 
Dy garu a’th fwynhau. 


HYMN DCCXLI. 

U WCHLAW terfynau maith 
y ser, 

Mewn Paradwys nefol wiw, 

Yn mhlith myrddiynau fel y gwlith,. 
F’ Anwylyd sydd yn byw. 

2 Mi reda ’mlaen heb edrych dim 
Ar aswy nac ar dde’, 

Nes im’ gyrhaeddyd at y faingc 
Ag yr eisteddodd E’. 

3 Mae seintiau yn dihengu i’r lan 
Yn fyrddiwn o fy mlaen, 

Minau ymddifad yma ’n byw, 

Yn nghanol dw’r a thân. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


334 


4 Mae hiraeth pur yn gweithio trwy 

Fy enaid am fwynhau 
Pleserau dwyfol, perffaith, pur, 
Sydd fythol yn parhau. 

5 Mi anturia’ yr Iorddonen trwy, 

Er cymaint grym y dw’r ; 

Ond im’ gael teimlo bod o’m plaid 
Iachusol, ddwyfol Wr. 


6 Tan ei adenydd mae fy nerth, 
A’i Dduwdod yw fy ngrym ; 
Heb ei gwmpeini ’dyw fy nawn 
Na ’m rhoddion penaf ddim. 


HYMN DCCXLII. 


T ESU, difyrwch fy enaid drud 
Yw edrych ar dy wedd ; 

Ac mae llyth’renau dy enw pur 
Yn fywyd ac yn hedd. 

2 A than dy aden dawel bur 
’R wyf yn dymuno byw, 

Heb ymbleseru fyth mewn dim, 
Ond cariad at fy Nuw. 


3 O cau fy llygaid rhag im’ wel’d 

Pleserau gwag y byd, 

Ac i mi wyro byth oddiar 

Dy lwybrau gwerthfawr drud. 

4 ’D oes genyf ond dy allu mawr 

I’m nerthu i fyn’d yn mlaen ; 
Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym, 
Fy nghongcwest a fy nghân. 

5 Melusach nag yw ’r diliau mêl, 

Yw mynyd o’th fwynhau— 

Ac nid oes genyf bleser sydd 
Ond hyny yn parhau. 


€ A phan y syrthio ser y nen, 

Fel tìfigys îr i’r llawr, 

Bydd fy nyddanwch heb ddim trai, 
Oll yn fy Arglwydd mawr. 


HYMN DCCXLIII. 


’ "D WY’N edrych dros y bryniau 
pell, 

Am danat bob yr awr ; 

Tyr’d, fy Anwylyd, mae’n hwyrhau, 
A’m haul bron myn’d i lawr. 

2 Trodd fy nghariadau oll i gyd 

’N awr yn anfifyddlon im’; 

Ond yr wyf fìnau ’n hyfryd glaf 
O gariad mwy ei rym ! 

3 Cariad na ’nabu plant y llawr 

Mo’i rinwedd, nac mo’i ras, 

Ag sydd yn sugno ’m serch a’m 

O’r creadur oll i maes. 


4 O gwna fì ’n flfyddlon tra f’wy’ byw, 

A’m lefel at dy glod. 

Ac na f’o pleser fyn’d â ’mryd, 

A welwyd îs y rhod. 

5 Tyn fy serchiadau ’n gryno iawn 

Oddiwrth wrthddrychau gau, 

At yr un gwrthddrych ag sydd fyth 
Yn ffyddlon yn parhau. 

6 ’D oes gyflwr tan yr awyr laes 

’R wy’ ynddo yn chwenych byw; 
Ond fy hyfrydwch fyth gaifif fod 
O fewn cynteddau ’m Duw. 

7 Fe ddarfu blas, fe ddarfu chwant, 

At holl bwysiau ’r byd ; 

Nid oes ond gwagedd heb ddim 
trai 

Yn rhedeg trwyddo i gyd. 


HYMN DCCXLIV. 


A R holl wrthddrychau cig a 
gwaed 

Fy ngafael aeth yn rhydd ; 

Ond mi ge’s wrthddrych fydd yn 
Ffrynd 

I dragwyddoldeb ddydd. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


335 


2 Ei iachawdwriaeth werthfawr lawn 

Yw ’mhleser ddydd a nos ; 

Ac mi gaf dreilio ’mywyd mwy 
O tan ei ddwyfol groes. 

3 Ni chenfigena’ i’r rhai sy’n cael 

Eu holl bleserau i ben ; 

Y mae fy Mhriod, ä fy Nuw, 

A’m pleser, uwch y nen. 

4 Fe aeth teganau ’r ddaear hon 

Yn fy ngoleuni yn ddim ; 

Ond ’r wy’n cael pleser yn ei wedd, 
Sydd lawer mwy ei rym. 

5 Fy ymffrost gaifif fod am ei ras, 

A’m nefoedd fydd fy hedd; 

Ac mi orwedda’ gydag Ef, 

Yn foddlon yn y bedd. 

6 Gadawodd y llieiniau ’n ol, 

Yn arwydd i myfi, 

Na raid wrth wisgoedd o un rhyw 
Yn y Baradwys fry. 


5 A rhwng ei ddwyfron gwna’i fy 
nyth, 

Oddi yno ’drycha’i maes ; 

Ac mi rof shalens i bob peth 
A welodd daear las. 


HYMN DCCXLVI. 


rj'EL pwysi o fyrrh aroglaidd pur, 
■*- Ydyw f’ Anwylyd gwiw; 

Ac y mae ynddo Ef i’w gael 
Gysuron o bob rhyw, 

2 A rhwng fy mronau caifif E’ fod, 

Trwy gydol faith y nos ; 

Nes gwel’d yn gwawrio ’r boreu 
ddydd 

Bwrcasodd dwyfol loes. 

3 Ac mi dyngheda ’n lân o’r bron, 

Holl ferched Salem dre’, 

Na b’och i demtio, na chyffroi, 

Na blino o hono ’Fe. 


HYMN DCCXLV. 


4 Ni theimlodd cnawd erioed, na byd, 
Un cariad c’uwch ei ryw, 

Na ’r hyn wy’n brofi, hyfryd wres 
Tufewnol at fy Nuw. 


Q ANNGHREDINIAETH fawr 
V-' ei grym, 

Ti roddaist i mi glwy’, 

Ond d’wed a fynost, credu wna’i 
Fod doniau ’r nef yn fwy. 


2 Rhifedi ’meiau mawr, a’u Iliw, 
Ydyw a’m gwnaeth yn wan ; 
Ond mi ddo’ fyny trwy bob gwae, 
Cair gweled yn y man. 


3 Fe ’m golchir gan fy nghystudd 
trwm, 

Fe ’m purir yn y tân ; 

Ac mi ddof allan pan ddel dydd,- 
Wedi fy nghànu ’n lân. 


4 Anffyddlon i mi trodd y byd, 
Anfifyddlon ddynolryw; 

Ond mi sy ’n rhedeg trwyddynt oll 
I fynwes bur fy Nuw. 


5 Nid dyfnder ac nid uwchder maith, 
Na chreadur is y ne’, 

Einioes, nac angeu,—ni’s gall ddim, 
I’m gwahanu oddi wrtho ’Fe. 


HYMN DCCXLVII. 


F ' ANWYLYD sydd fel lili 
hardd, 

Hyfryda erioed ei liw : 

Ag sydd yn maeddu blodau’rbyd, 
Pwysîau pena’ eu rhyw. 

2 Yn mysg gwyryfon Seion fry, 

Fel lili yn mysg y drain ; 

Efe yw ’r gwrthddrych goreu ei 
wedd, • 

A chariad pur y rhai ’n. 


336 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 Ac megys pren afalau pêr, 

Yn nghanol prenau ’r coed ; 
Felly f’ Anwylyd, yntau, ’mhlith 
Y meibion sy ’n cael clod. 

4 Eisteddais dan ei gysod Ef, 

A’i ffrwyth oedd felus iawn ; 
Ac yma treiliwn ddyddiau f’ oes, 
Fyth fyth yn ddedwydd iawn. 

5 Darfyddwn son am bleser mwy, 

Yn agos ac yn mhell, 

Tra cawn ni yfed dyfroedd pur 
O ffynon lawer gwell. 

6 Darfydded nos, darfydded dydd, 

Fel mynyd fechan awr, 

Tra fawn yn caru a rhoi ’mhwys 
Ar fynwes f’ Arglwydd mawr. 


HYMN DCCXLVIII. 

O HYFRYD wleddoedd Canaan 
wiw, 

Gwleddoedd sychedig rai; 

Lle y cawn yfed gloew win, 
Ffynonau sy ’n parhau. 

2 Ac yn ei win-dŷ ni gawn fyw, 

A drachtio nefol hedd ; 

Ac ymbleseru yn nhegwch pryd 
Ei ddwyfol ddynol wedd. 

3 Ei faner gadarn trosom fydd, 

Sef cariad marwol glwy’; 

Cariad heb ddarfod ac heb drai 
I dragwyddoldeb mwy. 

4 Cyneliwch fi â photelau gwin, 
Cysuron dwyfol gwir; 

Claf wyf o gariad, cariad nef, 

Tuag at fy Mhrynwr pur. 

5 Ei aswy law sydd dan fy mhen, 
Nis tyn mo honi ’n ol; 

A fy nghofleidio mae â’i dde’, 

’R wy’n gorwedd yn ei gôl. 

6 Ac mi dyngheda bawb o’r byd, 

Pob pleser îs y nef, 

Na f’ont i siomi mwyach fyth, 

Mo’i Ysbryd sanctaidd Ef. 


HYMN DCCXLIX. 

O ’R diwedd trodd y sychdwr 
mawr 

Yn dawel hyfryd hîn ; 

A daeth cawodydd Seion fryn 
I wlychu f’ enaid cun. 

2 Yn awr mae ’r gwyntoedd oerion 
draw 

Wedi gostegu gyd ; 

Ac y mae gwyntoedd mwyn y de' 

’N awr yn pereiddio ’mryd. 

3 Mae ofn angeu, ofn bedd, 

Ac ofnau o bob rhyw, 

Oll yn diflanu un ac un, 

Pan tywynodd gras fy Nuw. 

4 ’R wy ’n ffrynd i’r bedd, ’r wy ’n 
ffrynd i’r groes, 

Cystuddiau ’r aswy a’r dde’; 

Er pait ddaeth Iesu a’i gariad pur, 
Yn fy enaid gadw ei le. 

5 Mae holl hapusrwydd mwya’r byd, 
A’i gyfoeth drud yn un, 

A mil o wynfyd maith a mwy, 

Yn aros ynddo ei Hun. 

6 A thyma ’r wledd a ddaeth i’m rhan, 
’Tifeddiaeth gwledydd pell; 
Cariad tragwyddol i mi rodd 
Yr hyfryd drysor gwell. 


HYMN DCCL. 

A ETH heibio ’r gauaf chwerw du, 
Y ’storom oer a’r gwlaw ; 

Ac fe nesaodd hyfryd haul 
Cyfiawnder pur gerllaw. 

2 Fe wnaeth ei babell yn ein plith, 
A’i bresenoldeb sy 
Yn troi pob cystudd chwerw loes 
Yn hyfryd hedd i ni. 

3 Fe welwyd blodau ar y ddae’r, 
Grasusau pur y nef; 

011 yn arogli ’n beraidd iawn, 
Oddiwrth ei wisgoedd Ef. 


GLORIA IN 

4 O hyfryd, dawel, nefol hin, 

Mi glywa’r adar mân 
’N awr yn ymbyngcio ’n felus iawn 
Y waredigol gân. 

5 Mae durtur yr efengyl fwyn 

Yn llanw bro a bryn ; 

O de’wn, a dringwn fyny fry 
’Nawr gyda ’r awel hyn. 

.6 Mae ’r haul yn ddysglaer yn y nef, 
Cyfiawnder Dwyfol Ddyn; 

Ac mae ’n ty wynu ’n hyfryd iawn 
Ar bob drylliedig un. 


HYMN DCCLI. 

nr AN fy maich yr wyf yn grudd- 
fan, 

Dysgwyl amser o ryddhau ; 
Dysgwyl fy mhechodau i dreulio, 
Eto ’mhechod sy ’n parhau ; 
Dysgwyl caf gasineb hollol, 

Caria fy addunedau ’r dydd ; 

Eto finau yn y gadwyn, 

Ac yn methu myn’d yn rhydd. 

2 O na chlyw ’n yr udgorn arian 

Rywbryd yn rhoi bloedd i maes ; 
Ac yn cyhoeddi i f’ enaid llwyt’hog 
Heddwch a maddeuo! ras ; 

O na ddeuai nerth i waered 
Fel llifeiriant mawr ei rym, 

Fel na allai ’m nwydau penaf 
Bellach i’w wrthsefyll ddim. 

3 Mi ro’wn fydoedd maith, pe 

meddwn, 

Am gael gweled tori ’lawr 
Bethau ag sy ’n myn’d â ’meddwl 
Fil o weithiau yn yr awr ; 

Trais a gorchest sy ar fy ysbryd, 
Cryf yw ’m gelyn, minau ’n wan ; 
Addfwyn Oen, yn fuan brysia, 

Help fi o’r pydew hyn i’r lan. 

4' Tor y rhwydau sydd gan Satan, 
Llosg gadwyni yn y tân ; 

Tyred, argyhoeddiad nerthol, 

Difa ’mhechod o dy flaen : 

W 


EXCELSIS. 337 

Deued peraidd heddwch yntau, 

Nes congcwero melus chwant,— 
Nes bo ’m bai trwy bob rhyw 
foddion, 

Felly i ddiflanu ’bant. 


HYMN DCCLII. 

T AN fy maich yr wyf yn grudd- 
fan, 

Baich o euogrwydd, baich o wae ; 
Methu ymladd â fy nwydau, 

Methu cywir ’difarhau; 

Codi ’ngolwg ’r wyf o’r pydew 
Obry tua thŷ fy Nhad ; 

Ac yn dysgwyl, er y plygain, 
Glywed newydd fy rhyddhad. 


2 Aros fry ar ben y muriau, 

Yno ’mron a llwfrhau ; 

Mwy cymylau, d’wyllach, d’wyll- 
ach, 

Fel ’ wy ’n dysgWyl dydd nesau : 
A phe bawn i ond gwel’d y seren 
Sydd yn ledio ’r dydd yn mlaen, 
Wrth y wawr mi fentrwn gërdded 
Trwy bob rhwystrau fawr a mân. 

3 Ofni ’r creigydd, ofni ’r hafan, 

Ofni ‘r garw ogledd wynt; 

Ofni ’r anial dyrys buais 

’Mron a d’rysu ynddo gynt; 

, Iesu, ’r wyf yn teimlo angen 
O gael help dy nerthol law ; 
Onidê, Dywysog heddwch, 

Fe ’m dyfethir maes o law. 

4 Gruddfan yw fy mwyd a’m diod, 

Ac och’neidio yw fy nghân ; 
Eisieu cael fy ysbryd i lechu 
Yn dy fynwes ddwyfol, lân ; 

Lle mae heddwch a thangnefedd 
Gloew, hyfryd, heb ddim trai; 
Lle mae ofn wedi ’faeddu, 

Cariad perffaith yn parhau. 

5 Dyma ’r man ybydda’i marw, 

A fy ngolwg tua ’r nef; 

Dysgwyl fyth tra fyddo anadl, 

Am ei bresenoldeb Ef: 





33 ^ WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Ac er fod fy haul yn gostwng, 

A fy meiau ’n fawr eu grym, 

Mi ro ’m ffydd ar ei addewid, 

Ac ni thwyllir ’mo honwy’ ddim. 


HYMN DCCLIII. 

TYYNA ’r dyddiau wyf yn ddys- 
gwyl, 

Dyddiau ’r addewidion rhad : 
D’wedwyd cawn fy meiau cryfaf — 
Dua’ eu lliwiau, tan fy nhraed : 
Ei enw hyfryd ydyw Iesu, 

Ac fe ddyry wared llawn ; 

O ! am wel’d y boreu ’n dyfod, 
Rhyfedd hyd y maith brydna wn. 

2 Gŵyro yma, gŵyro acw, 

Weithiau gŵyro ar y dde, 
Ganwaith ragor ar yr aswy, 
Oddiwrth lwybrau Brenin ne’: 
Mae yma reddf o waredigaeth, 

Mae yma reddf o dd’od yn rhydd; 
A gruddfanau i’r lan yn llanw, 

Am yr hyfryd foreu ddydd. 

3 Mi feddylia’ fod y wawr-ddydd 

Wen, ar godi ’maes o law; 

Mi debygaf, trwy ’r cymylau, 
Gwela’i oleu ’r ochr draw : 

Tyred wyntoedd mwyn y dehau, 
Gwthiwch y cymylau o’u lle, 

Im’ gael gwel’d yn ei ogoniant, 
Bresenoldeb Brenin ne’. 

4 Tan ei aden bydda’i ’n ddedwydd, 

Tan ei aden ca’i gasau, 

A galaru yn ddrylliedig 

Am bob pechod, am bob bai; 
Tan ei aden ar bob chwantau 
Caf íì fuddugoliaeth lawn, 

Ac y caf ddifyrwch cyson, 

O foreu-ddydd hyd brydnawn. 


HYMN DCCLIV. 

T YRED, f’ enaid, ar i fyny, 
Allan o’r anialwch maith ; 


Hiraeth sy arna’i am gael gweled 
Gwledydd hyfryd pen fy nhaith: 
Blino teithio ’r creigydd geirwon, 
Lle ’r wy ’n wastad yn cael briw; 
Ac fe ’m clwyfid i farwolaeth, 

On’ b’ai cariad rhad fy Nuw. 

2 Lleoedd dyfnion sy ar yr aswy, 

Lleoedd dyrys ar y dde’; 

Ac mae ’n anhawdd cadw’r llwybr 
Ag a deithiodd Brenin ne’; 

Rhag im’ golli, neu trwy ryfyg, 

Neu annghredu, neu trwy fiys, 
Help, fy Nuw, luddiedig enaid 
Ddringo ’r bryniau serth ar frys, 

3 Annghrediniaeth sy am fy llarpio, 

Megys llew rhuadwy, cry’; 
Seirph, gwiberod glas, gwenwynig r 
Yw fy nwydau aml ri’; 

Mae arna’i ofn yn fy nghalon, 

Cyn yr elwyf drwodd draw, 

Bydd im’ ryw bryd ddigaloni, 

Neu ynte gwympo yn eu llaw. 

4 Dal fi fyny, addfwyn Iesu, 

Arwain f’ enaid yn dy law ; 

Nes bwy ’n landio tros bob ofnau r 
I’r ardalòedd hyfryd draw ; 

Ac os yno fyth y deuaf, 

Dyna ’ngwaîth o fewn y lle ; 
Chwareu ar y delyn euraidd, 

Am rinweddau ei gariad E. 


HYMN DCCLV. 

T ORI wnes fy addunedau, 

Gant o weithiau maith eu rhi’;. 
Ac mae ’n rhaid ryw ras anfeidrol 
Gadw euog fel myfi ; 

Wrth yr orsedd ’r wyf yn cwympo r 
Ac nid oes un enw ’maes 
Ag a ry’ im’ feddyginiaeth, 

Ond yn unig gorsedd gras. 

2 Gras fel moroedd all fy achub, 
Perffaith gyfìawn yn mhob rhan; 
Gras a roddo nerth a bywyd, 

Ac a wnelo ’n gryf y gwan ; 
Rhaid cyfiawnder, rhaid doethineb r 
A phob grasau, fawr a mân, 

Cyn yr elo f’ enaid eiddil, 

Sy mewn cadwyn, gam yn mlaen. 


GLORIA IN 

3 Rhaid cael llygaid fel y gwelwyf 

Hyfryd, beraidd lwybrau’r dydd ; 
A chael holl allweddau ’r nefoedd 
I ddadgloi cadwynau ’n rhydd : 

A chael llusern fawr y bywyd 
Fyth i gerdded o fy mlaen, 

Ganol dydd yn gwmwl goleu, 

Ganol nos yn golofn dân. 

4 Tywysog bywyd, bydd o’m hochr, 

’R wyf fi ’mron a llwfrhau ; 

’D yw ’ngelynion mewn rhifedi, 
Na’u cydynrwydd, ronyn llai: 
Torf o maes o bethau ’n temtio, 
Torf o mewn o’u cymaint hwy, 
Ac mewn cyngrair gyda ’u gilydd 
Am roi i mi farwoí glwy'. 

5 Minau roi’s fy holl ymddiried, 

Iesu, arnat Ti dy Hun ; 

Ac nid oes un enw arall 
Ag all achub y fath un : 

Tyn fi ’mlaen i’r ardal hyfryd, 
’Maes o’r anial maith ei hyd; 

Ti gei ’r clod a’r holl ogoniant 
Pan yn ulw yr elo ’r byd. 


HYMN DCCLVI. 


T ESU, dyro dy gymdeithas 
L Nefol, yn yr anial fyd; 

Lle mae maglau ar ol maglau 
Yn fy n’rysu ’mron o hyd; 

Y mae hiraeth yn fy nghalon, 

Ac och’neidiau heb ddim trai, 
Am wel’d oriau ’ngwaredigaetb 
Ddedwydd, hyfryd, yn nesau. 

2 Mae fy meddwl i yn crwydro 

Gant o weithiau ’maes o dre’; 
Ac yn c’lymu â gwrthddrychau 
Gwag, di-sylwedd îs y ne’: 
Mae fy mywyd i mi ’n ofid, 

Mae fy nyddiau i mi ’n boen, 
Eisieu cael fy holl ddifyrwch 
Yn dy gwmni, addfwyn Oen. 

3 Ti faddeuaist fil o feiau, 

Beiau cynddeirioca’ eu rhyw ; 
Ac Ti guddiaist rhag y werin 
Fel y porphor rai eu lliw ; 


EXCELSIS. 339 

Cliria fy nghydwybod euog, 

Càna f ’ enaid yn y gwaed, 

A rho ’r bai ag sy ’n fy maeddu 
A fy nryllio, tan fy nhraed. 

4 O na ildia f ’ enaid ronyn, 

Er ei bod hi ’n fyr brydnawn, 

Y mae trugareddau ’r nefoedd, 

Fel y moroedd mawrion, llawn ; 
F’ allai try deheu-wynt tawel, 

Cyn machludo ’m haul i ’n lân; 
Ac yn lle rhyw drwm och’neidio, 
Caf fi swnio ’r hyfryd gân. 


HYMN DCCLVII. 

M AE addewid nef o’m hochor, 
Fod fy Iesu yn ffrynd i’r 
gwan; 

O’r pydewau dwg ei Hunan 
Garcharorion llesg i’r lan ; 

Tor y bolltau pres yn gandryll, 

Tyn y barau heiyrn yn ol ; 

Gad fy enaid o’r dyfnderoedd 
’Hedeg yna i dy gôl. 

2 Nid wy ’n haeddu dim trugaredd, 
Trois fy nghefn ar y nef, 

A chofleidiais fy eilunod, 

’N ol meddianu ’gariad Ef: 
Gwerthais drysor mwy na’r ddaear 
Am bleserau mynyd awr; 

Ac ’r wy’ bron a thori ’nghalon 
Am ei heddwch Ef yn awr. 

3 T’wyned haul-wen ar fy enaid, 
Blinais ganwaith gan y nos; 

Nid yw ’mhleser, na ’nheganau, 
Na’m heilunod, ond fy nghroes ; 
Mynwes Iesu yw ’m hapusrwydd, 
O na chawn i yno fod! 

Fe roi cariad dwyfol, perffaith 
Fy mhleserau i tan fy nhroed. 

4 Eto unwaith mi ddyrchafaf 
Un ochenaid tna ’r nef; 

Ac a wylaf ddagrau ’n hidl 
Am ei bresenoldeb Ef; 

Pwy a ŵyr na wrendy clustiau 
’R Hwn a greodd ddae’r a nen; 
Ac y daw fy nymuniadau 
Trist, hiraethlon oll i ben. 


340 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


34Í 


HYMN DCCLVIII. 

N ID oes dim o dan yr wybr 
A wna i mi ronyn lles ; 

Un difyrwch nac un pleser, 

Ynte yn mhell, neu ynte yn nes ; 
Darfu chwant a’i holl hyfrydwch, 
Ei lawenydd gwag a ffodd ; 
Presenoldeb Iesu ei Hunan 
Yw yn unig, wna fy modd. 

2 Y mae nefoedd yn ei gwmni, 

Y mae bywyd yn ei wedd, 

Ag sy ’n gwneuthur angeu’n gyfaill, 
Ac sy ’n peri congcro ’r bedd : 
Rho ’th gyfeillach, Iesu addfwyn, 
Dyna wy ’n ei geisio ’gyd ; 

Ac mi fyddaf fodlon, ddiddig 
I oll a gwrddwyf yn y byd. 

3 Yno deued gauaf chwerw, 

A rhyw wyntoedd oerion iawn ; 
Croes ar groes yn cludo arnaf, 
Drymach, drymach hyd bryd- 
nawn ; 

Ond i’th Ysbryd pur i’m dala, 
Minau sefa ’n gryf i’r lan ; 

Ond os troi dy gefn arnaf 

Ni chawd un erioed mor wan. 


4 Tyr’damhyny, Ffrynd troseddwyr, 
At yr eiddil gwaela’ ei lun ; 
Gollodd afael ar bob haeddiant, 

A rhinweddau sydd gan ddyn :— 
Mi ymddyéithriais o’r creadur, 
Felly yntau oddi wrthyf fì; 

Ac ni fedd fy enaid egwan 
Gyfaill heddyw ond Tydi. 


HYMN DCCLIX. 

"C' DRYCH ’rwyf fi tros y bryniau, 
-L' Dysgwyl am addewid nen ; 
Ac och’neidio am y fynyd, 

Bur, ddedwyddaf dd’od i ben : 
’Rwy ’n gobeithio yn erbyn gobaith 
Caria fy ngruddfanau ’r dydd, 

Ac ar fyrder tỳr cadwynau, 

Ca’i fy nhraed a’m dwylo ’n 
rhydd. 


2 Mi edrychaf ar ifyny, 

Deued t’w’llwch, deued nos ; 

Os daw heddwch im’ o un-lle, 

Fe ddaw oddiwrth waed y groes; 
Dyna ’r man y gwna’ fy nhrigfan, 
Dyna ’r man gobeithiaf mwy ; 
Nid oes iechyd fyth i’m henaid 
Ond mewn dwyfol, farwol glwy', 

3 Gobaith f’ enaid yw ei haeddiant, 

Gobaith f’ enaid yw ei rym ; 
Tlawd, a llesg, a gwan, ac ynfyd, 
Ydwyf fi heb feddu dim ; 

Trwodd draw yr wyf yn edrych, 
Dros y bryniau mawrion, pell; 
Ac yn dysgwyl fy ngorphwysfa 
O gyfiawnder llawer gwell. 

4 Nid oes ffynon wedi ei hagor 

Ag all olchi ’r euog hyn, 

Ond y ffynon a agorodd 
Cariad ar Galfaria fryn : 

Gwaed all dalu ’n llwyr am feiau, 
Gwaed all agor porth y nef ; 

Ac nid oes fodlona ’r nefoedd 
Ond ei haeddiant dwyfol Ef. 


HYMN DCCLX. 

M AE holl gariadau’r ddaear hon 
Fy ngado i yn gytun ; 

Ond mae f’ Anwylyd inau ’n well 
Fyrddiynau maith nag un. 

2 Ac er fod mil a lawenha 
’Gael sengu ar fy mhen ; 

Mae fy ngruddfanau inan ’n rhes 
Yn dringo tua ’r nen. 

3 Er ofni beiau ’m deheulaw 
Ry w awr i dori ’maes ; 

Eto ’r wy ’n credu geiriau ’r nef, 
Mai trech yw dwyfol ras. 

4 Mi gredaf, er mor hwyred yw, 

Ca’i gongcwest ar fy mai; 

Ac am fod Iesu yn gadarn un 
Mi beidia’ a llwfrhau. 

5 Tan gredu mi anturia’ ’mlaen, 
Crediniaeth yw fy ngrym ; 

A than awelon cadarn gred 
All fy mhechodau i ddim. 


HYMN DCCLXI. 

I ESlJ yw ’m P'frynd, a’m Priod 
pur, 

Ac iddo rho’is fy nghred ; 

Neb ond ei Hunanddwg fy maich, 
Ei Hunan dâl fy n’led. 

2 Fe wrendy ’nghri pan elwy ’n wan, 
Ei gariad sydd yn fawr ; 

Ac fyth nis gedy ’n hir fi gael 
Fy nghuro ar y llawr. 

3 Ni fethodd gweddi daer erioed 
A chyrhaedd hyd y nef; 

Ac mewn cyfyngder f’ enaid rhed 
Yn union ato Ef. 


4 Ac nid oes gyfaill mewn un man 

Cyffelyb iddo yn bod ; 

Pe baen’ i chwilio ’r ddaear faith, 

A holl derfynau ’r rhod. 

5 Yn mhob rhyw ddoniau mae E ’n 

fawr, 

Anfeidrol yw ei rym ; 

Ac nid oes pwysau ar ei ras, 

Na’i haedtìiant dwyfol ddim. 

6 Mae ei ffyddlondeb fel y môr, 

Heb fesur ac heb drai; 

A’i drugareddau hyfryd sy 
' ’N drâgywydd yn parhau. 


HYMN DCCLXII. 

Y N fuan diangc, f’ enaid cu, 

O wrthddrychau ’r ddaear 
hon ; 

Nid oes, er chwilió ynddýnt hwy, 
Ond blinder oll o’r bron. 

2 Nid yw ’r creadur oll i gyd 

Ond trwm a llwythog faich ; 

Ond mi ddihanga, a rho’ fy mhwys 
Ar gref a dwyfol fraich. 

3 Efe ei Hun a’m gwna i ’n ddoeth, 
Efe a’m cwyd i’r lan ; 


Efe ei Hunan ydyw tŵr 
A noddfa f’ enaid gwan. 

Mi anturia’ at ei orsedd fwyn, 
Tan eitha’ tywyll nos ; 

Ac mi orphwysaf, doed a ddêl, 
Ar haeddiant gwaed ei groes. 

Mae ynddo drugareddau fil, 

A chariad heb ddim trai; 

A rhyw ffyddlondeb fel y môr 
At ei gystuddiol rai. 


HYMN DCCLXIII. 

M YFI ddysgwyliàis amser hir 
Gyflawni geiriau ’r nef; 

O’r diwedd gwawriodd dwyfol 
ddydd 

Ei bur addewid Ef. 

2 Mi ofnais rhag i’m nwydau cryf 
Ryw awr i gario ’r dydd ; 

Ond mi ge’s brofi ffyddlon Ffrynd, 
A’m tynodd i yn rhydd. 

3 Fe ro’dd fy nhraed i ar y graig, 

Ac fe ro’dd i mi rym ; 

A thrwy ei allu mawr a’i ras, 

Ni ofna’i ’ngelyn ddim. 

4 Fe ddaeth yjubil werthfawr, lawn, 
Ar ol och’neidio ’n hir ; 

Ac mi ge’s weled hyfryd ran 
O’r baradwysaidd dir. 

5 Fy ngwared wnawd, er maint fy 
mai, 

■ O’m hofnau, ac o’m braw ; 

Ac fe fynegodd nefoedd im’, 

Caf landio ’r ochor draw. 


HYMN DCCLXIV. 

Y N awr fe ffodd cymylau ’r nos, 
Fe dorodd boreu wawr ; 

Ac y mae dysgwyl wedi dwyn 
Ffyddlondeb nef i lawr. 







342 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Fel ffy tywyllwch dudew ’ffwrdd 

O flaen goleuni ’r dydd ; 

Felly fy ofnau i, hwythau ffodd, 
A minau wnawd yn rhydd. 

3 Pe c’nygid im’ fynyddau ’r byd, 

A’r rhai’n yn arian pur; 

Mi a’u gwrthodwn hwynt yn lân 
Am ddwyfol heddwch gwir. 


4 Mi ro ffarwel i bob rhyw chwant, 

Pob pleser ìs y nen ; 

Ac yr wy’n cym’ryd Iesu o’m bodd 
Yn Briod ac yn Ben. 

5 Ni wela’i wrthddrych mewn un 

man, 

O’r ddaear las i’r ne’, 

A dâl ei garu tra f’wy’ byw 
Yn unig ond Efe. 


HYMN DCCLXV. 


T ESU, Ti ydyw fy mywyd, 

Mwy nag oll ydwyt dy Hun ; 
Nid oes angel it’ gyffelyb, 

Nid oes seraph, nid oes dyn; 
Pleser, cariad, a llawenydd 
Rodiant ar dy ddeheulaw, 

Ac i’th ŵydd na phoen, nac ofn, 
Nac euogrwydd byth ni ddaw. 

2 Mi alla’ yn ddedwydd, pan f’ost 

agos, 

Fyw trwy gydol faith y dydd, 

Er pob gelyn cryf a chyfrwys 
Ag yn curo arna’i sydd ; 

Neb nis dwg fy etifeddiaeth 
Tra fo ’n eiddo Iesu ’m Duw ; 
Trysor mawr wedi idd ei rwymo 
Mewn tragwyddol gariad yw. 

3 Os oddiwrthyt Ti y crwydra’i 

De’ neu aswỳ, o un tu, 

Ac im’ nesu at bren gwybodaeth 
A waharddaist i myfi ; 

Tyn fi ’maes o’r ffwrnes danllyd, 
Tor fy nwydau, tro fi ’n ol; 

A gad i mi yno aros 
Yn dragwyddol yn dy gôl. 


HYMN DCCLXVI. 

ARGLWYDD, gwel dy berer- 
inion, 

Edrych ar eu cystudd mawr, 
Wrth briddfeini Pharao greulon, 
Wedi eu curo yn dost i lawr ; 
’Mofyn am y tiroedd hyfryd 
Mewn addewid ro'w’d tan sêl, 
Sydd a’i bur afonydd tirion 
Fyth yn llifo o laeth a mêl. 

2 Rho i ni nerth i dreiddio trosodd 
Pob rhyw afon, pob rhyw fryn; 
Ac na bo i’n digaloni 

’R cystudd draw, na ’r cystudd 
hyn; 

Rho i ni ffydd, a rho amynedd, 

Rho oleuni, rho i ni rym, 

Ag nas gallo nerth gelynion 
Wneuthur niwed i ni ddim. 


3 Oni fyddi yn Arweinydd 

I ni foreu, i ni ’nawn, 

I beryglon duon, dyrys, 

Heb i’n wybod, syrthio wnawn ; 
Yn nydd caled yr ymladdfa, 
Addfwyn Iesu, saf o’n plaid ; 

Rho i ni nerth, a rho ddoethineb, 
Yn y rhyfel fel bo rhaid. 

4 Pan bo ’r tonau mawr yn rhuo, 

Hollt gynddeiriog ffrwd yn ddau, 
A rho nerth i’th etifeddion 

Basio ’r dyfroedd mawr yn frau; 
N’âd yr ofn cas i gwympo 
Ar y llesgaf, wanaf ŵr, 

Nes bo ’n traed yn sengu ’n gadarn 
Ar y Graig tu draw i’r dw’r. 


HYMN DCCLXVII. 

IZ)AN dêl lluoedd o gystuddiau 
•*■ Yna i wasgu arna’i yn un, 
N’âd fi duchan, n’âd fi annghredu, 
N’âd fi achwyn fyth wrth ddyn ; 
Dod dy gariad megys ffynon 
Loew, yn fy enaid gwan, 

A gad i mi bwyso arnat 

Wrth o’r anial dd’od i’r lan. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


343 


2 Dangos i mi ’r ardal hyfryd, 
Etifeddiaeth sanctaidd rai, 

Lle nad oes na phoen nac wylo, 
Dim ond pleser yn parhau ; 
Cadw ’ngolwg gydsein yno, 

Cadw f ’ ysbryd mewn mwynhad, 
Tra f’wy ’n teithio ’r ochor yma, 

O bleserau tŷ fy Nhad. 


3 Boed fy mryd a’m hyfryd fwrfais, 
A fy mhleser tra f’wy’ byw, 
Uwch teganau gwag y ddaear, 

Ar gymdeithas bur fy Nuw ; 
Boed dy iechydwriaeth rasol 
I mi yn wastadol wledd, 

A rho brawf o bleser hyfryd, 
Seintiau ’r ochor draw i’r bedd. 


HYMN DCCLXVIII. 


G RUDDFAN ’r wyf o tan fy 
meichiau 

Yn y dywyll Aiphtaidd dir, 

Ac och’neidio am gael gweled 
Bryniau hyfryd Gilead bur ; 

Dwg fi o tan lywodraeth Pharao— 
Grym fy meiau o bob rhyw, 
’Mewn i wlad y gongcwest hyfryd 
Ag addawyd gan fy Nuw. 


2 Agor ddorau pres cauedig 
Yn dy nerth, ac yn dy lid, 

Tor efynau heiyrn yn ddrylliau 
Ag sy ’n dal dy briod cy’d ; 

Fel y gallont wel’d dedwyddwch 
Ag in’ lawenychu bair, 

A chael profi ’r gras addewaist 
Gant o weithiau yn dy air. 


3 Dy Iechydwriaeth yw fy noddfa, 
Dy Iechydwriaeth yw fy ngrym; 
Dyna f’ etifeddiaeth gyflawn, 

Ac nid oes a’i dwg hi ddim: 

Gwn i’m coelbren dedwydd gwympo 
Ar ardaloedd cariad pur; 

A di-derfyn ydyw ’r trysor 
Ga’i feddianu cyn bo hir. 



I ESU, llawnder mawr y nefoedd, 
Gwrando lef un eiddil, gwan , 
Sydd yn gorwedd wrth dy orsedd, 
Ac yn codi ei lef i’r lan ; 

Mae ’ngelynion heb rifedi 
Yn fy nghuro o bob tu ; 

Ac nid oes a all fy achub 
Is y nefoedd ond Tydi, 

2 Yn dy haeddiant ’r wyf yn gyflawn, 
Yn dy oleuni gwela’i ’n glir, 

Yn dy wisgoedd dwyfol, dysglaer, 
Bydda’i ogoneddus, bur ; 

Yn dy iechydwriaeth gyflawn, 

Er mor waned wyf yn awr, 

Cair fy ngweled ryw ddiwrnod 
Yn dysgleirio fel y wawr. 

3 D’wed y gair, fy addfwyn Iesu, 

Yna f ’ enaid lawenha, 

Gair o addewid ca’i fy mhuro 
O bob pechod, o bob pla ; 
Gwrendy f’ enaid mewn dystaw- 
rwydd 

Ar dy adlais ddystaw, fain, 

Ac fe neidia o orfoledd 

Pan y clywo ’th nefol sain. 

4 Mae dy lais yn rhoi dystawrwydd 
Ar holl fwrfais wag y byd, 

Yn gwastatu pob rhyw derfysg 
Fago nwydau croes yn nghyd ; 

Y mae ’r gwynt yn troi i’r dehau, 
Ac mae ’r hin yn dawel iawn, 
Pan bo ’m Duw ’n cyhoeddi hedd- 
wch, 

Er mor arwed bu ’r prydnawn. 


HYMN DCCLXX. 

"C'DRYCH, Iesu, ar dy ddyweddi, 
Saf yn gadarn wrth ei chlun ; 
N’âd y gelyn i ddifwyno 

Gwinllan blanaist Ti dy Hun ; 
Dyfrha hi ar bob mynydyn 
A’r cafodydd hyfryd sy 
Fel y gwlith tirionaf, dystaw, 

Yn dihidlo oddi fry. 



344 WILLIAM WILLIAMS 

2 Iesu, tro afonydd bywyd 

Tros y sychdir creiglyd, cras, 

Fel bo ’r egin yno dyfu 
Megys blodau yn y maes ; 

Rho i hwnw o’r ffynon yfed 
Ag yn mron llewygu sydd 
Gan ygwres, heb ronyn cysgod, 

O dan oriau poetha ’r dydd. 


3 Yn dy fynwes mae dyogelwch, 
Ac ni ffeindia’i arall fan 
Nad yw uffern fawr yn curo, 
Nad wyf fìnau ’n hollol wan ; 
Dysg fi aros yma ’n llonydd, 
Peidio gwibio yma a thraw, 
Tyn fi ’n ol, os colla’i fymryn, 
Megys priod yn dy law. 


HYMN DCCLXXI. 

I ESU, tro fy ngwae a’m cystudd 
Yn orfoledd im’ ryw bryd ; 
P’am y rhoddi ’r gwan i’w guro 
Gan elynion sarug cy’d ? 

Yn mhob cyfiwr y b’wyf ynddo 
O’r ddaearen faith í’r ne’, 

Doed y troion chwerwa’ ddelo, 
Dod fi sefyll ar y dde’. 

2 Dedwydd yw sy yn dy glwyfau, 
Nid rhyw ofnau yno sydd, 

Ond llawenydd, hedd, a chariad, 
Oll yn oli yn cario ’r dydd ; 
Gwledd wastadol yw dy gwmni, 
Pell uwchlaw pob deall dyn, 
Ond y rhei’ny ga’s ei phrofi 
Gan dy Ysbryd Di dy Hun. 

3 Minau ’r noeth a’r tlawd a ddeuaf 
Yn fy ofnau, yn fy mai, 

Ac heb fedr na rhyfela, 

’Chwaith na medru ’difarhau ; 
Rho i mi nerth, a gras, a doniau, 
Rho i mi ’r cwbl oll i gyd ; 

Nid oes dim ond trysor dwyfol 
Ag all lanw fy awyddfryd. 

4 Ar drugaredd ’r wyf yn cwympo, 
Maith drugaredd dwyfol Fod, 

A dd'ádguddiodd ar y croesbren 
Gariad mwya’ fu erioed ; 


PANT-Y-CELYN ; 

Wedi ymdroi yn holl rinweddau 
’R nefoedd fawr, y dof yn mlaen r 
Ac fe all rhinweddau ’r nefoedd 
Faeddu dyfroedd, faeddu tân. 


HYMN DCCLXXII. 

C HWILIO am danat, addfwyn 
Arglwydd, 

Mae fy enaid yma a thraw ; 
Teimlo ’mod i’n berffaith ddedwydd 
Pan y byddost Ti gerllaw; 

Gwedd dy wyneb, &c., 

Yw fy mywyd yn y byd. 

2 Heddwch perffaith yw dy gwmni, 
Mae llawenydd ar dy dde’; 

Ond i Ti fod yn bresenol, 

Pob peth sydd yn llanw ’r lle ; 

Ni ddaw tristwch, &c., 

Fyth i’th gwmni tra fo nef. 

3 Yn y ffwrnes danllyd, greulon, 

Os Tydi a ddaw yn mlaen, 

’D oes ond heddwch a mwyneidd- 
dra, 

A thiriondeb yn y tân ; 

Gwên dy gariad, &c., 

Wna bob cystudd yn ddi-rym. 

4 Ti wy ’n ’mofyn, Arglwydd tyred, 
Yn mhob trallod bydd gerllaw; 
Dilyn fi, ’r wy ’n ofni yma, 

Dilyn fi, ’r wy ’n ofni draw ; 

Tan dy aden, &c., 

Mi edrycha’ yn wyneb llu. 


HYMN DCCLXXIII. 

D UW anfeidrol yw dy enw, 

Llanw ’r nefoedd, llanw ’r 
llawr, 

Ac mae ’th lwybrau ’n anweledig 
Yn nyfnderoedd moroedd mawr ; 

Dy feddyliau, &c., 

Sy îs nag uffern, uwch na ’r nef. 

2 Minau ’n ddyfal sydd yn ’mofyn 
Ar yr aswy, ar y dde’, 


GLORIA IN EXCE LSIS. 345 


Ceisio ffeindio dwfn gynghor 
A dybenion Brenin ne’; 

Hyn a ffeindiais, &c., 

Mai daioni yw oll i mi. 


3 Pan b’wy’ tan y tonau mawrion, 

A llifeiriant yn ei rym ; 

Dae’r ac uffern gyda’u gilydd 
Am fy nghuro’i ’lawr i ddim: 

Af tan grynu, &c., 

’Maflaf yn addewid nef. 

4 Dyben nefoedd sydd yn gywir, 

Bynag beth yw dyben dyn ; 
Ac mi anturiaf fy holl fywyd 
Ar ei eiriau Ef ei Hun ; 

Doed pob cystudd, &c., 
Ddygwydd dim ond da i mi, 


5 Da yw ’r groes, a da yw gwasgfa, 
Da yw profedigaeth lym ; 

Oll a’m tyn i o’r creadur, 

O fy haeddiant, o fy ngrym ; 

Minau ’r truan, &c., 

Ffo’f tan aden Brenin nef. 


HYMN DCCLXXIV. 


A NWELEDIG, ’r wy ’n dy garu, 
Ac ni fedda’i yn y byd 
Wrthddrych alla’i bwyso arno, 
Wrthddrych dâl rho’i iddo ’mryd; 

’D oes fy lleinw, &c., 

O bob pleser ond dy Hun. 

2 Ti ’m harweinaist o’r creadur 

Ar hyd llwybrau geirwon iawn ; 
Ni che’s lonydd gyda ’mhleser 
Fyth na boreu na phrydnawn ; 

Yn yr anial, &c., 

D’wedaist eirieu wrth fy modd. 

3 ’R wyf yn fodlon i’th geryddon, 
Pan ’nabyddwyf mai dy lais 
Sy ’n fy nwyn o blith y llewod, 

O bob gormes, o bob trais ; 

Gwell na diliau, &c., 

Yw deniadau geiriau ’r nef. 


4 ’Chlywodd clust, ni welodd llygad, 

Ac ni ddaeth i galon dyn, 

Erioed feddwl, na dychymyg, 

Y fath ydwyt Ti dy Hun ; 

Rhagor decach, &c., 

Wyt nag welodd nef na llawr. 

5 Ac ’r wyf finau yn dy garu 

Uwch a welais eto erioed, 

Uwch a glywais son am däno, 

Neu ynte a ddych’mygais fod ; 

Dyma íflamau, &c., 

Perffaith mwyn trigíanau ’r nef. 


HYMN DCCLXXV. 

E R dy fod yn uwchder nefoedd, 
Uwch cyrhaeddyd meddwl 
dyn, 

Eto mae ’th gieaduriaid lleiaf 
Yn dy olwg bob yr un ; 

Nid oes meddwl, &c., 

Ojid yw ’n oleu o dy flaen. 

2 Ti yw ’Nhad, a Thi yw ’Mhriod, 

Ti yw ’m Harglwydd, Ti yw ’m 
Duw, 

Fy unig Dŵr, a’m hunig Noddfa, 
Neu i farw, neu i fyw ; 

Cymer f ’ enaid, &c., 

Tan dy aden tua ’r net. 

3 Tro ’ngelynion yn eu gwrthol, 

A phalmanta ’r ffordd i’r wlad, 
Tra f’wy ’n yfed addewidion 
Pur, á iechydwriaeth rad ; 

Fel y gallwyf, &c., 

O fy nghystudd ymgryfhau. 

4 Minau ymddigrifaf ynôt, 

A chanmolaf fyth dy ras ; 

Tra fo ’r anadl bur yn para, 

Neu ynte wedi ’r êl i maes ; 

Tragwyddoldeb, &c., 

Ni chaiff ddiwedd ar fy nghân. 


HYMN DCCLXXVI. 

T ESU, Ti yw ’m hunig noddfa, 
Ac mae ynot Ti ddi-drai 


346 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


347 


Ffrwd lifeiriol o gysuron, 

Yn dragwyddol yn parhau ; 

Fyth ni dderfydd, &c., 

Mo dy gariad a dy ras. 

2 Dy hanfod berffaith yw ’m hapus 

rwydd, 

Mae ’nghysuron bob yr un 
Yn terfynu, ac yn casglu 
’N gryno ynot Ti dy Hun ; 

Bywyd f’ enaid, &c., 

Man b’wyf finau, yno bydd. 

3 Mewn rhyw hyder nefol, hyfryd, 

’R wy ’n rhoi fy achos o dy flaen, 
Ac yn credu caf fyn’d trwodd, 

Neu lifeiriant, neu ynte dân ; 

Ac caiff f’ enaid, &c., 

Tlawd i ganu yr ochr draw. 

4 Pan edrychwyf ar dy fawredd, 

Gwel’d dy ogoniant maith a’th 
ras, 

Mae fy nghalon gan lawenydd 
Hyfryd, pur, yn tori ’maes! 

Gan roi pleser, &c., 

Fil uwchlaw pleserau ’r byd. 


HYMN DCCLXXVII. 

TYUW, teyrnasa ar y ddaear, 
O’r gorllewin pell i’r de’, 
Cymer feddiant ar ardaloedd 
Pella’, t’wylla’, îs y ne’; 

Haul Cyfiawnder, &c., 
Llanw ’r ddaear fawr â’th ras. 


2 Deued yr India fawr, gyfoethog, 

Heddyw tan dywyílwch sydd, 

I gael gwel’d efengyl hyfryd 
Yn dwyn trosodd oleu ’r dydd ; 

Nes bo heddwch, &c., 

Yn teyrnasu o fôr i fôr. 

3 Taened gweinidogion bywyd 

Iechydwriaeth Iesu ar led ; 
Caried moroedd addewidion 
Trosodd draw i’r rhai di-gred ; 

Aed efengyl, &c., 

Ar adenydd dwyfol wynt. 


4 Doed preswylwyr yr anialwch, 

Doed trigolion bro a bryn, 
Doed y rhai sydd ar y cefnfor, 

I garu ’r iechydwriaeth hyn ; 

Nes bo adsain, &c., 

Moliant yn amgylchu ’r byd. 

5 Pur ganiadau i Frenin Seion 

Fyddo yn llawenydd llawn, 
Draw o’r dwyrain lle mae’n codi, 
I fachludiad haul brydnawn ; 

Fyth na sonier, &c., 

Ond am degwch Brenin nef. 


HYMN DCCLXXVIII. 

H YN yw ’m pleser, hyn yw ’m 
hymffrost, 

Hyn yw ’nghysur yn y byd, 

’Mod i’n caru ’r addfwyn Iesu, 
Dyna ’meddiant i oll i gyd; 

Mwy yw ’nhrysor, &c., 

Nag a fedd y byd o’i fron. 

2 Ac ni alla’ i fyth fynegu, 

Pe anturiwn, tra fawn byw, 

Pa mor hyfryd, pa mor felus, 

Pa mor gryf ei gariad yw; 

Fflam ddi-derfyn, &c., 

Ddaeth o ganol nef i lawr. 

3 Yn y bywyd fyth a bery 

Caf fi ddwfn chwilio i maes, 
Faith dyfnderoedd cariad dwyfol, 
A changenau dwyfol ras; 

Ehengir f’ enaid, &c., 

I ’nabod dadguddiaethau ’r nef. 

4 Derfydd awyr, derfydd daear, 
Derfydd grewyd is y ne’, 
Derfydd haul, a sêr, a lleuad, 

Daw tywyllwch yn eu lle ; 

Fyth ni dderfydd, &c., 

Canu iechydwriaeth gras. 

5 Bydd cerubiaid a seraphiaid, 

Ac angylion nef yn un, 

Yn cymysgu Haleluia 
A Hosanna bur â dyn j 
Anthem cariad, &c., 

Fydd yr anthem tra f’o ’r nef. 


HYMN DCCLXXIX. 

’ "D WY’ yma yn teithio crindir 
■ÍY cras, 

Gwlad galar, a gwlad gwae, 

Heb unrhyw bleser ynddi i’w gael 
Sy o sylwedd i barhau. 

r2 Mae ynof finau wagder mawr, 

Ac nid oes îs y nef 
Ond hwnw ei hunan, enw pur, 

Fy Ie.su, lleinw ef. 

3 Ei addewidion sydd tan sêl, 

Fel rhyw ffynonau pur 
Ag sy ’n rhoi allan loew ffrwd 
Tros hyfryd Salem dir. 

.4 Mi gerdda’ mlaen tros greigydd 
serth, 

Trwy dd’rysni a thrwy ddrain, 
Ond im’ gael profi ar fy nhaith, 

O hyfryd flas y rhai’n. 

5 Caf nerth i’wganlyn Eftr’wy’ byw, 
A doed hi fel y dêl; 

Mae prawf o’i gariad fel y gwin, 
Neu hyfryd ddiliau mêl, 


HYMN DCCLXXX. 

Q IESU, gobaith yr holl fyd, 
Gobaith yr Indiaid draw, 
Cyflawna ’ddewid bur dy ras 
I’r truan maes o law. 

2 Ti wyddost, ARGLwrDD, beth yw 
trai, 

O eisieu dyfroedd pur, 

A bod yr anial maith yn gras, 

Heb gael cysuron gwir. 

_3 Mae temtasiynau ’r ddraig yn gry’, 
A minau ’d wyf ond gwan ; 

Nid oes ond dwyfol nerth y nef 
A’m deil i fyth i’r lan. 

4 Mae llid o’r dwyrain ac o’r de’ 

Am gongcro ’m ’chydig ras ; 
Tragwyddol gariad ydyw Ef 
Wna i’r truan gario ’r maes. 


5 Un radd o haeddiant addfwyn Oen 
Sy ’n fwy na ’m beiau i o’r bron ; 
• Ac yn ei rinwedd llawenhaf 
Tan groesau ’r ddaear hon. 


HYMN DCCLXXXI. 

O DEFFRO ’n foreu, f’ enaid 
gwan, 

Ar doriad cynta ’r dydd, 

A llwyr gysegra ddyddiau d’ oes 
I’r gwrthddrych goreu sydd. 

2 Caf yfed yma gariad pur, 

Na phrofodd cnawd mo’i ryw, 

Ac ymddifyru uwch y byd 
Ar bur bleserau ’m Duw. 

3 Mi flinais yfed dyfroedd sur, 
Teganau daear lawr ; 

Ni fydda’i hapus ond wrth flas 
Pleserau ’r nefoedd fawr. 

4 Uwch cyrhaedd pob serchiadau 
gwael, 

Yw ’r cariad pur ei flas, 

Ag sydd yn llifo ’n loew ffrwd 
O iechydwriaeth gras. 

5 Yma dymunwn dreulio ’m hoes, 

O foreu hyd brydnawn, 

Lle cawn i wylo cariad pur 
Yn ddagrau melus iàwn. 


HYMN DCCLXXXII. 

DERERIN wyf mewn anial dir, 
Yn crwydro yma a thraw; 

Ac yn rhyw ddysgwyl bob yr awr 
Fod tŷ fy Nhad gerllaw. 

2 Ac mi debygaf clywa’i swn 

Nefolaidd rai o’m blaen, 

Wedi congcwero, a myn’d trwy 
Dymhestlodd dw’r a thân. 

3 Tyr’d, Ysbryd sanctaidd, ledia ’r 

ffordd, 

Bydd i mi ’n niwl a thán ; 

Ni cherdda’i ’n gywir haner cam 
Nes elost o fy mlaen. 



348 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Mi ŵyraf weithiau ar y dde’, 

Ac ar yr aswy law ; 

Am hyny arwain gam a cham 
Fi i’r Baradwys draw. 

5 Mae hiraeth arna’i am y wlad, 

Lle mae torfeydd diri’, 

Yn canu ’r anthem ddyddiau eu 
hoes 

Am angeu Calfari. 


HYMN DCCLXXXIII. 

H YD yma ni ddych’mygodd 
dyn, 

Tan entrych awyr las, 

Y fath ddyfnderoedd hyfryd sydd 
Mewn gwaredigol ras. 

2 Ni fu trugaredd faith, na gras, 

Na chariad ìs y nef, 

Yn mhlith angylion ucha’ eu gradd, 
Gyffelyb sy ynddo Ef. 

3 O annherfynol fôr di-drai 
O haeddiant ac o ras ! 

Ni all tragwyddoldeb er ei hyd 
I’w ffeindio e’ fyth i maes. 

4 Ac yn ei gariad dwfn maith, 

Mi nofia’ tua ’r nef, 

Ac nid oes tymhestl fyth, nathon, 
Yn rhuo ynddo Ef. 

5 Ac mi gaf, ’n ol blinderau maith, 
Yn hyfryd landio draw, 

Ac yfed gwleddoedd sanctaidd pur, 
Rhyw ddedwydd ddydd a ddaw. 


HYMN DCCLXXXIV. 

F ARWEL, greaduriaid gwycha’ 
eu rhyw, 

Pob enwau îs y ne’; 

Ni wela’i wrthddrych wna fy modd, 
Yn unig ond Efe. 

2 Mae ei ddoniau yn rhagori ’mhell 
Ar holl frenhinoedd byd, 

Ac ’r wy 'n teimlo ei fod E’ ei hun 
Yn hollol lanw ’mryd. 


3 Mae ei eiriau fel y diliau mêl, 

A’i holl orch’mynion sy 
I gyd yn dangos rhinwedd maith 
Sancteiddrwydd nefoedd fry, 

4 Mae ei addewidion fel yr haul 

Yn sicr gadw eu lle ; 

Ac nid â’r sillaf leia’ ar goll 
O’i hyfryd eiriau E’. 

5 A minau ’n hollol rho fy mhwys 

Ar allu ’Mrenin mawr ; 

Yr hwn a’m nertha’ i fyned trwy 
Gystuddiau maith y llawr. 


HYMN DCCLXXXV. 

’ TVA’I ’mofyn haeddiant fyth na 
■L' nerth, 

Na ffafor neb na’i hedd, 

Ond hwnw ’n unig gôd fy llwch 
Yn fyw i’r lan o’r bedd. 

2 Mae’n eistedd ar ddeheulaw ’r Tad,. 

Ar orsedd fawr y nef ; 

Ac y mae ’r cyfan sydd mewn bod,- 
Tan ei awdurdod Ef. 

3 Fe grŷn y ddae’r ac uffern fawr, 

Wrth -amnaid Tywysqg nen ; 

O ! fath ogoniant hwriw fu 
Yn dyoddef ar y pren. 

4 O Iesu, cymer fi i gyd, 

Fel mynost gad im’ fod, 

Ond im’ gael treulio bob yr aẃr 
Yn hollol i dy glod. 

Neu ar y llawr, neu ar y lan, 

Os byddaf ddydd na nos, 

Gad i mi orphwys yno tan 
Ddyferion gwaed y groes. 


HYMN DCCLXXXVI. 

T YR’D, Arglwydd, â’th addewid' 
rad, 

Pur eiriau ’r nef i ben ; 

Dyddiau fy rhyddid ro’w’d tan sêl 
Yn llyfr mawr y nen. 



GLORIA IN 

2 Mae dyddiau gruddfan i mi ’n hir, 
Caethiwed Babel fawr ; 

O ! na chawn deimlo ’r Jubil fwyn 
Yn agor dorau ’r wawr. 


3 Ac O ! na thro’i y barau pres, 

A’r bolltydd heiyrn yn ol, 

Fel cawn ni gadw cariad pur 
A heddwch yn fy nghol. 

4 Mi awn tua Seion ar y wawr, 

Lle buais gynt yn byw ; 

Ac ni chymerwn gwmni im’ 

Yn unig ond fy Nuw. 

5 Tebygwn pe b’ai ’m troed yn rhydd 

Maes o’r caethiwed hyn, 

Na wnawn ond canu fyth tra f’wyf 
Am ras Calfaria fryn. 


HYMN DCCLXXXVII. 


M AE ’m golwg acw tua ’r wlad, 
Llé mae fy heddwch llawn ; 
Ac ’r wyf am deimlo eu gwledd- 
oedd pur 

O foreu hyd brydnawn. 

2 ’D oes dim difyrwch yma i’w gael, 
A leinw ’m henaid cu ; 

Ond mi ymborthaf ar y wledd 
Sydd gan angylion fry. 

3 Mi yfaf ddw’r y ffynon glir 
Sy o tan y faingc yn d’od ; 

Ac y mae rhinwedd ynddo ’n llawn 
I adferu nerth i’m troed. 


4 Ddiffygia’ i ddim er cyd fy nhaith, 

Tra paro gras y nef ; 

Ac er mor lleied yw fy ngrym, 

Mae digon ynddo Ef. 

5 Mae ’r iechydwriaeth fel y môr 

Yn chwyddo byth i’r lan ; 

Mae yma ddigon, digon byth, 

I’r truan ac i’r gwan. 


EXCELSIS. 349 

HYMN DCCLXXXVIII. 

A WN, bechaduriaid, at y dw’r 
A darddodd ar y bryn ; 

Ac ni gawn ddrachtio fyth heb drai 
O’r afon loew hyn. 

2 Mae yma drugareddau rhad 

I’r tlawd a’r llariaidd rai; 

A rhyw fendithion maith yn ’stor 
Sy fythol yn parhau. 

3 ’D oes yma eisieu fyth yn bod, 

Trysorau gras yn llawn, 

Er maint yr yfed a’r glanhau 
Sy o fore hyd brydnawn. 

4 Nis blinwn ganu tra fo ’m byw 

Am yr oruchafiaeth hyn, 
Weithiodd ein Harglwydd un 
prydnawn 

Ar ben Calfaria fryn. 

5 Fe welir myrdd ’mhen gronyn bach , 

O’r dwyrain ac or de, 

Yn cydadseinio ’n hyfryd am 
Ei ryfedd gariad E. 


HYMN DCCLXXXIX. 

T ESU, teyrnasa yn dy rym, 

A d’wed dy fod yn Dduw; 

O tyr’d a damsang dan dy draed, 
Fy mhechod o bob rhyw. 

2 Mae uffern fawr, a’m nwydau yn un, 

Mewn cyngrair dinacâd, 

I stopio ’r llwybr dwyfol pur 
Sy ’n ledio i dŷ fy Nhad. 

3 Dos rhagot, Dywysog mawr y nef, 

A chliria ’r ffordd o’m blaen ; 

A threia ddyfnder dyfroedd maith, 
Ac eilwaith treia ’r tân. 


4 A than dy aden mi af trwy 
Bob rhwystrau îs y rhod ; 
Ni cheisiaf genyt onid nerth 
I ddilyn ol dy droed. 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


35 ° 

5 Tydi gai enw tra fo haul, 

Nac angel fyth, na saint ; 

Am y fath bwrcas, ’chlywodd nef 
Na daear am ei faint. 


HYMN DCCXC. 

O ARGLWYDD, tyr’d i lawr, 
Mae ’n frwydr chwerw iawn 
O foreu las-ddydd heb ei hail 
Hyd fachlyd haul brydnawn ; 
Mae ’meiau i megys llu 
Yn gyndyn gry’ o ryw, 

Ac nid oes fodd i’w cael hwy ’lawr 
Ond gallu mawr fy Nuw. 

2 Am hyn rhof arno ’mhwys, 

Er maint eu cyfrwys lu ; 

Fel un cystuddiol, mi rof floedd 
I entrych nefoedd fry ; 

Mi goda ’m dwylo i’r lan, 
Lluddedig gwan a gwyw, 

Ac ni wan greda’ i gario ’r dydd, 
Fy nghymhorth fydd fy Nuw. 

3 Fe ’m ceidw ar y dde’, 

Can’s Ffrynd yw E i’r gwan ; 

Fe ’m dal i ar yr aswy law, 

Mae E yma a thraw ’mhob man ; 
Caiff Ameleciaid glwy’, 

Pe baent hwy fwy eu grym, 

Saif uffern, a fy mhechod cas, 

O flaen ei ras Ef ddim. 

4 Fe egyr gadarn graig 

Nes flrydio dw’r i maes 
Yn llif ar hyd sychedig dòn, 

I etifeddion gras ; 

Dyhidla fanna pur, 

Mewn dyrus dir heb drai; 
Cysuron sylwedd pur i ni, 

Cysuron sy ’n parhau. 


HYMN DCCXCI. 

W EL mi â tua ’r wlad, 

Sy a’i chyfoeth rhad heb 
drai; 


Y wlad ca’i yfed sylwedd pur, 

Sy fyth yn gwir barhau ; 

Gwledd pasgedigion rhad, 

Bar’todd fy Nhad a’m Duw, 

O hyfryd ddwyfol felus rawn 
Iachusol iawn ei ryw. 

2 Gyfeillion ffyddlon, dewch, 

Ar fyrder cewch eich rhan ; 
Coronau euraidd pur o’r trwch 
Dderbyniwch yn y man ; 

Heb bwys, beb rif, heb goll, 

Mae holl drysorau ’r nen ; 

A Iesu ’Mhrynwr, a fy Nuw, 

Yn unig yw sy 'n Ben. 

3 Cawn weled wyneb pur 

Tywysog gwir y ne’; 

Ac edrych fel cariadau ’nghyd 
Yn hyfryd arno Fe ; 

Ac ymddiíyru cawn 

Ar wrthddrych llawn i’n bryd, 
Uwch temtasiynau tir na môr, 

Na therfysg oer y byd. 

4 ’R wy ’n teimlo hiraeth gwir, 

Trwy eigion f’ enaid gwan, 

Am wel’d gorphenu ’r ddyrus daith 
Sy o’r anial maith i’r lan; 

I landio ’r ochr draw, 

Uwch euogrwydd, braw, a phoen, 
At fyrddiwn o ferthyron glân 
Sy ’n canu cân yr Oen. 


HYMN DCCXCII. 


W EL, dacw ’r hyfryd fan 

Mewn golwg gan fy ffydd ; 
Ac fel mae’r gwyntoedd yn cryfhau, 
Mae E’n nesâu bob dydd; 

Yn siwr o gario ’r dydd 
Trwy gystudd o bob rhyw, 

Fe gura ’r ’storom hir barhad 
Ni mewn i wlad ein Duw. 


2 ’D oes le in’ golli ’r ffordd, 

Mae niwl y dydd o’n blaen ; 

Fe ’n tywysir trwy ’r anialwch hir 
Gan golofn bur o dân; 


GLORIA IN 


Fe arwain dwyfol ras 
Ni yn gywir maes o law, 

Trwy ganol maith sychedig dir 
I’r Ganaan bur sydd draw. 

3 Saif Moab ddim o flaen 

Ei fraich anfeidrol gref; 

Trech na holl ddyfais uffern 
faith, 

Effeithiol waith y nef; 

Y dyfroedd gloewon pur 
Sy o Fethl’em dir yn d’od, 

A’n nertha ni, rai llesg a gwan, 
Gael pechod dan ein troed. 

4 Pe b’ai teganau ’r byd, 

Am hyny yn ulw mân, 

Mae ’nghysur ac mae ’nghyfoeth 
siwr 

Uwch dystryw dw’r a thân ; 

O addewidion gras 
Ca’i dderbyn, maes o law, 
Drysorau mwy tu hwnt i’r bedd, 
Nag fedd yr India draw. 


HYMN DCCXCIII. 

’ "D WY ’n ofni grym y dw’r 
-*-X Yn yr Iorddonen gref; 

’R wy ’n syllu ar y creigydd maith 
Sydd ar fy nhaith i dref; 

Duw bydd yn nerth i’r gwan, 

A dal fi i’r lan yn gry’, 

Tan demtasiynau gefnllif llym 
Sy a’u tonau heb ddim rhi’. 

2 Gostega ’r ’storom gref, 

Diflaned tarth yn lân ; 

A gad i’m llygaid weled dydd, 

Yn oleu rhydd o’m blaen; 

Dwg fi i’r ardal glir 

U wch diffaith dir ei ryw, 

Ac na ddoëd cwmwl fyth i’r maff 
Bo f ’ enaid gwan yn byw. 

3 Mewn trallod rho dy help, 

Ti wyddost ’d wyf ond gwan, 

A chynal â dy anfeidrol fraich 
Tan lwythog faich fi i’r lan ; 
Fel teithiwy ’r tylau serth, 

Yn nghadarn nerth y ne’, 

Heb ofni gelyn ar un llaw, 

Nes myned draw i dre'. 


EXCELSIS. 351 

4 Cyflawnir gair fy Nuw, 

A doed hi fel y dêl: 

Can’s holl amcanion nefoedd fry, 
Bob sillaf sy tan sêl; 

Ac ar ei air a’i nerth, 

A dwyfol werth ei waed, 

Mi âf trwy holl elynion hy’ 

I mewn i dŷ fy Nhad. 


HYMN DCCXCIV. 

pE ’nillodd Iesu ’r dydd 

Mewn buddugoliaeth lawn, 
Yn erbyn uffern fawr ei hun 
Yn loew un prydnawn : 

Fe agorodd byrth y nen, 

O led y pen i rai 
Cystuddiol, gorthrymedig, gwan, 

Sy ’n gruddfan dan eu bai. 

2 Am hyny awn yn hy’ 

Trwy ganol lluoedd maith, 

Heb ofni dyfais, grym, na ’r llid, 
Sy ’n cwrddyd ar ein taith ; 

Awn yno i Galfari, 

Bu ’r gwaed yn lli’ i’r llawr; 

Ni gofiwn gariad pur dinam, 

Ni ganwn am yr awr. 

3 Ni deithiwn yn y blaen, 

Cawn weled Seion fryn, 

Lle mae myrddiynau maith mewn 
hwyl, 

Yn cadw gwyl am hyn ; 

Cawn fyn’d i mewn i’w plith, 

I yfed fyth o’u hedd, 

Anfeidrol gariad perffaith gwiw, 
Tragwyddol yw y wledd. 


HYMN DCCXCV. 

ÜENDIGAID fyddo ’r awr 
' Y clywais ddwyfol lef, 
O’r anial fyd yn ’ngalw i maes, 
Tua hyfryd deyrnas nef; 

Fe gododd seren ddydd, 

A’i goleu sydd yn rhoi 
Cymylau tyw’lla’, tewa’, llawn 
Yn fuan iawn i ffoi. 


353 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


35 2 

.2 Ce’s brofi ’r dwyfol hedd, 

Gyda gorfoledd mawr, 

’R wy’n cofio’r effaith, cofio’r pryd, 
Yn hyfryd hyd yn awr, 

Pan gefais wir ryddhad, 

Trwy werthfawr waed fy Nuw, 
Ei gariad oedd yn felus braf, 

A’i garu wnaf tr’ wy’ byw. 

3 A thyma ’r cyntaf bryd, 

Yr aeth y byd yn ddim, 

A chollodd hithau uffern fawr, 

O ! hyfryd awr, ei grym ; 

Fy enaid aeth yn rhydd, 

Pan ddaeth y dydd i ben, 

Ni all cadwynau ddala a\yr. 

Tros arfaeth fawr y nen. 

.4 Dangoswyd im’ pryd hyn, 

Y baradwysaidd wlad, 

A’r holl bleserau hyfryd sy 
O fewn i dÿ fy Nhad ; 

Y manna nefol cudd, 

Sy i’w gael yn rhydd heb drai, 
Dros dragwyddoldeb yn y ne’ 

I’r dewisedig rai. 

5 ’R oedd pob gwageddol flys, 

A gefais Is y nef, 

Yn toddi, ac yn myn’d yn ddim, 
Yn ngrym ei gariad Ef; 

Fe ddarfu pob rhyw flas, 

Ar bleser cas ei ryw, 

Pan gefais yfed dyfroedd clir 
O ffynon bur fy Nuw. 


HYMN DCCXCVI. 

G OLEUNI, ac anfeidrol rym, 
Yw hyfryd eiriau ’r nen ; 

A phob sillafyn dd’wedodd Ef 
Sydd siwr o dd’od i ben. 

;2 Fe berodd i mi dori ’r fraich, 

A thynu ’r llygad de’, 

Minau gaf allu mewn iawn bryd 
I wneud a barodd E. 

3 Ac ’r wy ’n resolfo myn’d yn gloff 
I mewn i deyrnas nef, 

Yn well na chadw ’m melus chwant 
A cholli ei gwmni Ef. 


4 Mi ymddirieda’ yn ei air, 

Er cymaint yw fy mai ; 

Ac fe derfynwyd dydd, ac awr, 
Pan caffwy ’m gwir ryddhau. 

5 Mi orfoledda’ draw o bell 

Wrth feddwl am y dydd, 

Pan ddel addewid fawr ei grym 
A’m henaid gwan yn rhydd. 


HYMN DCCXCVII. 

1 TD WY’N dysgwyl wrth dyaddew- 
-*-Y id bur 

O’r bore hyd y nawn ; 

Ac os ca’i brofi ’r gloew ddw’r, 

Mi fyddaf ddedwydd iawn. 

2 Ti dd’wedaist fod rhinweddau ’th 

waed 

Yn fwy na beiau ’r byd ; 

O rho im’ weled dwyfol glwy’ 

Yn dofi anfeidrol lid. 


3 Gad i mi brofi ’r heddwch llawn, 
Y dw’r rhinweddol gwiw, 

Ag sydd yn tarddu yn loew ffrwd 
O orsedd bur fy Nuw. 


4 Rho i mi yfed cariad rhad, 

Mewn dyrys anial dir ; 

A phrofi rhinwedd dwyfol ddawn, 
Cysuron gloew clir. 

5 Mi deithia ’n ddifyr yn y blaen, 

Dros greigydd serth i’r làn ; 

A dof i olwg Seion bur 
Yn gynar yn y man. 


HYMN DCCXCVIII. 


TYT AE pererinion draw o’m blaen 
iVA Yn canu ’r anthem bur, 

Ac heddyw ’n edrych fel o bell 
Ar dd’rysni ’r diffaith dir. 


GLORIA IN 

2 Maent hwy ’n rhyfeddu ’r dwyfol ras' 

A’u nerthodd ar eu taith ; 

A chanu cariad addfwyn Oen, 
Ffyddlonaf yw eu gwaith. 

3 O, nertha finau i edrych draw, 

Heb ŵyro o un tu, 

Nes i mi gyrhaedd mewn i byrth 
Caersalem newydd fry. 

4 Rho ’r delyn euraidd yn ein llaw, 

Ac yn ein hysbryd dân ; 

Ac yn mheryglon anial dir, 

Erfyniau pur a chân. 

5 Ni awn fel hyn yn ngwres y nef, 

Fel un lluosog lu, 

Trwy demtasiynau heb ddim rhif, 

I mewn i’r nefoedd fry. 


HYMN DCCXCIX. 


PTE flinodd f ’ enaid bach yn nghri’ 
A A dwndwr oer y byd ; 

Ond mae difyrwch llawer mwy, 
Gaiff hollol lanw ’mryd. 

2 Nid yw trysorau ’r India bell, 

A chyfoeth maith Peru, 

Ond rhyw ddi-sylwedd sorod gwael, 
I’w pwyso â fy Nuw. 


3 Mae yn ei heddwch bethau mwy 

Na fedd y byd yn un ; 

A phrawf o’i gariad ydyw ’r fraint 
Oruchaf gafodd dyn. 

4 Fy nymuniadau maith eu rhif, 

Pe cawn hwy oll yn un, 

Ydyw meddianu ei nefol hedd, 
Anfeidrol ddwyfol rin. 

5 Mi ymddigrifwn yn ei ras, 

Mewn cystudd ac mewn gwae; 
A byddwn lawen, doed a ddel, 
Mewn sylwedd sy ’n parhau. 

X 


EXCELSIS. 

HYMN DCCC. 

’ R ^Y edrych drwodd draw, 

A Yn dysgwyl gwledd gerllaw,— 
Addewid bur 
Yn esgor ar ei dawn, 

Sylweddol peraidd iawn, 

Sef cariad perffaith llawn, 

A heddwch gwir. 

2 Pan neso ’r haul yn mlaen, 

Fe dyf y llysiau mân, 

Egin y nef; 

Grasusau hardd eu lliw, 

Ffrwyth angeu loes fy N uw, 
Anwyla’ erioed eu rhiw, 

Genedlodd Ef. 


3 Rhaid i fy meiau ’n lân, 

Pan delo Ef yn mlaen, 

I ildio ’r dydd ; 

Mae nerth ei Ysbryd cu 
Yn drech nag uffern ddu, 

A’r gadwyn fwya’ cry’ 

A dyr E ’n rhydd. 

| 4 Mae gwyliau ’r hyfryd wlad, 
Gwledd iechydwriaeth rad, 
Efengyl gras, 

A’i hadsain ddwyfol ddrud, 
Yn gydsain hardd yn nghyd, 
’N awr hyd eithafoedd byd 
Yn swnio ’maes. 


5 Fe glywa ’r Indiaid draw 
’R efengyl maes o law, 

Yn eitha’ ei grym ; 
Daw cyrau pella ’r byd, 
Yn ddu a gwyn yn nghyd, 
I’w golchi yma ’gyd,— 
Nid oedant ddim. 


HYMN DCCCI. 


O F’ enaid, moria ’n ddewr, 

1 Mae tonau mawr yn groes ; 
Cynddeiriog rai yn canlyn sydd, 
Olynol ddydd a nos; 



354 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


35 * 


Mae cystudd ar bob llaw, 

Fyth yma a thraw ’n parhau, 
A’m hysbryd egwan tan bob ton 
Yn mron a llwfrhau. 


2 Mae ’m beiau i’n fawr eu grym, 

Megys rhyw fyddin gref, 

Yn sefyll fel y creigydd serth 
Yn erbyn nerth y nef ; 

Tyr’d, anorchfygol ras, 

Perch’noga ’r maes yn awr, 

A thor elynion mawr eu llid, 

Yn gryno ’gyd i’r llawr. 

3 Dysgwyliaf ddydd i dd’od, 

Hapusa’ erioed a gaed, 

Pan gaffo gras effeithiol, pur, 

I feddu tir ei wlad ; 

Rhaid i’r gelynion ffoi, 

Er ’ynt grynhoi yn nghyd, 
Cwymp dyfais uffern fawr bob darn 
Tan farn anfeidrol lid. 


4 Wel, bellach âf yn hyf, 

Mae Brenin cryf gerllaw, 

Ac nid oes ddwg o tan y nef 
Ei ddefaid Ef o’i law ; 

Ei air sy ’n nerthol wir, 

A’i Ysbryd pur yn dân, 

Na’s gall y gelyn mwya’ ei rym 
I sefyll ddim o’i flaen. 


HYMN DCCCII. 


F E ga’w’d y manna pur 

Mewn dyrys, ddiffaith dir, 
Ymborth y nef; 

Ei ddwyfol, nefol ras, 

Hyfryda’ erioed ei flas, 

Sy ’n gafod ’rhyd y maes, 
De’wch, profwch ef. 

2 O’r diwedd daeth yr awr, 

Yn nhragwyddoldeb mawr, 
Arfaethwyd ef; 

Bu farw Brenin nen 
O gariad ar y pren, 

Agorwyd led y pen 
Holl byrth y nef. 


3 Wel, bellach awn yn mlaen, 
Nac ofnwn ddw’r na thân, 

Ni bia ’r dydd ; 

Ein Brenin cadarn, cry’, 

Yn mlaenaf un o’r llu, 

Yn tori rhwystrau sy, 

Mae ’r ffordd yn rhydd. 

4 Mae heddyw yn y nef 
Fyrddiynau gydag Ef 

Yn canu ei glod ; 

Dewch, dringwn tua ’r lan, 
Cawn feddu yn y man 
Yr ardal ddaeth i’n rhan, 
Hyfryda’ erioed. 

5 Daw diwedd ar ein poen 

Yn nghwmni ’r addfwyn Oen, 
A phob ryw chwant; 

Ein temtasiynau ’n llu, 

Ein beiau cedyrn, cry’, 

A phob rhyw gwmwl du, 

A ffy i bant. 


HYMN DCCCIII. 

"V[ I gerddwn tua ’r wlad 
’ Bwrcasodd dwyfol waed, 
Y mae gerllaw; 

Fe ledia ’r golofn dân 
Trwy foroedd maith ni ’mlaen, 
Ac ni gawn seinio cân 
Yr ochor draw. 


2 Ac fe gaiff dyfroedd sur, 
Gwenwynllyd, diffaith dir, 

Weithio lleshad ; 
Pereiddiaf nefol ras, 

Y cystudd chwerwa’ ei flas, 
A thyn o hono i maes 

Ddwyfol iachad. 

3 Fe chwala ’r llwythog groes 
Sy ’n gwasgu ddydd a nos 

Gornwydydd cas, 

Y cystudd fo ’n trymhau, 

Sy ’n pwyntio ’maes y bai, 
Ac yna ’mhechod"mae 

Yn colli ei flas. 


4 Yn awr mae ffrwythau ’r nef, 
Gwerth ei ddyoddefaint Ef, 

Hyfryd gerllaw ; 

Grawn sypiau dwyfol, gwir, 
Gwell nag o Escol dir, 

Sy ’n d’od ar drostan pur, 

O’r Ganaan draw. 

5 Mae ’n ddiau fod y wlad, 
Dragwyddol ei pharhad, 

O ffrwythau ’n llawn ; 
Mae ’n tyfu ar groesbren ir 
Almonau hyfryd, pur, 
Ffrwyth paradwysaidd dir, 
Pereiddiaf rawn. 


HYMN DCCCIY. 


TYERE, f’ enaid, tua ’r bryniau 
Mae gorfoledd yn parhau, 
Gant o weithiau ce’s fy mlino 
Yn ardaloedd poen a gwae ; 
Dacw ’r wlad, hyfryd, rad, 

Ac ’r wy ’n dysgwyl llwyr ryddhad. 

2 Mae fy mhechod wedi ’mlino, 

Nes i’m calon fyn’d yn friw ; 

Mae fy nwydau yn cyrwydro 
Bob yr awr oddiwrth fy Nuw ; 
Iesu mawr, tyr’d i lawr, 

A chyflawna dy air yn awr. 

3 Gad im’ brofi dy addewid 

Yma yn disgyn yn ei grym, 

Ac na bo yn mhower uífern 

Danbaid, i’w gwrth’nebu ddim ; 
Cnawd a byd, rhaid rhyw bryd 
I chwi gwympo i Brynwr byd. 

4 Aros, Iesu, yn y rhyfel, 

Fy enaid yn lluddedig sydd; 

Ti bia d’rysu fy ngelynion, 

Ti bia ’r enw, Ti bia ’r dydd ; 

Yn dy ddawn unig cawn 
Fuddugoliaeth werthfawr iawn. 

5 Ar dy fynwes minau bwysaf, 

Doed llifogydd mwya’ ddêl, 

Can’s dy gariad a’th ffyddlondeb 
Gadarnhaw’d â dwyfol sêl; 

Daw i ben arfaeth nen, 

Chwardded uffern am ei phen. 


HYMN DCCCV. 

■P)YMA ’r eiddil yn ymdreiglo 
At y ffynon loew, rad ; 
Dacw ’r aberth pur yn gwaedu, 
Golch fy enaid yn y gwaed ; 
Rhoddwyd briw i fy Nuw, 
Golchir beiau dua’ eu lliw. 


2 Y mae pyrth tragwyddol fywyd 

Heddyw ’n agor led y pen, 

Ac mae ’r ffordd wedi ’phalmantu 
’Maes o’r byd i’r nefoedd wen ; 
Cariad rhad roddodd gwaed 
Calon ddwyfol, er iachad. 

3 Dinas noddfa gawd o’r diwedd 

Fry o fewn ystlysau ’r nef, 

Ac na’s gall fyth mo ’r dialydd 
Dreiddio i mewn i drothwy ’r 
dref; 

Tŷ fy Nhad, dinas rad, 

A bwrcasodd dwyfol waed. 

4 Minau bellach orfoleddaf, 

Mae fy mywyd gwerthfawr iawn 
Wedi ei roddi yn nghudd i gadw 
Mewn Cyfryngwr perffaith lawn; 
Abal yw, mae E ’n Dduw, 

Ceidw f ’ enaid bach yn fyw. 


HYMN DCCCVI. 

D EFFRO, f’ enaid, mae ’n 
ddiweddar, 

C’od i maes o’r anial dir, 

Trist yw bod yn rhosydd Moab 
Gyda gelynion dig yn hir ; 

Lle nad oes, ddydd na nos, 

Ddim ond gruddfan dan y groes. 

2 Y mae ’r Aiphtaidd dir yn greulon, 
Lle mae Pharao yn fawr ei lid ; 
Pechod atgas yn gorthrymu 
F’ enaid gwirion ar bcb pryd ; 
Agor fôr, dangos ’stor 
Anfeidroldeb cariad Ior. 

3 Rho i mi ddiangc ar ellyllon 
Sydd yn curo arna’i erioed, 


350 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN. 


Gad im’ weled pen Goliah 

Gadarn, nerthol dan fy nhroed ; 
Parch a bri, fydd i Ti, 

Yma ac yn dragywydd fry. 

4 Ti gai ’r enw a’r anrhydedd, 

A’r gogoniant yn y man, 

Am o ddyfnder maith trueni 
I Ti wared f ’ enaid gwan ; 

Nid oedd un, ond dy Hun, 

All’sai wared aflan ddyn. 

5 Mi â’ trwy fyddinoedd cryfion 

Yr estroniaid gwaetha’ eu rhyw, 
Ond cael gweled bod o’m hochor 
Addewidion gwir fy Nuw : 
Congcro wnair, ar ei air, 

Y gelynion gwaetha’ gair. 


HYMN DCCCVII. 

A RGLWYDD, edrych ar bererin 
Sy ’n myn’d tua ’r Baradwys 
well, 

Ac yn ofni swn llifogydd, 

Ond eu clywed draw o bell; 

’D wyf ond gwan, dal fi ’r lan, 
Gwna fi ’n gongcrwr yn y man. 

2 Ar y tylau serth, llithiedig, 

Dal fi ’n gadarn â dy law ; 

N’ad fi fymryn golli ’ngolwg 
Ar y bryniau hyfryd draw, 
Sanctaidd wlad, tÿ fy Nhad, 
Pwrcas perffaith dwyfol waed. 

3 Rho i mi ddrachtio ’r dyfroedd 
bywiol 

Sydd yn atal llwfrhau, 

Ac yn creu ysbrydoedd cadarn, 
Hyd y diwedd o barhau ; 

Gloew nant ylch i bant 
Euogrwydd, ac a ladd y chwant. 

4 Dw’r a dorodd tan y trothwy 
Wna i mi gerdded yn y blaen, 

A gwrth’nebu ’r cenllysg mwyaf, 
Maeddu ’r tonau, maeddu ’r tân; 
Nid oes dim o’r fath rym 
Ag yw d’ Ysbryd sanctaidd im’. 


5 Ac os rhoi i mi ’r dwfr bywiol, 
Hwnw dardd o honwy’ ’maes 
Megys afon faith, nofiadwy, 

Pur effeithiau ’r dwyfol ras ; 
Cysur gwir, heddwch pur, 

Rhan o wleddoedd Canaan dir. 


HYMN DCCCVIII. 

YT” MAE hiraeth yn fy nghalon 
1 Am gael teimlo hyfryd flas- 
Congcwest nwydau sydd hyd 
heddyw 

Yn gwrth’nebu ’r nefol ras ; 
Dyma ddawn, hyfryd iawn, 

Wy ’n ei ’mofyn foreu a nawn. 

2 ’R wy’ fi ’n gweled bryniau uchel 

Gwaredigaeth werthfawr, lawn,. 
Och ! na chawn i eu meddianu 
Cyn machludo haul brydnawn ; 
Dyna ’m llef, tua ’r nef, 

Addfwyn Iesu, gwrando ef. 

3 Marchog yn dy freiniol allu, 

Gwisg dy gleddau yn ngwasg djr 
glun ; 

Estyn fraich, a thor elynion, 

Achub wael, druenus ddyn; 
Gelyn llym ni saif ddim 
Fyth o flaen dy anfeidrol rym. 

4 Minau gerddaf trwy ’r byddinoedd 

Ond it’ gerdded o fy mlaen ; 

Mae dy gamrau ’n tori ’r tonau, 
Mae dy gamrau ’n diffodd tân ; 
’N ôl dy droed gwna i mi dd’od, 

Fy hyfrydwch mwya’ erioed. 

5 Cerdd yn mlaen, mae ’m hofnau i’n 

darfod 

Ond dy weled Di gerllaw ; 

Ond dychwelant mewn mynydyn 
Os Tydi a sefi draw ; 

Gwna bob pryd f’ enaid drud, 

I bwyso ar dy fynwes glyd. 


HYMN DCCCIX. 

A/f I â ’mlaen, a doed a ddelo, 
^ Tra fo hyfryd eiriau ’r nef 


GLORIA IN EXCELSIS. 


357 


Yn cyhoeddi iechydwriaeth 
Lawn, o’i sanctaidd enau Ef ; 
Nid _yw grym gelyn llym 
At ei anfeidrol ras Ef ddim. 


2 Mewn gwasgfeuon mwya’ caled 

Eto brofodd dyn erioed, 

Mae Ef yn nerth, mae E ’n ddydd- 
anwch, 

Mae E’ yn gyfan îs y rhod ; 
Melus win, dwyfol rin, 

Yw Ef i’r trallodedig ddyn. 

3 Fe yw ’m hunig wir Anwylyd, 

Y ffyddlonaf Un erioed ; 

Minau seinia’ ’maes tra anadl 
Ei anfeidrol, ddwyfol glod ; 

Neb ond Fe, îs y ne’, 

Yn fy nghalon a gaiff le. 

4 Ar y cefnfor mawr, terfysglyd, 

Pan ’r o’wn i yn eitha’ gwan, 
Tonau bron fy llwyr orchuddio, 
Yntau ’m daliodd i i’r lan ; 

Daeth fy Nuw â fi ’n fyw 
’Mewni’r hafan hyfryd, wiw. 

5 Minau ganaf am ei enw, 

Ac a draethaf ’maes ar led, 

Mai Efe sydd unig deilwng 
O fy nghariad a fy nghred ; 

Mwy na ’r ne’ yw Efe, 

Neb nis gall gyflawni ei le. 


HYMN DCCCX. 


Y MAE Midian faith yn aml, 
Ac yn curo ar un llaw; 

Seir anesmwyth yma ’n bygwth, 
Eilwaith Ammon greulon draw ; 
Ti fy Nuw, unig yw, 

All fy nghadw i yn fyw. 

2 Fe ddaw amser buddugoliaeth 
Ar Philistia greulon, gref, 

Ac fe wneir i’m beiau penaf 
Ildio ’n lân i allu ’r nef; 

Cadarn yw ’ddewid Duw, 

Sawl a dd’wedo hi fydd byw. 


3 Y mae lluoedd Pharao ’n canlyn, 

Beiau llidiog, cedyrn, cry’; 
Moroedd maith yn rhuo eu tonau, 
Rhwystrau creulon o bob tu ; 
Tyr’d yn mlaen, Iesu glân, 

Ti bia ’r dyfroedd mawr a’r tân. 

4 Mi debygwn gwela’i ’r boreu, 

Haul yn codi oddi draw ; 
Iechydwriaeth rad yn nesu, 

Hedd a phardwn yn ei llaw; 

Y mae ’r wawr, hyfryd awr, 

Bron a thori ’maes yn awr. 

5 Minau ar y mur ddysgwyliaf, 

Gwn na oeda dim o’i droed ; 

Ni w’radwyddwyd îs y nefoedd 
Neb ddysgwyliodd wrtho erioed ; 
Pan dêl dydd, mi â ’n rhydd 
O’r hyn yn fy mhoeni sydd. 


HYMN DCCCXI. 

V MAE ’r byd a’i demtasiynau 
Wedi ’mlino i’n awr yn 
llwyr ; 

Nid â’r unpeth mae ’n fy mhrofi, 
Blygain, boreu, nawn, a hwyr; 
Yma a thraw, ar bob llaw, 

A’i bicellau mae ’n gwneud braw. 

2 Weithiau haera fy mhechodau 

Na pharha mo ’r dwyfol ras, 

Ac na’s gall ffyddlondeb nefol 
Ddim hyd fyth i ddala ’maes ; 
Ond fy Nuw, cariad yw, 

Ag sy ’n para yr un rhyw. 

3 Bellach, f ’ enaid, pa’m yr ofni ? 

Cu’wch a’r nefoedd, uwch y byd, 
Yw anfeidrol led a dyfnder 

Perffaith ddwyfol gariad drud ; 
Sy 'n ddi-lai yn parhau 
Yn nghanol gorthrymderau a gwae. 

4 Credu ’r wyf daw rhyw bryd ddys- 

ryw 

Ar elynion o bob gradd, 

Ag sydd heddyw trwy bob dyfais 
Fedro uffern am fy lladd ; 

O yn awr, am yr awr, 

I gael gwel’d fy meiau ’lawr. 



358 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


5 Yn nyfnderoedd garwa’ ’nhrallod, 
Pan y b’wyf o fìaen y tân, 
Saethau’n ’hedeg gylch fy nghoryn, 
Iesu, aros o fy mlaen ; 

Cadw ’maes, â dy ras, 

Holl bicellau ’r gelyn cas. 


HYMN DCCCXII. 


R HWNG y creigydd pan b’wy’n 

rfirddp.d 


Mewn llithredig anial le, 

Dal fy llygaid trwy ’r cymylau 
Ar dy Hun yn nghanol ne’; 
Ti est trwy dd’rysni mwy, 
Congcraist a difethaist hwy. 


2 Gwna i minau, pan b’wy ’n ofni, 
Sengu ’n uniawn yno ’nhroed, 
Y fan y sengaist Ti dy Hunan, 
Fan cywiraf sydd yn bod ; 

Yn dy ddawn, hyfryd iawn, 
Cadwaf finau ’m lle yn llawn. 


3 


3 Wrth dy ystlys ’r wyf am aros, 

Wrth dy ystlys mae fy lle ; 

Yn dy fynwes mae fy llety 
Dyogelaf îs y ne’; 

Noddfa yw, byddaf byw, 

Tan gystuddiau o bob rhyw. 

4 Caled yw dyoddef cystudd 

Mewn anialwch maith yn hir, 
Methu teimlo pur ddyddanwch 
Addewidion Canaan dir; 

Ond fe ddaw, maes o law, 

Sypiau peraidd oddi draw. 

5 Ffarwel oll o tan yr wybren, 

Mi wnes ddewis hyfryd, gwiw, 
O drysorau uwch pob meddwl, 
Sy ’n guddiedig yn fy Nuw ; 

Fe ry’ ’lawr gafod fawr 
Pan y delo ’r gyfyng awr. 


HYMN DCCCXIII. 

O ARGLWYDD, tyr’d i lawr, 2 
Nac oeda, dere yn awr, 

Nid wyf ond gwan ; 


’R wy ’n gorwedd yn fy ngwaed y 
Yn glwyfau o’m pen i’m traed, 

O dyroim’ iachad, 

A chod fi i’r lan. 

Dwg fi yn dy fynwes gu 
Trwy ganol tanllyd lu, 
Gwrthnysig ryw ; 

Bydd yno yn gymhorth im’, 

Y fan mae ’r gelyn llym 
Yn curo yn ei rym, 

Ti yw fy Nuw. 

Os unwaith tery fe 
Fi ar yr ochor dde, 

Saf Di o’m blaen ; 

Os ar yr aswy law 
Bygythir fi o draw, 

Fyth yno bydd gerllaw, 

Fel mur o dân. 

Ac er nad wyf ond gwan, 

Fel hyn mi safa’ i’r lan, 

Ni ’m maedda dim ; 

Mae nerth dy fraich yn fwy 
Na ’u holl fyddinoedd hwy 
Sy ’n rhoddi i mi glwy’, 

Er maint eu grym. 

’R wy’ yn resolfo byw 
Tan aden bur fy Nuw, 

Mewn lloches bur ; 

Ac yna mi â’ yn hy’ 

Trwy luoedd creulon, cry’, 

Lle mae fy Iesu cu, 

Cyn y bo hir. 


HYMN DCCCXIV. 

C AF weled cyn bo hir 
Bellenig hyfryd dir 
Immanuel ; 

Yr ardal ddwyfol, fras, 

O beraidd hyfryd ras, 

Sy ’n llifo tros y maes 
O laeth a mêl. 

Torf o addewidion llawn, 

O ddyfroedd gloew iawn, 

Sy ar dori ’maes ; 


GLORIA IN EXCELSIS. 


359 


Fe red yr afon hyn 
Trwy ganol Seion fryn, 
Hi gàna fyrdd yn wyn 
Mewn nefol ras. 


3 Fy llygaid tu yma i’r bedd 
Gaiff weled dinas hedd, 

Caersalem bur; 

Yn disgyn fry o’r nen, 

Fel dyffryn-lili wen, 
Priod-ferch Brenin nen, 
Mewn anial dir. 

4 Wel, dyma ’r deml fawr 
Na thynir ’mo honi ’lawr, 

Pabell ein Duw ; 

Ei hoelion syflir un, 

Ei rhaffau ’n gedyrn y’n’, 
Adeilad Ef ei Hun 
Tragwyddol yw. 


5 Trigolion Seion mwy 
Ni dd’wed un,—afiach wy’, 
Iachaw’d eu briw, 

Ei physt ystlysau cry’, 

Ei drws gapanau fry, 

Wedi eu taenellu sy 
A gwaed fy Nuw. 


HYMN DCCCXV. 

E R cu’wch y bryniau uchel, fry, 
A swn tymhestloedd tywyll, 
du, 

A’r holl freuddwydio ofnau sy’, 

Mi anturia’ eto ’mlaen ; 

Mae nerth y nefoedd fry yn fwy 
Na myrdd o’u dychryniadau hwy ; 
Mae haeddiant dwyfol, farwol glwy’ 
Yn drech na dw’r na thân. 


2 Fy Noddfa gadarn, fythol yw 

Y gair a ddaeth o enau ’m Duw, 

Y ceidw Ef fi fyth yn fyw, 

Ffyddlondeb yw ei ras ; 

Mi wela’ olion traed ei saint, 

Tan y cystuddiau mwya’ eu maint, 
Yn cadw eu cysur, cadw eu braint, 
Yn wyneb angeu glas. 


3 Os rhaid im’ gwrddyd ar fy nhaith 
A rhyw gystuddiau mawrion, maith,, 
A thrallod eto erioed ni ddaeth 

Yn gafod ar fy mhen; 

Caf yfed o’r afonydd clir 
Sy ’n tarddu fry yn Salem dir, 

O tan yr orsedd ddwyfol, bur, 
Cysuron nefoedd wen. 

4 Am hyn mi ro’ fy ymddiried llawn 
Yn ngeiriau 'r nefoedd, foreu a 

nawn, 

Y ca’i ddyddanwch hyfryd iawn 
Pan gwasgir fi i’r llawr ; 

Yn mynydd Duw ceir yn ddi-lai, 
Pan bo cystuddiau yn trymhau, 
Wel’d gwaredigaeth fawr. 


HYMN DCCCXVI. 

~CY nghoelbren gwympodd ar y 
wlad, 

Yr etifeddiaeth oreu gaed, 
Bwrcasodd dwyfol, nefol waed, 

Fy Anwylyd a fy Nuw ; 

Fy Mrawd a ’Mhriod yw Efe, 

Fy Eiriolwr addfwyn yn y ne’, 

Ag sydd ei Hun yn llanw lle 
Pob rhyw gariadau ’n fyw. 

2 Yn mhlith plant dynion ni chairun 
Yn para yn gywir fel ei Hun, 

Nid yw ei gariad, megys dyn, 

Yn gŵyro yma a thraw ; 

Ond rhad anfeidrol yw ei ras 
I bechaduriaid cyndyn, cas; 

A garodd Ef, Fe ’u dwg i maes 
O’u pechod ac o’u braw. 

3 A chu’wch ag yw ’r ffurfafen fawr, 
Yn hongian fry oddiwrth y llawr, 
Neu belled ag yw ’r dwyrain wawr 

Oddiwrth orllewin bell, 

Pellha Fe ’n pechod ni a’n bai 
Oddiwrth ein llwyr haeddianol wae; 
Na thad i’w blentyn caru mae 
A chariad llawer gwell. 

4 O addfwyn Iesu, gad im’ fod 
O fewn dy gorlan, tan dy nod, 

A phob rhyw nwydau dan fy nhroed, 
Yn gyflawn o dy hedd ; 




360 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CF.LYN : 


Yn nghanol terfysg a phob gwae, 
Croes a chystuddiau ’n amlhau, 
Heb fedru dim ond llawenhau, 
Nes gorwedd yn y bedd. 


HYMN DCCCXVII. 

* "D WYF yma yn byw mewn tir 0 
wae, 

Lle mae pob dim yn llwfrhau, 

A themtasiynau yn parhau 
I ddirwyn yn y blaen ; 

Tyr’d, Iesu, help fi gario ’r maes, 
Fy unig noddfa yw dy ras, 

O atal fy ngelynion cas ; 

Dy ogoniant fydd fy nghân. 


2 ’R wy’ wedi pwyso oll yn nghyd, 
I ’mado â theganau ’r byd, 

Fel peth annheilwng o fy mryd, 
A pheth di-les, di-rym ; 

Fy iechydwriaeth werthfawr, gu, 
Sydd, Iesu, yn unig ynot Ti, 

Ac yno mi ymddirieda ’n hy’ 

Yn ngwydd pob gelyn llym. 


3 Fe’m galwodd â’i effeithiol ras 
Pan o’wn ni ’n gorwedd yn y maes 
Yn archolledig gan fy nghas, 

Heb neb yn trugarhau ; 

Mi wn na âd ’mo honwy’ mwy, 

Er dyfned, ffieiddied yw fy nghlwy’, 
Tragwyddol gariad sydd yn fwy 
Na phwysau maith fy mai. 


4 Ac yn ei freichiau mi â ’mlaen 
Trwy ’stormydd, a thrwy ffiamau 
tân ; 

Caf wel’d fy etifeddiaeth lân, 
Dragwyddol maes o law ; 

Ac heddyw mae fy enaid prudd, 
Trwy obaith, hiraeth, a thrwy ffydd, 
Yn creu golwg siriol sydd, 

Fel pe b’ai 'r tir gerllaw. 


HYMN DCCCXVIII. 


XT AWR mae cymylau T nos, 
Barhaodd amser mawr, 


Yn agor ac yn ffoi 

O flaen yr hyfryd wawr ; 

Fe gôd yr haul, cawn wel’d yn glir 
Ein hetifeddiaeth cyn bo hir. 

2 Fe roddwyd in’ tan sêl, 

Yn llawn o fêl a llaeth, 

Rhyw addewidion drud, 

Na fedd y byd o’u bath ; 
Dyfera rhai’n ar frys eu rhin, 

Fel rhyw bereiddiaf, felus win. 

3 Daw minteoedd heb un rhif 

O rai tywyllaf gaed, 

O gyrau pella ’r byd 
I brofi rhin y gwaed ; 

Daw mil a mil o’r udgyrn glas 
I gyhoeddi ’r gwaredigol ras. 

4 Cyflawna, Iesu, ’th air, 

N’âd sillaf fyn’d ar goll, 

Nes d’od pob iota fach 
I fyny oll yn oll; 

A dyfod oll, fu, sy, neu i dd’od, 

O’r nef i uffern tan dy droed. 


HYMN DCCCXIX. 

A/| AË ’r gangen beraidd, fwyn, 
Gyda gogoniant mawr, 

O Jesse ddaeth i maes 
Yn flodau hardd yn awr ; 

Yn gwa’dd pob rhai, pob iaith, pob 
llwyth, 

1 dd’od yn mlaen i brofi o’i ffrwyth. 

2 Doed carcharorion caeth 

O eithaf tywyll fyd, 

Tan lwythau eithaf trwm, 

Yn finteoedd yma ’nghyd ; 

Hwy gânt iachad o’u ffiaidd friw, 

A’u beiau fyrdd, yn ngwaed fy Nuw. 

3 Fe gaiff ynfydion pell, 

Di-sylwedd, a di-fri, 

Yma ddoethineb llawn 
O drysor nefoedd fry ; 

Fe ledia tân a’r niwfl y nos, 

Holl etifeddion gwaed y groes. 

4 Fe gaiff galarwyr trist 

Yma lawenydd llawn, 


GLORIA IN EXCELSIS. 


36I 


Difyrwch heb ei fath, 

O foreu hyd brydnawn ; 
•Cânt ganu cân, yr un agsy 
O fewn i furiau Salem fry. 

5 Fe gaiff y Negro du, 

A’r Indiad pella’ gaed, 

Yfed y melus win 

O hyfryd rin y gwaed ; 
Difyru fyth mewn marwol glwy’, 
Yn drech na deniad pechod mwy. 


HYMN DCCCXX. 

'\ 17 EL, Iesu, yw fy Nhŵr, 
v * A’i angeu yw fy ngrym, 

Ac hebddo, dall a chloff, 

A thlawd heb feddu dim ; 

A.m hyn ei hedd, a’i ddwyfol glwy’, 
A’i gariad, fydd fy nghân i mwy. 

2 Y cwbl sy arna’i chwant 

Yw canu am ei ras, 

A gorphwys yn ei hedd 
Tr’wy’ ar y ddaear las ; 

Fe gaiff ei waed, a’i loesau drud, 

I swnio ei glod o gylch y byd. 

3 O Enw anwyl iawn, 

Anwylaf un yn bod, 

Na chlywodd angylion nef 
Gyffelyb iddo erioed; 

Arno rho’i ’mhwys, doed dydd, doed 
nos, 

Fe ’m dal i’r lan tan bob rhyw groes. 

4 Cryf yw ei ddeheulaw, 

Anfeidrol yw ei rym, 

Ac nid oes fyth a saif 
O flaen ei wyneb ddim ; 

Rho’is iddo fy hun, fy amddiffyn 
gwna 

Rhag dyfais uffern faith a’i phla. 


HYMN DCCCXXI. 

]YT AE fy enaid am ehedeg 

’Maes o’r anial tywyll, du, 


I ardaloedd perffaith gariad, 
Mynwes T’wysog nefoedd fry ; 
Gwel’d ei wedd, profi ei hedd, 

Fy nefoedd yw tu yma i’r bedd. 

2 ’Drycha’i heddyw tua ’r gogledd, 

’Drycha’i eilwaith tua ’r de, 
Nid wy ’n canfod dim i’w brisio 
Megys ei ffyddlondeb E : 

Pleser llawn yma gawn, 

Pur, sylweddol, foreu a nawn. 

3 Afon bywyd sydd yn rhedeg 

Tan ei orsedd bur i maes, 

Nant sy ’n golchi, ac yn cànu 
Y rhai dua’, ffieiddia’ maes', 

Fe ddaw ’nghyd fyrdd ryw bryd, 
I’w folianu E o eitha’ byd. 

4 Minau yn nghanol gorthrymderau 

Reda’ idd ei fynwes fwyn, 

Ac ar ryw ddiwrnod tywyll, 

O’r pydewau du Fe ’m dwyn; 
Dwg ei was tlawd i maes, 

Can’s anfeidrol yw ei ras. 


HYMN DCCCXXII. 

DAN yr o’wn i mewn anialwch 
Tywyll, yn galaru yn brudd, 
Fe ddadrysodd hen gadwynau, 

Ac a rodd fy nhraed yn rhydd ; 
Daeth i’r lan â fi, un gwan, 

Rhodd ei Hunan i mi ’n rhan. 

2 Mi ge’s wel’d wrth oleu haulwen 

Fod fy Mhriod yn y ne’, 

Ac cawn inau, ’r gwaelaf, eistedd 
Yno rywbryd ar ei dde’; 

Doed y byd, oll i gyd, 

I’w glodfori o’r bron yn nghyd. 

3 Mi dynghedaf bob creadur 

Glywodd eto am dano ddyn, 

Na b’ont ddenu fy serchiadau 
Fyth oddi wrtho Ef ei Hun ; 

Yn ei groes, farwol loes, 

Bo ’m difyrwch ddydd a nos. 

4 Gwell na ’r bywyd yw ei- heddwch 

Gwell na’r ddaear, gwell na’r nef 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


363 


362 

Nis gall angel fyth i ífeindio 
Cydmar idd ei gariad Ef; 
Dyma ’r dawn, hyfryd iawn, 
Wyf am feddu foreu a nawn. 


HYMN DCCCXXIII. 

W EL, f’ enaid, mentra ’mlaen, 
Mae ’r nefoedd fawr o’m tu, 
Fe seliwyd congcwest im’ 

O fewn addewid cry’; 

Fe wawria ’r dydd, mi gaf ryddhad, 
Can’s mawr yw haeddiant dwyfol 
waed. 

2 Minau ddysgwyliaf draw, 

Ar fryn addewid hedd, 

Trwy gymylau mwya’ du, 

Am wel’d ei hyfryd wedd ; 

Y sawl fo â’i chwant, rhanant y byd, 
Ond im’ gael gwel’d dy wyneb-pryd. 

3 Mae ynwyf hiraeth cry’, 

’D oes dim a laesa ’mhoen 
Nes cuddio ’m henaid trist 

Yn nghlwyfau ’r addfwyn Oen ; 
’D oes blas mewn dim o tan y neí 
Gyffelyb sy ’n ei gariad Ef. 

4 ’R wy ’n awr yn canu ’n iach 
I oll sydd îs y rhod, 

’Nol profi, yn adde’ che’s 
Ddim sylwedd yma erioed ; 

Mae ’r lleia’ brawf o’th gariad drud 
Yn fwy na holl bleserau ’r byd. 


HYMN DCCCXXIV. 

G WEL fi, Arglwydd, wedi 
’maeddu, 

Gan elynion cyfrwys, cry’, 

Y rhai beunydd yn ’chwanegu 
Nerth, a chynddeiriogrwydd sy ; 
Curo ar dde, a churo ar aswy, 
Temtasiynau mawr a mân ; 
Tyr’d i lawr, Dywysog heddwch, 
Nid oes dim a saif o’th fìaen. 


2 Dim ond i Ti dd’od i’r rhyfel, 

Wele ’r gelynion oll a ffy, 

Mae dy bresenoldeb cadarn 
Yn dychrynu uffern ddu; 

Ni saif pechod, ni saif chwantau, 
Ni saif pleser îs y nen, 

Mwy na niwl o flaen y gwyntoedd,. 
O flaen T’wysog nefoedd wen. 

3 Ac am hyny Ti ga’i enw, 

Ti gai ’r íuddugoliaeth lawn, 

Ti gai ’r clod, y nerth, a’r gallu, 
A’r gogoniant foreu a nawn; 

Fe gaiff seintiau ac angylion, 

A cherubiaid pur yn un, 

Swnio maes i dragwyddoldeb 
It’ wneud pabell gyda dyn. 


HYMN DCCCXXV. 

D UW, bydd yn gymhorth ar fy 
nhaith, 

’R wy ’n ofni morio cefnfor maith 
Tymhestlog angeu, sydd o’m 
blaen ; 

Am hyny, Arglwydd, bydd ger- 
llaw, 

Yn cadw dychryniadau draw, 

Mewn cyfyngderau dw’r a thân. 

2 Ti ’m dygaist drwy d’ anfeidrol ras 
O’r elyniaethol Aipht i maes, 

Tir o euogrwydd a phob bai; 
Dwg fi eto trwy ’r anialwch maith 
Heb gyfeiliorni i ben fy nhaith, 

Lle ca’i ’n dragwyddol dy fwyn- 
hau. 

3 Er amled, cryfed, ac mor hy’ 

Yw y gelynion i mi sy, 

Mwy ydy w nerth dy anfeidrol ras;. 
Dystewa ’r dorf, gorchfyga ’r gâd, 
Sydd am fy rhoddi tan eu traed, 

A dwg fi o’u cadwynau ’maes. 

4 Ti, Ffynon bywyd, beraidd, ddwys, 
Arnat dy Hun ’r wy ’n rhoddi 
’mhwys, 

Ti yw fy Mrenin a fy Nuw; 

P’le tro i fy wyneb, Iesu cun, 

Ond yno atat Ti dy Hun, 

Gwraidd fy nyddanwch o bob- 
rhyw. 


HYMN DCCCXXVI. 

O IESU, dwg yn mlaen dy ras, 
Cryf yw ’ngelynion cyndyn, 
cas, 

A minau ’n ofni o bob tu, 

Rhag ryw bryd gael fy sathru ’lawr 
Gan dyrfa elyniaethol fawr, 

Mae gwaedd fy enaid atat Ti. 

2 Ti ’m cedwaist i i’r lan tan saith 
A rhagor o gystuddiau maith, 
’Cha’s fy ngelynion ddim o’u 
gwýn; 

O n’äd fi, Iesu, fyth gael clwy’ 

Gan unig brofedigaeth mwy, 

Nes gorphen y rhyfeloedd hyn. 

3 Fy unig noddfa yw dy ras, 

Ca’i ’m cynal ganddo o hyn i maes, 
Heb ŵyro i’r aswy nac i’r dde ; 

O fewn dy fynwes boed fy nyth, 
Gorphwysfa f ’ enaid ofnus lyth, 
Nes landio ’mewn i deyrnas ne’. 

4 Mi greda’ mai ffyddlondeb yw 
Pob gair a ddaeth o enau ’m Duw, 
Ie ac Amen y’nt oll i gyd; 

Holl bwrpas dw'yfol arfaeth rad, 

A gadarnhawyd â dwyfol waed, 

Fe brynwyd i mi gongcwest drud. 


HYMN DCCCXXVII. 


O ADDFWYN Iesu, rho i mi 
rym, 

Yn anhawdd wedi’n ni fydd dim; 

’R wyt Ti dy Hun yn fwy na 
’maich, 

Mae e’n ysgafn ond it’ fod o’m tu, 
A’th iau yn hyfryd esmwyth sy, 
Anfeidrol ydyw grym dy fraich. 

2 O gwna fi farw, Arglwydd cun, 

I bob rhyw ’wyllys sy gan ddyn, 

I bob rhyw bleser, pob rhyw 
chwant; 

Fy rhydd-did a fy newis yw 
Sancteiddiol feddwl pur fy Nuw, 
Diflaned f ’ eiddo fy hun i bant. 


3 ’R wy ’n rho’i ffaiwel i oll i gyd 
A ffeindiodd natur yn y byd, 

Gwagedd o wagedd y’nt o’r bron; 
’R wy’n gwel’d mai etifeddiaeth yw 
Tragwyddol gariad pur fy Nuw, 

Fy nghysur ar y üdaear hon. 

4 Rho, Arglwydd, im’ fo yn dy 

fryd, 

Dy ’wyllys gaffo ei gwneud i gyd, 
Boed íy amserau yn dy law ; 
Cyfarwydda tì trwy ’r anial maith, 
Saf wrth fy ochor ar fy nhaith, 

A dwg h i’r Baradwys draw. 


HYMN DCCCXXVIII. 


O N’AD fi, Arglwydd, tra f’wyf. 
byw, 

I dynu gwaradwydd o un rhyw 
Ar dy efengyl ddwyfol, wir ; 

Na gŵyro oddiwrth dy Ysbryd- 
rhad, 

Neu ddamsang gwirion, ddwyfol 
waed 

Yr aberth llawn haeddianol, pur. 

2 O para yn ffyddlon im’ o hyd 
Yn mhob rhyw droion yn y byd, 
Saf wrth dy air, dy air yw- 
’ngrym; 

Ni cholla’i ’ngafael, doed a ddêl, 

Ar addewidion sydd dan sêl, 

Y rhai’n yw ’r unig noddfa im’. 

3 Mi foria yn nerth addewid rad 
Trwy ’r tonau cynddeirioca’ gaed,. 

Fe ostega ’r ’storom wrth dy ai r; 
Fy mhechod, er eu rhif a’u grym_ 

O flaen dy addewid safant ddim, ’ 
Dy addewid yn ffyddlondeb gair. 


’R wy ’n ofni ’r aswy, ofni ’r dde, 
Am hyn mi bwysaf arno Fe, 

Ac yn ei freichiau âf trwy ’r tân ; 
Mi nofia ’r tonau mawrion trwy, 

Er mor ärswydus ydynt hwy, 

Ond iddo fyned o fy mlaen. 


.364 


. WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


HYMN DCCCXXIX. 

’ TAOES arall fan i roi fy mhwys, 
-L-' Ond ar dy addewidion dwys, 
Y geiriau dyngwyd yn y nef ; 

Ni ildia’i o fy ngobaith ddim, 

Fy ngobaith yw fy unig rym, 

Yn ei addewid gadarn Ef. 

2 A thyma ’r trysor sydd yn well 
Na golud maith yr India bell, 

Ni adewa’i iota fyn’d ar goll ; 
Dysgwyliaf foreu a phrydnawn, 

Nes gwlawio ’r fendith berffaith, 
lawn, 

Ar f ’ enaid egwan oll yn oll. 

3 Mae’th drugareddau maith eu rhin 
Yn d’od i lawr fel melus win, 

O oes i oes, heb drangc, heb drai; 
Dy gariad sy ’n anfeidrol ’stor, 

Yn gyflawn berffaith fel y môr, 

Ac yn dragwyddol yn parhau. 

4 Mae ’n fwy, mae ’n llawer gwell 

na ’r byd, 

A’r holl drysorau sy ynddo i gyd, 
Bywyd a heddwch yw o’r bron 
I ni, ’n mhob cystudd tan y ne’, 
Ond im’ gael aros ynddo Fe, 

Ni ofnaf ddrygau ’r ddaear hon. 


3 Ti gai ’mywyd, Ti gai f' amser, 

Ti gai ’m doniau o bob rhyw, 
P’odd y meiddia’ i gadw mymryn 
O fendithion pur fy Nuw ? 
Ffrydia ’r nefoedd wen i wared, 
Tyn garcharwr caeth i maes, 
Fe gaiff nef a daear glywed 
Adsain gwaredigol ras. 

4 Ac am hyny mi ymdroaf 

’N awr, yn ngallu mawr y nef, 
Mae pob llwybr wedi ei gauad 
Ond y llwybr ato Ef; 

Mae allweddau nef ac uffern 
Acw yn hongian ar ei glun, 

Ato yr âf yn mhob caledi, 
Ceidwad y truenus ddyn. 


HYMN DCCCXXXI. 

ATI âf yn mlaen yn nerth y nef 
Tua ’r paradwysaidd dir, 

Ac ni orphwysaf nes cael gwel’d 
Fy etifeddiaeth bur. 

2 Mae llais yn ’ngalw i maes o’r byd, 
A’i bleser o bob rhyw ; 

Minau wrandawa 'r hyfryd swn, 
Llais fy Anwylyd yw. 


HYMN DCCCXXX. 


A TAT, Arglwydd, ’r wy ’n troi 
fy wyneb, 

Ti yw ‘m hunig Noddfa lawn, 
Pan fo cyfyngderau ’n gwasgu, 
Cyfyngderau trymion iawn, 

Dal fi ’fyny yn ngrym y tonau, 

’D oes ond dychryn ar bob llaw ; 
Rho dy help, Dywysog bywyd, 

I gael landio ’r ochor draw. 

2 Neb is nef ond Ti dy Hunan 
Ddeil i fyny f’.enaid gwan, 

’R wy’n diystyru ’r holl greadigaeth 
Fel peth di-ddim, tlawd, a gwan ; 
Ac os Ti roi dy fendithion 
I mi, yr annheilyngaf ddyn, 

Ti gai ’n ol y cwbl roddaist 
I dy fynwes lân dy Hun. 


3 ’D wy’n gwel’d ar aswy nac ar dde, 

’Mhlith holl wrthddrychau’r byd, 
Ddim dâl ymddiried yn ei nerth, 
Na rhoddi arno ’mryd. 

4 Iesu yw tegwch mawr y byd, 

A thegwch pena ’r nef, 

Ac y mae ’r cwbl sydd o werth 
Yn trigo ynddo Ef. 

5 A boed fy mhleser bellach byth 

O tan ei aden wiw ; 

Na foed difyrwch genyf mwy 
Mewn dim ond yn fy Nuw. 


HYMN DCCCXXXII. 

M EWN anialwch ’rwyf yn trigo, 
Temtasiynau ar bob llaw, 


GLORIA IN EXCE LSIS. 


365 . 


Heddyw tanllyd saethau yma, 

’Fory tanllyd saethau draw; 
Minau yn gorfod aros yno 
Yn y canol rhwng y tân, 

Tyr’d, fy Nuw, a gwel f ’ amgylch- 
iad, 

Yn dy allu dere yn mlaen. 

2 Marchog, Iesu, yn llwyddianus, 

Gwisg dy gleddyf yn ngwasg dy 
glun, 

Ni all daear dy wrth’nebu, 

’Chwaith nag uffern fawr ei hun ; 
Mae dy enw mor ardderchog, 

Pob rhyw elyn gilia draw, 

Mae rhyw arswyd trwy ’r gread- 
igaeth, 

Tyr’d am hyny maes o law, 

3 Tyn fy enaid o’i gaethiwed, 

Gwawried bellach foreu ddydd, 
Rhwyga ’n chwilfriw ddorau Babel, 
Tyn y barau heiyrn yn rhydd; 


Gwthied caethion yn finteoedd 
Allan megys tonau llif, 

Torf, a thorf, tan orfoleddu, 

Heb na diwedd fyth na rhif. 

4 Mi debygaf clywa’i heddyw 
Swn caniadau draw o bell, 

Torf yn moli am waredigaeth, 

Ac am rydd-did llawer gwell; 
Gynau gwynion yw eu gwisgoedd, 
Palmwydd hyfryd yn eu llaw, 
Ac hwy ânt gyda gogoniant 
Mewn i’r bywyd maes o law. 


5 Minau bellach orfoleddaf 
Fod y Jubil fawr yn d’od, 

A chyflawnir pob sillafyn 
A lefarodd Iesu erioed ; 

De a gogledd yn fyrddiynau, 
Ddaw o eithaf tywyll fyd, 
Gyda dawns ac udgyrn arian, 
Mewn i Salem bur yn nghyd. 




RHAI 

Hymnau Newyddion 

AR 

FESURA.U NEWYDDION, 

A GYFANSODDWYD AR GAIS CYNULLEIDFAOEDD SlR AbERTEIFI 

a Sir Gaerfyrddin. 






NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


C YHOEDDODD yr Awdwr dri o Bamphledau gwahanol r 
yn cynwys deuddeg tudalen bob un, yn dwyn yr enw 
uchod, ond na ddywedir ar yr olaf ei fod wedi ei gyfansoddi 
ar gais y Cynulleidfaoedd crybwylledig. Cyhoeddwyd y 
Cyntaf yn y flwyddyn 1781, yr Ail Ran yn 1782—y ddau 
wedi eu hargraflu yn Aberhonddu, gan E. Evans,—a’r 
Trydydd yn 1787, wedi eu argraffu yn Nhrefecca. 


Rhai Hymnau Newyddion 


HYMN DCCCXXXIII. 

~\T MAE ’r dyddiau ’n d’od i ben, 
Haleluia, 

Y dyrchefir Brenin nen, 

Haleluia, 

Fe â dwyfol angeu drud, 

Haleluia, 

Trwy ardaloedd pella ’r byd, 
Haleluia. 

2 Fe bregethir Iesu a’i ras, 

Haleluia, 

Yn yr India eang, fras, 

Haleluia; 

Fe â swn yr udgorn clir, 

Haleluia, 

I’r Gorllewin, anial dir, 

Haleluia. 


3 Fe yw ’r T’wysog cadarn, cry’, 

Haleluia, 

Ag sy ’n ledio ’r nefol lu, 
Haleluia; 

A thrwy ei angeu Ef ei Hun, 
Haleluia, 

Saint a seraph ddaeth yn un, 
Haleluia. 

4 Minau gredaf yn fy Nuw, 

Haleluia, 

Ag fu ’n farw, ’n awr sy ’n fyw, 
Haleluia ; 

Ac er mwyn ei chwys a’i waed, 
Haleluia, 

Ca’i ’ngelynion tan fy nhraed, 
Haleluia.* 


* Y mae o’n blaen ddau argraffiad gwa- 
hanol dan olytíiaeth yr Awdwr o’r “ Rhai 
Hymnau Newyddion”; ac fel yma y ceir yr 
Emyn uchod yn y ddau. 

Y 


HYMN DCCCXXXIV. 
Ç\ GALFARIA mae fy hedd, 

A fy mywyd, 

Ac oddi yno mae fy ngwledd, 
Nefol hyfryd ; 

Ac o tan ei aden wiw 
Fyth arosa’, 

Ac mi gana’ tra fwyf byw, 
Haleluia. 

2 Mi ymddifyra’ wrth ei groes 

Yn fy mlinfyd, 

Ac mi gofia’ ei ddwyfol loes, 
Nerth fy mywyd ; 

Yn mhob cystudd a phob gwae 
Mi fodlona’, 

Y mae ’r diwedd yn nesau, 
Haleluia. 

3 Dedwydd wyf, mi gana’ mwy, 

Dydd sy ’n gwawrio 
Pan ca’i roi ’m gelynion glwy’, 
Sy ’n fy mlino ; 

Nes d’od allan o bob pla, 

Mi ddysgwylia’, 

Ac ar fyrder canu wna’, 

Haleluia. 

4 Wel, o’r diwedd daeth y dydd 

Pan caiíf caethion 
Eu traed a’u dwylo oll yn rhydd, 
Oedd mewn cyffion; 

Dyma Jubil nefol wiw, 

Pen Calfaria, 

Minau ganaf tra f’wyf byw, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXXXV. 

1 TSJ OL tywyllwch hir y nos 
’ Gwawr sy ’n codi, 


37o 


WIL’LIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


A thrwy haeddiant dwyfol loes 
Daeth goleuni; 

Ledio y mae ’r haulwen bur, 

Fwyn bereiddia’, 

Tua r sanctaidd, hyfryd dir, 
Haleluia. 

2 Bellach fe â’r môr yn ddau, 

Er creuloned, 

Fe wna lwybr i ni ’n glau 
O’n caethiwed ; 

Ni gawn yn yr anial dir 
Hyfryd fanna; 

Ninau ganwn fyth yn wir, 

Haleluia. 

3 Fe ddaw afon Ioew, glir, 

Dwfr y bywyd, 

O’r Messia dwyfol, gwir, 

Ein Hanwylyd; 

Ni gawn ddrachtio’r dyfroedd byw, 
Fyth ein gwala; 

Canu ’n awr ein dyled yw, 
Haleluia. 

4 Fe gwymp Amelec i lawr, 

Er ei allu, 

Fy mhechodau fach a mawr 
Oll yn trengu ; 

Iesu mawr a dalodd Iawn, 

Fe orchfyga, 

Ninau ganwn foreu a nawn, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXXXVI. 

E I gyfiawnder dwyfol Ef, 
Haleluia, 

Ydyw ’n cadarn noddfa gref, 
Haleluia; 

’Cholla’i ’ngafael ynddo ddim, 
Haleluia, 

Pan bo ’mhechod yn ei rym, 
Haleluia. 

2 Tan ei gysgod bydda’i byw, 
Haleluia, 

Uwch pob trysor, gwaed fy Nuw, 
Haleluia ; 

Nis gall power uífern faith, 
Haleluia, 

Ddim fy nrygu ar fy nhaith, 
Haleluia. 


3 Fe achubodd Ef fy mlaen, 

Haleluia, 

Ar y ffordd i uffern dân, 
Haleluia; 

Yn ei allu de’s yn ol, 

Haleluia, 

’N awr ’r wy ’n dawel yn ei gôl,. 
Haleluia. 

4 Nid yw ’n orchest i mi ’n awr, 

Haleluia, 

Garu fy Eiriolwr mawr, 

Haleluia ; 

Nid oes genyf ond Efe, 

Haleluia, 

Ar y ddae’r ac yn y ne’, 

Haleluia. 

5 Ar Galfaria un prydnawn, 

Haleluia, 

Cawsom gongcwest hyfryd iawn r 
Haleluia; 

Uffern faith a’i hanferth rym, 
Haleluia, 

Ddarostyngwyd 'lawr i ddim, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXXXVII. 


T ECHYDWRIAETH sydd yn 
*■ awr, 

Dawel hyfryd, 

Yn dylifo ’n braf i lawr, 

Ddwfr y byyvyd; 

Dyma ryfeddodau Duw,— 

Y ffieiddia’ 

O rai meirw ’n d’od yn fyw ! 
Haleluia. 

2 Darfu ’r gauaf chwerw, hir, 

Amser sythdod, 

Pan oedd cwsg yn llanw ’r tir 
A phob nychdod ; 

Daeth y ddwyfol, nefol hin, 

Fwyn bereiddia’, 

Minau ddrachtia ’r nefol win. 
Haleluia. 

3 Tarddu ’maes mae ’r egin grawn 

Mewn cysondeb, 

Hauwyd gynt yn arfaeth lawn 
Tragwyddoldeb ; 


RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


37i 


Ac ni chollir un o’r had, 

Y rhai lleia’ 

Blanwyd yno gan ein Tad. 
Haleluia. 

4 Dyma orchwyl Brenin ne’, 

Ein Hanwylyd, 

Nid oedd arall ond Efe, 

Roi in’ iechyd ; 

Am ei ras a’i ddwyfol glwy’, 
Tra f’om yma, 

Cawn ni seinio bellach mwy, 
Haleluia. 

5 Buddugoliaeth lân a ddaw, 

Yn mhen ’chydig, 

Ni ddysgwyliwn oddi draw, 
Wrthi ’n ddiddig ; 

Ar ei allu mae ein ffydd, 

Fe gongcwera, 

Canu ein pleser ninau fydd, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXXXVIII. 

B UDDUGOLIAETH werthfawr 
lawn 

Ddaeth o’r diwedd, 

Trwy ddyoddefaint Iesu a’i ddawn 
I rai ffiaidd ! 

Er cyrwydro yma a thraw, 

Dir diffeitha’, 

Daeth i dre’ â ni ’n ei law. 

Haleluia. 

2 Ni chaiff fyth o’i ddefaid rhi 
Fyn’d yn anngho’, 

Ar ei ysgwydd cwyd Ef ni, 

Er in’ grwydro; 

Ar lan afon ddwyfol, wiw, 

Cawn ein gwala, 

Porfa fras a dyfroedd byw, 
Haleluia. 

3 Bugail yw, fe roes ei waed 
Dros ei ddefaid, 

Ac Fe ’n prynodd ni yn rhad 
O’n caethiwed ; 

Dygodd ni i brofi blas 
Dwyfol fanna, 

Bellach canwn am ei ras, 

Haleluia. 


4 Nid oes terfyn fyth i’w gael 
Ar ei gariad, 

Mae ei drysorau mawrion, hael, 
Uwch eu dirnad ; 

Ynddo ei Hunan mae yn llwyr 
Oll ddymuna’, 

Minau a ganaf foreu a hwyr, 
Haleluia. 

HYMN DCCCXXXIX. 

I, Arglwydd, yw fy rhan 
A’m trysor mawr, di-drai, 

A noddfa gadarn f ’ enaid gwan 
Yn mhob gwae; 

Ac atat ’r wyf yn ffoi, 

Dy fynwes yw fy nyth, 

Pan bo gelynion yn crynhoi, 

Rifedi ’r gwlith. 

2 O dangos d’ allu mawr, 

Dy faith, anfeidrol ras, 

A dywed wrthyf fi yn awr 
Caf gario ’r maes ; 

Ac atat ’r wyf yn ffoi, 

Dy fynwes yw fy nyth, 

Pan bo gelynion yn crynhoi, 
Rifedi’r gwlith. 

3 Tydi, fy Nuw, ei Hun, 

Anfeidrol berffaith Fod, 

Sy ’n trefnu daear, da, a dyn, 

I’th ddwyfol glod; 

Cyf’rwydda f’ enaid gwan 
Trwy ’r anial dd’od yn mlaen, 

Ac arwain fi ’mhob dyrys fan 
A’th golofn dân. 

4 Dy Ysbryd sanctaidd, cun, 
Dywysodd fyrdd o saint, 

Rho i mi brofi ei felus rin, 
Anfeidrol fraint; 

Fel dyfroedd gloew, clir, 

I loni ’r llesg a’r gwan, 

Dyddanwch yn yr anial dir 
I’m dal i’r lan. 


HYMN DCCCXL. 

O F’ ENAID, ’hed i’r lan, 

Tros fryniau uwcha ’r byd, 
A gwel dy gyfoeth, gwel dy ran 
Anfeidrol ddrud ! 


372 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ; 


Trysorau o ddwyfol rin 
Bwrcaswyd i mi ’n llawn 

Gan fy Ngwaredwr addfwyn, cun, 

Ar un prydnawn. 

2 Fe bellach fydd fy nghân, 

A’m Hamddiffynfa glyd, 

Fy Nhŵr, fy Nghraig, a’m Noddfa lân 
Tr’wy’ yn y byd ; 

Pan talodd dwyfol waed, 

Pwy ofyn i mi mwy ? 

Can’s anfeidroldeb maith a gaed 
Mewn dwyfol glwy’. 

3 Mae angeu ’r groes yn fwy 
Na haeddiant yr holl fyd, 

Y mae gruddfanau dwyfol glwy’ 

Yn gyfoeth drud ; 

Fe gènir myrdd yn wyn, 

Oll fel yr eira mân, 

Cair gwel’d rhai ffiaidd ar ol hyn 
Yn berffaith lân. 

4 Wel, minau anturia’ mwy, 

Er cymaint yw fy mai, 

Trwy’r haeddiant dwyfol sy’n ei glwy’ 
Heb lwfrhau ; 

O flaen yr orsedd wen, 
Ffieiddiaf ddyn o’r blaen, 

Gan gredu gall Tywysog nen 
Fy ngwneud yn lân. 


HYMN DCCCXLI. 

D EWCH yma, gwelwch un 
O ryfeddodau ’r ne’; 
Fy Iesu ’n rhoddi ei fywyd cun 
’Lawr yn fy lle ! 

Nes rhoi ’r ffieiddia’ ei ryw 
Yn ddysglaer, berffaith wyn, 
Ac nid oedd ond anfeidrol Dduw 
A wnaethai hyn. 


2 O angeu pur y groes, 

Ti bellach fydd fy nghân ; 

’D oedd dw’r i’w gael ond ar y groes 
A’m gwna’i yn lân ; 

Y ffynon loew hyn 
Sydd ar y bryn o hyd, 

I olchi Ethiop du yn wyn 
I eitha ’r byd. 


3 Wel, minau ddof yn awr, 

Yn ffiaidd fel yr wyf, 

A soddi fy hunan wnaf i lawr 
Mewn dwyfol glwyf; 
Daeth allan ddw’r a gwaed, 
Ergwir iachad i mi, 

Ni cholla’i ddim o’r trysor gaed 
Ar Galfari. 

4 Fy enaid cred yn awr, 

Mae ’r ffordd i’r nef yn rhydd, 
Fe ro’w’d anfeidrol swm i lawr 
Am jubil ddydd ; 

Ein cyfoeth ddaeth yn ol 
Trwy bwrcas dwyfol waed, 
Trwy ’r Iesu cawsom dd’od i gôl 
Ein hanwyl Dad. 


HYMN DCCCXLII. 

’ 1 "Y WYF ond pererin tlawd a 
■L' gwan 

I deithio o’r anial fyd i’r lan ; 

Am hyn rho i mi lechu o hyd 
Yn dawel yn dy fynwes glyd. 

2 Pan bo euogrwydd tanllyd, llym, 
Yn ’nghuro’i lawr yn eitha’ ei rym, 
Datguddia im’ drysorau gras 

Yn ffrwd o’th ystlys ddaeth i maes. 

3 O gad im’ ffoi i’r noddfa glyd, 

Sydd uwchlaw uffern, uwchlaw ’r 

byd; 

Tan gysgod y cyfamod rhad 
A seliwyd gynt â dwyfol waed. 

4 Wel, dyma ’r lloches ddedwydd 

iawn, 

Gaifì fod fy noddfa foreu a nawn ; 
Heb un difyrwch is y ne’ 

Ond caru ac edrych arno Fe. 


HYMN DCCCXLIII. 

’ n OES dim ar wyneb daear 
-*—' lawr 

Ag eilw meibion Adda ’n fawr, 

A bwysa yn y glorian fry 
Dragwyddol hedd fy Iesu cu. 


RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


373 


2 A thyma ’r cyfoeth ro’w’d i mi, 2 
Anfeidrol drysor Calfari, 

A brynwyd yno ar y groes 
Trwy ddagrau cryf a chwerw loes. 

3 O gariad o anfeidrol ryw, 

Rhaid marw’n lân o Iesu ’m Duw; 3 
’D ôedd yn y nefoedd ronyn llai 
A roisai daliad am fy mai. 

4 Wel, ninau bellach wna fy nyth 
O tan ei aden dawel byth ; 

Ac mi adawa’ îs y ne’ 

Bob peth yn anngho’ ond Efe. 4 

5 Mi gym’ra fy nifyrwch mwy 
Fyfyrio ar ei ddwyfol glwy’ ; 

Mi dreulia ddiwedd byr fy oes 

Ar ben Calfaria tan y groes. 3 


HYMN DCCCXLIV. 

F FARWEL i’r byd a’i gystudd 
blin, 

Ei barch a’i olud yn gytun ; 

’D yw ei anrhydedd mwy na’i wae 
Ond tros fynydyn yn parhau. 

2 Ond mi â i ’mofyn trysor draw 
Na welodd llygad, deimlodd llaw, 

Sy ’nghadw ’n y cyfamod drud, 

Ac nid yn nghreigydd oer y byd. 

3 Ar ben Calfaria un prydnawn 
Y daeth fy nghyfoeth i mi ’n llawn ; 

Ac fyth caiff bellach f’ enaid gwan 
I lawenychu yn ei ran. 2 

4 Fy nghlustiau cauad bellach wnai 
Rhag twrf y byd, ei glod, a’i wae ; 

Ond mi a dreulia ’m dyddiau ’maes 
Mewn myfyr ar drysorau gras. 


HYMN DCCCXLV. 

1 WY ’n dysgwyl cael o fewn y 
byd 

Ond siomedigaeth oll i gyd ; 
Paham dych’myga i ynddo fe 
Well triniaeth na ga’dd Brenin ne’? 


Pererin fel fy nheidiau o’r blaen 
Wyf fi, o’r byd i Salem lân ; 

I ben fy siwrnai myn’d yw ’ngwaith, 
A charu ’m Harglwydd ar fy 
nhaith. 

Pa’m yr edrychaf ar un llaw ? 

Heb neges yma ’r wyf, na thraw ; 
Mae ’m rhan a’m neges oll mewn 
gwlad 

Sydd yn dragwyddol ei pharhad. 

O Iesu, fy Iachawdwr mawr, 
Tyr’d, gwlawia fendith bur i lawr, 
Fel bo ’nifyrwch tra f’wyf byw 
Yn dy gymdeithas felus, wiw. 

Fel pan bo terfysg, pan bo gwae, 
Oll yn cynyddu, yn parhau, 

Fod f’ enaid i, heb fraw na phoen, 
Yn llechu yn mynwes addfwyn Oen. 


HYMN DCCCXLVI. 

G WYN a gwridog, hawddgar 
iawn, 

Yw f ’ Anwylyd, 

Doniau’r nefoedd sy ynddo’n llawn, 
Peraidd, hyfryd; 

Daear faith ac uchder ne’ 

Fyth ni ffeindia 
Arall debyg iddo Fe, 

Haleluia. 

Dygodd f’ enaid ar ei ol 
Yn dra rhyfedd, 

Minau orphwysaf yn ei gôl 
Hyd y diwedd; 

Ffowch greaduriaid o bob rhyw, 
Mwy ni chara’ 

Wrthddrych arall ond fy Nuw, 
Haleluia. 

Ynddo ei Hunan mae yn llawn 
Bob trysorau, 

Dwyfol berffaith, werthfawr Iawn 
Am fy meiau ; 

Gwir ddoethineb, hedd, a gras 
• Gwerthfawroca’, 

Nerth i hollol gario ’r maes, 
Haleluia. 




374 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


4 Dyma sylfaen gadarn, gre’, 
Trwy íy mywyd, 

Credu ac edrych arno Fe 
Yw fy ngwynfyd; 
Ynddo bellach trwy bob pla 
Y gobeithiaf, 

Ac mewn rhyfel canu wnaf, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXLVII. 

"\A 7 RTH ei ochr bydda’i ’n hy’, 
Dywysog ffyddlon, 

Yn ei fynwes maedda’i lu 
O’m gelynion ; 

Uffern fawr aeth tan ei draed 
Ar Galfaria, 

Congcwest gawd â dwyfol waed, 
Haleluia. 

2 Yno rho’w’d i Satan glwy’, 

Fyth na’s gorfydd, 

Ergyd oedd a gofier mwy 
Yn dragywydd ; 

Dim ond marw o’m Iesu ’n lân, 

A wnai ’r lladdfa, 

Sawl a’i caro, seinied gân, 
Haleluia. 

3 Dyfais fawr anfeidrol Fod 

Ydoedd ffeindio 
Iawn am bechod, sydd erioed 
Am ein damnio ; 

Rhodd fy Nuw yn natur dyn, 

Dâl o’r pena’, 

Angeu o anfeidrol rin, 

Haleluia. 

4 Bellach âf yn nerth y nef 

’Mlaen heb ofni, 

Yn ei gwmni cadarn Ef 
Nidoesmethu; 

Ar ei faith ffyddlondeb gwir 
Bellach mi greda’, 

Ac a gana ’r anthem bur, 
Haleluia. 


HYMN DCCCXLVIII. 

TIR dymunol peraidd, 

Yr ardal hyfryd, euraidd, 
Ag oedd yn mhell yn sefyll draw, 
A ddaeth gerllaw o’r diwedd : 


Er lludded ac er blino, 

Na fydded in’ ddiffygio, 

Yr y’m yn nes-nes, awn ar frys 
I mewn i’r llys yn gryno. 

2 Ac yno ni gawn ganu 
Y gongcwest wrol hyny 

Ag o’em ni ’n ’mofyn yn y byd 
O hyd, o hyd ei feddu ; 

A rhwymo mewn cadwynau 
Hen Satan, a’n cystuddiau 
Heb allu ein temtio ar ol hyn, 

Na danod in’ ein beiau. 

3 Ond gorphwys yn ddihangol, 

O’n temtasiynau ’n hollol, 

Mewn maith dangnefedd pur, di-draí, 
Sydd yn parhau ’n dragwyddol; 

A hyfryd ymddifyru 
Yn ein hanwylyd Iesu, 

A threulio Sabbath melus, gwiw, 
Tragwyddol i’w folianu. 

4 Seraphiaid ac angylion, 

Un cwmni dwyfoí, ffyddlon, 

Blith dra-phlith a’r holl seintiau 
’nghyd, 

Yn canu ’gyd yn gyson ; 

Oll mewn rhyw syndod rhyfedd 
Yn edrych tua ’r orsedd, 

Yn drachtio cariad pur, di-lyth, 

Heb deimlo fyth o’i ddiwedd. 


HYMN DCCCXLIX. 

V/T AE ’r dydd yn d’od i fyny 

Cawn gwrdd yn un cwm- 
peini, 

O fewn i’r wlad sy heb elyn caeth, 

Na phechod ’chwaith i’n drygu; 

Ac yno ni gawn orphwys 
O fewn i’r wir Baradwys, 

Tan gysgod Pren y Bywyd cun, 

Yr hwn ei hun a’n prynws. 

2 Fe dderfydd ein cystuddiau 
Pryd hyn, a’n temtasiynau, 

Fydd neb roi beichiau ar ein gwar, 
Na ’n denu oddiar y Ilwybrau ; 

Pob niwed wedi symud 

O’r ffordd gan ein Hanwylyd, 

Heb wylo na galaru mwy, 

Na phoen, na chlwy’, na gofid. 


RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


375 


3 Ond canu ’r gân dragwyddol, 
Am alw ac am ethol, 

Am gariad ag fu ar y groes 
Yn marw tros ei bobol; 

Am fynydd bach Calfaria, 
Gliriodd y dyled mwya’, 

Na’s gall’sai ei dalu neb yn fyw, 
Ei Hun ond Duw gorucha’. 


HYMN DCCCL. 


E R maint fy llygredd o bob rhy w, 
Er cymaint yw eu rhif, 

Ac er fy nwydau cyndyn, chwith, 
Sy ’n para fyth yn gryf; 

Afon loew redodd allan, 

O tan drothwy ’r nef ei hunan, 

I olchi ’r euog, i olchi ’r aflan ; 

Haleluia, Haleluia, 

Dw’r heb ddarfod, dw’r heb drai. 


2 Af at yr orsedd fel yr wyf, 
Anfeidrol orsedd gras, 
Datguddia’i yno ’nghlwyfau maith, 
A’m holl archollion cas ; 

Afon loew, &c., &c. 


3 Mi welaf lu anfeidrol wyn, 

Yn aml fel y ser, 

Ag fu fel finau oll yn frwnt, 

Yn bur yn nghwmni ’m Ner: 
Afon loew, &c., &c. 


3 Wel, finau ’r eiddil gwana ei lun, 
Heb ddim ond ffiaidd friw, 
Anturiaf at drysorau ’r nef, 
Cyfiawnder pur fy Nuw : 

Afon loew, &c., &c. 


HYMN DCCCLI. 

'T'EITHIO ’rwyf fynyddau maith 
■^ Dyrys anial, 

A gelynion ar fy nhaith 
Sy ’n fy atal; 


Ond mi' wela ’m hyfryd wlad 
Trwy ’r eangder, 

Ac i mewn i dŷ fy Nhad 
Dof ar fyrder. 

2 Mi gaf gongcwest yno ’n lân 

Ar elynion, 

Nwydau oedd yn curo o’rblaen 
Arna’i ’n gyson, 

Ni ddaw pechod o un rhyw 
Fyth i’m blino, 

Na’r demtasiwn oreu ei lliw 
I mewn yno. 

3 Ond llawenydd fel y môr 

Sy wrth ei orsedd, 

A thangnefedd ddwyfol ’stor, 
Fyth heb ddiwedd ; 

Mi gaf ddrachtio ’r hyfryd hedd, 
Ffynon bywyd, 

Sydd yn tarddu o waelod bedd 
Fy Anwylyd. 


HYMN DCCCLII. 

IYTI ro’ ffarwel berffaith, glir, 

■*■''■*• I deganau 
Ag a’m daliodd i yn hir 
Yn eu rhwydau ; 

’N awr â Gwrthddrych gwerthfawr 
’r wy’ 

Mewn gwir undeb, 

Cwlwm yw a bery trwy 
Dragwyddoldeb. 

2 Ac yn haeddiant dwyfol glwy’ 

Bydd fy nhrigfan, 

Fyth ni cheisiaf drysor mwy 
Nag E ei Hunan ; 

Yn ei boen a’i farwol friw 
Mae fy mywyd, 

A’i ddyoddefaint perffaith yw 
Fy ngwir iechyd. 

3 Ac am dano boed fy nghân, 

Doed a ddelo, 

Fe yn unig sydd o’n blaen 
Yn congcwero; 

Ar ei allu rho’i fy mhwys, 

Ni ofnaf niwed, 

O’r cystuddiau mwya’u pwys 
Ef a’m gwared. 



376 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN DCCCLIII. 


O GALFARIA llifodd hedd, 
Dwyfol, dirfin, 

Congcwest uffern, angeu, a’r bedd, 
Maith, di-derfyn ; 

Dyna ’r awr a thyna ’r fan 
Clwyfwyd hwythau 


Ag a gurodd f ’ enaid gwa f' 
Fil o weithiau. 


2 Dyma’r ffrwythau gwerthfawr iawn, 
Melus, hyfryd, 

Gawd yn pyngo un prydnawn 
Ar Bren y Bywyd ; 

Dyma ’r pomgranadau pur, 

Doniau dwyfol, 

Ag a’n dwg o’r anial dir 
I’r wlad nefol. 


3 Bellach ninau caru wnawn 
Ein tíanwylyd, 

Yn ei eiriau gwerthfawr, llawn, 
Cawsom fywyd; 

Tan ei aden gynes, glyd, 

Boed in’ dreulio, 

A difyru ’n hoes o hyd 
Nes êl heibio. 


HYMN DCCCLIY. 


Y NOSWEITHIAU hirion sy 
’Mron myn’d heibio, 

A’r cymylau tywyll, du, 

Sydd yn cilio; 

Fe ddaw ’r haf a’r egin gwan 
I lawn fywyd, 

A hwy ddygant yn y man 
Ffrwythau hyfryd. 


2 Dyddiau hyfryd dwyfol ras 
Ddaeth o’r diwedd, 

Ac fe dyr effeithiau ’maes, 

Nefol rhyfedd ; 

Fe ddaw gwinllan f’ Arglwydd 
mawr 
I oresgyn 

Anial fanau pella ’r byd, 

Heb un terfyn. 


2 


Pan agorwyd teml Duw 
Daeth i’r golwg, 

Arch ei amod newydd, wiw, 
Yn bur amlwg; 

Yr efengyl hyfryd, lân, 

I gongcwero, 

Ac i gario oll o’i blaen 
Ffordd y cerddo. 


HYMN DCCCLY. 


D AETH fy nghoelbren dwyfol 
gwir, 

Im’ â gwynfyd, 

Etifeddiaeth Salem bur, 

Tir y bywyd ; 

Lle mae uffern, angeu, a’r bedd 
Wedi ’u maeddu, 

A llawenydd pur a hedd 
Yn teyrnasu. 

Yno cadwa’i ’ngolwg wiw, 

Doed a ddelo, 

Yn ddedwyddaf bydda’i byw, 

Er fy mlino; 

Mae ’nhrysorau o bob rhyw 
Yn guddiedig 

Yn fy Mhrynwr serchog, gwiw, 

A fy Meddyg. 

Rhaid i d’w’llwch ffoi o flaen 
Ei ddysgleirdeb, 

Fflam angerddol, dwyfol dân 
Yw ei wyneb; 

Mae ’r cymylau sy ’n crynhoi 
’N gorfod cilio, 

Am fod rhaid i bobpeth ffoi 
A’i gwrth’nebo. 



RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


377" 


Dewch ac yfwch o’r bendithion 
Sydd yn llifo fel yr afon, 

O Galfaria ’maes yn gyson, 

Maith gyflawnder, maith gyflawn- 
der, 

Heb na therfyn fyth na thrai. 

2 Mae yma ffynon sy ’n glanhau 

Budreddi brwnt yn lân, 

A hyfryd olchi ’r íflaidd, cas, 

Yn loew fel y gwlan ; 

Dewch ac yfwcho’r bendithion, &c. 

3 ’D oes unrhyw gyflwr is y ne’, 

A glyw’d am dano son, 

Ac pwysa ei anwireddau fwy 
Na gwerthfawr waed yr, Óen ; 
Dewch ac yfwch, &c. 

4 Maddeuant sy ymaperffaith, llâwn, 

I’r cystuddiedig rai; 

Mae ’r haeddiant fry yn clirio’n lân 
Bob rhyw aneirif fai: 

Dewch ac yfwch, &c. 


HYMN DCCCLYII. 


1 O WY ’n trigo mewn anialwch 
maith, 

Gwlad galar a gwlad gwae ; 

A themtasiynau ar fy nhaith 
Sy ’mron a’m llwfrhau ; 

Dyna ’r man y gwna’i fy nhrigfan, 
O fewn muriau nef ei hunan, 
Uwchlaw cyrhaedd byd a Satan, 
Dinas gadarn, dinas gadarn, 

Ar anfeidrol, ddwyfol Graig. 

2 Mae’r gwyntoedd poethion, sychion, 

cry’, 

Yn chwythu yn eu grym, 
Taranau a chymylau du 
Sy ’n bygwth niwed im’; 

Dyna ’r man, &c. 

3 Pwys fy anwiredd o bob rhyw 

Ydyw a’m gwnaeth i’n wan ; 

F’ euogrwydd, yntau megys baich 
Sy ’n rhwystro i fyn’d i’r lan ; 
Dyna ’r man, &c. 


4 ’R wy ’n dysgwyl am yr hyfryd awr 
’R â fy nghadwynau ’n rhydd, 

Ac mi a orfoledda ’n awr 
Wrth feddwl am y dydd ; 

Dyna ’r man, &c. 


HYMN DCCCLVIII. 

V N mhlith holl ryfeddodau ’r nef' 
-*■ Hwn yw y mwyaf Un, 

I wel’d anfeidrol, ddwyfol Fod 
Yn gwisgo natur dyn ; 

Mae ynddo drysor fel y cefnfor, 
Byth ni cheisiaf ddim yn rhagor, 
Hedd a bywyd yw ei ffafor; 

Nefoedd berffaith, nefoedd ber- 
ffaith 

Yw cael drachtio ei ddwyfolhedd. 

2 Ni chaiff bod eisieu byth na thrai 

Tra seren yn y nef, 

Ar neb o’r rhei’ny roddo ’u pwys 
Ar ei gyfiawnder Ef; 

Mae ynddo drysor, &c. 

3 Doed y trueiniaid yma yn nghyd 

Yn finteoedd heb ddim rhi’, 

Cânt eu diwallu oll yn llawn 
O ras y nefoedd fry ; 

Mae ynddo drysor, &c. 

4 Fe ylch ein beiau ’ffwrdd â’i waed, 

Fe ’n càna oll yn wyn, 

Fe ’n dwg o’r anial maith i maes 
I ganu ar Seion fryn; 

Mae ynddo drysor, &c. 


HYMN DCCCLIX. 

T7Y Iesu, Brenin nef a dae’r, 

Ei Hunan unig yw, 

Trwy bwrcas llawn ei werthfawr 
waed, 

Iachawdwr dynolryw ; 

Aed ei air i blith y werin 
Sy ’n y dwyrain a’r gorllewin, 

Fel bo ’i Enw mawr heb derfyn, 
Canu iddo, canu iddo 
Haleluia gylch y byd. 




378 WILLIAM WILLIAMS, 

.2 Mae clywed newydd am ei waed 
Yn llifo ar Galfari, 

Yn un o’r pethau mwya’ ei fraint 
A fedd ein daear ni; 

Aed ei air i blith y werin, &c. 

3 Fe câr y Negro tywyll, du, 

E’n hyfryd maes o law, 

Pan t’wyno gwawr efengyl gras 
I dir yr India draw : 

Aed ei air i blith y werin, &c. 

4 Fe ddaw ’r blynyddau pur i ben 

Pan t’wyno efengyl gras, 

Fel haul ddysglaerwen yn y nef, 

Yn gylch i’r ddaear las; 

Aed ei air i blith y werin, &c. 

5 Ac mi ddysgwylia ’r hyfryd awr, 

Boreu-ddydd Jubili, 

Pan delo holl dylwythau ’r byd 
I deithio i Galfari; 

Aed ei air i blith y werin, &c. 


HYMN DCCCLX. 

O DEWCH, genedloedd, dewch 
yn un, 

Tros rwystrau maith eu rhi’, 

A gwir ryfeddwch tra f 'och byw 
Ddyoddefaint Calfari: 

Clod di-derfyn fo i’r Brenin, 
Ddaeth o Jesse, hardd flaguryn, 
Alpha, Omega, dwyfol wreiddyn, 
Ffynon bywyd, Ffynon bywyd 
I rai ’n teithio yn ngwres y dydd. 

2 Fe dalodd yr anfeidrol swm 
Fel meichiau yn ein lle, 

Ac felly fe gymododd holl 
Briodoliaethau ’r ne’: 

Clod di-derfyn fo i’r Brenin, &c. 

3 Mae cofio heddyw am ei waed, 

O flaen yr orsedd fry, 

ELYn creu heddwch dwyfol, pur, 

Pr holl grediniol ri’ : 

^ Clod di-derfyn, &c. 

4 Fe ddwg y saint i’r euraidd fan 
Y dringodd iddo ei Hun, 


, pant-y-celyn : 

A hwy gânt wel’d y dwyfol wedd 
A wisgodd natur dyn : 

Clod di-derfyn, &c. 


HYMN DCCCLXI. 

W EL, dyma gyfoeth, gwerth- 
fawr, llawn, 

Uwch holl drysorau ’r llawr, 
Wedi ei roi gadw oll yn nghyd 
Yn haeddiant Iesu mawr ; 

Boed tragwyddol barch a moliant 
Fyth i Frenin y gogoniant, 

Ar ei ’fengyl wen bo ’r llwyddiant, 

I ddwyn heddwch, i ddwyn hedd- 
wch, 

I derfynau eitha ’r byd. 

2 Ei gariad lifodd ar y bryn, 

Fel moroedd mawr, di-drai, 

Ac fe bwrcasodd yno hedd 
Tragwyddol ibarhau : 

Boed tragwyddol barch a moliant, 
&c. 

3 Ei gariad bery pan bo ’r byd, 

A’r haulwen fawr, yn ddim, 

Ac nid oes gariad yn y byd 
Gyffelyb idd ei rym : 

Boed tragwyddol barch a moliant, 
&c. 

4 Pan syrthio ’r ser fel ffigys lr, 

Fe bery gras fy Nuw, 

A’i faith ffyddlondeb tra fo ’r nef 
Annghyfnewidiol yw : 

Boed tragwyddol barch a moliant, 
&c. 


HYMN DCCCLXII. 

A gvfansoddwyd ar ddeisyfiad y Parch- 
edig D. Jones, o Langanna. Arfesur 
newydd. 

Y CYSUR i gyd 

Sy ’n llanw fy mryd, 

Fod genyf drysorau 
Uwch gwybod y byd ; 



RHAI HYMNAU NEWYDDION. 379 


Ac er bod hwy ’nghudd, 
Na’s gwel hwynt ond ftydd, 
Cair eglur ddatguddiad 
O honynt ryw ddydd. 

2 Rhodd y’nt ro’w’d yn rhad 
Gan Iesu, a’n Tad, 

A brynwyd yn gyfiawn 
Trwy gleisiau a gwaed ; 

Fel b’ai genym ble, 

A haeddiant i’r ne’, 

Trwy rinwedd y poenau 
Ddyoddefodd Efe. 

3 Anfeidrol oedd llid 
Creawdwr y byd 

Yn erbyn y pechod 
Sy ’n damnio o hyd ; 

Ond Tywysog a gaed, 

A gollodd ei waed, 

Fe brynodd faddeuant 
A heddwch y Tad. 

4 Ffordd wnaethpwyd yn llyn 
Ar Galfari fryn, 

I sicrach paradwys 
Nag goll’som cyn hyn; 

Ac yno ni gawn 
I yfed yn llawn 

O wleddoedd y bywyd, 
Heb foreu na nawn. 


HYMN DCCCLXIII. 

G AD im’, Arglwydd, tra f’wy’ 
byw, 

I gael gwledda 
Ar dy ddwyfol, farwol friw 
Y gwir fanna; 

Dy ddyoddefaint yw fy nerth, 

A fy iechyd, 

Tros y bryniau mwya’ serth 
I dir y bywyd. 

2 Y mae chwantau yn llesgau 
Yn ngwedd dy wyneb, 
Congcwest bythol i barhau 
Yw ’th bresenoldeb; 

Gyda Thi mi anturia’ trwy 
Lu o elynion, 

Mae dy allu ’n llawer mwy 
Na ’m caseion. 


3 Dedwydd yw sy ’n profi ’th hedd, 
A’th gymundeb, 

Dedwydd yw sy ’n gweled gwedd 
Dy lân wyneb; 

Dy gyfeillach nefol, wiw, 

Sy ’n wir fywyd, 

A dy heddwch dwyfol yw 
’M perffaith iechyd. 


HYMN DCCCLXIV. 

T ESU, cymer fi ’n dy gôl 
Rhag diffygio, 

N’âd fy enaid bach yn ol 
Sydd yn crwydro ; 

Arwain fi trwy ’r anial maith, 
Aml rwydau, 

Fel na flinwyf ar fy nhaith 
Nes myn’d adre’. 

2 Rho dy heddwch tan fy mron, 

Ffynon loew, 

Ffrydiau tawel, nefol hon 
Fyth a’m ceidw ; 

Os ca'i ddrachtio ’r dwfr pur, 
Mi drafaelaf 

Fryniau ucha ’r anial dir, 

Ni ddiffygiaf. 

3 Gwedd dy wyneb siriol sy 

Yn gorchfygu 
Y gelynion creulon, cry’ 

Oedd yn ’maeddu ; 

Gwedd dy wyneb serchog yw 
Fy holl iechyd, 

Dyna alwa’i tra f’wy’ byw 
Im’ yn wynfyd. 


HYMN DCCCLXV. 

O TYRED, addfwyn Oen, 
Iachawdwr dynolryw, 
At wael bechadur sy tan boen, 
Ac ofnau ’n byw ; 

O helpa ’r llesg yn awr 
I ddringo o’r llawr yn hy’ 

Tros greigydd geirwon, serth 
I’r ían i Ganaan fry. 



380 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Mae ’r gelyn llym o hyd 
Yn leflo ei danllyd saeth, 

A minau ’n ofni ca’i rhyw bryd 
I deimlo ei brath ; 

O fewn dy fynwes bur 
Dwg fi i dir fy ngwlad, 

I gael meddianu ’r ’ddewid wir 
A brynodd gwaed. 

3 O dal fì, ’r wyf heb rym, 

Yr ochr hyn na thraw, 

Os sefyll wna’i, ni safa i ddim 
Ond yn dy law ; 

Addewid nefoedd faith 
Yw ’m cymorth perffaith, wir, 

Na chyfeiliornaf ar fy nhaith 
I Salem bur. 

4 Yn eitha’ grym y dw’r, 

A’r tonau ’n curo ’lawr, 

Tywysog nefoedd yw fy Nhŵr, 

A’m Ceidwad mawr; 

Fe ddeil fy mhen i’r lan, 

Can’s Ffrynd i’r gwan yw Ef, 

Fe ’m dwg o’m cystudd yn y man 
I deyrnas nef. 

5 Dewch bellach yn eich grym, 
Elynion llym yn haid, 

Er maint eich nifer, ’faeddwch ddim 
O’r dwyfol blaid ; 

F’ â ’r lluoedd ar eu taith, 

Trwy ’r dyfroedd maith yn mlaen 

I’r wlad sy ’n llifo o fêl a llaeth, 

Y Ganaan lân 


HYMN DCCCLXVI, 


P E âi ’r ddaear fawr ei rhod 
’Lawr i’r dyfnder, 

A phe ’r cyfan sy arni ’n bod, 
A ddiddymer, 

Ar ei gariad dwyfol, pur, 

A’i drugaredd, 

Bydd fy ngobaith cadarn, clir, 
Hyd y diwedd. 

2 Pe âi dynion, fawr a mân, 

I mi ’n elynion, 

Ac amddifad awn yn lân 
O gyfeillion ; 


Un yw ’Nghyfaill a fy Nuw, 
Frawd ffyddlonaf, 

Minau ’n farw ac yn fyw 
Fyth a’i caraf. 

3 Pe doi cystudd yn ei rym 

I fy nhreio, 

Gwasgu ’r eiddil gwan yn ddim,. 

A’i gongcwero; 

Edrych wnawn i’r dwfn fedd, 

Ac ni ’m syflid, 

Ond cael teimlo nefol hedd 
Fy Anwylyd. 

4 Pe doi dae’r ac uffern fawr 

Yn eu gallu, 

I daflu f ’ enaid bach i lawr 
Yn eu gallu, 

I daflu f’ enaid bach i lawr, 

Sy ’n llewygu ; 

Ond os tan ei aden wiw 
Ca’i ymguddio, 

Sefa’i ’r ’storom waetha' ei rhyw 
Nes êl heibio. 


HYMN DCCCLXVII. 

D YMA gariad o’r fath rym, 
Fyth ni chlywir 
Y cyffelyb iddo ddim, 

Gan greadur ; 

Tywysog mawr y nefoedd fry, 

Ar Galfaria, 

Yn rhoi ei fywyd trosof fi, 

Y ffieiddia’. 

2 Gwaedd fy Nuw ar Galfari, 

Sy ’n rhoi ’n agored 
Euraidd byrth y nefoedd fry, 

Ag oedd gauad; 

Y mae dwyfol wirion waed 
O’r fath rinwedd, 

Ac mae in’ yn nhỳ ein Tad 
Wledd ddi-ddiwedd. 

3 Pan bo g’lynion yn eu grym 
Am fy rhwygo, 

Minau f’ hun yn gallu dim 
I’w concwero, 

Lawr ar haeddiant gwaed ei groes- 
Mi orphwysa’, 

Beth na faedda dwyfol loes 
Ar Galfaria. 


RHAI HYMNAU 

4 Deued daear, deued nef, — 

Bro a bryniau, 

I folianu ei enw Ef, 

Fu yn dyodde’; 

Prynu ’r etholedig fyd 
Wna E ’n ffyddlon, 

Trwy farwolaeth eitha’ drud, 
Garcharoiion. 


HYMN DCCCLXVIII. 


G WNAWD cyfamod gwerthfawr 
rhad 

I fy ngwared, 

Rhwng fy Iesu a’m hanwyl Dad,— 
O’m caethiwed, 

Ar amodau cadarn, drud, 

Na all ond hyny, 

Satan, uffern fawr, a’r byd, 

Eu diddymu. 


2 ’R oedd ei bleser cyn bod byd 
Gyda dynion, 

Ac yn caru ’r oedd o hyd 
Ei gaseion ; 

Ac fe dalodd drostynt Iawn 
Pan o’ent eto 

Mewn tywyllwch dudew ’n llawn, 
Heb ddihuno. 


3 Cyn rhoi bod i’r ddaear gron, 
Na dim sy arni, 

Gwnawd y ddwyfol drefn hon 
I’m gwaredu ; 

Iesu addawodd golli ei waed, 
Yn llawn fodlon, 

Yn ol arch ei anwyl Dad, 
Tros elynion. 


.4 Fe ga’s enw, fe ga’s glod, 

O ddyodde’— 

Fe ga’s daliad pena’ erioed 
O’i gystuddiau; 

Fe gyflawnodd ei anwyl Dad 
Ei addewidion 

A ro’dd E iddo am golli ei waed 
Yn dra ffyddlon. 


NEWYDDION. 381 

HYMN DCCCLXIX. 

N ID oes aberth o un rhyw, 

Yn mhlith miloedd, 

Dâl am drosedd lleia’ o ryw 
Yn oes oesoedd; 

Dim ond aberth dwyfol Ddyn 
Foddia Dduwdod, 

Angeu T’wysog nef ei Hun 
Bwysa ’mhechod. 

2 Dyma ’r angeu ’n abal sy 
I drosglwyddo 
Fy euogrwydd dwfn, du 
I dir anngho’ ; 

Fe wnaeth pechod y fath glwy’ 

Ar fy enaid, 

’D oes ond gwaed anfeidrol mwy 
All fy ngwared. 

3 Dyma ’r Aberth mae erioed 
Son am dano, 

Ar y ddaear ’d oes yn bod, 

Debyg iddo ; 

Mae seraphiaid pena ’r nen 
Yn rhyfeddu, 

Wel’d eu Brenin ar y pren, 

’N awr yn trengu. 


HYMN DCCCLXX. 

Drydnawn, 

■*—* Ar y ddedwyddaf awr a gawn, 
Y talodd Iesu ’n eitha’ llawn, 

Y dwyfol Iawn i’m hanwyl Dad ; 
Palmantodd ffordd o Galfari 
I’r nefoedd fry, trwy rin ei waed. 

2 Mae ’n awr 

Yn eistedd ar yr orsedd fawr, 

Yn Arglwydd uffern, nef, a llawr, 
Hyd fore wawr adgodiad dydd; 
Pan gollwng ei ddyweddi ddrud 
O lwch y byd yn berffaith rydd. 

3 Yn wir, 

Pryd hyn, ’fe wawdd ei Briod bur— 
Tyr’d yma ’mewn i’th nefol dir, 
Ro’w’d i ti ’n hir cyn seiliad byd ; 
Dy etifeddiaeth nefoí yw, 

Gwerth gwaed dy Dduw a’i boenau 
drud. 


382 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 'Fydd son 

Am alar, gruddfan, gwae, na phoen, 
Yn nghwmni ’r addfwyn anwyl Oen, 
O íewn i Seion sanctaidd fry; 
Ond yfed dyfroedd dwyfol flas, 
Darddodd i maes o Galfari. 


5 Ni fydd 

Dim cauad ar ei phyrth hi 'r dydd, 
A thywyll nos o’i mewn ni bydd, 
Na galar, gruddfan, gwaé, na 
phoen; 

’D oes haul na lloer ’n goleuo ’r dre’, 
Can’s yn eu lle, ei goleu hi yw ’r 
Oen. 


HYMN DCCCLXXI. 


N ID oes, 

Ni fu, ni ddaw, mewn unrhyw 
oes, 

O gymaint gwerth a gwaed y groes, 
Y ddwyfol loes ddyoddefodd Ef; 
O gariad mawr! di-derfyn ’stor, 

Sy fel y môr, mewn dwyfol lef. 

2 Efe 

Yw ’r unig Wrthddrych is y ne’, 

Dâl yn fy nghalon roi ’ddo le ; 

Un arall b’le sy ’n deilwng fod ? 
Ei gariad pur i derfyn byd, 

Mewn lled a hyd, sy ’n dwyn y 
clod. 

3 Af trwy 

Fy nhemtasiynau aml mwy 
Tan aden cariad dwyfol glwy’, 

Mi a’u congcraf hwy ’n ei gong- 
cwest Ef; 

A’i allu yw fy noddfa glyd, 

I ddringo o’r byd, i ganol nef. 


4 Erioed 

Mae ’n dal y rhai sydd dan ei nod, 
Na lithro mymryn byth o’u troed, 
Heb iddynt dd’od ar frys yn ol; 
Ei Ysbryd sy ’n eu cadw ’n glyd, 
Mewn dyrys fyd r o fewn ei gôí, 


HYMN DCCCLXXII. 

N ID oes, 

Trwy gydol ddyddiau byr fy 
oes, 

Yn gyfan i mi ond y groes, 

Rhyw chwerw loes o fore i nawn; 
Ond os dy allu ’m dal i’r lan, 

Fi yn y fan fydd gongcrwr llawn. 

2 O, pwy 

Ymguddiodd yn dy ddwyfol glwy’, 
Ac yno fethodd dori trwy 

Gystuddiau mwy na gwellt y 
maes ? 

Mae ’r fuddugoliaeth fawr yn d’od, 
Hyd heddyw erioed, oddiwrth dy 
ras. 

3 Dy ras 

A ddeil fy enaid bach i maes, 

I ymladd â gelynion câs, 

Nes cario ’r maes, yn lân rhyw 
ddydd; 

Ac yno caf orphwysfa bur, 

Mewn nefol dir, yn berffaith rydd. 

4 Nid oes 

A ddeil fy ysbryd dan bob croes, 
Ond dwyfol nefol farwol loes, 
Estyniad f’oes, yw ei fwynhau ; 
’D oes arall gysur mewn un man, 
’Fe yw fy rhan, byth i barhau. 

5 ’D oes drai, 

Nac eisieu dim y man y mae — 

Mae ’n llenwi ’r cyfan yn ddilai; 
Pawb O! na baent yn gwel’d ei 
wedd; 

Sychedent am ei wir fwynhau 
Mewn gwledd di-drai, a 
Drachtio’i hedd. 


HYMN DCCCLXXIII. 

piglod 

Sydd heb un terfyn iddo ’n 
bod; 

O aed yn mlaen fwy nag erioed 
O gwmpas rhod y ddaear fawr, 
Nes elo swn efengyl bur 

I dori ’n glir fyrddiynau i lawr. 


RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


383 . 


2 Mwy, mwy 

Yw buddugoliaeth dwyfol glwy’, 

A’i gongcwest helaeth gyrhaedd 
î trwy 

Galonàu mwy na rhif y gwlith ; 
Yn nydd ei nerth y gwanaf un 
Wrtho a lŷn yn ffyddlon byth. 

3 Mae, mae 

Rhyw hiraeth ynwyf yn parhau, 

Am wel’d yr amser hyny ’n glau, 

Y pryd y mae fy Arglwydd rhad 
I dderbyn ei ogoniant mawr 
Gan nef a llawr, am roddi ei waed. 

4 O, ’n awr, 

Addfwynaf Iesu, tyr’d i lawr, 
Helaetha dy freniniaeth fawr ; 

C’od ddedwydd awr iachusol 
ddydd; 

Rho ’r carcharorion fyn’d i maes 
O’r pydew cas, heb ddwfr sydd. 


HYMN DCCCLXXIV. 


Lj'E ddaw 

■*• Ar y cymylau maes o law, 

I rai er dychryn mawr a braw, 

Yn mihell uwchlaw dychymyg 
dyn; 

Ac yna barna ’r ddaear faith 

Yn ol y gwaith a wnaeth pob un. 

2 Heb gêl 

Pob llygad yno ’n lân a’i gwel; 

Ac ’n ol cyfiawnder pur y dêl, 

Fe rydd ei sêl ar blant ei Dad;— 
O ! deuwch, fendigedig rai, 
Rho’w’d yn ddi-lai i’ch deyrnas 
rad. 


3 Cyn byd . t . 

Amodwyd i chwi ’n eithaf drud, 

Yn awr meddianwch hi yn nghyd; 
’D yw hon i gyd, ond gwerth fy 
ngwaed ; 

Cewch wel’d y gogoneddus fri 
Enillais i, ar law fy Nhad. 


4 Y wlad, 

Ac oll ro’w’d i mi gan fy Nhad, 

Rof fi i chwithau ’n awr yn rhad ! 

Eich enw gaed yn Wraig yr Oen ;. 
Anfeidrol fraint, anfeidrol fri, 

’R wy ’n un â chwi, trwy ddirfawr 
boen. 

5 ’Fydd mwy, 

Ddim diwedd o’u llawenydd hwy, 
Éu temtasiynau aethant trwy ; 
Gwaed marwol glwy’fydd gwraidd 
eu gwledd, 

Tragwyddol gân, heb dewi son, 

I Dduw a’r Oen, am ddwyfol 
hedd. 


HYMN DCCCLXXV. 

YN awr 

•I- Sancteiddiol Ysbryd, tyr’d i 
lawr— 

Dysgleiria hyfryd fore wawr, 
Goleuni mawr o entrych nef; 

Fel delo ’m henaid wel’d yn glir 
Yr hyfryd dir bẁrcasodd Ef. 

2 ’Does fan 

Ar ddaear foddia ’m henaid gwan; 
Diangodd rhwng y sêr i’r lan, 

I ’mofyn rhan sydd uwch yr haul; 
Yn mynwes f ’ Arglwydd mawr y 
mae 

Gwledd i barhau, nad oes o’i hail. 

3 Y gwin 

Sydd yno, mae o nefol rin, 

I nerthu ’m henaid pan fo flin 
Gan groesau blin sy ’n curo o hyd; 
Wrth ddrachtio hwn, myfi âf trwy 
Gystuddiau mwy nag ŵyr y byd. 


HYMN DCCCLXXVI. 

A TAT, f ’ Arglwydd, dyrcha fy 
■**■ enaid, 

Rho f ’ och’neidiau ger dy fron ; 
Unrhyw ateb i’m gruddfanau 
Dyfnion, ’fedd y ddaear hon; 



384 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Nid oes ond dy enw ’n unig 
Ag a gynwys lawn iachad, 

Ac a goncra ’r holl elynion 
Sy ’n fy rhoddi tan eu traed. 

2 Mae ’m gofalon oll yn darfod, 

Cynted caffwy’ wel’d dy wedd; 
A diflanu ’n berffaith gwbl 
Y mae ofnau ’r byd a’r bedd ; 
Mae fy nhemtasiynau creulon, 

Er mor aml oe’nt o’r blaen, 
Megys cwmwl tew ’n myn’d heibio, 
Yn dy bresnoldeb glân. 

3 ìíid oes grym yn fy nhrachwantau 

I edrych yn dy wynebpryd ; 

Y mae natur wyllt yn dofi, 

Ac yn suddo lawr i gyd; 

Ti yw nghyfoeth a’m dedwyddwch, 
Ti yw ’ngobaith, Ti yw ’ngrym ; 
Heb’ost ’d wyf ond tlawd ac egwan, 
Heb’ost, Iesu, ’d wyf fi ddim. 

4 Mae fy nghalon yn ehedeg, 

Mae fy nymuniadau ’n llu, 

Yn diangu uwch troiadau 
Haul a ser y nefoedd fry ; 

Ac yn damsang pob cynygion 
O ddymunol bethau ’r llawr, 

Er mwyn meddu braint sy nghadw, 
I m’ yn nhragwyddoldeb mawr. 


HYMN DCCCLXXVII. 


N YNI ’ 

A ' Mewn cydsain â’r angylaidd 
lu, 

A folwn Dduwdod, Un yn Dri, 

Am ddyfais iechydwriaeth rad; 
Yn awr nid oes ar orsedd ne’ 

Ddim garia ble, ond dwyfol waed. 

2 O pwy 

All chwilio dyfais dwyfol glwy’, 

Sy ’n anchwiliadwy hollol trwy 
Bob darn o hono oll i gyd ? 
Dyfnderau mawr ei gariad Ef, 
Ddadseinia ’r nef, pan ddarfo ’r 
byd. 


3 ’D oes dim, 

O tan y nefoedd fawr o rym, 

A'm deil i’r lan tan gystudd llym, 
Ond cariad pur fy Arglwydd cu ; 
A hwn a’m nertha fyn’d yn mlaen 
Trwy ddw’r a thân, i’r nefoedd 
fry. 

4 Ei waed 

Oedd pwrcas drud yr hyfryd wlad, 
Bartodd E’ i mi ’n eitha’ rhad, 

Ei gariad annherfynol maith 
A’m nertha’ i bellach fyn’d yn 
mlaen, 

I Salem lân, sy’ ar ben fy nhaith. 


HYMN DCCCLXXVIII. 


N ID oes angel, nid oes seraph, 
Yn y nefoedd fawr a gaed, 
All’sai ífeindio allan foddion 
I fy enaid gael iachad ; 

Mae yma ddyfnder o ddirgelion, 
Maith goruchel iawn eu rhyw, 
A ddyfeisiwyd cyn bod amser, 
Gan ddoethineb bur fy Nuw. 


2 Mae priodoliaethau ’r Duwdod 

Yma ’n cael eu cyflawn le— 

Ei gyfiawnder a’i wirionedd, 

A’i sancteiddrwydd perffaith E ; 
Y mae cariad a thrugaredd, 

A doethineb, wnaeth y plan, 

Yn cael hyfryd ymhyfrydu 
Yn achubiaeth f’ enaid gwan. 

3 Mae ’m cydwybod oedd mewn 

terfysg, 

Ac yn ofni n arw iawn, 

Heddyw ’n dechreu a llonyddu, 
Wel’d y Meichiau’n talu’n llawn ; 
Taliad holl ofynion Duwdod, 

Ag sydd o anfeidrol fri— 

Taliad holl ofynion cyfraith, 

Taliad sicr iawn i mi. 


4 P’odd wrth olrhain yn y meddwl, 
Yn ngoleuni ’r nefoedd fry, 

Ar y rhagorfreintiau aml 

Brynodd f’ Arglwydd mawr i mi 


RHAI HYMNAU NEWYDDION. 


385 


Na ’m gorchfygid i gan gariad 
At y sanctaidd raslawn fod, 

A phob mynyd fach o’m bywyd 
Gael eu treulio er ei glod. 

5 O ddyfnderoedd ! O ddoethineb ! 

O ddyfnderoedd maith o ras ! 

O ddirgelion anchwiliadwy ! 

Fythol uwch eu chwilio ’maes ! 
Mae seraphiaid nef yn edrych 
Gyda syndod bob yr un 
Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol, 
Duw yn marw tros y dyn ! 

6 Fyth i’r Tad y bo ’r gogoniant, 

Roi a derbyn y fath rodd ; 

Fyth i’r Mab y bo ’r un moliant, 
Am ddisgyn yma ’lawr o’i fodd ; 
Fyth i’r Ysbryd bo ’r anrhydedd, 
Am ddatguddio ’r ddyfais rad, 
Ac am selio a rhoi ernes, 

Fod Eiriolwr gyda ’m Tad. 


HYMN DCCCLXXIX. 

O Iesu, atat ’r wyf yn d’od, 

Y truenusaf ddyn erioed ; 

I ymguddio tan dy aden glyd, 

Tan demtasiynau maith y byd. 

2 ’Does unrhyw gyflwr, unrhyw fan, 
Heb dorf yn curo ar f’ enaid gwan ; 
Ond er d’ ogoniant, Arglwydd cun, 
Lladd dy elynion cas dy Hun. 

3 Gwisg fi â’r fantell ddysglaer iawn, 
A wnaed ar Galfari brydnawn ; 

A throcha aneirif feiau f’ oes 
Yn nwfr pur a gwaed y groes. 

4 Mae ’m dyddiau ’n treulio o awr i 

Nesau mae tragwyddoldeb mawr; 
Gad i mi wel’d yn oleu clir, 

Wrth fyn’d o’r byd, dy wyneb pur. 


5 Gwasgara y cymylau sydd 

Yn cadw’th nefol wedd yn nghudd, 
A dyfrha fi â’th hyfryd hedd, 

Yn erbyn ofnau, angeu, a’r bedd. 

Z 


HYMN DCCCLXXX. 


O ARGLWYDD grasol, bydd 
o’m plaid 

Yn mhob gwasgfeuon fel bo raid 
Rho ’th Ysbryd sanctaidd i mi ’n 
sèl 

Yn mhob troiadau, doed a ddêl. 


2 ’R wy ’n hollol dlawd, heb feddu 
dim, 

Dy nerth anfeidrol yw fy ngrym ; 
A’th bur ffyddlondeb sydd heb drai 
Wna hyd y diwedd im’ barhau. 


3 Dy bresenoldeb gwerthfawr, drud, 
Yw fy nyddanwch yn y byd ; 

Ac heb dy bresenoldeb gwiw 
Fel un ymddifad ’r wyf yn byw. 


4 Mae ’m holl gariadau yn y byd 
Ddyeithriach, ddyeithriach im’ o 
hyd ; 

Ac nid wy ’n ceisio yn eu lle 
Ond cwmni Brenin mawr y ne’. 


5 Ac yna aed y nef ar dân, 

A’r ddaear fawr yn ulw mân ; 
Nid ofna’i ’r drygau mwya’ sy 
Tra ’m haddfwyn Iesu gyda mi. 


HYMN DCCCLXXXI. 

TY’WED, Iesu, a ydyw ’m henw 
i lawr 

Yn rhol ddi-feth yr arfaeth fawr ? 

A roddwyd finau gan y Tad 
Yn un y rhoddaist trosto ’th waed ? 

2 Os felly, Arglwydd, gwna im’ fod 
Yn gywir, fíyddlon ar dy nod ; 

A threulio ’m bywyd byr i gyd 
Yn dy wasanaeth tr’wy ’n y byd. 

3 Gwna im’ fyfyrio ddydd a nos 

Ar werth anfeidrol angeu ’r groes ; 
A holl bleserau ’r anial dir 
I soddi yn dy gariad pur. 


386 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Fel gallwyf Iwyr annghofìo 'r llawr, 
A phobpeth eilw ’r byd yn fawr ; 
A’m holl bleserau ’n tarddu i maes 
0 ffynon dwyfol, nefol ras. 


HYMN DCCCLXXXII. 

M AE ’r dyrfa fawr ag aeth o’r 
blaen 

Wedi congcro heddyw ’n lân ; 

Ac adsain eu caniadau hwy 
Sy ’n enyn cariad dwyfol mwy. 

2 O hyfryd foreu, hyfryd awr, 
Tywyniad tragwyddoldeb mawr, 
Pan yr agoro ’r beddau pridd 
I roddi seintiau Duw yn rhydd. 

3 Wel dyna ’r awr, a thyna ’r pryd 
Cair gwel’d ’tifeddion nef yn nghyd; 
Yn dechreu taith, o’u carchar caeth, 
Tua ’r wlad sy’n llifo o fêl a llaeth. 

4 Y fan bydd terfyn ar bob gwae, 

A dechreu ’n hir i lawenhau ; 

Yn nheml Dduw eu cartref fydd 
Yn ei was’naethu nos a dydd. 

5 A’r Hwn sydd ar yr orsedd fawr 
Gysgoda drostynt bob yr awr ; 
Newyn a syched ni ddaw mwy, 

Na haul, na gwres, i’w drygu hwy. 

6 Yr Oen sydd ar yr orsedd fawr 
Bugeilia hwynt bob mynyd awr; 

Fe ’u harwain at ffynonau clir 
O ddyfroedd bywiol, dwyfol, pur. 

7 Sycha ei Hun bob deigr mân 
Oddiwrth eu llygaid hwynt yn lân ; 
Tristwch, marwolaeth hen, a phoen 
Fyth fythol ffy o gwmni ’r Oen. 


HYMN DCCCLXXXIII. 

LJENFFYCH, Iesu, ’r Duw 
-*■ tragwyddol, 

Gwir a sanctaidd, perffaith ddyn ! 
Dwy ryw natur mewn un Person, 
Syndod nefoedd fawr ei hun ! 


A phob natur a phriodoledd 
Eto ’n hollol gadw ’u lle,— 
Dyndod heb gymysgu â Duwdod ; 
Priod f’ enaid byth yw E. 

2 Ti yn unig ydwy ’n addef 

Yn llawn deilwng o fy mryd ; 

Ti yn unigydyw Gwrthddrych 
Fy serchiadau oll i gyd ; 

Tan dy aden rasol, dyner, 

Trwy dy ddyoddefìadau maith, 
’R wyf yn dysgwyl, yn ddiangol 
Hyfryd gyrhaedd pen fy nhaith. 

DIWEDD Y “RHAI HYMNAU 
NEWYDDION.” 


LLOFFION. 


[Nid yw yr Hymnau a ganlyn i’w 
cael yn y naill na’r llall o’r gwahanol 
Gasgliadau blaenorol. Cawsom hyd 
iddynt yn nglŷn â’r gwahanol Weith- 
iau Rhyddiaethol a gyhoeddwyd gan 
Williams. Casglwyd amryw o’r rhai 
gyhoeddwyd felly ganddo i’r Gloria 
in Excelsis ac i’r Rhai Hymnau Newydd- 
ion; ond ryw fodd, gadawyd y rhai a 
ganlyn allan, ac nid ydynt i’w cael yn 
unlle ond yn yr hen lyfrau a gyhoedd- 
wyd gan yr Awdwr ei hun. Gwyddom 
fod ambell Hymn ar lafar gan rai hen 
bobl yma ac acw, ac ambell un wedi 
ei chyhoeddi, nad ydynt i’w cael yn 
y Casgliad hwn, y rai a briodolir i 
Williams. Ond i bawb cyfarwydd â 
theithi odlau ein Per Ganiedydd, ceir 
ynddynt ddigon o brofìon mewnol, pe 
na buasai dim arall, i sicrhau na 
ddaethant oddiwrth ei ysgrifell ef.— 
Golygydd.] 


HYMN DCCCLXXXIV* 

TYEWCH yma, gystuddiedig rai, 
-*- >/ Sy’n gruddfan tan eich baich; 

* Yn niwedd y llyfr a gyhoeddodd yr 
Awdwr ar Antimoniaeth , yn y flwyddyn 
1774, ceir chwech o’i Hymnau. Oddigerth 
yr Hymn uchod, y maent oll yn y “ Rhai 
Hymnau Newyddion.” 


LLOFFION. 


3 87 


Fe’ch dal i’r lan yn mhob rhyw wae, 
Anfeidrol yw ei fraich : 

Fel y cefnfor mawr dygyfor, 

Yw ei ras, a llawer rhagor,— 
hl id oes terfyn ar ei drysor, 

Haleluia, Haleluia, Haleluia fyth, 
Amen. 

2 Fe faddeu ein beiau o bob rhyw, 

Fe ’n gwna ni oll yn iach; 

Ac ni gawn orphwys ar ei dde’, 
Ond aros gronyn bach : 

Fel y cefhfor mawr dygyfor, &c. 

3 Fydd yno eisieu fyth na thrai, 

Nac wylo dagrau mwy ; 

Ond yfed cariad fel y môr— 
Ffrwyth dwyfol, farwol glwy' : 
Fel y cefnfor mawr dygyfor, &c. 

4 Wel, dyna ’r pryd, a thyna ’r fan 

Caiff gras ei hollol le, 

O hyny allan welir mwy 
Ddim terfyn arno fe : 

Fel y cefnfor mawr dygyfor, &c. 


HYMN DCCCLXXXV.* 


~\ 7 MDDIGRIFA, f ’ enaid, bellach 
■*■ Yn ei iechydwriaeth lawn, 
Melus boed fy myfyrdodau 
Am ei gariad foreu a nawn; 

Os ca’i suddo ’m henaid ynddo, 
Gwn y daw fy nhroed yn rhydd 
O’r cadwynau sydd gan Satan 
Yn fy atal nos a dydd. 

2 Nid yw ’r gelyn mwya’ ei allu, 
Mwya’ cyfrwys, mwya’ ei lid, 

’N abl dygyd un o’i ddefaid 
Ar Iachawdwr mawr y byd ; 

Ar ei ysgwydd dyner, esmwyth, 
Dwg ei grwydriaid yn eu hol, 

Ac fe ’u hymgeledda ’n rasol 
A diangol yn ei gôl. 


* Y mddangosodd Rhifdccclxxxv.. dccclxxxvi- 
dccclxxxix., dcccxc., a dcccxci. yn niwedd 
“ Ateb i Wr Boneddig,” a gyhoeddwyd yn 
1784. 


HYMN DCCCLXXXVI. 

Q FFORDDOLION, ’drychwch 
arno, 

Dyma gariad,—cariad yw ! 
Dwyfol Ddyn yn dyoddef marw 
Dros elynion salwa eu rhyw; 

O fy enaid, gwrando adsain 
Glir o’i ddynol, ddwyfol lef,— 
Dere adre’, dere adre’, 

I yfed o’i dangnefedd Ef. 

2 Mae yma heddwch, mae yma 
fywyd, 

Mae llawenydd yma ’n lli’, 

Mae yma gyfraith, ’d oes a’i pwysa 
Ddim sydd ar ein daear ni ; 
Trugareddau maith, di-derfyn 
I drueiniaid gwaela’ eu rhyw, 

A thrwy rinwedd dwyfol glwyfau, 
Ffafor fythol gyda Duw. 


HYMN DCGCLXXXVII.* 


Dal f’ enaid cu i’r lan, 
’ elynion creulon, cry’, 


’R wy ’n ofni ’r anial maith, 
Rhag gŵyro ’m taith un llaw, 
Am hyny arwain f ’ enaid llaith 
I’r ochor draw. 


2 Gostega ’r ’storom gref 
Sy ’n curo ar fy mron,— 
Nes wyf yn methu codi ’m llef 
O war y don; 

A dofa ’r tonau maith, 

Y diluw mawr ei rym, 

A chynal finau ar fy nhaith 


Heb ofni dim. 


* Yn yr Amgueddfa Brydeinig, yn Llun- 
dain, gwelsom lyfr a gyhoeddwyd gan 
Williams, yn y flwyddyn 1779, o’r enw, 
“ Hanes Troedigaeth ryfedd ahynody Parch. 
Thos. Goodwin, D.D.” Yn ei ddiwedd ceir 
amryw Emynau. Yn eu mysg y mae yr 
uchod, yn nghyda’r nesaf, y rhai nad ydynt 
i’w cael yn y naill na’r lla.Il o gasgliadau yr 
Awdwr. 


388 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


LLOFFION. 


389 


3 Ti ’r Meddyg pena’ erioed, 

Sydd yn iachau pob briw, 

Fy unig drysor îs y rhod, 

A ’Mhriod gwiw, 

Wel arnat rho i fy mhwys 
I orphwys fyth yn lân, 

O tan bob rhyw gystuddiau mwy, 
Fawrion a mân. 

4 Ti fuost yn y byd 

Yn cael dy dreio ’n llym, 

Tan demtasiynau o bryd i bryd, 
Tanbaid eu grym ; 

Trwy ddyodde’ dwyfol glwy’ 

Ti congcraist hwy yn lân, 

Ac ymffrost yn dy allu mwy 
A fydd fy nghân. 

5 ’R un g’lynion, Arglwydd mawr, 
Oedd genyt Ti dy Hun, 

Ag sydd yn diwyd guro i lawr 
Fy enaid cun; 

Am hyny, tyr’d yn mlaen 
A chongcra ’n lân yn awr 
Fy holl elynion, fawr a mân, 

O’th flaen i lawr. 


HYMN DCCCLXXXVIII. 


O ARGLWYDD, dyro nerth 
I wael bechadur gwan, 

I ddringo tylau mawrion, serth, 
Llithrig i’r lan ; 

Mae ’r gwyntoedd foreu a nawn 
Yn greulon iawn eu grym, 

Yn curo f ’ enaid llesg, di-ddawn, 
Yn eitha’ llym. 

2 Fy Iesu yw nerth fy nhaith, 

Fy Noddfa sicr, siwr, 

FyNghraig yn nyfnder dyfroedd 
maith, 

A’m cadarn Dŵr; 

Ac yno rho i fy mhen 
O tan ei aden wiw, 

Gan orphwys ar ei fynwes wen 
Byth tra f’ wy’ i byw. 

3 Fy llygredd o bob gradd 
A gongcra er ei rym, 

Ei allu Ef sy ’n abl lladd 
Gelynion llym; 


Mae uffern gadarn, gref, 

Er maint ei llef a’i llid, 

Tan ei awdurdod ddwyfol Ef, 

Yn ofni i gyd. 

4 Ei gariad yw fy ngrym 

Yn mhob rhyw ’stormydd maith,. 
Ni feddai arall gysur ddim, 

Mewn anial daith ; 

Fe achub f’ enaid gwan, 

Fe’i dwg i’r lan yn rhydd, 

O’i holl gadwynau yn y man, 

Pan dêl y dydd. 


HYMN DCCCLXXXIX. 

M AE fy nghalon lwfr, ofnus 

’N awr yn gosod o fy mlaen 
Wae a blinfyd, heb rifedi,— 
Dyfroedd dyfnion, fHamau tân ; 
Minau ’maflaf, er mor waned, 

Yn ei fantell ddwyfol, wen, 

A’i gyfiawnder wisga’i ’n hollol 
O flaen gorsedd fawr y nen. 

2 Fe ateb ei gyfiawnder perffaith 
Lid y gyfraith yn ddi-drai, 

Ac fe ddofa wres digofaint 
Dwyfol at ei anwyl rai ; 

Dyna ’r pryd terfynwyd talu 
Pan ddyoddefodd angeu loes, 

Ac fe brynodd gyflawn ryddid 
I rai caethion ar y groes. 

3 Minau bellach âf heb ofni, 

Bellach âf heb lwfrhau ; 

Ysgafn wyf, fe dynodd ymaith 
Rym f ’ euogrwydd a fy mai; 

Yn ei nerth mi gerdda ’n ëon 
Dros y bryniau ucha’ gaed, 

Ac ni flina’ i fyth, na gorphwys, 
Nes im’ gyrhaedd tŷ fy Nhad. 


HYMN DCCCXC. 

A/TAE ’ngelynion heb rifedi 

Ac yn adnewyddu eu grym r 
Minau eiddil, gwan heb allu 
Yn eu herbyn sefyll ddim; 




Fy unig nerth, fy unig gysur 
I’w fod T’wysog mawr ei fri, 
Trech nag angeu, trech nag uffern, 
Yn y frwydr gyda mi. 


2 Rhaid i’r gelynion rhag ei ofn, 
Pan f’ont fwyaf yn crynhoi, 
’Ddiwrth ei bresenoldeb cadarn 
Yn w’radwyddus iawn i ffoi; 
Yn ei freichiau dwyfol, tyner, 
Yn ddi-ofn mi â ’mlaen, 

Ac nid ofna’ i ’r tonau mawrion, 
Dyfnder dw’r, na fflamau tân. 


3 Y mae rhinwedd yn ei gariad 
Ag a wnaiff y caeth yn rhydd, 
Tywyll nos heb ronyn llewyrch 
Yn oleuni haner dydd; 

Mi drafaela ’r anial garw, 
Creigydd uchel diffaith dir, 

Ac ni cheisiaf ddawn na meder 
Ond ei nerthol gariad pur. 


HYMN DCCCXCI. 


A/f AE llifogydd mawr yn 
chwyddo, 

Rhwystrau ’n dyblu o fy mlaen, 
Ton ’n ol ton o hyd yn canlyn, 
Bygwth soddi ’m henaid maen’ ; 
Ond mi â trwy ’r ’fonydd dyfnion, 
Ac mi anturia ’r dwfn li’, 

Am fod Tywysog mawr ybywyd 
Yn y dyfroedd gyda mi. 


2 Ar ei allu ’r wyf yn pwyso, 

Yn ei allu mae fy ngrym ; 

Boed ei allu mawr o’m cwmpas 
Fel na chollwy ’r frwydr ddim : 
Mi ro’ shallens i bob gelyn, 

Tan ei aden ’r wyf yn byw, 
Dyma ’r man y gorfoledda’i 

Yn nghyflawnder mawr fy Nuw. 


3 Nerth a chariad, a ffyddlondeb 
Duwdod all fy nal i’r lan, 
Rhagor o ogoniant sy iddo 
Am fy mod i ’n eiddil, gwan: 


Iddo boed y clod a’r enw, 
Iddo boed y parch a’r bri, 
Oen yw laddwyd ar Galfaria, 
Oen a laddwyd trosof fi. 


HYMN DCCCXCII. 

M AE ’n wy ’r awrhon ddymun- 
iadau 

Am drysorau uwch y byd ; 

Rhaid myn’d trwy’r Iorddonenarw 
Cyn y llenwir hwynt i gyd ; 

Mae ’nhwy am ymestyn beunydd 
Ac am gyrhaedd drwodd draw, 
Neu gael profi mwy o’r gwleddoedd 
Hyny yma maes o law. 


2 Nid yw ’r pethau welodd llygad, 
Nid yw ’r pethau deimlodd llaw, 
Nac un peth a flysia natur 

Gymharu ddim i’r pethau draw; 
Cael ymborthi ar ddwyfol fara 
Yn ddi-derfyn, yn ddi-drai, 

Yfed o afonydd bywyd 

Ydwy ’n unig am fwynhau. 


3 Dyma Graig y rheda dyfroedd, 

Dyfroedd bywiol, dwyfol, pur,— 
Iachawdwriaeth dorodd allan 
Ar Galfaria ’n loew, glir: 

Yma daw fy enaid egwan 
’N awr i ’mofyn gwir iachad 
Perffaith at fy nghlwyfau dyfnion, 
Dim yn llai na dwyfol waed. 


HYMN DCCCXCIII. 

Y MAE ’r ddaear a’i theganau 
Yn diflanu fawr a mân ; 
Tragwyddoldeb mawr yn unig 
Fel rhyw gefnfor sydd o ’mlaen; 
Yno bydda’i ’mhen ychydig, 

Dyna ’nghartre’, dyna ’r fan 
Ca’i drysorau iachawdwriaeth 
Anchwiliadwy yn fy rhan. 



390 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


2 Mae meddyliau am ben fy siwrnai 
I mi ’n llwyr ddiflasu ’r byd, 

Ac o ddwyfol wir hyfrydwch 
Yn ei le, yn llanw ’mryd; 

Dyna wlad fy muddugoliaeth, 
Dyna ’r man y dof fi ’n rhydd, 
O’r aneirif rwydau blinion 
Sy ’n fy maeddu nos adydd. 


3 Bodlon wyf bryd bynag myno 

F’ Arglwydd, i ffarwelio â’r 
llawr, 

Ond im’ gael ei bresenoldeb 
Yn nyfnderau ’r afon fawr ; 


Goleu Haul Cyfiawnder yno 
Yn goleuo o fy mlaen, 

Laesa ’r gwyntoedd, ddofa’r tonau, 
Ag a ddiffydd rym y tân.* 

* Mae yn ddigon tebyg mai y ddwy Hymn 
ddiweddaf oedd y rhai olaf a gyfansoddwyd 
gan Beraidd-Ganiedydd Cymru. Argraff- 
wyd hwy ganddo ar ddalen olaf Traethawd 
a gyfieithwyd ac a gyhoeddwyd ganddo yn 
1786, a elwir “ Immanuel: neu ddirgelwch 
dyfodiad Mab Duw yn y cnawd.” Bu 
Williams farw yn Ionawr, 1751; felly, mae 
yn debyg ei fod yn cyfansoddi y ddwy Emyn 
uchod oddeutu pedair blynedd cyn gadael y 
ddaear am “ wlad ei fuddugoliaeth.” Nid 
ydym yn gwybod am un Emyn a ddaeth oddi- 
wrtho ar ol hyn Fel yma yr ydym yn ei 
golli yn yr Iorddonen, — ond yn myned 
trwyddi mewn goleuni ac mewn tawelwch. 


Hosannah to the Son of David: 

OR, 

HYMNS OF PRAISE TO GOD, 

FOR OUR GLORIOUS REDEMPTION BY CHRIST. 


Some few translated from the Welsh Hymn Book, but mostly 
composed on new subjects. 



NOTES BY THE EDITOR. 


T HE fìrst of thefollowing Collections of his English Hymns 
was published by the Author in the year 1759. It will 
be seen that several of these are translations of some of the 
Author’s well-known Welsh Hymns, while most of them 
were new and original. 

The second, Gloria in Excelsis, was composed at the request 
of Lady Huntingdon, to be used in the service of some 
Hospital for Orphans which Whitfield had established in 
America. It was published in 1772, and printed at Car- 
marthen by John Ross. 

The reader cannot avoid observing in the following pages 
^he carelessness that is so characteristic of the Author’» Welsh 
writings ; but this blemish is more than compensated for by 
the elevated tone, the easy rhythm, the freshness of thought 
and imagery, and—what is better still—by the true and deep 
spiritual feeling which permeates most of the Hymns. There 
are no Hymns in the English language more widely known 
and oftener sung by Christian congreg ations than some of 
these sweet songs of Williams, Pant-y-celyn ; and we are 
persuaded that a far greater number of his Hymns would 
have obtained a more general currency in Church Hymn 
Books, and would have gained similar popularity, but for the 
lamentable fact that the taste of the Compilers is too often 
regulated by their Sectariahism. 

The Editor has strictly prohibited himself and the Printer 
to tamper with the original text; the reader, therefore, will 
fìnd here the Hymns of the great Christian Poet of Wales, 
with all their faults and their merits, just as he left them. 


Hosannah to the Son of David ’ 


HYMN I. 

A Passion Hyntn. 

B E still, my soul,love and behold 
The Victim on the tree; 

The God, the Saviour, groans and 
dies 

For miserable me. 


2 His spotless soul was melted by 
The heat of pain and scorn, 
And wrath eternal; but Himself, 
No other, could have borne. 


3 His sweat. in bloody crimson hue, 

Drops thick unto the ground ; 
The blood and water issued forth 
In streams from every wound. 

4 Earth, hell profound, and horrid 

death, 

In all their raging sway, 

Assault His harmless soul alone ; 
But He hath won the day. 

5 Hath heaven seen, in allherrealms> 

Some one that could sustain 
Such weight immense of wrath 
divine, 

And execrable pain ? 


6 Sure, this the sweat, and this the 

blood, 

And there the wounds, that are 
A balsam to the bruised hearts 
That languish in despair. 

7 Ye that pass by, look to the tree, 

The harmless crucified ; 

Behold the Victim ! Stand amaz’d! 
And lóve the God that died. 


8 Hark to His sighs and doleful 

groans, 

And feel His pain, and smart, 
When every tender muscle reach’d 
The centre of His heart. 

9 Have men or angels ever known 

Such power and such love ? 

Or does a more celestial flame 
Reign in the realms above ! 


HYMN II. 

Welcome to Jesus. 

M Y Saviour is my only life, 

My treasure is His cross ; 
And everything besides Himself 
Is emptiness and loss. 

2 Here treasure lies, whoever hath, 
He thirsts, he wants no more ; 
And yet professes still to be 
Both indigent and poor. 

3 He stays himself npon the rock 
Of his Redeemer’s breast, 

Where envious Satan, death, or 
hell 

Can ne’er disturb his rest. 

4 Come, sinners, then, in num’rous- 
throngs, 

The blind, the halt, the poor, 

To Jesus, wretched as ye are, 

And ye shall fear no more. 

5 Nor qualify, nor first compose 
Yourselves into a frame ; 

Which would you do a thousand 
times, 

You would be just the same. 


HOSANNAH TO THE SON OF DAVID. 395 


6 Come then a sinner as thou art, 

A miserable one, 

And thou shalt find th’ atoning 
blood 

Thy comfort here alone. 


HYMN III. 

Love Unspeahable. 

T HE enormous load of human 
guilt 

Was on my Saviour laid ; 

With woes, as with a garment, He 
For sinners was array’d. 

2 And in the horrid pangs of death 
He wept, He pray’d for me, 
LOv’d and embrac’d my guilty soul 
When nailed to the tree. 

3 O love amazing ! love beyond 
The reach of human tongue ; 
Love which shall be the subject of 
An everlasting song. 

4 Eternity, though infinite, 

Is short enough to trace 
The virtues of His healing wounds, 
The wonders of His Grace. 

5 Ye men, rejoice in Jesu’s blood, 

Ye angels, join your lays ; 

In one harmonious endless choir 
Sing His eternal praise. 


HYMN IV. 

Faith in Jesus. 

L ORD, I have put my trust in 
Thee, 

On Thee my soul depends ; 

I know Thou shalt, when foes sur- 
round, 

Be my secure defence. 

2 He is not man, that ’s wont to fail, 
Nor as the son of man ; 


What e’er He promis’d He ’ll fulfil, 
What e’er He said He can. 

3 Not on myself do I depend, 

Else I shall surely fa.ll, 

But on the Rock of Israel, He 
Whose might is over all. 

4 In thund’ring storms of gloomy 

woes, 

And terrors all around, 

My soul rèjoicing on Thy breast 
For ever shall be found. 

5 The titles of Thy glorious name 

In sprightly types display, 

And show Thy promises to be 
A real Yea and Nay. 

6 My refuge Thou, since I was call’d, 

My Rock, my sure defehce; 

And in my Saviour I shall trust 
Until He calls me hence. 


HYMN V. 

Matt. xi. 28, 29. 


C OME, heavy laden, come and 
rest 

Your souls from fear and pain ; 
Jesus the God was crucified, 

And died and rose again. 

2 His holy yoke is easy and smooth, 
His burdens all are light; 

In His commandments (though 
severe) 

There ’s infinite delight. 

3 Sweet are His words, sweet is His 
voice, 

His smiles are heaven below ; 

Of all the pleasures in the world, 
’Tis Jesus I would know. 

4 O ! would He raise my feeble soul 
To a celestial flame, 

I would for Jesus either do, 

Or suffer all the same. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ; 


396 

5 Delicious are the cordials mixt 
Both in His love and frown ; 
Sweet comforts do attend His cross, 
And joys attend His crown. 


HYMN VI. 

The Atonement. 

1 V/T Y soul, thou art immerg’d in sin, 
■*•*•*■ So deep that none can trace; 
Look to the Ransom God decreed 
To clear the guilty race. 

2 The atonement once made on the 

tree, 

Can balance many more 
Than all the sins of Adam’s race, 

If number’d o’er and o’er. 

3 He paid the mighty sum, and died 

For sinners yet unborn ; 

From men, the works of His own 
hands, 

He suffer’d shame and scorn. 

4 Had I the guilt of all the world, 

He ’s able to forgive : 

Why should I fear ? The debt is 
paid, 

If only I believe. 


HYMN VII. 

The Crucifixion, 

l\/r Y soul, thy dear Redeemer see, 
iVJ - Mock'd, scourg’d, and nailed to 
the tree; 

To cruel death then bowing down 
To purchase those that were His 


2 What horrid judge could give com- 
mands 

To pierce His feet, to pierce His 
hands ? 


What heart so hard that could not 
flow 

In tears, by pushing iron through ? 

3 What adamantine breast could bear 
To pierce His side with iron spear ? 
Could Adam’s race their God 

disown, 

And dress His head with thorny 
crown ? 

4 Or could no other sufferings do 
That Thou couldst easier undergo ? 
And could no other death but this 
Set ope the gate t’ immortal bliss ? 

5 Could nothing elsé appease my God 
But wearing thorns and spilling 

blood? 

And must Thou die, and die in pain, 
Or all my sin and guilt remain ? 

6 Was Thy decree decisive so 
That none assist in all Thy woe ? 
He trod the wine-press, He alone, 
And all the praise shall be His own. 

7 He finish’d thus His bitter pains, 
And now above the stars He reigns; 
Triumphant o’er His raging foes, 
Receives the fruit of all His woes. 


HYMN VIII. 

The Omnipotence and Mercy of God, 
the Strength of Faith. 

T HOU great Omnipotent, Who 
can 

Measure the heavens with Thy span, 
Who dwellest in the height of glore, 
Above where human thought can 


2 And in whose face no thrones can 
look, 

Whose voice the earth and heaven 
shook; 

Whose mighty arms in works 
abound, 

Whose awe fills the creation round. 


HOSANNAH TO THE SON OF DAYID, 397 


3 And yet Thy mercy, love, and grace 
Abound to the rebellious race, 

That sinners may draw nigh and 

prove 

The droppings of Thy holy love. 

4 May I rely much more on Thee 
Than all that I can know or see; 
Men are but dross but, Lord, Thou 

art 

The consolation of my heart. 

5 My refuge Thou where’er I go, 

My secret comfort here below ; 

My life, my food, my whole delight, 
The source of everlasting light. 

6 Thou art alive, I’ll never die, 

’Tis in Thyself my bliss does lie; 
When Thy existence pure I view 

It fills my heart with strength anew. 

7 I’m pleas’d and do rejoice in thrall, 
When seen Thou art Thyself in all; 
Control the world, my God, and 

reign, 

And take the glory all again. 

HYMN IX. 

Isaiah ii. 11. 

J ESUS alone we will exalt, 

Jesus we will adore, 

And Jesus only be our King 
Both now and evermore. 

2 His righteousness our glory and 
boast, 

His power is our might, 

His dying love the endless source 
Of everlasting light. 

3 Both great and glorious is His name, 
Great is His íove divine ; 

And all the glories of a God 
Do in His person shine. 

4 Soon as the word goes from His 
mouth, 

The proud and lofty fall, 

And gifts and haughty reason stoop 
To Jesus all in all. 


5 O when shall dawn that happy day 
When my corruption must 
Submit to His almighty power, 

And moulder in the dust ? 


6 That all the hills of pride and sin, 
Each lofty mountain may 
Melt by His love, and by degrees 
Consume and pine away. 


HYMN X. 

Communion with God. 


jWT OUNT up, my soul, and 
JVJ - humbly seek 
The bliss of saints above, 
Communion with the God of Peace,. 
Immortal joy and love. 

2 The world, its pleasure and its 
wealth, 

Without Him are but dross ; 

All these to gain, and Him to want, 
Is but the greatest loss. 


3 Heaven and peace and endless joy 
Do in His favour dwell; 

But in His frowns are thousand 
woes, 

A miserable hell. 


4 A word drop’d from His gracious 

mouth 

Revives our hearts with joy ; 

He hides His face, and instantíy 
Our enemies annoy. 

5 O ! could I sit beneath the Tree 

That hungry souls doth fill, 
Whose leaves do heal, whose sacred 
fruits 

Immortal life distil. 

6 I’d suffer all contentedly 

And joyful by His side ! 

How could I faint, or fruitless be 
Whilst in Him I abide ? 





398 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN Xì. 


And nothing wish beside Thyself, 
Thou art enough alone. 


Christ the King of Glory. 


W 


HO is the King of Glory ? 
Who ? 


He is our Saviour God, 

Who hath put on our nature frail, 
And bought us with His blood. 


2 ’Tis He who left the glorious throne, 
And chose the pangs of death, 
Conquered hell and sin at once, 
When He resign’d His breath. 


4 Had I the world and all its wealth, 

Its pleasures and its gain, 
Without Thyself, the greatest bliss, 
All other were but vain. 

5 My heavy laden soul would wish 

Its rest in Thee to find ; 

’Tis only Thou that can compose 
My ever roving mind. 


3 ’Tis He who foil’d the bloody foes, 
That glut on human race, 

And brought the mourful captives 
out 

By His redeeming grace. 


4 He is the King of glory, who 
Fills all the heaven above 
With admiration of His grace, 
Amazement of His love; 


HYMN XIII. 

Death. 


'T'HE gate of horrid death stands 
ope 

In an enormous wide ; 

Though millions daily enter 
through, 

Death ne’er is satisfied. 


5 Where cherubim, dominionsbright, 
And angels always trace, 

But are bewilder’d by the theme 
Of His redeeming grace. 


HYMN XII. 

Contentment. 


W HY should ambition, proud 
and vain 

Our deathless souls invade ? 

And discontentment e’er prevail 
To starve our tender blade ? 


2 If wealth ’s our aim, the more we 

seek 

The greater is our pain ; 

Ambition blind disturbs our rest, 
Embitters all our gain. 

3 Thus wearied of the carnal mind, 

I earnestly do groan, 


2 And soon with pleasure or regret, 

There enter through I must, 

And hear that awful word pro- 
nounc’d, 

Which ever is but just. 

3 O ! how could mortal man appear 

Before that awful throne, 

Had not salvation been reveal’d 
In Jesu ’s blood alone ! 

4 My guilty head He can defend; 

When terrors do surround, 

And all the world to chaos turn’d, 
In Him I would be found. 

5 Then, should I tremble at the hour, 

Start at the final stroke ? 

Or fear that once victorious dart 
Which my Redeemer broke ? 

6 O, King of Terrors, where ’s thy 

sting ? 

Thy power all is lost; 

And where, O Grave, thy victory ? 
Triumphant canst thou boast ? 



HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 


HYMN XIV. 

The Cross. 


T OOK yonder to the cursed tree, 
' See an amazing sight, 

A horrid scene, but its effects 
Of infinite delight. 

2 The great Creator under wrath, 

The greatest pain and woes, 
Encount’ring death, and hell, and 
sin, 

For His rebellious foes. 

3 And here the spring and sacred 

fount, 

Whence endless pleasures flow; 
And only here I shall resort, 

In grappling with my foe. 

4 Let me in thoughts of dying love, 

Spend all my time away, 

Till I am summon’d to arrive 
In everlasting day. 


HYMN XV. 

The Second Part. 


Y E sons of men, lift up your 
heads, 

The greatest wonder see: 

Jesus, the Saviour and the God, 
Naií’d to the cursed tree. 

2 He brought in life immortal, pure, 
By His redeeming grace, 

Pardon, and holiness, and bliss, 

For the believing race. 

3 Grim death here lost its poisonous 
dart, 

By spilling precious blood ; 

Hell swallow’d up in victory— 

Now man enjoys his God. 

4 O mystery ! That life should spring 
From death,—that mortal foe; 


399 

And cruel death, to Jesus, should 
Deliver us from woe. 

5 My God, my God ! how couldst 
Thou die 

For poor and worthless me ? 

I am astonished, and must say 
That all Thy grace is free. 


6 Shall worms presume to understand 
The secrets of His love ? 

Reason is mute, and all the choir 
Of cherubim above. 


HYMN XVI. 


God Alone. 


I T is enough, I am content, 

Since Thou, O Lord, art mine; 
More than the glories of the world 
Do in Thy presence shine. 


2 Let those who will possess its 
wealth, 

Let them its glories share; 
Saviour, to see Thy holy face 
Shall be my only care. 


3 Thy love is all I wish, I want, 

Thy love is all I crave ; 

Thy love my only food and health, 
Yea, all that I would have. 


4 ’Tis heaven itself where’er Thou art, 

Where not, a gloomy hell; 

And therefore in all turns of fate 
With Jesus I would dwell. 

5 A faint belief that Thou art mine 

Reduces all my pain; 

When I am weak, it makes me 
strong; 

When bound, sets free again. 



400 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


HYMN XVII. 

Longing fov Communion with God. 

M Y God, my God ! Who art my 

Where art Thou to be found ? 
Thy presence is my sole abode, 

My comforts there abound. 

2 My wishes terminate above ; 

Thou art my whole delight; 

Why dost Thou hide Thy holy face, 
And roll Thyself in night ? 

3 Let earth and heaven flee away, 

And all the planets fall, 

My bliss and happiness depend 
Upon Thee, all in all. 

4 Nor friends nor comforts shall I 

wish, 

Nor pleasures want to know ; 
Thou art a source of perfect bliss, 
Thou art a heaven below. 

5 I cast my longing eyes around, 

Before, above, behind, 

And trace the spheres and creatures 
through, 

But Thee I cannot find. 

6 I listen for Thy silent voice, 

Which burns my heart to flame ; 
Wouldst Thou but send, I would 
rejoice, 

A letter of Thy name. 


HYMN XVIII. 

The Second Part. 

W OULDST Thou divide the 
wat’ry clouds, 

And heaven rend above, 

Display Thy beauties to my eyes, 
Thy glory and Thy love ? 

2 And in a world of vanity, 

And scenes of mean delight, 
Woulst Thou afford one moment’s 
taste 

Of what they feel in light ? 


3 Can thrones, who live upon His. 
smiles, 

And hear His constant voice, 
Direct a mournful wanderer 
T o his beloved choice ? 


4 ’Tis Thou I seek, Thou canst fulfil 

My infinite desire; 

Inflame my gloomy heart anew 
With Thy celestial fire. 

5 Was all delusion I enjoyed, 

And not a real flame ? 

No! my Redeemer, Thou dost 
know; 

O! why not still the same ? 

6 More welcome would be Thy re- 

turn, 

Of greater far delight, 

Than to the pilgrm beauteousmorn, 
Who wander’d all the night. 

7 Wouldst Thou appear, I would ad- 

jure 

Temptations of all kind, 

Not to offend, and not to stir 
Thy presence in my mind. 


HYMN XIX. 

Ihe Third Part. 


W HAT is the world, and what 
is life, 

And what are honours vain, 
When Thou art absent from my 
soul, 

But only grief and pain ? 

2 I ask not those seraphic flames 
That ravish thrones above, 

Nor what the perfect spirits taste 
Of that immortal love; 

3 But bliss that Thou art wont to 
give, 

And promis’d in Thy word ; 



HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 401 


Communion with Thyself alone 
Is all I want, my Lord. 

4 O! let me see those beams of light, 

Feel that celestial spark 
That veils the beauties of the world 
In an eternal dark. 

5 One drop of that o’erflowing stream 

That angels taste above, 

One smile from my Redeemer’s face 
Would kindle all to love; 

6 And make the passage of my life, 

Though rough, both smooth and 
bright; 

Direct my slow, unconstant steps 
Unto the realms of light. 

7 But whilst Thou hid’st Thy gracious 

face, 

I groan, I pine, I die; 

Thy absence is a hell below, 

Thy presence liberty. 


HYMN XX. 

Jesus, the greatest Treasure. 


J ESUS, my Saviour, reigns above, 
’Tis He I want, ’tis He I love ; 
Himself to death who willing gave, 
And He alone my soul can save. 

2 If worlds were offer’d to my choice, 
Or Jesus, which I would embrace, 
Him I would choose, Him I would 
call 

My happiness, and hate them all. 

3 All ’s vanity below the moon, 

But that which dwells in Him alone; 
All that believe will never miss 
To find in Him both life and bliss. 

4 O ! let me spend my sliding days 
To sing Thy everlasting praise ; 
And scanthesefleetingminuteso’er, 
To love my Jesus more and more. 


HYMN XXI. 

Isaiah ii. 16, 17, 18, 19, &c. 


E loftiness of man shall be 
Bow’d by my Saviour down; 
And none below the sun but He 
Is worthy of the crown. 

2 O sinful man ! unhappy wretch ! 

Wouldst thou be exalted so ? 

And by thy exaltation fall 
To everlasting woe ? 

3 Stoop down, my soul, stoop to the 

dust, 

Study thyself, and boast 
That thou art worthy for thy sins 
For ever to be lost. 

4 Exalt, my soul, the dying God, 

Who lov’d the sinful race, 

And on the cursed tree procur’d 
Free pardon and free grace. 

5 Here humble at His gracious feet, 

I’ll sit, I’ll spend away, 

In contemplation of His love, 

An everlasting day. 


HYMN XXII. 

The Wonders of Redeeming Love. 


L ORD, how to sing the glorious 
theme 

Of Thy redeeming love, 

Can man attempt what angels scarce 
Can rightly do above ? 

2 Archangels bow before Thy throne, 
And silently amaze, 

And peep into the great design, 
Adore, and love, and gaze. 

3 Lord Jesus, yet ’tis not for them, 
But for a sinful me ; 

That Thou hast suffered and died 
Upon the cursed tree. 


402 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


4 O worthless me ! am I enroll’d 

In the profound decree 
Of free salvation, stedfast bound 
To glorious liberty ? 

5 Whose plan was set before the skies, 

Or mountain, vale, or field, 

But in the fulness of the time 
To sinners was reveal’d. 

6 But why to me, the filthiest worm, 

The vilest of the race, 

Should from the throne exhaustless 
flow 

This free redeeming grace ? 

7 The highest thoughts and words are 

low, 

They creep, they cannot raise 
Thy mercy infinite and love 
Unspeakable to praise. 


HYMN XXIII. 

The Second Part. 


A LL hail! divine mysterious plan, 
Though in it I am lost; 

The path unsearchable I trace, 

And of its glory boast. 

2 Within this sphere of mysteries 

Their thoughts, pure spirits, move, 
And fix their contemplation here, 
And sing redeeming love. 

3 And whilst they sing the mysteries, 

The wonders of His blood, 

They ascribe the honour and the 
praise 

To Jesus and the God. 

4 “ Thou on the throne art worthy of 

All honour to Thy name ; 

And worthy Thou, O Lamb wast 
slain, 

For ever of the same.” 

5 Our praise can add none to Thy 

height, 

Or draw Thee nothing down : 


Above what men or thrones can add 
Exalted is Thy crown. 


6 Yet in Thy mercy, in Thy grace, 
From ’midst the ethereal throng, 
Thy ear is open, open to 
Our prayers and our song ; 


7 Our feeble notes to mingle with 
Their pure ethereal chord ; 
And all accepted in the blood 
Of our redeeming Lord. 


HYMN XXIV. 

Free Grace. 


THOU, who bestowest pardon 
free 

On guilty sinners such as me, 

My humble claim to heaven above 
Is, Jesus, in Thy dying love. 


2 If all my goods I would bestow 

To feed the helpless, poor, and low, 
And give my body to the flame, 
Wouldthat exalt Thy holy name ? 

3 Or should I preach Thy gospel- 

word, 

Convert some millions to my Lord, 
And o’er my sins a conq’rer be, 
What gairi, what profit, this to 
Thee? 


4 What I receiv’d is all Thy own, 
Thy grace, Thy glory, and Thy 
crown; 

What now I am, what I have been, 
Is all but filthiness and sin. 


5 My Saviour freely doth bestow 
His gift upon the poor and low; 
And all is free, and all is love, 

Both from beneath and from above. 



HOSANNAH TO THE SON OP DAYID. 403 


HYMN XXV. 

Christ all in all. 


N O object here of any kind 

Is able to inflame my mind ; 
My whole affections and my love 
Have fix’d on objects far above. 

2 Had I the world to rule alone, 

And all its wealth and joys in one, 
To trace its empty pleasures o’er 
A thousand rolling years and more, 

3 All would be but a fleeting rest, 
While conscience burneth in my 
breast; 

But mercy and grace forgiving sin 
Create a lasting feast within. 

.4 ’Tis Jesus, my redeeming God, 
That pour’d for me His precious 
blood ; 

’Tis He I’lí love, and Him I’ll sing, 
My God, my Captain, and my King. 

5 He will deliver me from woes, 

All outward snares and inward foes ; 
He will direct my steps to trace 
Unwearied through this wildy maze. 


HYMN XXVI. 

The Second Part. 

H E is my Leader and my Guide, 
That ever faithful will abide ; 
Better in miseries and pain 
Than worlds of men, and worlds of 
gain. 

2 Him would I love with all my might, 
My only pleasure and delight; 

Even He below, and He above, 
Shall be the treasure of my love. 

3 Happy I am and ever blest, 

The while it harbours in my breast ; 
Nor can the cherubim above 
Perceive the treasures of His love. 


4 The tongues of martyrs, did they 

trace 

The boundless ocean of His grace, 
Cannot in endless verse or prose 
His conq’ring grace and love dis- 
close. 

5 O may I taste! O may I prove 
And relish nothing but His love ! 
All that His glorious person know, 
Afíirm he is the All below 


HYMN XXVII. 

A Prayer for Grace. 

C OME, Holy Spirit, now descend, 
And shower from above, 

Upon my dry and wither’d soul, 
Thy everlasting love. 

2 Reveal Thy glories and Thy grace, 
The beauties of Thy name ; 
Remove my sin, that heavy load 
Of painful guilt and shame. 

3 Allure my soul above the world, 
Where vanities abound; 

And lull’d secure upon Thy breast 
May I be ever found ; 

4 Taught to be wise above the wiles 
Of the malicious foe, 

And trample on his secret snares 
Wherever I may go. 

5 Thou, God, alone canst make me 
strong, 

Thy word can faith convey ; 
When with Thy strength I am en- 
dued 

I’ll never more dismay. 


HYMN XXVIII. 

The best Treasure. 

G LOOMY darkness now ap- 
proaches, 

As a horrid deluge, o’er 




404 WILLIAM WILLIAMS, 

The creation which shall perish 
In oblivion evermore; 

The elements shall to their former 
Rude and massy chaos turn, 

And the starry hosts of heaven 
In the conflagration burn. 

2 Other worlds I must inhabit, 

There where T ime imperial reigns, 
And in streams of endless pleasures 
Overfìow the eternal plains; 
Ocean without bounds or limits, 

A beginning or an end, 

Millions of revolving ages 

Can’t its vastness comprehend. 

3 In those manslons ends my journey, 

Where my God sits on the throne, 
And my dearest Mediator 
For His brethren does atone. 

O what pleasures, O what comforts, 
Shall detain my lingering flight 
From a world of woe and trouble 
To the realms of purest light ? 

4 All the creatures in conneCtion 

Loudly summon, “ Come away, 
Thouthy precious time hast loiter’d, 
Careless on the narrow way 
Every tongue now bids me liasten 
On the wing whilst I have breath, 
Lest the shades of night eternal 
Draw the curtain o’er in death. 

5 Have the glorious luminaries, 

From their rising to their set, 

In the vast extensive heavens 
With such object ever met ?. 

Are these treasures in the moun- 
tains, 

Or the bottom of the sea, 

In the thousandth part as precious 
As my dear Redeemer be ? 


HYMN XXIX. 

The Wonders of Redemption. 

B EHOLD Omnipotence itself 
In bloody sweat and gore, 
A wonder this below the sun 
That shall be seen no more. 


PANT-Y-CELYN : 

2 O ! how could He, the great I AM,. 

Thus suffer pangs and throes ? 
And willing to the grave descend 
For His rebellious foes ? 

3 How could the voice that call’d the 

earth 

From nothing thus to be, 

Sweat, groan, and cry (nail’d to the 
cross), 

Lama Sabachthani ? 

4 That He, who held the heaven and 

earth 

In order and due grace, 

Should thus be scourged, bound, 
and mock’d, 

And blood besmear His face! 

| 5 Angels amaze ! love and amaze, 
Submissively adore, 

And when they see all done for men 
They wonder still the more. 

6 And as they contemplate His pains, 

Study His bitter wounds, 

Their îcnowledge grows, their love 
inflames, 

Their fervour more abounds. 

7 The Cross their wonder and thei-r 

gáin, 

’Tis by the Cross they stand ; 
The doctrine of the Cross their song, 
Their duty and command. 

8 Have other shepherds e’er been 

known, 

That harbour’d love so deep, 

As to resign. their only breath 
For their lost wandering sheep ? 

g Ye men of reason, wit, or fame, 
That always nature trace, 

Tell, how could the Creator die ? 
Tell me the depth of grace ! 


HYMN XXX. 

Jesus Dying and Conçuering. 

A MAZE, my soul, and yonder see 
My Jesus nailed to the tree, 



HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 405 


Beneath such weight of pain and 
scorn 

As all the Martyrs ne’er have borne. 

2 His höly soul has felt within 

The weight of others’ guilt and sin, 
And patiently endur’d such woes 
As earth and hell could ne’er 
impose. 

3 O cruel death ! What cans’t thou 

more ? 

No farther reaches out thy power : 
The Shepherd thou hast smote, but 
now 

The weakest lamb escapes thy blow. 

4 But He hath risen by His might, 
And mounted to the realms of light, 
Where He shall lead His glorious 

train 

Above the reach of death again. 

5 Why fear we Death or Satan more, 
Since Jesus all their fury bore ? 
Our way is pav’d to mount above 
To sing His conquest and His love. 


HYMN XXXI. 

The Second Part. 

TY/ 1 " ORE sad or glorious is’t to see 
My Saviour nailed to the 
tree ? 

O! would His bitter pain and 
shame 

With love supreme my heart in- 
flame. 

2 Those hands that felt the cruel pain 
Through every tendon, every vein, 
Shall open soon in glorious wide 
The gates of glory to His bride. 

3 Methinks I see the rivers meet 
Both from His hands and from 

His feet; 

Then gushes out a crimson tide 
Of blood and water from His side. 


4 My heart, why canst not break to 

see 

Such gloomy train of woes for thee ? 
The least of His tormenting pain 
Is more than worlds, and worlds 
again. 

5 But all His sufferings and love 
Are written in the heaven above ; 
His friends shall reap their fruit 

direct, 

His foes shall feel their dire effect. 


HYMN XXXII. 

1 Peter iv. 7. The End of all Things 

is at Hand. 

'T'HE Moon and all her train sur- 
rounding, 

With the lofty dazzling Sun, 

Now are wearied in the heavens 
Their laborious course to run ; 
Earth and sea in mighty travail 
With their creatures never cease, 
Groaning for the revelation, 
Glorious, of the sons of peace. 

2 Ev’ry hour doth call, “ Be ready, 

Haste to Zoar, there remain ; 
Fire and brimstone hover over 
All the cities of the plain.” 

Snatch me from the conflagration, 
Jesus, draw me Dy the hand, 

Lest I love my ancient dwelling, 
And transgress Thy great com- 
mand. 

3 Death is fond in expectation, 

Creeping forward unaware; 

All my frail and feeble members 
Under his dominion are ; 

Every artery and muscle 

His approaching conqúest beat, 
Here he aims a blow decisive 
Which he never needs repeat. 

4 Strike, O Death, but first consider 

Who is He that ’s on my side; 
Alpha, Omega, the Creator, 

Cloth’d in human flesh and died. 




406 william williams, 

Whilst thou level’st at my structure, 
To His bleeding wounds I’ll flee ; 

I shall live and be exalted 

When confusion shatters thee. 

5 Ye, my foes are bold and daring, 

And are many—I but one ; 

But the mighty glorious Jesus 
Conquest over all hath won. 

Fear is banish’d, death is nothing, 
And the grave an easy bed 
To believers, since our nature 
To the Godhead hath been wed. 

6 Sing, my soul, at the approaching 

From the prison to depart, 

Where abundance of distempers 
Death hath sow’d in every part, 
Soul, mount to thy holy mansion. 

Body, slumber in the ground ; 

In the morning every atom 
Of thy ashes will be found. 


HYMN XXXIII. 

Cant. iv. 8. 

T_T OW long shall I not bid adieu 
To earth’s delusive clime; 
And eat and drink realities 
Beyond the sphere of time ? 

2 Here dreams and phantoms proudly 

O’er the deluded soul, 

Assault our passions at their will, 
And faculties control. 

3 Lord, break my chains, I pant, I 

wait 

Thy glòrious liberty! 

The utmost limits of the earth 
Too nai row are for me. 

4 Though here confin’d I see my rest 

Beyond the bounds of clay ; 

Be ready, soul, practise thy wings, 
Soon thou shalt soar away. 

5 Why such delay in this vast wild 

Where savage beasts do prey, 
’Mongst strangers, tyrants, bloody 
foes ? 

Arise and come away. 


PANT-Y-CELYN : 

6 A glance of bliss, and sigh again, 

One moment’s scarce delight; 
New clouds hang o’er, new storms 
approach, 

And threaten endless night. 

7 I waste my precious time away 

In groans, complaints, and sighs ;. 
But I would sing, I would rejoice 
Were I above the skies. 

8 Here Satan, sin, and horrid guilt 

In close connection reign ; 

And lead destruction and the grave- 
As their enormous train. 

g Afflictions black invade our souls 
Within this gloomy vale, 

Subdue our thoughts, ànd silent 
bring 

Our passions to a thrall. 

io Each mortal foe smiles to delude 
Our souls, surpentine-w ise ; 
Stand on thy guard, thou art each 
hour 

In danger of surprise. 


HYMN XXXIV. 

Rejoicing in hoŷes of victory. 

L°°l ■ my soul, unto the mount- 

Where the greatest wonders meet, 
He, our great Creator, dying, 

Satan vanquish’d at His feet. 
Methinks I see the gates of glory 
Now melodious open flee : 

Rise, my soul, and cease thy 
trembling, 

Heaven now is bought for thee. 

2 Hasten to the land of promise, 
Where no enemies annoy ; 

Wine and honey in abundance 
Wait thy coming to enjoy ; 

Thou hast trac’d the hills of dark- 

And the wilderness, among 
Beasts of prey and fiery serpents 
Forty rolling years along. 



HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 407 


3 War proclaim, put on thy armour, 

Be courageous, ne’er delay, 

Thy guide by night shall be a pillar 
Of fire, and then a cloud by day ; 
Horrid darkness shall thee cover 
Harmless from the mortal foe, 

He shall sink in mighty waters, 
Whilst thou walkest fearless 
through. 

4 Neither Amalek nor Moab, 

Nor the whole infernal train, 
Shall annoy me while secure 
Néar Thy dwelling I remain ; 
And the radiant cloud of glory 
Shall for ever be my rest, 

Till I reach the land of promise, 
There to mingle with the bless’d. 

5 Gloomy Egypt I abandon’d, 

And the raging tribe disown, 
Where they crucify’d my Saviour, 
And His glory trampl’d down ; 
But His mighty, great appearance 
Glides in silent moments near, 
Where the firmament of glory 
Shall before Him disappear. 

6 Good and pleasant are the places, 

Fair unfeigned is the spot, 

In the plan of grace abounding, 
That hath fallen to my lot; 

Now my treasures are exhaustless, 
Full my cup and running o’er, 
And my blessings are in number 
As the sands upon the shore. 


HYMN XXXV. 

A Prayer for Grace. 

T HOU, great Redeemer of man- 
kind, 

W 7 hose blood in living streams 
hath flow’d 

For the rebellious and the vile, 

To make their hearts Thy own 
abode, 

2 O let me feel the full effects 

And virtues of Thy cruel death ; 


And let Thy glory be my aim, 

My only aim, whilst I have 
breath. 

3 Think on the execrable pain, 

The bloody sweat, the agony 
And wrath divine pour’d to the full, 
And then bestow Thy peace on 


4 Do, for the sake of all Thy woes, 

Deliver me from guilt and sin ; 

’Tis by Thy merits, Lord, I crave 

All good without and good 
within. 

5 Pardon and peace are all Thy own, 

Wisdom and righteousness, and 
lövé; 

On whom Thou wilt Thou canst 
bestow 

Grace on the earth, glory above. 


HYMN XXXVI. 

Heaven. 

W HEN once I pass the gulf of 
death, 

The message from above, 

New scenes abundantly shall flow, 
And drown my soul in love. 

2 Soon as the fickle fabric falls 
My spirit takes the flight, 

And leaves the region dark beneath, 
Mounts to the realms of light. 

3 Rivers of bliss and constant joy 
Shall there resistless flow ; 

And on the glorious Tree of life 
Shall peace and concord grow. 

4 My hopes, my wishes of all kinds 
Thëir objects shall enjoy ; 

My passions, though of large extent, 
Shall have their full employ. 

5 Faith, that encounter’d guilt and sin, 
Shall finish there its race ; 







WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


408 

And love reign, conquer, and 
abound, 

In an eternal chase. 

6 No hopes, no expectation more, 

N o groan, no sigh, nor wish, 
Unbounded satisfaction will 
Enthrone my soul in bliss. 

7 Raptures and ecstasies of love, 

No sorrows to annoy ; 

New scenes of beauty and delight 
Feed everlasting joy. 


HYMN XXXVII. 

The World a Desert. 

T HE world wherein we dwell 
Hath lost its ancient fame, 

Its former glory turn’d 
To fìlthiness and shame ; 

We gaze around, and cannot see 
But misery and sin abound. 

2 Where dreams and shadows do 
Lead simple souls away 
To labyrinths of woe, 

And wilds of black dismay ; 
There wander through in hard dis- 
tress, 

Nor happiness more want to know. 

3 And there the lion lurks 
In ambush for his prey, 

And gluts upon the blood 
Of such as go astray ; 

Does every hour incessant aim 

The soul to claim, tear, and devour. 

4 Reserved in the pit, 

And chain’d by darkest night, 
Nor suffered once to peep 
Into the realms of light; 

Though nothing sees, yet does rejoice, 
Nor likes the voice of liberty. 

5 All this endears our thoughts 
To the redeeming blood, 

Pour’d from the pierced side 
Of our Creator God ; 

That Surety of mine who fully paid, 
And hath allay’d the wrath divine. 


6 Under His sacred wings 
I’ll take my sweet repose, 

Whilst storms and tempest beat 
On my enormous foes ; 

.There I may stand when worlds dis- 
may 

And fly away at His command. 


HYMN XXXVIII. 

The Sinner's Petition. 


T HOU Arbiter of life and death, 
And all the good below, 

One of Thy mercies, but the íeast, 
On wretched me bestow. 

2 Inferior to the worm I am, 

Below the dust I tread, 

And vile affections have throughout 
My soul immortal spread. 

3 But Thou, Jehovah, hast ordain’d 
In Thy eternal grace, 

Though vile, yet the relenting soul 
To shelter and embrace. 

4 The heavy load of guilt and sin 
Doth crush me to the grave; 

No peace, no comfort, no relief 
Except Thyself will save. 

5 O be my Saviour and my God 
Till I return to dust, 

And in Thy strength I shall rejoice, 
And know in whom I trust. 


HYMN XXXIX, 

The turns of Fate call for Redeeming 
Comforts. 

T_T OW shocking is the scene ! 

How dreadful ’tis to see 
Such numbers plung’d, of men, 

In endless misery ! 

Who only groan for life and health, 
Honour and wealth below the moon. 


HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 409 


2 Sometimes the guiltless do, 

And righteous, suffer ill, 

When haughty sinners are 
Deliver’d at their will; 

’Tis often found that pain and thrall 
Do heavy fall where grace abound. 

3 In all the turns of fate, 

In every misery 
No refuge, no relief, 

One only remedy, 

The Saviour died, and with His blood 
The wrath of God He satisfied. 

4 There’s nought that can allay 

All tumults from abroad, 

Nor bear the heavy cross, 

But the redeeming blood, 

And quench the smart ef guilt and sin, 
That burns within the tremblingheart. 

5 Faith in His dying wounds 

The fear of death abates, 

And pure contentedness 
Immediately creates 
And entertains our hearts withpeace, 
Such as will ease all inward pains. 

6 Lord, to Thy bounteous grace 

May I delight to peep, 

And gaze away my time 

To search that boundless deep, 
And steer above the woes of fate, 

Or mortal hate or mortal love. 


HYMN XL. 

Breathing after God. 

L ORD, do descend and visit me, 
í cannot bear the loss ; 

All the creation does afford 
But vanity and dross. 

2 My spirit follows after Thee, 
Renew’d by special grace, 

And cannot, will not, thus inclin’d, 
Renew its former chase. 

3 Lord, why hast Thou created me ? 
My mind, to what employ ? 

Why passions planted in my soul, 
But Thee I might enjoy ? 


4 O Holy, Holy, Holy Lord, 

Be my companion still, 

That so each corner of my heart, 
May have its plenteous fill. 

5 Then all I leave, I all resign 

That flesh and blood approve, 
All earthly objects of delight, 
And only for Thy love. 


HYMN XLI. 

Against Fear. Psalm xxvii. 3. 

J ESU S the Saviour reigns 
Both here and above, 

And every providence 
Endears His dying love ; 

To raise His name so all shall turn, 
And sweetly burn our hearts to flame. 

2 If hell was in uproar, 

His strength cam enter through, 
Encounter and subdue 
All that the world can do, 

And elevate our souls above 
Or mortal love or mortal hate. 

3 When sin assaults our souls 
With thousand arrows keen, 

He can resist each dart— 

Then in His wisdom seen ; 

He will relieve and keep from harm 
In each alarm such as believe. 

4 The lions loudly róar, 

And rage the haughty men ; 
Though earth and mountains shake, 
And deluge come again, 

Jesus, my All, shall be my God, 

And in His blood shall never fall. 


HYMN XLII. 

Jesus All in All. 

J ESUS, my Saviour, is enough 
When all is gone and spent; 
He fills and over-fills my soul 
Thus I am pure content. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ; 


HOSANNAH TO THE SON OF DAYID. 


410 

2 My covenant with flesh and blood, 

And every sinful thing, 

Is broken, and is stedfast made 
With Jesus Christ, my king. 

3 Let the ambitious world, and vain, 

Its misery divide, 

Its honours, pleasures, and its 
wealth, 

Its glory, and its pride. 

4 My only bliss is of Thy love 

Sincerely still to taste; 

I’ll envy none, I shall not wish 
To share of their repast. 

5 The glories of the dying God, 

Reveal’d within my breast, 

Still entertain my spirit with 
Unutterable feast. 

6 Vanish from me, ye objects vain, 

All scenes of lower kind ; 

A pleasure equal to my wish 
ln God alone I find. 


HYMN XLIII. 

The Mysteries of Divine Love. 

T HOU great Redeemer of man- 
kind, 

Who pitied the forsaken race, 
Nor put’st th’ angelic nature on, 
But flesh and blood Thou did’st 
embrace. 

2 O grace immense ! beyond the reach 
Of all the purer minds above ; 
Enternity can never find 
In all its ages such a love. 

3 Archangels peep with holy awe 

Into Thy glorious ark, and prove 
The depths of wisdom pure, divine, 

In myst’ries of redeeming love. 

4 O ! let the ancient plan of grace, 
Which far beyond our knowledge 

Inflame our breast with love and joy, 
Till we arrive in perfect bliss. 


5 There we shall know, there we shall 
see 

The myst’ries deep of love and 
grace; 

And there adore, and there admire 
Our dear Redeemer face to face. 


HYMN XLIV. 

Faith. Psalm xlvi. 1, 2, 3, &c. 

I F the creation were defac’d, 

And worlds to chaos turn’d, 
And all the elements were in 
A conflagration burn’d, 

2 The God of Nature, God of Grace, 
Still reigns, is still alive; 

I’d trust in Ilim, in Him wouldlive,. 
Rejoice, and love, and thrive. 

3 When that superior lamp of day 
Shall yield to endless night, 

And these the stars their íaces veil,. 
Then I shall dwell in light. 

4 My God shall totally supply 
The want of all below, 

And rivers of eternal bliss 
Shall from His presence flow. 

5 The Eternal One shall then reveal 
His glories and His might 
Unto my soul, extended wide 
To bear the glorious sight. 


HYMN XLV. 

Hope against Hope. 

M Y soul, and dost thou fear to 
die? 

What trembling else within ? 

Art thou so loath to leave behind 
A world of woe and sin ? 

2 Few rolling years since I receiv’d 
This sluggish load of clay ; 

Few single minutes more, perhaps,. 
And it will wear away. 



3 Or art thou fainted thus because 
Death is a potent king ? 

Our dear Redeemer spoil’d the foe— 
He fights without a sting. 


4 My fellow-pilgrims there exist 
Where nothing shall annoy; 

My God and Saviour their reside, 
The object of my joy. 


5 Fly there, my soul, where Jesus 
reigns 

Amidst the holy throng 
Of angels, seraphims, and thrones, 
That praise Him with a song. 


HYMN XLVI. 

A Prayer for Strength. 

J ESUS, the God who reigns above 
Those gloriousluminariesbright, 
Let me, poor sinner, taste that love 
Which overflows the realms of 
light. 

2 One drop of that celestial cheer 
Pour on me in this world of woe, 
That I the scorching heat may bear, 
And trace the fiery desert through. 

3 Who can abide in barren land, 

Surrounded with ten thousand 
foes ? 

Weak and unable to withstand, 
Much less to conquer one of 
those. 


4 No, dear Redeemer, let Thy might 
Invincible be poured down ; 

And Thou our bloody battles fight, 
Confess and challenge us Thy 
Own. 


5 Direct our feeble feet to stand 

Firm and unshaken by Thy side ; 


4IL 

Let us admire Thy mighty hand, 
And in Thy bleeding wounds 
abide. 

6 Then we shall sing and humbly tune 
Our harps in a melodious strain, 
Admire Thy glories and repeat 
Thy love, Thy sufferings, and 
pain. 


HYMN XLVII. 

The fear of Death. 

L ORD, how shall I, a filthy 
wretch, 

Launch to a world unknown, 
Unless Thou great immortal king 
Confess me for Thy own ? 

2 I fear the agonies of death, 

I fear its final stroke, 

I fear that awful Majesty 
Whom daily I provoke. 

3 My heart does tremble at the sound,. 
The summons of His throne; 

My guilty soul shall never stand, 

Or answer there alone. 

4 I want a Saviour, want a God, 

An advocate for me, 

T’ apply that blood once spilled for 
My glorious liberty. 

5 Apply Thy blood, O gracious God,„ 
Cleanse me from every stain ; 

I’ll mount on wings of faith above,. 
And never fear again. 


HYMN XLVIII. 

Communion with God. 

L ET the remainder of my days 
In holy contemplation be, 

And all my pleasures silent run 
In sweet communion, Lord, witff 
Thee, 




WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


12 


2 Let peace immortal down descend, 
As gentle showers from above, 
And overflow my thirsty soul 

Which now does languish for Thy 
love. 


3 Lord, many times I did repose 

My soul in dangers onThy breast, 
Continue and renew Thy love 
Till death shall call me hence to 
rest. 


4 Love me when enemies surround, 

And crush their furious raging 
lust; 

Love me when I depart this life, 
And love me mould’ring in the 
dust. 

5 Let sin with its alluring charms 

Never my wounded spirit move, 
Nor fears of death nor hell prevail, 
To quench my little spark of love. 


HYMN XLIX. 

How long wilt Thou hide Thy Face from 
me ? Psalm xiii. x. 

ORD Jesus, whose unfathom’d 
love 

Fills all th’ ethereal realms above, 
Favour me with one simple ray 
To chase this gloomy dark away. 


2 I waited long Thy glorious light, 
And yet but feel a gloomy night; 
Thy face as welcomed would be 
As thousand worlds and more to me. 


3 Nor can the world and all its modes, 
Its various honours and abodes, 
Amuse me in the least degree 
When I deprived am of Thee. 

4 To none but Thee I make my moan, 
Thy presence is my life alone ; 


I Upon Thy countenance does dweU 
Or highest heaven or deepest hell. 


5 When Thou dost smile in darkest 
night 

It kindles darkness into light; 

When Thou dost hide Thy gracious 
face 

A gloomy night o’ershades our 
grace. 


HYMN L. 


Blood Cleansing. 


T HOU great Jehovah, eternal 
Mind, 

Who knowest all my thoughts 
within, 

O pity me, deluded soul, 

Polluted over all with sin. 


2 My inward mân is quite defil’d, 

Each part, each noble faculty ; 
Nought but Thy blood can make 
me clean, 

And set my soul at liberty. 

3 Thy blood each minute, nothing 

less, 

Must purge and sprinkle every 
stain, 

Else after Thouhast wash’d me o’er, 
Next moment I’ll be foul again. 


4 Therefore I want to sit and rest 

Myself beneath the cursed tree, 
Where blood flows out in crimson 
streams 

For guilty sinners such as me. 

5 There, only there, I shall be whole, 

And there securely I shall hide 
My guilty soul, void of all fear, 

For ever in Thy pierced side. 


HOSANNAH TO THE SON OF DAVID. 


413 


HYMN LI. 


A Prayer for Communion. 


N OT on the world, its wealth, or 
friends, 

My lasting happiness depends, 
Jesus, on Thee in loss and gain, 
Without Thee heaven were but 
vain. 


2 O happy they who cannot miss 
To find these ecstasies of bliss ; 


Give me to drink those streams that 
flow 

Above the spheres of night ahd woe. 

3 Favour me, Lord, here with Thy 

love 

Before I shall arrive above ; 

And often see Thee, Gracious King, 
And drink Thy peace, and drink 
and sing. 

4 Above the world then I’ll attain, 
And feel it tempts me all in vain, 
And still make friendship with Thy 

throne, 

And live to Thee and Thee alone. 



Gloria in Exc e Isis: 

OR, 

HYMNS OF PRAISE TO 

GOD AND THE LAMB. 


Rev. VII. 9, io. “After this I beheld, and, lo, a 

<îREAT MULTITUDE, WHICH NO MAN COULD NUMBER, OF ALL 
NATIONS, AND RINDREDS, AND PEOPLE, AND TONGUES, STOOD 
BEFORE THE THRONE, AND BEFORE THE LaMB, CLOTHED WITH 
WHITE ROBES, AND PALMS IN THEIR HANDS ; AND CRIED WITH A 
LOUD VOICE, SAYING, SALVATION TO OUR GoD WHICH SITTETH 
UPON THE THRONE, AND UNTO THE LAMB.” 




Gloria * in Excelsis. 


HYMN LII. 

T 7 ACH letter of Thy holy name, 
Sweet Jesus, sounds of life, 
Thy love and favour can expel 
All tumults, fears, and stirife. 

2 Under Thy gracious wings repos’d 
I’d always wish to be, 

Renounce all pleasures for that one 
Of ever loving Thee. 

# 3 The earth and seas, with all their 
rich 

And unexhausted store, 

Are comprehended in Thyself 
Ten thousand times and more. 

4 Salvation is my happy rest, 

Salvation is my home ; 

And let salvation be engrav’d 
Upon my silent tomb. 

5 From guilt and sin, from death and 

hell, 

And every misery, 

Most freely ransom’d, now I taste 
The glorious liberty. 


HYMN LIII. 

O MIGHTY Saviour ! me assist, 
Thy power can destroy 
The strong and subtle foes that 
would 

My feeble soul annoy. 

2 Within, without.a num’rousthrong 
Combine to quench that flame, 
Which Thou hast ldndled in my 
soul 

Unto Thy holy name. 


3 The roaring wave, though none can 

rule, 

Do Thou but speak shall stand, 
And the tumult’ous ocean cleave 
In twain at Thy command. 

4 The everlasting hills shall rend ; 

Hard rocks shall then obey, 

And spout pure rivers from their 
womb 

In streams without delay. 

5 Why then, O God, dost Thou not 

bid 

My wanton foes to rest ? 

So that my inward peace and joy 
They never may molest. 

6 O speak the word, and all is done, 

My sins shall flee away, 

Just like the curtain of the night 
Before the rising day. 

7 Then I shall rest in bliss secure, 

Peace and tranquility, 

Until that jubil when I’m call’d 
To glorious liberty. 


HYMN LIV. 


L ORD, let me gain that happy 
rest, 

The rest I long to see, 

And taste the immortal love divine 
That wholly springs from Thee. 

2 Let cares and troubles, fears, and 
strife, 

Far from my thoughts remove, 
And let me wander in the shade 
Of everlasting love. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


417 


3 Feed me with that delicious feast, 

That inward peace and joy, 
Which all my troubles, pain and 
woes, 

1 Shall instantly destroy. 

4 Within the bounds of dying love 

Securely let me stray 
In endless mazes, till the dawn 
Of everlasting day. 

5 Those scenes my happy thoughts 

shall fill, 

And keep me from the noise, 

The tumults of the lower sphere, 
Or its terrestrial joys. 

HYMN LV. 

I TRACE a mournfnl, dreary 
ground 

Like the Arabian sand, 

Scorched and weary, I long to see 
The happy promis’d land. 

2 No living streams of peace and 

No fruitful tree of life, 

But thorns and briars here do breed 
Immortal hate and strife. 

3 The Egyptian stream, curs’d in our 
fa.ll, 

Now turned to blood I find, 

That raise our passions to a flame 
And fluctuate the mind. 

4 And here we travel day by day, 

Yet with unwearied feet, 
Refresh’d and strengthen’d by Thy 
grace 

To encounter all we meet. 

5 Jesus stand by, Thy mighty arm 
Can break each passage through, 
And level each triumphant arch 
Erected by the foe. 

6 Stand in the front, Thou glorious 
King; 

When savage beasts do roam, 
Guide us through every winding 
maze, 

To Thy eternal home. 

B 2 


7 Lighten our path in darkest night 

With that illustrious ray, 

The fiery pillar in the dark, 

The glorious cloud by day. 

8 Strenghten my faith and languid 

hope, 

And chase my fears away ; 

Give me a glimpse, in dreary wilds, 
Of everlasting day. 


HYMN LVI. 

T HROUGH forests wild we 
travel on, 

Where savage beasts devour, 

Ten thousand perils on each side 
We encounter every hour. 

2 Here dungeons deep, or dark re- 
treats 

Of rav’ning wolves, we meet; 
Their subtle snares, contriv’d by 
hell, 

Endanger still our feet. 


3 Lord, keep us from the broader 

path, 

To tread the narrow road, 

That leads strâight on, o’er raging 
seas, 

Unto our blest abode. 

4 Yield not, my soul, to earthly toys, 

But travel onward still, 

And climb high rocks impendent up 
Unto Thy holy hill. 

5 Though thousand perils meet thy 

face, 

Thought once unconquering ills, 
Those fearful waters deepare found, 
On trial, to be rills. 

6 When flowing torrents, in the night, 

O’er rocks impendent fall, 

We, fearful pilgrims, dread our fate, 
And tremble over all. 


7 


But when thé dawning of the day, 
And glimmering light draws near, 
Celestial ardour warms our faith, 
And mitigates our fear. 


LîBRARY )*) 

> L ES 



418 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


HYMN LYII. 


T HOU great Jehovah ! eternal 
Might! 

Thy glorious sceptre sway ; 

And quash the haughtiness of foes 
That would obstruct my way. 

2 Thou, on the cross, hast publicly 
Made them an open shame ; 

And to Thy glorioüs self procur’d 
An everlasting name. 

a Thou hast encounter’d death and 
hell, 

In all their strength and might; 
So purchas’d to Thy chosen race 
To eternal bliss a right. 

4 Thou hast paid the ransom to the 
full, 

Upon the cursed tree; 

And I, a pris’ner, daily wait 
My glorious liberty. 

5 O let not Satan and the world, 
Nor sinful flesh comibine, 

To tread, or conquer, or delude, 

By purchase what is Thine. 

6 But let me always live in sight 
Of all Thy pangs and woes, 

In climes celestial far above 
The illusions of my foes. 


HYMN LVIII. 

W HY should my wand’ring feet 
find rest 

In any thing below ? 

The whole creation in its pomp 
Can only trifles show. 

2 Tei thousand scenes of worldly joys 
Were I by turns to trace, 

One smile, one glimse, would far 
excel, 

Of Thy reviving face. 


3 I long to see that blessed hour 

When I shall settle there, 

Where dark’ning clouds Thy holy 
face 

Shall never interfere. 

4 But when I’m left unto my will, 

As soon I turn aside, 

Adore those idols I have made, 

Of vanity and pride. 

5 Lord, be my refuge and my all, 

1*11 to Thy glory sing ; 

My Shepherd, Prophet, and my 
Priest, 

Physician, and my King. 


HYMN LIX 


E TERNAL Saviour, sufíer me, 
A wretch, to call Thee mine ; 
And let each moment of my life 
For evermore be Thine. 


2 O let my life and all I have 

Be consecrated still 
Unto Thy pleasures and commands, 
With a resigned will. 

3 Let not the vain and trifling world, 

Nor all its charms below, 

Ever divert me from the joys 
That from my Saviour flow. 

4 But let each drop of blood divine, 

Each wound be, and each pain, 
The contemplation of my thoughts, 
And ever so remain. 

5 Let loves and joys of lower birth, 

All lost and swallow’d be, 

In that full stream of happier love 
That died upon the tree. 

6 Our fears, like mist before the wind, 

Shall vanish far away, 

As soon as opens to our view 
The least redeeming ray. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


4^9 


HYMN LX. I 

TTIR’D with the world and all its 
vain, 

Illusive, empty boast, 

I long with martyrs there to land 
Ori Sion ’s happier coast. 

2 Here lions roar, here tigers sway, 

And cruel foes destroy ; 

But in those purer realms above 
Nothing shall e’er annoy. 

3 O happy they that now have 

reach’d 

Their long’d-for joyful home, 
Whose unmolested dust remains 
Within a hollow tomb ! 

4 Satan, with all his subtle wiles, 

Shall never more molest, 

Nor all the impetuous force of sin 
Disturb their silent rest. 

5 Beyondthose seas of guilt and woes, 

With golden harps they stand, 
Praising for evermore Thy name 
Within that holy land. 

6 Jesus is all the anthem there, 

Amidst the glorious throng ; 

His grace, His love, and agony, 

In a repeated song. 


HYMN LXI. 


4 Thy blissful smiles my soul renew, 
And all my passions strong subdue, 
Chase all the darkness of the night, 
And put my doubts to total flight. 

5 These blessings on my soul bestow, 
And I’ll resign the things below : 
Myself, and all, shall ever be 
Devoted, sacred, Lord, to Thee. 


HYMN LXII. 

W HAT pleasures shallthe world 
bestow, 

Of all its vanous kinds below, 

Unto whose arms I may resign 
This longing, gaping soul of mine ? 

2 Its empty joys, its golden stores, 

Its riches on the Indian shores, 

Its glories in the highest kind, 

Are only trifles to my mind. 

3 In vain they tempt, in vain they try 
My drooping soul to satisfy, 

They allure in vain to their em- 
brace 

Whil'e Jesus hides His lovely face. 

4 O visit me, eternal Dove ! 

And from my soul all doubts re- 
move ; 

Rise, morning Star, illustrious, 
bright, 

And dissipate the shades of night. 


T O THEE, my God, to Thee 
alone, 

To Thee I sigh, to Thee I groan ; 
Not for the world, with all its gay 
Delusions, which evade away. 

2 Had I its pleasures, empty boast, 
Its riches on the eastern coast, 

Its honours to the last degree, 

I would resign the whole for Thee. 


5 I long to see that happy day, 

When all my fears are gone away ; 
When peace, and joy, and love 
shall reign 

- In one combin’d triumphant train . 


HYMN LXIII. 


3 From Thy dear face one glorious 
ray 

Will chase my troubles more away, 
Than all the innumerable sprûngs 
Of nature, or of earthly things. 


0 LORD of glory, Lord of grace! 

I long to see Thy lovely face, 
When every vail that stands be- 
tween 

Are rent, and never more are seen. 




420 WILLIAM WILLIAMS, 

2 The shades of night, in lower skies, 

Do vanish when the sun doth rise ; 

So shall my terrors flee away 
Before the least immortal ray. 

3 How shall I live and wander 

through 

A world of misery and woe,— 

Wher'e sin and Satan do combine, 2 
Tempt me to err in things divine, 

4 Except, OSaviour, Thoudost stand 

Faithful and firm at my right hand, 
Resist and conquer every foe, - 

And guide my steps where’er I go ? 

5 Reveal Thy secrets in my heart, 

And from my spirit never part, 

Shine on my soul, Thou God of , 

love ! 

Which shall my darkness all re- 
move. 


HYMN LXIV. 

L ORD, let the world’s unworthy 
love 

Far from my weary thoughts re- 
move, 

And let my passions all incline 
To objects that are pure, divine. 

2 Let fears and cares of every kind 
Dissolve and vanish from my mind; 
And let Thyself, Thou brightest 
One, 

Be the object of my love alone. 

Let each desire, each passion find 
Some comforts ofcelestial kind, 
And let my flying moments be 
All consecrated, Lord, to Thee. 

4 I’ll envy ne’er the wordly crowd, 
The rich, the valiant, and the 
proud, 

I’ll never at their state repine, 

But only boast that Thou art mine. 

5 Within Thy arms I’d eyer rest, 

And lean my head upon Thy breast, 
Then whisper silent in my ear 
Such comforts as my heart will 
cheer. 


PANT-Y-CELYN : 


HYMN LXV. 


D EAR Savionr, all my doubts 
remove, 


And clear Thy own eternal love, 
Assure me, for with grief I pine, 
Lest after all Thou art not mine. 


Why should I doubt and disbelieve, 
And Thy most Holy Spirit grieve; 
Thy blood hath seal’d upon the tree 
A pardon for such poor as me. 

My fears dissolve, fly doubts away, 
Dawn on my soul immortal day ; 
Reveal Thyself, and let me see 
The depths of love repos’dinThee, 

O love immense! can angels trace 
The eternal mazes of Thy grace ? 
Through death and hell, which 
broke its way, 

And snatch’d my soul from thence 
away. 


5 I do believe—I’ll not resign 
Any portion in the blood divine ; 
Nor will I e’er exchange His love 
For all in earth or heaven above. 


HYMN LXVI. 

J ESUS, Thou art the source of all, 
Or great, or good, or dear we 
call; 

To Thee my fainting soul aspires, 
Thou art the whole of my desires. 

2 The heavenly host rejoice above, 
And sing the depths of dying love, 
They stoop, admire, and love to see 
The wonders Thou hastdone for me. 

3 But all confess, though e’er they 
peep, 

’Tis love unfathomable deep ; 

An ocean wide of living grace, 

To wash the guilty chosen race. 

4 Awake, my soul, and mourn to see, 
Thy Saviour groaning on a tree ; 
For guilty me he suffered pain, 

For me, not angels, He was slain. 





GLORIA IN 

5 Let me, a sinner, evermûre, 

His sov’reign grace and love adore, 
And sing with angels round the 
throne 

The glories of His name alone. 


HYMN LXVII. 

DENEATH Thy cross I lay me 
■*-' down, 

Love drops in blood from every vein, 
Love is the spring of all His pain. 

2 Here, Jesus, I shall ever stay, 

And spend my longing hours away, 
Think on Thy bleeding wounds and 

pain, 

And contemplate Thy woes again. 

3 The rage of Satan and of sin, 

Of foes without, and fears within, 
Shall ne’er my conquering soul 
remove, 

Or from Thy cross, or from Thy 
love. 

4 Secur’d from harms beneath Thy 

shade, 

Here death and hell shall ne’er in- 
vade, 

Nor Sinai, withitsthund’ringnoise, 
Shall e’er disturb my happier joys. 

5 O unmolested happy rest! 

Where inward fears are all supprest, 
Here I shall love, and live secure, 
And patiently my cross endure. 


HYMN LXVIII. 

M Y soul forsakes each tempting 
show, 

Each vain and pleasing dream 
below ; 

Toys that allure the mind to stray 
Out of the safe, the narrow way. 

2 Whatever treasures princes boast, 
On western or on eastern coast, 
Too mean to love, too weak t’ im- 
part 

True satisfaction to my heart. 


EXCEtSIS. 421 

3 That happiness would I attain, 
Which in all tempests doth remain; 
The sweetest fruit of sov’reign love, 
Which shall my cares and fears 

remove. 

4 My thoughts releas’d would mount 

above, 

And soar to regions warm of love ;; 
There rove through fields of bliss 
divine, 

And all my nobler powers refine. 

5 Here joys in living torrents flow, 
Refin’d from all their dross below ; 
Here streams of peace glide in a 

maze, 

O’er verdant vales of saving grace. 


HYMN LXIX. 

L ORD, Thy love is overcoming, 
Strong and clear consuming fire 
That effectually burneth 
Every base and low desire ; 

My corruption, &c., 

By Thy love shall waste away. 

2 Far beyond the reach of reasön 
Most refined is Thy love; 

Nature never, never tasted 
What descended from above ; 
Heaven of heavens, &c., 

Rnows not a sublimer flame. 

3 I’ll admire and gaze with pleasure, 
At the deep mysterious plan ; 
Cherubims unfold Thy eternal 
Love to sinners never cän ; 
Sweeter knowledge, &c., 

Is to render love for love. 

4 On that other side of Jordan, 

With ten thousand saints in one, 
I shall know my God and Saviour, 
And His love, as I am known; 
Winds eternal, &c., 

Blow this gloomy night aẅay. 

5 There I’ll spend ten thousand ages, 
In pure contemplation free, 

Look into those depths eternal 
Of redeeming Calvary ; 

Ever praising, &c., 

Him that loved, Him that died. 







422 WILLIAM WILLIAMS, 

6 There shall I repeat my troubles, 

My temptations and my woe ; 

How I climb’d high rocks impen- 
dent, , 

How I launched rivers thro’ ; 

All the glory, &c., 

To my Saviour shall redound. 

7 There will be no end of praising, 

Never finishing the song; 

Nor forgetting of our journey, 

All eternity along ; 

Never ceasing, &c., 

Shall I praise my God above. 

8 Love and praise, and joys beginning, 

In the gloried shall be found, 

When ten thousand, thousand ages 
Silently revolve around ; 

All will vanish, &c., 

But the glorious golden lyre. 


HYMN LXX. 

W HITE and ruddy is my Be- 
loved, 

All His heavenly beauties shine; 
Nature can’t produce an object, 

Nor so glorious, so divine; 

He hath wholly, &c., 

Won my soul to realms above. 

2 Farewell all ye meaner creatures, 
For in Him is every store; 
Wealth, or friends, or darling 
beauty, 

Shall not draw me any more ; 

In my Saviour, &c., 

I have found a glorious whole. 

3 Such as found Thee found such 
sweetness, 

Deep, mysterious, and unknown ; 
Far above all worldly pleasures, 

If they were to meet in one ; 

My Beloved, &c., 

O’er the mountains haste away. 

4 Jesus, leave me not to wander 
In these howling wilds alone, 

All my inward fears and weakness, 
Everywhere to Thee are known ; 


pant-y-celyn: 


GLORIA IN 


Keep me stedfast, &c., 

Lo ! the enemy at hand. 

All temptations, in Thy presence, 
Vanish instantly away; 

And my foes, when Thou art near, 
Feel their doom with wild dismay; 
Lord, a visit, &c., 

From Thyself shall make me strong. 


HYMN LXXI. 

L ORD, when I make my passage 
through 

Great Jordan, that doth overflow 
Its banks eternal, deep and wide, 
Stretch forth Thy hand without 
delay, 

Give not my soul to death a prey— 
In deepest stream stand by my 
side. 

2 There by my side when Thee I 
have, 

I do not fear the strongest wave; 
Though I am weak, great is Thy 
might: 

Thy strength can hold me on my 
way, 

When thousand perils do dismay, 
And thousand enemies affright. 

3 Blessed are all that trust in Thee, 
And Thy salvation long to see; 

Thy promises Thou wilt fulfil: 
Our souls shall taste those streams 
oflove 

That issue from the throne above, 
The fruits of Thy eternal will. 


HYMN LXXII. 

O MY Beloved ! haste away, 

Thy gracious coming don’t 
delay, 

Leap o’er the hills like a young 
roe; 

O meet a soul in mournful pain, 

My peace, my joys, let me regain, 
And be my God where’er I go. 


2 A dark delusive scene of woe, 

Is every thing I meet below ; 
Snares and temptations all 
around; 

Objects of sense here boldly sway, 
And silent steal my soul away, , 

O let Thy grace much more 
abound. 


3 All my afflictions flee away, 

As night before the dawning day, 
When my Beloved fair draws 
near, 

Guilt and despair, the train of fate, 
As morning clouds shall dissipate, 
And love shall wholly cònquer 
fear. 

4 I sigh, and groan, and faint away, 
Lest I am left like sheep astray, 

My enemies are fierce and strong; 
On Thee, O Saviour ! I rely, 

Or let me live, or let me die, 

Be Thy salvation all my song. 


HYMN LXXIII. 


M Y God, my portion, and my 
love ! 

My all on earth, my all above, 

My all when in the tomb; 

The treasures of this world below, 
Are but a vain delusive show, 

Thy bosom is my home. 

2 Or friends, or wealth, relations near, 
And every thing the world calls 
dear, 

Are vanity and night; 

Thyself, who fillest every space, 
Will thoroughly supply their place, 
Thyself my whole delight. 

3 Let others grasp the golden store, 
The treasures of the Indian shore, 
Embrace this earthly ball; 

But my desires, in channels free, 
Shall gently flow, and flow to Thee, 
And Thou shalt be my all. 


EXCELSIS. 423 

4 The glorious visits of Thy grace, 
Will every gloomy darkness chase, 
And drive my fears away ; 

Thy only sweeter beams can show 
The blessed path I am to go, 

And turn my night to day. 


HYMN LXXIV. 

I LONG to feel that blessed rest, 
When I shall lean upon Thy 
breast, 

Above the world in sweet delight; 
Above its pleasures and its pain, 
Above its loss, above its gain, 

Far from the gloomy shades of 
night. 

2 Here I wander to and fro, 

Fearful and weak, where’er I go, 

A pilgrim like, in wilds unknown; 
Haste, my Beloved, haste away, 
Destroy the savage beasts of prey, 
And me then challenge for Thy 
own. 

3 O chase my fearful thoughts away, 
Reduce my gloomy nights to day, 
And all my inward fear control; 
Jesus, drop down Thy heavenly 
dew 

In gentle showers, and renew 
Thy gracious image on my soul. 

4 Let all the wicked world revile, 

If, Jesus, Thou wilt only smile 
I’m pleas’d, I’ll never more 
repine; 

A glimpse of Thee will instant rise 
My feeble soul above the skies, 

In pleasures real and divine. 


HYMN LXXV. 

C OME, Jesus, haste, make no 
delay, 

Conduct me in the narrow way, 
That leads unto the promis’d land 
Be my conductor and my guide, 
I’m weak, and prone to turn aside 
From Thy most holy pure com- 
mand. 


424 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


2 Ten thousand objects here are found 
To tempt and tease me all around, 

To steal my thoughts, combin’d 
in one ; 

Lord, shew Thyself; a glimpse of 
Thee 

Excels all objects fair to me, 
Thyself most beautiful alone. 

3 How sweet are all things that are 

Thine, 

Thy comforts are delicious wine ; 

Thou art the only God and Friend; 
Thy absence is a horrid night, 

Thy presence is a pure delight, 

A blessèd feast without an end, 

4 Thy beauties in sweet order shine 
With glorious lustre, all divine ; 

Sweeter Thy love than can be 
known; 

My life, O Saviour , let me spend, 

: From the beginning to the end, 
Gazing upon Thyself alone. 


HYMN LXXVI. 

L ORD, I long to be in Thy pre- 
sence, 

’Tis my joy and whole delight; 
Sweeter than delicious honey, 
Fairer than the morning light; 
All the assaults of sin and Satan, 

I could stedfastly withstand, 

And would stem all woes and perils, 
Having Thee at my right hand. 

2 I can suffer every âfíliction, 

And encounter every foe, 

And the depths of flowing jordan 
Venture also fearless through, 
Only let Thy gracious presence 
Then my feeble soul assist, 

’Tis Thy strength eternal only 
That can conquer and resist. 

3 Death and hell, and all destruction, 
Shake and tremble at Thy might; 
And Thy presence hush to silence 
All the roaring wolves of night. 
Lord Jehovah ! Lord Almighty ! 

Is Thy gracious Holy Name, 

O let me, unworthy sinner, 

Feel the power of the same. 


HYMN LXXVII. 


J ESUS, whose almighty sceptre 
Rules the creation all around, 
In whose bowels, love and mercy, 
Grace and pity full are found ; 

In my spirit rule and conquer, 
There set up Thy eternal throne; 
Win my heart from every creature, 
Thee to love, and Thee alone. 


2 In Thy strength I’d only conquer, 

In Thy righteousness confide; 
Wise and simple in Thy wisdom, 
Strong and dauntless by Thy 
side ; 

In Thy bleeding wounds most 
, happy, 

Nought will do for wretched me, 
But a Saviour full of mercy, 

Dying, innocent, and free. 

3 Climb my soul unto the mountain, 

Ever-blessed Calvary, 

See the wounded Victim bleeding, 
Nailed to a cursed tree : 

Love to miserable sinners, 

Love unfathom’d, love to death, 
Was the only end and motive, 

To resign His gracious breath. 


HYMN LXXVIII. 


W ONDER, earth ; be amaz’d, 
ye heavens! 

There the God, the Saviour dies ! 
All ye creatures, give attention— 
How He groans,—hark how He 
cries! 

See the nails with which He’s 
pierced ! 

See His bloody thorny crown! 
And admire divine compassion, 

Him the God and Saviour own. 


2 Nothing could resist His coming 
To this world of sin and woe; 
Love and mercy pure prevailed 
O’er all perils here below : 


GLOEIA IN EXCELSIS. 


4 2 5 


Though the weight of guilt and 
justice, 

Though the , strength of wrath 
divine, 

Lo, He comes with purecompassion, 
To redeem this soul of mine! 


3 Tremble, hell, with áll thy malice, 

Guilty sinners shall be freed, 

And the unworthy, mournful 
wretched, 

Shall be fully sav’d indeed : 

The weak, the feeble, and the 
fearful, 

Drawn by cords of love divine, 
Shall through all their guilt and 
sinning, 

In the midst of glory shine. 


HYMN LXXIX. 


J ESUS, Thou canst make us 
happy, 

Thou alone art all in all; 

Other things, in competition 
With heav’n, we nothing call; 
Joy and peace, and life and pleasure, 
In a blissful order stand, 

Void of pain, and fear, and envy, 
Ever more at Thy right hand. 


2 I can live, when Thou art near, 
Strong and fearless all the day ; 
Though most grievously tormented 
By all savage beasts of prey. 
None shall rob mé of my portion, 
Jesus, whilst Thyself art mine ; 
Treasures bound in love eternal, 
And in faithfulness divine. 


3 If I wander from Thy presence 
Towards the forbidden tree, 
Any object, any pleasure, 

That unlawful is for me, 

Snatch fne from the fiery furnace, 
And my passions rude restrain ; 
Let my soul return and ever 
Steadfast in Thy arms remain. 


HYMN LXXX. 

G OD of mercy, only Saviour, 

Help with an outstretched 
hand, 

Weary and fainting us that travel 
To the blessed prömis’d laríd ; 
Give us strength, and give us 
courage, 

Faith and patience, truth and 
light, 

To resist our daring tempters, 

And their number put to fìight. 

2 And except Thyself will guide us, 
Guide us forward night and day, 
Heedless on to endless dangers 
We will surely go astray ; 
Therefore in the heat of trial, 
Blessed Jesus, by us stand, 

And we shall without confusion, 
Fight and act at Thy command. 

3 When the roaring wave affrights us, 
Cleave the raging flood in twain ; 
Pave a road to Thy beloved 
In the bottom of the main : 

To the other side securely 
Us without confusion bring, 

On our way most happy thither, 
Let us Thy salvation sing. 


HYMN LXXXI. 

L ET me spend each precious 
hour 

Far above all worldly view, 

And to all my darling pleasures, 
Every moment give adieu; 

Let that love which reigns in heav’n, 
Wholly reign within my breast, 
And compose my rudest passions 
To a pure immortal rest. 

2 When afiìictions black assault me, 
Never let me then complain; 

Let Thy love in flowing rivers, 

In my weary spirit reign ; 

Show me the happy land of Gilead 
Where true pleasures do abound, 
And where saints releas’d from 
bondage, 

Are with ’ternal glory crown’d. 




426 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


3 Be it my study, be it my pleasure, 
Thee to love, Thee to adore; 

Be Thy full and free Salvation 
All my glory evermore ; 

From Thy word and Holy Spirit 
Let me never go astray ; 

Safely, Lord, conduct my goings 
To the blissful realms of day. 


HYMN LXXXII. 

L ORD, I groan under the burden 
Of my bondage, and complain; 3 

Thou alone, my only Saviour, 

Canst release me from my pain ; 

O deliver me from thraldom 
Under Pharaoh’s heavy wing : 

So shall I, for ever happy, 

Thy immortal glory sing. 

2 Fling the brazen gates before me, 

In Thy fury, open wide ; 

Break the iron chains in pieces, 

And release Thy mournful bride; 
Lead me from the Egyptian dark- 
ness, 

Strong and fearless in Thy hand, 
That I may through thousand perils 
Soon possess the promis’d land. 


3 Thy salvation is my refuge, 

Thy salvation is my joy ; 

And there lieth all my portion, 
Which no creature can destroy. 
Now I know my lot hath fallen 
On that happy land of love, 

And my treasures are reserved 
By my Saviour all above. 


HYMN LXXXIII. 

G OD of mercy, whose compas- 
sion 

Over all Thy creatures reigns; 
Hear a mournful broken spirit, 
Prostrate at Thy feet, complains ; 


My foes are subtle, strong, and 
cruel, 

Bent on malice, all in one, 
Nothing can direct my going, 

But Thy Holy Self alone. 

In Thy righteousness I’ll triumph,. 

In Thy wisdom I’ll be wise, 

In Thy robes I’m perfect beauty, 

In Thy power I’ll arise : 

In Thy glorious free salvation 
Only shall my soul rejoice, 

And beyond all other pleasures, 

Is Thy sweet melodious voice. 

Speak the word, O Lord, I hear, 
And my spirits leap for joy, 

All the tumult of the creature 
Can’t Thy blessed voice destroy 
Sweet and awful are Thy whis- 
p’rings, 

Hush’d are all, with one accord, 
To a deep and profound silence, 
When Thou utterest forth Thy 
word. 


HYMN LXXXIV. 

C AyiÇUR, look on Thy beloved, 
Triumph over all my foes; 

Turn to happy joy my mourning, 
Turn to gladness all my woes ; 

Live or die, or work or suffer, 

Let my weary soul abide, 

In all changes whatsoever, 

Sure and steadfast by Thy side. 

With the Lord, I’ll travel forward,. 
Thro’ the horrid realms of night; 

And my enemies encounter, 

Though their number, though 
there might ; 

Hell and death yield to Thy power, 
Satan trembles at Thy name ; 

Be my friend, and only refuge, 

I shall conquer all the same. 

When temptations fierce assault me, 
When my enemies I find, 

Sin and guilt, and death and Satan,- 
All against my soul combin’d ; 


GLORIA IN EXCELSIS. 


427 


Hold me up in mighty waters, 
Keep my eyes on things above, 
Righteousness, divine atonement, 
Peace, and everlasting love. 


HYMN LXXXV. 


S AVIOUR of the guilty sinner, 
Sunk and burden’d, how I cry, 
All my foes are bold and daring, 
Still my feeble soul defy ; 

Thee I want for strength and wisdom 
Thee I want for truth and light, 
And by Thee I’ll triumph over 
All Their subtilty and might. 


2 Thou hast conquer’d hell and 
Satan, 

Once upon a cursed tree ; 

Thou hast purchas’d peace and 
pardon 

Freely, for unworthy me ; 

Do not leave my soul to wander 
Where the roaring lions stray, 
Lurk, and watch the weary pilgrim, 
For to snatch his life away. 


3 Here, Satan, with his armies, 

To attack us ready stands ; 
There the world, with pomp and 
pleasures, 

All our simple hearts demands ; 
And within are thousand passions 
Ready all to catch the flame— 
Jesus, let my soul take refuge 
Only in Thy Holy Name. 


4 Nothing will preserve my goings, 
But salvation full and free ; 
Nothing will my feet dishearten 
But my absence, Lord, from 
Thee. 

Nothing can delay my progress, 
Nothing can disturb my rest, 

If I shall, where’er I wander, 
Lean my spirit on Thy breast. 


HYMN L*XXXVI. 

T ESUS, lead us with Thy power 
J Safe unto the promis’d rest, 
Hide our souls within Thy bosom,, 
Let us slumber on Thy breast; 
Feed us with the heav’nly manna, 
Bread that angels eat above, 
Let’s drink from the holy fountain, 
Draughts of everlasting love. 

2 Throughout the desert wild con- 

duct us, 

With a glorious pillar bright, 

In the day a cooling comfort, 

And a cheering fire by night; 

Be our Guide in every peril, 

Watch us hourly night and day, 
Otherwise we’ll err and wander 
From Thy Spirit far away. 

3 In Thy presence we are happy, 

In Thy presence we’re secure ; 

In Thy presence all afflictions 
We will easily endure; 

In Thy presence we can conquer, 
We can suffer, we can die : 

Far from Thee we faint and lan- 
guish, 

Lord, our Saviour, keep us nigh. 


HYMN LXXXVII. 

L ORD, accept a wretched sinner, 
That himself can ne’er amend; 
Be my God, and be my Saviour, 

Be my Father, and my Friend; 

Always near Thee, &c., 

Always happy, always wise. 

2 I am faint and prone to wander, 
Quite unable to withstand 
Such a fierce and cruel number 
E’er without Thy helping hand ; 

Lord appear, &c., 

All do fear Thy glorious Name. 

3 ’Tis Thy precious blood and passion 
That can make the feeble strong; 
’Tis Thy blood alone that conquers 
All the fierce infernal throng; 

Let me quickly, &c., 

Drink the pure immortal stream. 



428 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Let those gales from blest Calvaria 
Breathe their inflnence divine, 
All their pure and milder comforts, 
On this mournful soul of mine ; 

In such pleasures, &c., 

I would spend my life away. 


HYMN LXXXVIII. 

A LL the wide immense creation, 
And its creatures of all kind, 
Cannot, with their wealth and 
beauty, 

Fill my longing gaping mind ; 

Things eternal, &c., 

•Only can my soul employ. 

2 Let Thy precious blood and passion 

Fill my soul from day to day; 
Let Thy eternal love and mercy 
Drive my grumbling thoughts 
away ; 

Peace and concord, &c., 

Be my feast for evermore. 

3 O that I could see that blessed 

Time, when all my thoughts in 
one 

Should be wholly fix’d on pleasures 
Gushing from beneath the throne; 
Things terrestrial, &c., 

And my soul shall join no more. 

.4 On the wings of faith unfeigned 
To a pure empyreal sky, 
Through the thick. and darkest 
regions, 

Now my soul mysterious pry ; 

Love and mercy, &c., 

Streams eternal there I find. 


HYMN LXXXIX. 


’ER those gloomy hills of dark- 
ness 

Look, my soul, be still and gaze ; 
All the promises do travail 
With a glorious day of grace. 

Blessed jubil, &c., 

Let Thy glorious morning dawn. 


2 Let the Indian, let the Negro, 

Let the rude barbarian see 
That divine and glorious conquest 
Once obtain’d on Calvary ; 

Lét the Gospel, &c., 

Loud resound from pole to pole. 

3 Ringdoms wide that sit in darkness, 

Let them have the glorious light, 
And from Eastern coast to Western 
May the morning chase the night, 
And redemption, &c., 

Freely purchas’d, win the day. 

4 May the glorious days approaching, 

From eternal darííness dawn, 

And the everlasting Gospel 

Spread abroad Thy holy Name. 

Thousand years, &c., 

Soon appear, make no delay. 

5 Lord, I long to see that morning, 

Whçn Thy Gospel shall abound, 
And Thy grace get full possession 
Of the happy promis’d ground ; 

All the borders, &c., 

Of the great Immanuel’s land. 

6 Fly abroad, eternal Gospel, 

Win and conquer, never cease ; 
May Thy eternal wide dominions 
Multiply, and still increase ; 

May Thy sceptre, &c., 

Sway th’ enlighten’d world around. 

7 O let Moab yield and tremble, 

Let Philistia never boast, 

And let India proud be scattered 
With its innumerable host; 

And the glory, &c., 

Jesus, only be to Thee. 


HYMN XC. 


L ORD, Thou art my whole sal- 
vation, 

Thou the rock of my defence ; 
All my sweeter comforts issue 
In a living stream from thence; 

In all troubíes, &c., 

Only there I am secure. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


429 


2 In the midst of tribulation, 

To the throne I wll apply, 

And before Thy seat of mercy 
I will ever groan and sigh : 

Hear my prayers, &c., 

Hear a wounded spirit’s cry. 

3 God ofgrace, and God of mercy, 

E’er Thou hast proclaim’d Thy 
name, 

And ten thousand saints in troubles 
Had their refuge in the same; 2 

Worthy gayiour, &c., 

Thou canst conquer and redeem. 

4 Thou hast heard my groaning 

prayer, 

Fast entangled in the chaìn, 

And Thou hast my soul deliver’d, 
Freely from my grievous pain ; 

All the glory, &c., 

To Thyself be evermore. 


HYMN XCI. 

W HEN I made my God my 
refuge, 

All my night was turn’d to day ; 
Nothing but Almighty power 
Could my enemies dismay ; 

Wall of fire, &c., 

Is my God on every side. 

2 On the left He kept my goings, 

And He kept me on the right, 

He surrounded me in dangers, 

In the thickest dafkest night; 

From the Egyptian, &c., 
Bondage He hath led me home. 

3 Throughtheroughandstormytem- 
pest, 

Through innumerable foes, 

And through rivers wide of troubles, 
Over hills of pain and woes, 
Thou hast help’d me, &c., 
Nothing can resist Thy hand. 

4 Let me, therefore, without murmur, 
Spend my weary hours away, 
Hidden in the Rock of Ages 
In the greatest heat of day ; 

Where in silence, &c., 

I may contemplate Thy grace. 


HYMN XCII. 


P OME, return thou mournful 
L' sinner, 

Haste unto thy blessed home ; 

All is ready, all is welcome, 

Jesus and His Bride say, Come, 
Taste the dainties, &c., 

Feast of everlasting life. 

Free salvation hath appeared, 

And the vail is rent in twain ; 
Nothing but to love the Saviour 
For believers can remain : 

Taste the daintiés, &c., 

Feast of everlasting love. 

See the glorious temple open’d 
In the heavens, high above ; 

See the ark, divine utensil, 

Full of mercy, full of love ; 

Taste the dainties, &c., 

Feast of everlasting life. 

Sinners, here is abundance, 

Streams of pure delicious wine, 
Streams that heal the wounded' 
spirit, 

And allay the wrath divine : 

Eat the dainties, &c., 
v Feast of everlasting life. 


HYMN XCIII. 


N OW the shadows flee and 
vanish, 

And the blessed morning came, 
When ten thousand silver trumpets 
Free salvation shall proclaim; 

All the islands, &c., 

Through the world shall hear the 
sound. 

Now the living Branch of Jesse 
Shall with glorious beauty shine, 
And the Negro, and the Indian, 
Look unto the Man Divine; 

And with rapture, &c., 

Sing the glorious theme of love. 





430 WILLIAM WILLIAMS, 

3 Now shall cease and wholly v anish 

Every meaner base delight; 

Jesus, the desire and object 
Of the black and of the white ; 

To the chiefest, &c., 

Sinners, grace shall more abound. 

4 Come unto the living fountain, 

Sinners, therefore, haste away ; 
Hear the call, and do not squander 
Precious moments thus away ; 

Eat and welcome, &c., 

Drink the pure, delicious wine. 


HYMN XCIV. 


N OW the glorious Gospel hastens 
And the charming days draw 
near, 

When redemption fully purchas’d 
Shall in mighty pomp appear ; 

Grace abounding, &c., 

Sweet beyond the thoughts of man. 

2 Come and see how guilty sinners 
Here are washed clean and white; 
See the poor, unworthy, wretched, 
Clothed now in garments bright; 

Come and wonder, &c., 

Explore the depths of sov’reign 
grace. 

3 Come the blind, the lame, and 
maimed, 

Here wash thy filth away ; 

Living waters, streams eternal, 
Flow abundant every day ; 

Glorious fountain, &c., 

Millions washed, yet never foul. 

4 Unbelief and base relapses, 

Sins of deepest, darkest dye ; 

All are whiten’d in the fountain, 
Blood and water sprung on high; 

Full redemption, &c., 

Never ceasing to be sweet. 


PANT-Y-CELYN : 

HYMN XCV. 

H ARK! the voice ofmy Beloved, 
Lo, He comes in greatest, 
need, 

Leaping on the lofty mountains, 
Skipping over hills with speed, 
To deliver, &c., 

Me unworthy from all woe. 

2 In a dungeon deep He found me, 
Without water, without light, 
Bound in chains of horrid darkness, 
Gloomy, thick, Egyptian night; 

He recover’d, &c., 

Thence my soul with price im- 
mense. 


3 And for this let men and angels, 

All the heavenly host above, 
Choirs of seraphim elected, 

With their golden harps of love, 
Praise and worship, &c., 

My Redeemer without end. 

4 Let believers raise their anthems, 

All degrees in one accord, 

Mix’d with angels and archangels, 
To their dbar redeeming Lord; 

Love eternal, &c., 
Unconceivable, unknown. 


HYMN XCVI. 


CWEET Jesus, bear my soul 
away 

To a sublimer, purer ray, 

Above these cloudy skies; 

I stretch, and sigh, and long to go, 
I’m weary of this world below, 
Where thousand foes entice. 

2 Beyond the deep and foaming main, 
Öf guilt, and woes, and grievous 
pain, 

To see that happy shore, 

Where trees of life immortal grow, 
And bliss and pleasure purest flow, 
In streams for evermore : 



GLORIA IN 

3 Immanuel’s land, where guilt and 

sin, 

And Satan, ne’er will enter in, 

And nothing vile can pry ; 

But peace, and love, and joy shall 
reign 

As happy guests there, and remain 
To vast eternity. 

4 And there I shall, amidst the blest, 
Enjoy an everlasting feast 

Óf pure immortal wine; 

There shall I honour and adore 
My God and Saviour evermore, 

And sing the theme divine. 


HYMN XCVII. 


D EAR Jesus, come, my spirits 
groan 

For nought but for Thyself alone, 
Thou art the pearl of price ; 

For Thee, I’d part with all below, 
And every hardship undergo, 
Beneath the vaulted skies. 

2 Thy presence can, without dela\* 
Drive all my num’rous cares away, 
As chaff before the wind ; 
Compose my thoughts to adore and 
love 

Thee, as an object far above, 

To Thee alone inclin’d. 

3 Release me from my heavy chain, 
Guilt, sin, and shame, which still 
remain 

To bind me hand and foot; 

O, glorious Conqueror, enter in, 
Cast Out my foes, destroy my sin, 
Both branch and spreading root. 

4 Give me that knowledge pure', 
divine, 

To know and feel that Thou art 
mine, 

And Thee my portion call; 

That doubts and fears may fìee 
away, 

And faith unfeigned win the day, 
And triumph over all. 


EXCELSIS. 431 

HYMN XCVIII. 

O UR weary pilgrimage below, 

Is through a world of sin and 
woe, 

A gloomy forest wide, 

Where lions roar and tigers sway, 
And dreadful serpents cross our 
way ; 

We’ll faint without a guide. 

2 O migbty Saviour ! give Thy 
hand, 

And help us to that blessed land, 

In spite of all our foes ; 

Where we shall live, and thrive, 
and grow, 

On milk and honey there that flow, 
Void of terrestrial woes. 

3 In threat’ning storms Thy sacred 
breast 

Shall be our consecrated rest, 
Whilst hours slide away ; 

There w’ell repose, and there con- 
found 

Ten thousand enemies around, 

And wait eternal day. 


HYMN XCIX. 

T IR’D with a trifling world, 

And every charm below ; 

’Tis vanity and guilt 
They only can bestow ; 

My God, my all, I will adore 
My best Beloved, evermore. 

2 Stronger than death His love, 

His mercies e’er remain, 

Most happy is their lot 

His friendship who obtain ; 

Nor death, nor hell, with all their 
sway, 

Can ever take their part away. 

3 My happiness distils, 

My clearer waters flow, 

From a celestial fount, 

Which nature does not know. 

My filthy rags shall glorious shine 
Before the throne in rays divine. 





432 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


4 Though enemies assault 
By thousands, in array, 

And then triumphant boast 
Their power and their sway ; 
Thy only name can put to flight 
My daring foes with all their might. 


HYMN C. 

J ESUS is all my hope, 

His death is all my boast, 

But for His sov’reign grace 
I should be ever lost ; 

Redeeming blood, and dying love, 
Shall be my themè here and above. 

2 All that remains for me 
Is but to love and sing, 

Admire and adore 

My Saviour, God, and King; 
Each stripe, each bruise, each gap- 
ing wound, 

Shall ring the world in praise ar ound. 


3 O happy, sweeter name 

Than e’er the world did know, 
More of Thy smiling grace 
Freely on me bestow ; 

And let me taste that ardent love 
That saints and martyrs taste above. 

4 So all my doubts and fears 

Shall wbolly flee awáy, 

And every mournful night 
Be turn’d to joyful day ; 

And all the world sháll plainly see 
Thou art a faithful friend to me. 


HYMN ÇI. 


L ORD, let my spirit dwell 
(Whilst I reside below) 
Above the flattering world 
I here wander through ; 

So that its woes may ne’er dismay, 
bíor charms delude my heart away. 


2 I take my happy rest 

In Thee, my God, alone, 

And all my misery 

I set before Thy throne ; 

I groan, and sigh, and long to see 
My happy morn of liberty. 

3 O mercy ! mercy ! Lord, 

Whilst yet the light is near ; 
My weary soul, invólv’d 
In deep confusion, cheer ; 

And raise me up, I long to be 
Within a blessed view of Thee. 


4 My Lord, Thyself alone 

Canst take me by the hand, 
And lead me safely on 
Unto the promis’d land ; 
Thy power can subdue my foes, 
Allay and sweeten all my woes. 


HYMN CII. 


A BOVE all worldly views, 

I seek Thy favour, Lord, 
Thou worthy art alone 
Ever to be ador’d ; 

Thou art enough, when all this gay 
And tempting world shall flee away. 

2 And Thou shalt be Thyself 
My to.wer strong below, 
Whatever deserts wild 
I wander here through ; 

Thy Word alone shall be my guide, 
From errors foul on every side. 

3 Cpnduct me safely home, 

My Saviour and my God ; 

’Tis mercy alone I crave, 

The merits of Thy blood ; 
Redemption full I only see, 

Out of myself,—alone in Thee. 

4 My hours glide away, 

Like to the ebbing tide; 

My years are wholly spent 
In vanity and pride; 

Come, Jesus, come, raise me aboye, 
To taste the sweetness of Thy lQve. 






GLORIA IN 

HYMN CIII. 


T AM daunted all the day 
By innumerable foes, 

My enemy in strength 
And arrogancy grows ; 

O Man Divine! pour down Thy 
grace, 

They all dissolve before Thy face. 

2 I groan under the weight 

Of burdens vast, unknown ; 

I’ll faint away and die, 

If here left alone ; 

My days are spent, O Saviour, speed ! 
And help a wretch in time of need. 

3 O let me hear that voice 

That sets the captive free ; 

And give a true release 
From wretched misery ; 

That my delight may be to adore 
And praise Thy name for evermore. 


HYMN CIV. 


O COULD I but abide 
Within a happy view 
Of everlasting love, 

And give the world adieu, 

There where my foes could ne’er in- 
trude, 

Or sin, or Satan, e’er delude. 

2 I would resign my all, 

However dear below, 

To taste those streams of love 
Which from Thy presence flow ; 
Thus martyr’d saints, in feasts of love, 
Spend their eternity above. 

3 I’m in the world unknown, 

So is the world to me ; 

My heavy laden soul 
Seeks for her liberty ; 

O may each sigh, each pray’r, each 
groan, 

Be heard and answered at the Throne. 
C 2 


EXCELSIS. 433 

4 Were all the world my own, 

The earth should I control, 

This nothing would avail, 

Thee absent from my soul; 

By far exceed the glory and grace 
That shine illustrious in Thy face. 

5 How happy all are they 

That have arriv’d above, 

And feast continually 
On everlasting love; 

I long to feel their sacred joys, 

Where odious sin no more annoys. 


HYMN CV. 

T ORD, let Thy mercy shine 
T—' With an immortal ray, 

And dawn upon my soul 
A blissful happy day, 

So that my doubts and fears may pine 
Beneath the beams of love divine. 


2 Thy precious blood alone. 

Thy innumerable woes, 

The victory shall gain 
Over my daring foes ; 

Thy presence can, without delay, 
Reduce my nights to blooming day. 

3 Before Thy throne I wait, 

The throne of sov’reign grace, 
Impatient there I long 
To see Thy lovely face ; 

A glimpse of Thee my soul will raise 
Above these lower cloudy skies. 

4 O let no darling sin 

Be hid within my bieast, 

Or any secret lust 

My inward peace molest; 

But let Thy strength raise me above, 
To taste Thy sweet, delicious love. 

5 Wherever, Lord, I turn, 

Or on the left or right, 

Direct my wandering feet 
In each dark, gloomy night; 

O lead me on—I faint, I die, 

If Thou, my Saviour, art not nigh. 





GLORIA IN EXCELSIS. 


435 


434 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


6 All pleasures here compose 
But only a scene of woe, 

A deadly poison runs 

Through all our joys below ; 
My hope is of a nobler strain, 

My joys are such as shall remain. 


HYMN CVI. 

O MISERABLE world, 

Where vanities reside ; 

And folly wanders through 
Without a rule or guide; 

Fatigu’d and faint, my soul arise 
And view the things above the skies. 

2 And there my Saviour stands 
Before the immortal throne, 
Where none but He Himself 
Dares ever to atone ; 

He pleads His blood, His woes, and 
pain— 

His merits all we want t’ obtain. 

3 The name of blood divine 
There carries all before, 

And Heaven can’t deny 

Whate’er His wounds implore ; 
A single drop will fully atone 
For all my guilt, before the throne. 

4 The horrid cries of guilt, 

Of tyrannizing sin, 

Of thousand faults without 
And thousands more within, 
Never prevail before the throne, 
Whilst He ’s my Advocate alone. 

5 And therefore I defy 

My foes of every kind, 

Whilst on His precious blood 
I only fix my mind ; 

Satan and sin must wholly fall— 

The atoning blood will conquer all. 


HYMN CVII. 


O MIGHTY Redeemer! 

My Saviour and God ! 


Who purchas’d our pardon 
And peace with Thy blood,. 
My song shall for ever 
Illustrate Thy fame, 

And each of my passions 
Endear Thy name. 

2 Thy love is eternal, 

Thy grace is all free, 

My glorious salvation 

Springs wholly from Thee 
All works, all endowments, 

All merits are dross, 

They vanish as vapours 
In sight of Thy cross. 

3 Behold the sharp dagger 

Once pierced His side, 

Until a fresh fountain 
Was open’d full wide ; 

From which gushed out water 
And blood in a stream, 

The reprobate sinner 
To Avash and redeem. 

4 The fountain was opened 

For filth and for sin, 

Such as are polluted 
Without and within; 

Ye wretched, come here 

And wash yourselves white,. 
So that you ’ll appear 
All glorious and bright. 


5 Bathe here the cripple, 

The maimed shall find, 

The deaf and the leprous, 
Relief to their mind ; 

Their sóres shall be healed, 
Their spirits revive, 

As if a dead body 
Was risen alive. 

6 Come here, ye sinners, 

And wash in this fount, 
That sprang from His bowels- 
On Calfary Mount, 

Where merits eternal, 

Like crystal, do flow, 

And whiten the Negro 
As white as the snow. 

7 O blessed salvation, 

Thy trumpet around, 


From India to India, 

With power, resound ; 

In ev’ry climate, and mountain, and 
vale, 

Wherever Thy arrows triumphant 
shall fall. 


HYMN CVIII. 


E TERNAL Jehovah, 

My Saviour ! my all! 
Before Thee with sorrow, 
Lamenting I fall; 

My guilt and transgressions 
Do daily abound. 

And enemies plotting 
Encompass me round. 

2 Thy strength and Thy mercy 
And wisdom I see 
The only protection 
And refuge for me ; 

Thy blood and Thy merits, 
Thy anguish and pain, 
Shall only my burden 
Enormous sustain. 

3 All comforts terrestrial, 
Whatever their kind, 
Appease not my conscience, 
Nor fill up my mind ; 

My spirit impatient 
Doth wander above, 

And longs to be feasted 
On flagons of love. 

4 I count myself happy, 

Most happy indeed, 

That Jesus hath promised 
I should be freed 
From guilt and damnation, 
And power of sin, 

And all its pollution, 

Without and within. 

5 In hope and in patience 
I wait and I strive : 

The promise is certain, 

The hour will arrive ; 

My spirit most cheerfuí 
Shall visit the day, 

When all my corruption 
Shall vanish away. 


HYMN CIX. 

H EAV’N, be amaz’d! see thy 
Maker, 

Thy only Creator and Thy God, 
Cloth’d in human flesh, and wel- 
t’ring 

(Pierc’d and woünded) in His 
blood; 

Pity drew Him down from heaven, 
Mercy, grace, and ardent love, 
Made Him part with all His glor.y 
In the blissful realms above. 

2 Lo! He comes with utmost 
pleasure, 

Leaves His glory all behind ; 

And resolvest’ encounter hardships, 
Pain, and anguish of all kind ; 
With reproach, as with a garment, 
In the world He was array’d, 

And His life, for the condemned 
Guilty sinfier, down He laid. 

3 Here perfect love transcendent, 

Far above what mortals feign, 
Rides triumphant o’er destruction, 
With her glorious, beauteous 
train ; 

Here mercy fully conquers 
Pain and all terrestrial woes, 

And exults with holy triumph ‘ 

O’er innumerable foes. 

4 See the depth and height of mercy, 
Sovereign grace, and love divine, 
On Mount Calvary, in one moment, 
With what glorious pomp they 
shine; 

See the mournful sinner pardoned 
There, that nail’d Him to the 
tree ; 

Hark His prayer— Father, forgive 
them 

All their sins, they know not Me. 

5 O let sinners e’er remember 
This amazing, glorious day ! 
When our guilt, with allits horrors, 
Fully was eras’d away ; 

When our Saviour cried, 'Tis 
finish’d, 

All their woes on Me were laid ; 
Pardon now is fully purchas’d, 

And the mìghty sum is paid. 






436 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


GLORIA IN EXCELSIS. 


437 


6 Here death and hell are conquered, 
In their utmost rage and sway ; 
Sin and Satan here are baffled, 

And their power taken away; 
Principalities and powers 

Spoil’d of all their arms below, 
And the whole of Satan’s kingdom 
Now is shatter’d with a blow. 


7 Here now are hid my treasures, 
Only in His holy side ; 

He my God, my Friend, my 
Saviour, 

I His sister and His bride. 
Mount, my soul, above all objects, 
. And in higher regions rove, 
Where I may, in retaliation, 

Strive to render love for love. 


HYMN CX. 

O H ! to spend each day import- 
ant 

In pure contemplation free ; 

Not on scenes of joy terrestrial, 
Jesus, only—but on Thee ; 

Thou hast purchas’d all my pardon, 
Thou Thyself hast won my heart; 
And to Thee, in sighs and groan- 
ings, 

Every secret I’ll impart. 

2 In deep waters, strong and dreadful, 
Thou dost upward hold my head; 
Thou dost chain the rage and fury 
Of such enemies I dread ; 

Jesus, only Thou my Saviour, 
Jesus, only Thou my Friend ; 

All I have I do surrender, 

And into Thy hands commend. 

3 When I fear, I haste impatient, 
And before Thy gate I lie ; 

There, with thousand doubts sur- 
rounding, 

Faint I groan, and weep, and cry; 
Thou deliverest me from bondage, 
There I felt that Thou wast near, 
And my doubts were hushed to 
silence, 

Yanish’d also was my fear. 


HYMN CXI. 


J ESUS, let not Satan trample 
A believer under feet; 

Give me faith, and strength, and 
wisdom, 

To encounter all I meet; 

Give me not a scoff and scorning 
To the world’s malicious race ; 
Hold me up, to their confusion, 
With Thy free and sovereign 
grace. 

2 Thousands would be glad and 
joyful, 

If my sins would once prevail; 
Scorners would rejoice and triumph 
If my feeble faith would fail; 

To the throne of grace eternal, 
Faint and fearful yet I cry, 

Till the scorner’s ardent wishes 
Disappoint him, fa.ll, and die. 


3 Under Thy divine protection, 

And within Thy bosom fair, 

In all lower scenes of troubles 
To Thee, Jesus, I’ll repair ; 
When all miseries encompass, 

And afflictions press around, 
Strength and wisdom, love and 
mercy, 

Only in Thyself are found. 


4 Those I count my happier moments, 
When my sins consume away 
Root and branch, guilt and pollu- 
tion 

Wholly wither and decay; 

Grant my soul may hear that music 
Whispering in the word divine, 
And the beams of real comfort 
Always on my soul may shine. 


5 There I’d ever dwell in safety, 

Sing my hours and rejoice, 
List’ning, with an ear attentive, 

To Thy sweet, harmonious voice, 
In this paradise of pleasure, 

Thee my only partner, Lord, 

So that all my thoughts and actions 
May be guided by Thy word. 


HYMN CXII. 

j IFT your heads, ye mournful 
' sinners, 

See your Saviour now on high ! 
All the host of heaven adore Him, 
And to His redemption pry ; 

All the choir of blessed angels, 
Seraphs bright and cherubim, 
Raise their notes, in sweetest con- 
cord 

Of pure love around, to Him. 


2 Men on earth, lift up your voices, 
Full of fire, full of love,_ 

In sweet harmony and union, 

With the first-born sons above ; 
Heaven and earth, in pure conjunc- 
tion, 

Your eternal anthems raise, 

For a full complete salvation, 

To the Saviour’s only praise. 


3 He on the 01 ive Mount ascended, 
Soon He shall descend again, 
With far more transcendent glory, 
To the fallen sons of men, 

He shall judge all tribes and 
nations, 

Tongues and people, quick and 
dead, 

And His glorious midnight coming 
All the wicked world shall dread. 


4 Now behold Him come to glory ! 
Hark! the dreadful trumpet’s 
sound ! 

See ten thousand saints and angels 
There attend H is Person round ! 
Lo, He comes in full compassion, 
Love shines splendid in His face; 
From all miseries terrestrial 
To redeem His chosen race. 


5 This, the day of consolation ; 
Mourning sinners shall rejoice 
With an ardour full of glory, 

At their Saviour’s blessed voice ; 
Henceforth they shall ever triumph 
Over every daring foe, 

And receive eternal freedom 
From all miseries below. 


6 Now the world, that often tempted 

Us before, shall tempt in vain, 
Satan, and his furious legions, 
Bound in an eternal chain ; 

Sin destroy’d with its attendants, 

In that day of liberty, 

Cruel death, with all its horrors, 
Swallow’d up in victory. 

7 Then among ten thousand angels 

We triumphantly shall sing 
Sweet, celestial, endless anthems 
To our glorious Saviour King ; 
We shall challenge old destruction, 
Hell, where is thy victory ? 

Where thy sting, O death resistless ? 
From thy power we are free. 

8 Hark, my soul, that charming sen- 

tence, 

Which He utters to His bride, 
Who as harmless sheep are placed, 
On His right illustrious side ; 
Come, ye blessed of my Father, 

I And inherit, bold andfree, 

That eternal blessed hingdom, 

Purchas'd and prepared by Me. 

9 I was in the world an hunger’d, 

And ye fed me cheerfully ; 

And ye gave me drink with pleasure 
When I was extremely dry ; 

I was naked, and ye cloth’d me, 
When a stranger, I was far’d ; 
When in prison you came to me : 
Now receive thy full reward. 


HYMN CXIII. 

M OUNT, my soul, above these 
trifles, 

Every charm of lower kind ; 

And with thoughts of nobler ob- 
jects 

Fill thy busy, roving mind ; 
Leave the stars below thy thinking, 
Fix on thy eternal rest, 

As a pleasure always worthy 

To possess thy thoughtful breast. 

2 There my Saviour reigns in glory, 
With ten thousand saints around, 


GLORIA ÎÎST EXCELSIS. 


438 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Mixt with cherubim and angels, 
Their eternal anthems sound ; 

Be the might, the pow’r, and glory, 
Wisdom, blessing, all in one, 

To the Lamb, our God, Jehovah, 
Now that sits upon the throne. 

3 I shall reach my happy country, 

And those blessed regions soon, 
Where the pilgrims are refreshed 
After a long and scorching noon ; 
Here we shall dwell with Jesus, 

See Him, love Him, and adore, 
And He shall remain our darling 
And beloved evermore. 

4 God shall dwell with His redeemed 

In their presence He’ll abide ; 

As a King of peace and glory 
With His faithful royal bride ; 
All their former tears and sorrows 
He shall wholly wipe away, 

And their nights will be reduced 
To an everlasting day. 

5 Death shall ne’er appear in glory, 

With its frightful, horrid train, 
(That have griev’d our feeble 
spirits) 

Sin and folly, guilt and pain ; 

All the former things of sorrow, 

As a cloud shall flee away, 

And a morn of peace shall trumpet 
Out an everlasting day. 


HYMN CXIV. 

L O, a river of pure water, 

Like a crystal stream doth 
flow, 

From the immortal throneof mercy, 
To us sinful worms below; 

Here sinners wash by thousands, 
And in washing become white, 
Leave hehind their guilt and 
trembling, 

And appear glorious, bright. 

2 In the middle of its channel, 

And on either blessed side 
Grow the trees of life immortal, 
With a glorious, stately pride, 


Inconceivable their virtues, 

Various are the fruits divine, 
Sweet the taste, the smell delicious, 
And their beauties glorious shine. 

3 Twelve kinds of fruit each month 

grow here, 

Heavenly comfort still renews; 
All are happy, all are healed, 

That the blessed fruit pursues; 
The leaves shall heal the guilty 
nations, 

For the Gospel trump shall sound 
Free Salvation to the Indian, . 
On the West and Eastern ground. 

4 Curse shall cease, and sorrow 

vanish, 

Guilt and sin shall pass away, 
And Salvation, with her thousand 
Comforts, hath proclaim’d the 
day ; 

On a throne of grace and mercy, 
God the Lamb doth still reside, 
There we shall enjoy His presence, 
And be ever call’d His bride. 


HYMN CXV. 


1V/TY God and my Saviour, 
My comfort and all, 
Thy throne is my refuge, 

In anguish and thrall: 

When troubles assault me 
’Tis hither I fly, 

And troubles do vanish 

When Thou dost draw nigh. 

2 My fears and my doubtings, 

A numerous host, 

When Thou art but absent 
Do rally and boast; 

But when Thou dost hearken 
To our groans and our cries, 
Faith conquers and triumphs, 
Assures and defies. 

3 My humble petition 

Is always to be, 

My God and my Saviour, 

So near to Thee, 


439 


That every assailant 
That would me dismay, 
Be all disappointed, 

And vanish away. 

4 My wand’ring motions 
Thy Spirit can cure, 

Thy Spirit can keep me 
In dangers secure; 
Direct all my goings, 

And set me to rest, 
Where Satan and pleasure 
Can never molest. 


HYMN CXVI. 

O VISIT, Lord, my soul, 

The world I do resign ; 
Erect a temple holy and pure 
Within this soul of mine ; 

Reign here, trample on 
My execrable foes, 

Those idols that create my fears, 
My sorrows, and my woes. 

2 Thy mighty power can, 

Lord, instantly control 
Those subtle and malicious foes, 
That tease my feeble soul; 

The Word which Thqu hast said 
Thou never wilt recall, 

Until the thrones of death and sin 
To utter ruin fall. 

3 Thy word is all my strength, 

Thy promise is my rest; 

I’m happy here, and here alone, 
In all conditions blest: 

O let it soon bring forth 
Its thousands blessings free, 
That I may feel and repossess 
My glorious liberty. 


4 


I wait, and long to enjoy 

What Thou hast made my own, 
That peace and love, and inward 
joy, 

Thy purchase all in one ; 

These gifts shall soon create 
A heaven within my breast, 

A jubil of triumphant joy, 

An everlasting feast. 


HYMN CXVII. 

A WAKE, my soul, and rise 
Amaz’d, and yonder see, 

How hangs the mighty Saviour God 
U pon a cursed tree ! 

Now gloriously fulfìlled 
Is that most ancient plan, 
Contriv’d in the eternal mind 
Before the world began. 

2 Here depths of wisdom shine, 
Which angels cannot trace ; 

The highest rank of cherubim 
Still lost in wonder gaze ; 

Here love extends her wings, 
Justice and mercy ran, 

And all the attributes divine 
Rejoined the thoughts of man. 

3 Here free salvation reigns, 

And carries all before ; 

And this shall, for the guilty race, 
Be a refuge evermore ; 

Now hell in all her strength, 

Her rage, and boasting sway, 
Can never snatchawand’ringsheep 
From Jesus’ arms away. 

4 And here I shall rest 

In storms of darkest kind ; 

His suffring only shall compose 
My sick and fearful mind ; 

In gloomy lonesome night 
I'll turn to Calvary, 

And from that fountain I’ll expect 
My glorious liberty. 


HYMN CXVIII. 

A DIEU all mortal things, 

Ye phantoms of all kind; 

A nobler object now presents 
Itself unto my mind ; 

All pleasures I resign, 

Which carnal men adore, 

And welcome Jesus for my Friend, 
My Friend for evermore. 

2 ’Tis only shades and dreams 
That here divert our time; 


440 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Which haunt us in our ev’ning 
stage, 

And haunt us in our prime; 
Mount up, my soul, lay hold 
On real things divine, 

A portion that when stars recede 
Shall certainly be mine. 

3 I happily rejoice, 

And part with all below, 

And now receive immortaí gain, 
Substantial for a show ; 

Such treasures will translate 
My soul to realms above 
Where I shall feast on truths divine, 
And everlasting love. 

4 Why should I murmur more ? 

Why should I e’er complain ? 

My peace, and joy, and happiness 
For ever shall remain ; 

Soon I shall mount above 
The insult of my foe, 

Where rivers of perpetual bliss, 

In soothing murmurs flow. 


HYMN CXIX. 


M Y God, my life, my all, 

My Shepherd and my King; 
Myself, implung’d in misery, 

Before Thy throne I bring; 
Array’d in guilt and woe, 

Prostrate here I lie, 

Except Thyself alone wilt save, 

I faint away and die. 


2 Where horrid sins abound, 

Thy grace abounds the more ; 
A crystal fount that never dies, 
An unexhausted store: 

In treasures deep, unlcnown, 

And boundless, I confide, 

To travel on through all I meet 
Courageous by Thy side. 

3 Let Satan, and the world, 

Now rage, or now allure, 

The promises are wholly made 
Immovable and sure; 


And in Thy word divine, 
Infallible, I trust, 

For He that promised is true, 
Is faithful, and is just. 


4 He’ll bring me on my way, 

Unto my journey’s end ; 

He’ll be my Father and my God, 
My Saviour and my Friend ; 
He’ll draw me to Himself 
With cords of sovereign love, 
Until at last I shall arrive 
In blissful realms above. 


HYMN CXX. 


T HOU great Jehovah, eternal 
Name, 

Saviour of human race, 

Forgive and pity a wretched one, 
Unworthy of Thy grace. 

2 I groan under the enormous Ioad 
Of each rebellious sin, 

Ten thousand objects tempt and 
tease, 

And my affections win. 

3 Thy blood can only cleanse my 
guilt, 

And wash each stain away ; 

And this for evermore shall be 
My glorious bright array. 

4 Thy mighty power only can 
Release me from my pain, 

And the destructive force of sin 
Impetuous restrain. 

5 The powers of darkness, though 
their might, 

Do tremble at Thy name ; 

For Thou hast spoil’d and put them 
all 

Once to an open shame. 

6 Reign, Jesus, in this heart of mine 
And here Thy sceptre sway ; 
Ride on and conquer, and fulfil 
Thy word without delay. 


GLOEIA IN EXCELSIS. 


441 


HYMN CXXI. 


J ESUS, pourd own Th^ heavenly 
grace, 

And make a sinner free, 

That longs impatient for to feel 
His glerious liberty. 

2 Raise me above all worldly dreams, 
Unto Thy will resign’d ; 

Above those idol pleasures vain, 
Which captivate the mind. 

3 In sweet perpetual repose, 

Which sin cannot destroy ; 
Where true delight runs in a stream 
Of perfect love and joy; 

4 There I could spend my hours 
away, 

My Saviour to adore, 

Repeat His mercy and His love 
In anthems evermore. 


5 O happy day ! when ’tis fulfill’d, 
God shall to us descend, 

And rest within ou% temple here, 

A nd be our constant Friend. 


HYMN CXXII. 


2 O come, and contemplate His pain ! 
Search what His doleful woes 
contain! 

And find it if you can ; 
îh all His tribulation see 
How deep involv’d in misery 
And guilt, is fallen man ! 


3 Now to Gèthsemane I will go, 

And trace His footsteps through 
and through, 

From Pilate to the tomb; 
There I’ll divert my time away, 

Nor from the sacred subject stray, 
But make the cross my home. 


4 On the holy mount He turns aside, 
Bids His Apostles there abide ; 

Three with Him shall remain ; 
See him heavy there, and sore 
amaz’d, 

Whilst human guilt He deeply 
trac’d, 

And depth of wrath divine. 


5 And from the three a little space, 
Heavy and säd, He again with- 
draws; 

" Tarry here, watch and pray ; 
‘‘My soul is sorrowful to death, 

“ Too heavy a weight for mortal 
breath, 

“ I fear, I faint away.” 


The Passion. 6 There, prostrate on the ground, He 

prays, 

•With deepest groans and strongest 
From Matt. xxvi., xxvii. Mark xiv., xv- cries, 

Luke xxii., xxiii. John xviii., xix. “ O Father, spare Thy Son ; 

Let pass the bitter mortal cup, 

Find means that I mayn’t drink 
Part 1. it up, 

But yet Thy will be done. 

ÌWT OUNT up, my soul, to Calvary, 

And look upon that cursed 7 " I took this body to fulfil 

tree, Thy wise and deep mysterious will, 

Wonder, and love, and gaze ; And now resign to Thee 

No less than God was crucify’d, Myself in all, for Thou art mine, 

No less than God was He that died One God, one nature, one design : 

To save a fallen race. So therefore stand with me.” 





442 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


GLORIA IN EXCELSIS. 


443 


Part 2. 


B EHOLD, the loving Father 
sends 

A flaming angel, who descends 
And exhibits with speed 
Cordials unto the human frame, 

The Godhead wanted not the same, 
His pray’rs areheard in need. 

2 Thrice He returns unto the three,— 
“ O do not sleep, but watch with 
me! ’ ’ 

He goes and prays again ; 

More vehement His prayers are 
found, 

His sweat, like blood, drops to the 
ground; 

Who ever felt such pain ! 


3 Now enters Gethsemane a throng 
With Judas traitorous among 
A strong, malicious band, 

With lanterns, torches, in the night, 
And warlike weapons, fearful sight! 
Who could, but God, with- 
stand ! 


4 Here Power immense, and Love 
divine, 

Beyond the reach of knowledge 
shine, 

When, lowly as the Lamb, 

Bold He demands,—yet mild and 
meek,— 

“ What are ye about ? Whom do 
ye seek ? ’’ 

“ ’Tis Jesus.”— “Here Iam ! ” 


Part 3. 

\\f HEN most abas’d His power 
’ » is found, 

They, frighten’d, fall unto the 
ground ; 

His words with power go :— 

“ If me you seek, make no delay, 
Let my disciples go away, 

For it is written so.” 


2 For thirty pieces He was sold, 

Of silver, not of shining gold, 

His great abasement see ! 

The Almighty, Righteous, and the 
Wise 

Was valued at so low a price, 

To purchase peace for me. 


3 Hark to the great tumultuous noise, 
All of one heart, all of one voice, 

In deep confusion cried,— 

“ His blood be on us,—let Him 
die, 

And on all our posterity,— 

Let Him be crucified ! ” 


4 Their envy Pilate can't assuage, 
The more he pleads, the more they 
rage, 

Nought but to crucify ; 

Decrees eternal must have place, 
And one must suffer for the race 
Of fallen man, and die. 


5 A murderer must be set free, 

And Jesus the only victim be, 

Poor sinners to redeem ; 

No wounds, no pain, no common 
blood, * 

But that of an Eternal God 
Will gain divine esteem. 


Part 4. 


B EHOLD His sides with 
scourges torn, 

His temples with the pricking thorn, 
The veins in numbers flow ; 

His numerous wounds of every hue, 
Some black or livid, red or blue, 
His deeper passion show. 

2 They strip Him in the common 
hall, 

A band of soldiers ’bout Him fall; 

A purple robe they bring ; 

And in His hand they put a reed, 
Which for a sceptre serv’d instead, 
And mock Him for their King. 


3 Behold Him dumb before the 

throne 

Of Pilate, where He stood alone ; 
Their questions He answers 
not: 

They accuse Him, but He doth 
confound 

Their accusations all around, 

And turns their guile to nought. 

4 They mock, and scoff, and bow the 

knee, 

From Pilate ’s hall to Calvary ; 

’ Ten thousands join in one 

To crucify the God of love, 

Whose praises all the heavens 
above 

Resound before the Throne. 

5 Before they nail’d Him to the tree, 
They gave the bitter cup ; but He 

Once tasted, and no more; 
’Twas vinegar and bitter gall 
They offered to the God of all, 
Whom cherubim adore. 


Part 5. 

N OW to Golgotha, come and see 
Our Saviour nailed to a tree ! 
Hark to the doleful sound ; 
They knock, the piercing nails go 
through 

And cut the sinews as they go, 

And rend a fatal wound. 

2 Between two thieves, as writ, He 
died, 

On either hand one crucified, 
Reviled Him even they ; 

One prays and cries,—“ Remember 
me: ” 

He pardons—“ With me thou shalt 
be 

In Paradise this day.” 

j No sooner was He crucified 
But all His garments they divide, 
By common lot they fall; 

His coat, one piece, no seam con- 
tains, 

His Church in spirit one remains, 
And He the Head of all. 


And those revile that pass the way, 
Wagging their heads and scoffing, 
say,— 

“ Why should you there remain ? 
Since to destroy, a power you claim, 
The Temple, and re-build the same, 
Deliver Thyself from pain.” 

High Priests and nobles, all agree 
To mock our Saviour on the tree, 
Describe His woes who can ? 
The Scribes and Elders, all in one, 
Revile and scoff my God alone, 
Who dies for wretched man. 


6 “Tell us, how canst Thou others 

save, 

Who for Thyself no power dost 
have ? 

All Thy pretence is vain ; 
Descend, dismount the cursed tree, 
And we shall then believe in Thee 
As Israel ’s King again. 

7 “ Where’s now His boast, and strong 

belief 

That God 's His strength and sole 
relief, 

Who call’d Himself His Son ? 
Let Him unto His Son descend, 
And be in utter need His Friend: 

If He owns Him, all is done.” 


Part 6. 

T HREE hours the sun doth hide 
its face, 

And darkness the creation trace, 
And then my Saviour cried,— 

“ Eli, lama, Sabachthani ? 

My God, why hast Thou forsaken 
me ? 

I’m faithful now I’m tried.” 

2 He neither doth, in the utmost 
pain, 

Repine or murmur, or complain; 

“ I thirst,” He only cries ; 

To fill their horrible design 
They dip a sponge in sour wine, 
Which offer’d, He denies. 



444 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


3 With a loud voice He cries again, 
In the extremity of pain, 

The guilt of Adam ’s race; 
Then yielded up the ghost, and 
dies; 

The earth and seas and starry skies 
Groan, shudder, and amaze. 

4 Behold, He bows His dying head, 
Which pricking thorns had torn 

and bled, 

And there He silent cries,— 

" ’Tis fìnished,—my woes and pain 
They are past, none ever shall re- 
main.” 

And then my Saviour dies. 


Part 7. 

B EHOLD! how trembles earth 
and main ! 

The Temple vail is rent in twain! 

Now, with an open face 
A poor believer full may see 
The glorious mysteries that be 
Within that holy place. 

2 The graves are open’d, bodies rise, 
And souls return fsom Paradise 
And join the former tye ; 

The holy city round they trace, 
Appeared to some who knew their 
face, 

Then mounted up on high. 

3 Another wonder here we see,— 
When dead and breathless on the 
tree, 

A soldier, with a spear, 

Pierces a deep, enormous, wide 
Incision in His sacred side, 

And looks upon Him there. 

4 And from the wound runs out a 
stream 

Of blood and water, to redeem 
A sinful world from woe ; 

A fountain this of grace divine, 
Where sinners wash their fìlth, and 
shine 

In robes as white as snow. 


5 Our Lord then mounted up on high r 
And captive led captivity, 

And sits upon the throne ; 
There turns eternal wrath aside, 
And intercedes there for His Bride, 
He intercedes alone. 

6 Here death and hell, in all theit 

sway, 

And sin, are conquer’d in array, 
Their force are now grown wan;; 
On Calvary were wholly foil’d, 

The gates of hell, which once had 
spoil’d 

The Paradise of man. 


7 Now thrones and powers high are 
foil’d, 

And Principalities are spoil’d, 

And ruined to the ground ; 
Messiah shall the world control, 
And sweetly reign from pole to pole r 
And be for ever crown’d. 


HYMN CXXIII. 

G UIDE me, O Thou great Jeho- 

VAH, 

Pilgrim through this barren land ; 
I am weak, but Thou art mighty, 
Hold me with Thy powerful hand: 
Bread of heaven, &c., 

Feçd me now and evermore. 


2 Open now the crystal fountain 

Whence the healing streams do' 
flow; 

Let the fiery cloudy pillar 

Lead me all my journey through : 
Strong Deliv’rer, &c., 

Be Thou still my strength and shield. 


* This beautiful Hymn is not to be found 
in either of the Author’s English Collections ; 
where it first appeared was in Whitfield’s 
Collection, publisbed in 1774. It is a trans- 
lation of a well-known Welshhymn, in Mor 
o Wydr. If it had been translated before 
1772, when Gloriain Excehis was published, 
no doubt it would have had a place in that 
Collection. What appears likely, therefore, 
is that Williams translated it specially for 
Whitfield’s Collection. See Vol. I. Haneset 
Fywyd, p. 15. 


GLORIA IN EXCELSIS. 


445 


3 When I tread the verge of Jordan, 4 Musing oa my habitation, 

Bid my anxious fears subside; Musing on my heavenly home, 

Death of death, and Hell’s destruc- Fiîls my soul with holy longing, 

tion, ^- - jgs Come, my Jesus, quickly come, 

Land me safe on Canaan’s side: Vanity is all I see, 

Songs of praises, &c., Lord, I long to be with Thee. 

I will ever give to Thee. 




Llythyr 

Martha P hilopur 

AT Y 

PARCHEDIG PHILO EVANGELIUS, 

EI HATHRAW. 

YN MYNEGU IDDO EI PHROFIAD, a’r TESTYNAU HYNY o’R 
YSGRYTHYR A DDAETH i’w CHOF, I GADARNHAU Y GWAITH 
RHYFEDDOL AC ANNGHYNEFIN O EIDDO YR ARGLWYDD A 
YMDDANGOSODD AR ENEIDIAU LLUOEDD O BORL YN SIR. 
ABERTEIFI, AC SYDD YR AWRHON YN TAENU AR LED L 
EGLWYSI CYMYDOGAETHOL.* 


* Cyhoeddwyd y “ Llythyr” hwn yn 1762; wedi ei hargraffu yn Nghaerfyrddin, gan. 
E. Powell. 



Llythyr Martha Philopur . 


Fy Nhad a’m Hathraw, 

Yr ydych yn fwy cydnabyddus â gweithrediadau Duw 
ar fy ysbryd na nemawr ; nid yn unig o’r cystudd dwfn a 
gefais yn amser fy argyhoeddìad, ond hefyd o’r llawenydd a 
roddwyd i mi trwy gredu. 

Fy ymddygiad yn nyddiau fy nghyflwr (gynt) fu yn hollol 
wrthwyneb i bob daioni ; balchder ac uchder fíroen oedd fy 
meistr bechodau ; ond pan welais olwg ar fy nhrueni (ac mi 
gofiaf y lle, yr awr, y bregeth a’r pregethwr, tra f’wyf yn 
anadlu ar dir y rhai byw), gwelais ef mor ddwfn nas gallaswn 
gael un pleser îs yr haul; uwchben fíwrn o dân berwedig, 
tân a brwmstan, mwg pa un sydd yn esgyn i fyny yn oes 
oesoedd. yr oeddwn yn hongian; nid oedd ond y mymryn 
lleiaf rhyngwyf a myned at ddiafliaid tros byth ; tebyg’swn 
fod sawyr ufíern yn. codi i fyny yn fy ffroenau ; mi annghofiais 
fwyta fy mara; nid oedd ond tragywyddol boenau o flaen fy 
llygaid nos a dydd ;' ofnau oedd yn fy amgylchu fel byddin; 
nid oedd genyf olwg ar Dduw ond fel un yn llawn o lid, ac 
mai o iid yr oedd yn rhoddi i mi bob peth er fy nghynaliaeth; 
nid oedd genyf olwg arall ar yr iachawdwriaeth yn Nghrist 
ond fel chwanegiad i’m damnedigaeth; gant o weithiau, 
gwaeddais allan—O na buaswn ryw beth yn lle bod yn ddyn ; 
ocheneidiau a gruddfanau oedd fy mara beunyddiol; fy 
nghalon oedd ry galed i wylo ; anobaith oedd yn rhuo o fewn 
i mi ddydd a nos. Mi roddaswn fyd yn llawn o bob trysorau, 
pe buasai yn fy meddiant, am obaith o faddeuant pechod ; pe 
buaswn ymerodres ar y byd, buaswn foddlon ddigon i ymadael 
â’r fath radd o uchder, ac i gardota fy mara ar deler cael fy 
ngwared oddiwrth ddamnedigaeth. Nis gallaswn atal yn awr, 
ond yn gwaeddi allan yn fynych—Gwae fi ! Gwae fi ! Tru- 
garedd ! trugaredd ! O Dduw ; darfu am danaf tros byth,— 
oedd fy llais bob dydd. Mi waeddais ac a lewygais tan 
bregethau heb allael atal; fe’m herlidiwyd gan rai am hyn, 
ac fe’m cynghorwyd gan ereill i dewi; ond fy nghystudd oedd 
yn enyn fwy-fwy ; a’r olwg fy mod i a’m holl gymydogion yn 
rhedeg tua thrueni, oedd fel tân yn llosgi, nas gallaswn lai na 
dangos iddynt y perygl yr oeddynt ynddo ; ac mor anhawdd 
D 2 



450 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


i mi yn awr dewi ag i wraig dewi wrth ddwyn dyn bach i’r 
byd, heb grîo, ochain, a chwynfan : “ canys enynodd tân, a 
mi a leferais â’m tafod.” Ond O ! hyfryd awr ! pan ydoedd 
hi fwyaf cyfyng ar fy enaid, gwawriodd dydd arnaf; cefais 
deimlo mewn munud fod fy mhechod wedi ei faddeu ; mi 
dderbyniais y gair mewn eithaf gorfoledd ; mwy gorfoleddus 
na phe buasai carcharor yn cael myned yn rhydd o tan y pren 
dyoddef; prin y credais fod y fath beth yn y nef ei hun ag a 
deimlais i yn awr ynof fy hunan ; mi wn fod y cwbl ag oedd 
eisieu arnaf genyf: mae i mi ran, oes rhan dragywyddol yn 
y Duw byw. Ac wedi i mi gael yr olwg fendigedig hon 
(bendigedig meddaf drachefn), mae ynof ysbryd arall, nas 
meddwn arno erioed o’r blaen ; yr wyf yn ëon i ddweyd yn 
dda am Dduw wrth bob dyn ; oes, y mae rhwymau arnaf i’w 
ganmol o flaen pawb, a dywedyd yn dda am ei enw Ef o flaen 
y gynulleidfa fawr. Mi feddyliais lawer gwaith mai ynfyd y 
gwnaeth y wraig o Samaria i redeg i’r dref a galw yr holl 
bobl i wrando dyn ar lan y pydew, gan waeddi allan trwy’r 
holl dref yn ddi-ofn ac yn ddi-gywilydd—Deuwch, gwelwch 
ddyn a fynegodd i mi yr holl ddrwg a wnaethum—onid hwn 
yw’r Crist ? Ond yn awr nid wyf yn rhyfeddu hyn, canys 
enynwyd tân ynwyf nas gallaf lai ei atal ef na hithau, heh 
fflamio. 

Mi ryfeddais gynt pa mor ynfyd oedd Mair i ddwyn. 
blwch ac enaint, a’i dori i eneinio traed ein Harglwydd ; 
ond yr awrhon yr wyf yn cyflawn ddeall; mae yr un tân 
cariad wedi ei enyn yn fy ysbryd inau, ac nis gwn pa fodd 
gyntaf i’w ddangos ef at fy Arglwydd, neu ei bobl: O !• 
gariad !—cariad nid oes elfen fwy cynddeiriog, cryf, anorch- 
fygol yn y nef a’r ddaear ! Fy anwyl athraw, yr hwn wyf yn 
ei garu, a thros ba un yr wyf yn gweddio nos a dydd, chwi 
wyddoch er pan gefais yr ysbryd hyn, o rydd-did o dan euog- 
rwydd pechod, fy mod yn moli ac yn bendithio Duw ar 
gyhoedd ; anhawdd i mi beidio dweyd yn dda am Un a 
wnaeth cymaint trosof fi ; mae fy ëondra i yn awr yn beth 
rhyfedd i mi fy hunan ; o ran mai cywilyddgar iawn yw fy 
nhymerau naturiol, ond yr awrhon yr wyf yn ëon, nid oes 
arnaf gywilydd i weddio yn mhlith mil o bobl, nid oes arnaf 
gywilydd i ganmawl Duw, a bendithio ei enw Ef lle bo 
myrdd yn edrych arnaf. Mi feddyliais mai ynfydrwydd oedd 
hyn, ond yn awr y gwelaf mai gallu Duw a doethineb Duw 
ydyw. Yr wyf yn gwneud fy ngoreu tra f’och chwi yn llefaru. 
Gair y Bywyd i’m hatal rhag ofn rhwystro ereill (os gellir 
ei alw yn rhwystr), ond yn fynych yn methu atal fy nhafod 
rhag gwaeddi allan—Da yw Duw ; a Pha beth a wnaf ? Mae 
fy nghnawd a’m hesgyrn yn gorfoleddu yn y Duw byw. Y 


LLYTHYR MARTHA PHILOPUR. 


451 


funud gyntaf y caffwyf gytìeusdra, a chariad yr Arglwydd yn 
llosgi o fewn i mi, ac i minau roi rhydd-did i’m nwydau ys- 
brydol, mae yn naturiol i mi waeddi mawl yr Arglwydd, 
bendithio a chanmawl fy Nuw, llamu a neidio o orfoledd, yn 
y fath iachawdwriaeth fawr a hon, nas adnabum i erioed o’r 
blaen. Yn yr amser hyn mae’m cof yn fwy bywiol, ac Ys- 
grythyrau yn llifo i mewn iddo yn anorphen ; oll at yr achos 
o folianu Duw am ei rad ras; mae fy synwyrau i yn fwy 
buan, yr wyf yn deall pethau Duw yn fwy goleu ; mae’m 
rheswm a’m holl nwydau mor gyngan yn eu trefn, feí yr wyf 
yn cymeryd gofal rhag dweyd na gwneud dim a roddo le i’m 
brodyr i dramgwyddo, na’r annuwiol gablu; oni thramgwydda 
un, a chablu o’r íleill, am fod pechadur wedi ei wared o drueni 
yn moli ei Dduw a’i gwaredodd ef. Pan oeddwn tan ddyfn- 
deroedd argyhoeddiad, gwir yw, fod ofn yn gweithio cymaint 
ar alluoedd gwanaf fy enaid, ac yn gwneud fy nychymyg mor 
fyw ag yr oedd fel pe buasai yn gweled mil o bethau dychryn- 
adwy yn ei erby.n, ac yn rhoi niwl a tharth dros fy holl syn- 
wyrau nes byddwn rai munudau heb adnabod fy hun ; ond 
pan gefais weled maddeuant pechod, mae fy holl ddealltwr- 
iaethau, fy nghof, fy nghydwybod, a’m serchiadau yn adnabod 
eu lle, ac yn gwybod fod ganddynt achos da mewn llaw, ac 
nad rhaid cywilyddio am efengyl Crist. A phan y bo ereill 
yn tybied fy mod wedi ynfydu, ac wedi boddi fy serchiadau 
gwylltion trwy eu hanog hwynt yn mlaen megys oynfydrwydd, 
y pryd hyn yr wyf inau yn gwybod y cyfan oll;—pa fath fyd, 
pa fath gnawd, a pha fath Dduw da fyddaf yn folianu, pa 
fath eiynion ysbrydol a ymadewais i â hwynt, a pha fath 
rydd-did a roddodd i mi o tan gadwynau caethiwed ; ac er 
bod hyn yn ffolineb gan rai, eto y mae yn ddoethineb ynmysg 
y rhai perffaith. Chwi wyddoch, anwyl syr, fod canoedd, ‘ie, 
miloedd, ar wn i, yn berchen ar y fflam hon heblaw myfi. A 
fu cymaint o awdurdod Duw er ys oesoedd yn ei eglwys 
fendigedig ag sydd y dyddiau hyn ? Os na fu, nid rhyfedd 
fod hen weinidogion bron tramgwyddo am nas gwelsant 
erioed y fath beth o’r blaen ; gwaith annghynefin yw y gwaith 
hyn; er pan ddechreuodd, mae lluoedd yn cael eu hargy- 
hoeddi. Oh ! a ydyw’r dyddiau gerllaw pan esgoro Seion 
cyn ei chlafychu—cyn dyfodgwewyr arni, a’i rhyddhau ar Fab 
Mawr, mawr y rhyfeddod ! Pwy a glybu y fath beth a hyn ? 
Pwy a welodd y fath beth a hyn ? A enir cenedl ar unwaith ? 
Pan glafychodd Seion, yr esgorodd hefyd ar ei meibion. Mae 
hen ac ieuainc, ffol a chall, mawrion a thlodion, mewn rhai 
manau tan ryw brysurdeb am gyflwr eu heneidiau, y fath nas 
teimlasant erioed o’r blaen ; mae braw ac ofn wedi cwympo 
ar ysbrydoedd y rhai mwyaf caled ac anystyriol. Oh ! pa 



45 2 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

beth a ddaw o hyn ? Hafddydd sydd yn gwawrio ary wlad ; 
mae amryw annuwiolion yn cael eu tynu ymaith o’r byd i 
wneud ffordd i efengyl yr Oen ; mae yr Ysbryd a dywynodd 
yn awr ar yr eglwys fel tân yn llosgi—fe leinw lawer gwlad. 
Esiamplau gras Duw yn ereill yw y moddion cryfaf y dyddiau 
hyn i ddwyn y gwaith hyn gan yr Árglwydd yn y blaen. Mi 
ddymunwn fod yr holl fyd yn bresenol yn yr eglwysi y mae 
Ef yn enyn. Ond ar ol y cwbl, y gwrthwynebiad sydd iddo 
gan amryw ddynion a wnaeth i mi i chwilio yn fw}^ manwl yr 
Ysgrythyrau a ydyw y pethau hyn felly^, sef o Dduw, neu 
nad yw. Rhai proffeswyr crefydd, yn nghyda’r annuwiol, heb 
weled na chlywed am y fath beth o’r blaen, sydd yn ewynu 
allan eu cynddeiriogrwydd eu hunain yn erbyn y gwaith. 
pethau newydd yw y rhai hyn i gyd; a phethau newydd i’r 
Iuddewon oedd yn cael eu gwneud gan ein Harglwydd Iesu 
a’i Apostolion ; a phethau newyddion fydd hyd ddiwedd y 
byd. A phan y dêl y mil blynyddau, a’r Iesu i deyrnasu gyda 
eu saint ar y ddaear, dyna’r pryd y bydd pethau mwy newydd 
fyth, ac na welodd llygad, ac na chlywodd clust, ac na ddaeth 
i galon dyn erioed i feddwl am eu bath. Pan fo Duw yn 
tywallt ei bresenoldeb i lawr, mae fel yn nyddiau’r Apostolion 
o ran annghredinwyr,—nis gŵyr dynion pa beth i ddweyd; 
rhai yn credu, rhai yn amheu ; yr un dyn yn fynych yn credu 
ac yn amheu, yn yr un awr, pa un a bod y gwaith hyn o 
Dduw, neu nad yw ; rhai yn cablu o’u gwir-fodd, fel cynt, gan 
ddweyd—llawn ydynt o win newydd; ac ereill yn erbyn eu 
cydwybodau—-mae cythraul ganddynt; ond y gwaith hyn 
sydd mor eglur i fod yn waith Duw, fel y mae myrddiynau yn 
gorfod addef—diau mai gwaith Duw yw hwn. Wrth ganfod 
drwg-ddynion yn gadael eu pechadurus arferion,—y meddwon 
yn sobr, y tyngwyr yn ofni cymeryd enw Duw yn ofer, ond ei 
foli nos a dydd, yr anllad yn ddiwâir, y balch yn ostyngedig, 
y grwgnachwyr yn hawdd eu trin, y cybyddion yn haelionus, y 
gwag-siaradwyr âg enw Duw ar eu tafodau ddydd a nos, yr 
erlidwyr yn caru pobl yr Arglwydd, y torwyr Sabbothau yn 
treulio’r dydd a’r nos yn ngwasanaeth eu Duw ;—yn fyr, wrth 
weled cyfnewid moesau, tymherau, a bywydau, mae’r byd yn 
gyffredin yn gorfod addef, meddaf—mai Düw sydd genym. 
Ond am fod rhai yn dweyd yn erbyn yr Ysbryd sydd yn cyd- 
gerdded â’r gwaith o fendithio enw Duw, ac o dreulio amryw 
oriau yn nghyd i ganu ei fawl Ef, mi chwiliais yr Ysgrythyr- 
lân, ac fe’m cadarnhawyd, nid yn unig wrth yr effeithiau a 
ddywedais eisoes, a’r cyffelyb, megys sancteiddio’r bywyd, 
darostwng balchder dyn, a dyrchat'u Crist ; ond mi gefais 
amryw destynau ag oeddwn yn tybied eu bod yn dal y fath 
jsbryd, tymher, a mwynhad, y fath orfoledd a’r fath ëondra 


LLYTHYR MARTHA PHILOPUR. 453 

o folianu Duw, ag ydys yn ei gael rai prydiau yn yr eglwysi 
yn bresenol. Ac yr wyf, garedicaf athraw, yn anfon atoch yr 
amryw destynau a ddaeth i’m cof; ac os oeddwn yn cyfeiliorni 
yn yr agoiiad ohonynt, neu yn eu camgymwyso ataf fy hun, 
neu ereill, atolwg symudwch fy anwybodaeth ymaith trwy 
ddanfon ataf eu gwir gymwys agoriad. 

I. Mi feddyliais am i Sam. x. 5, 6, 7, lle y dywedir fod Uu 
o feibion y prophwydi—hyny yw, fel yr wyf yn tybied, astud- 
wyr crefydd oedd yn perthyn i ysgol ag oedd yn Bethel gan 
yr Iuddewon—yn dyfod i waered o’r uchelfa, y lle addoliad 
oedd yno, ac o’u blaen hwynt nabl, a thympan, a phibell, a 
thelyn, a hwythau yn prophwydo—hyny yw, clodfori, can- 
mawl, a bendithio Duw am ei holl ryfeddodau ; canys ystyr 

gair prophwydo yno, fel mewn amrywiol o fanau ereill, yw 
yn—megys 

II. Daeth i’m cof am 1 Sam. xix. 20, &c., lle y dywedir hefyd 
pan anfonodd Saul genadau i ddal Dafydd i Ramah, iddynt 
weled cynulleidfa’r prophwydi yn prophwydo; ac i’r un Ys- 
bryd ddyfod ar genadau Saul, ac iddynt hwythau brophwydo, 
sef bendithio Duw ; a’r ail genadau a brophwydasant, ac felly 
y trydydd hwythau, ac nid ymchwelodd un ohonynt yn oí. 
Yn olaf, Saul ei hun pan yr aeth yno a’u gweled bwynt, Ys- 
bryd yr Arglwydd a syrthiodd arno, ac efe a ddihatrodd ei 
wisgoedd, ac a brophwydcdd gyda hwynt, ger bron Samuel, 
gan syrthio i lawr yn noeth yr holl ddiwrnod hwnw, a’r holl 
nos, nes i’r bobl ddweyd--A ydyw Saul hefyd yn mysg y 
prophwydi ? Nis gallaf lai na meddwl fod yr ysbryd a 
gwympodd ar gynifer o bobl yn y ddau le liwn, sef prophwydo 
neu foli enw Duw, yn flaen-ffrwyth, neu yn hytrach yn arwydd 
blaenllaw, y deuai torfeydd i’w fendithio Ef tan y Testament 
Newydd ; er y gallai fod rhai yn eu plith, fel Saul, mor wresog 
a’r penaf tros y tro hyny, ond heb wreiddyn da ; yr hyn nid 
yw yn un wrthddadl yn erbyn gwaith yr Arglwydd. 

III. Daeth i’m cof 2 Chron. xx. 22, 27, 28. Pan oedd 
Jehosaphat mewn cyfyngder mawr am fod meibion Ammon, 
Moab, a thrigolion mynydd Seir yn dyfod i ryfela i’w erbyn, 
a holl Israel, eu meibion a’u merched, eu gwragedd a’u rhai 
bach, yn sefyll ger bron yr Arglwydd ; yna y cyfododd 
prophwyd i’r Arglwydd, ac a safodd yn y canol, gan ddweyd 
—nid eiddoch chwi yw y rhyfel ond Duw ; yfory, ewch yn eu 
herbyn, nid rliaid i chwi ymladd yny rhyfel hwn; sefwch yn 
llonydd, a gwelwch ymwared yr Arglwydd. A Jehosaphat a 
osododd gantorion i’r Arglwydd, a rhai i folianu prydferth- 
wch sancteiddrwydd pan aent allan o flaen y rhyfelwyr, ac i 
ddywedyd—Clodforwch yr Arglwydd, oherwydd ei drugaredd 
a bery yn dragywydd. Ac yn yr amser y dechreuasant y gân 


454 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


LLYTHYR MARTHA PHILOPUR. 


455 


a’r moliant, y rhoddodd yr Arglwydd gynllwynwyr yn erbyn 
meibion Ammon, a Moab, a thrigolion mynydd Seir, a hwy a 
laddasant bawb eu gilydd. A ydoedd hyn ddim yn dal allan 
y cai’r seintiau, tan y Testament Newydd, ysbryd a genau 
fendithio enw’r Arglwydd mewn íìydd ; y caent eu holl elynion 
ysbrydol, y byd, y cnawd, a Satan i lawr tan eu traed ? Y 
bobl hyn a folianasant yr Arglwydd cyn a chwedi darostwng 
eu gelynion. Pa’m nas gallwn ninau wneud yr un modd, canys 
mae’r addewid gyda ni fel hwynt hwythau, a llawer mwy. 

IV. Mi feddyliais eilwaith am 2 Sam. vi. 20, 23, lleyroedd 
arch cyfamod yr Arglwydd, yr hon oedd yn gysgod o Grist 
ac o’i efengyl, yn cael ei dwyn o dŷ Obededom i’w lle baro- 
towyd iddi yn Seion. A Dafydd a ddawnsiodd o'i blaen hi â’i 
holl egni, ac er mwyn gwneud ei hun yn fwy ysgafn at 
ddawnsio yn hwylus, fe ddiosgodd rai o’i ddillad, ac a 
chwareuodd yn ei ephod liain—hyny yw, gwisg o liain ag 
oedd tan y gwisgoedd ereill; a phan ddirmygodd merch Saul 
ef, gan ddweyd—O ! mor ogoneddus oedd brenin Israel 
heddyw, yr hwn a’i diosgodd ei hun heddyw yn ngwydd 
Uawforwynion ei Arglwydd, fel un o’r ynfydion, gan ddiosg 
ei hun yn gywilyddus. A Dafydd a ddywedodd wrth Fichael 
—Ger bron yr Arglwydd, yr hwn a’m dewisodd i o flaen dy 
dad di, ac o flaen ei holl dỳ ef, gan orchymyn i mi fod yn 
flaenor ar bobl yr Arglwydd, ac ar Israel, y chwareuais; a mi 
a chwareuaf o flaen yr Arglwydd. Byddaf eto waelach na 
hyn, a byddaf ddirmygus yn fy ngolwg fy hun, a chyda’r llaw- 
forwynion (am y rhai y dywedaist wrthyf), y’m gogoneddir. 
Am hynyni bu i Fichael, merch Saul, etifedd hyd ddydd ei 
marwolaeth. Yr wyf yn methu gwybod pa faint lai gorfoledd, 
Uawenydd, a mawl sydd i fod yn nghalonau’r saint tan y 
Testament Newydd am fod Mab Döw wedi dyfod i drigo yn 
mhlith ei bobl, sef i Seion ysbrydol, nag oedd yn nghalon 
Dafydd am fod yr arch yn dyfod i’r Seion ddaearol ? A pha’m 
y dywedir yn erbyn y gorfoledd hyn i dori allan mewn canu, 
bendithio, llamu, curo dwylaw yn nghyd, a’r cyffelyb, megys 
pe bai cyrph dynion o ddim defnydd yn awr tan yr oruch- 
wyliaeth newydd, ond gofalu at eu hangenrheidiau eu hunain ? 

V. Pan oedd nerthoedd y byd a ddaw wedi disgyn arnaf 
fl a’m cyfeillion un tro, fe ddaeth i’m meddwl pa fath ddawns- 
iau oeddid yn wneud tan yr Hen Destament, os nid neidio, 
canu, moli, a bendithio am lwyddiant gweithredoedd yr Ar- 
Glwydd, a pha fodd y mae arferyd hyny yn awr tan yr efengyl 
ond canu, moli, bendithio, llamu o orfoledd am ddatguddiad 
o’r iachawdwriaeth yn Nghrist; canys peth ofnadwy yw 
meddwl mai’r dawnsiau cyffredin, lle mae meddwi, tyngu, 
canu caniadau maswedd, sydd i fod tan yr efengyl yn lle y 


rhai nefol hyny o tan y gyfraith. Yr Ysgrythyr am ddawnsiau 
yw y rhai hyn a’r cyfryw—Salm cxlix. 3 : Molant ei enw Ef 
ar y dawns. Salm cl. 4 : Molwch Ef â thympan ac â dawns. 
Jer. xxxi. 13, 14: Yna y llawenycha y forwyn yn y dawns, 
a’r gwŷr ieuaingc a’r henafgwyr yn nghyd: canys myfi a 
droaf eu galar yn llawenydd, ac a’u dyddanaf hwynt, ac a’u 
llawenychaf o’u tristwch. Galar. v. 15 : Ein dawns a drodd 
yn alar. Na flined fy nhafod byth i foli fy Nuw. 

VI. Wrth weled llu o’m brodyr yn cael y maes ar an- 
nghrediniaeth, brenin pechod tan yr efengyl, mi feddyliais am 
y gorfoledd a’r dawnsio ar ol enill buddugoliaeth tan y 
gyfraith ; meg}-s |Exod. xv. 20. A Mirjam, y brophwydes, 
chwaer Aaron, a gymerodd dympan yn ei llaw, a’r holl wrag- 
edd a aethant allan ar ei hol hi â thympanau ac â dawnsiau. A 
dywedodd Miriam wrthynt, Cenwch i’r Arglwydd ; canys 
gwnaeth yn ardderchog : bwriodd y march a’r marchog i’r 
môr. Gwelwch hefyd Barn. xi. 34; 1 Sam. xviii. 6, &c. Mwy 
gwaredigaethau na’r rhai hyn a roddodd yr Arglwydd i ni. 
Nid o’r Aipht, neu o tan iau’r Ammoniaid, y gwaredodd Duw 
m, ond o ddinystr tragywyddol: ac y mae i ni folianu Duw 
yr un wedd a hwythau, yn unig gadael ein tympanau, ein 
telynau, a’n hoffer cerdd ar ol, y rhai y pryd hyny oedd yn 
dal allan y diffyg o dywalltiad Ysbryd yr Arglwydd. Ond 
pan dywalltwyd y rhodd fendigedig hon, sef addewid y tadau, 
mae’r Ysbryd o fewn yn ddigon abl i roddi yr holl ddyn, 
gorph ac enaid, i folianu yr Arglwydd, heb un offeryn cerdd 
ond y moddion gras ordeiniodd yr Arglwydd —sef pregethu, 
gweddio, canu, y sacramentau, a’r cyfryw. 

VII. Yn y Caniadau cefais yr eglwys yn mwynhau cym- 
aint o gariad yr Arglwydd, ac yn dweyd—Cyneliwch fi â 
photelau, cysurwch fi âg afalau ; canys claf ydwyf fi o gariad 
—Can. ii. 5. Mi gredais fod Solomon yn meddwl am ddydd- 
iau’r efengyl pan y cai cyflawnder yr Ysbryd ei dywallt ar y 
ffyddloniaid; ac os oes yma ryw droell-ymadrodd (fel y 
dywedir), nid yw hyny ddim yn ein rhwystro ni i gredu nad 
yw cariad yr Arglwydd yn rhai o’r duwiolion yn cael 
effeithiau rhyfedd ar eu cyrph hwynt, fel y mae rhyw glefydau 
yn cael, i ba rai y cyffelybiaethir ef. 

VIII. Wrth gael y fraint o fod un waith yn mhlith torf 
o rai yn moli yr Arglwydd, daeth i’m meddwl am yr holl 
addewidion sydd ar hyd y Prophwydi a’r Salmau o floeddio, 
canu, dawnsio, crechwenu, curo dwylaw yn nghyd, neidio, a’r 
cyffelyb, mai addewidion oeddynt ag oedd i gael eu cyflawni 
tan y Testament Newydd ; a pha faint bynag o osod pethau 
ysbrydol allan oedd gan y Prophwydi trwy bethau cnawdol 
ac allanol, eto bod y fath addewidion a’r rhai hyn yn dangos 



456 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


LLYTHYR MARTHA PHILOPUR. 


457 


fod cysur, heddwch, cariad, mwynhad, a chymundeb â Duw 
ar yr enaid i’w gael, fyddai mor fawr ag nas gallai lai na 
dangos mewn arferiad corphorol ar rai credinwyr. Yr Ys- 
grythyrau yw y rhai hyn, a’r fath—Esa. xlii. n : Caned. 
preswylwyr y graig, bloeddiant o ben y mynyddoedd. Rhodd- 
ant ogoniant i’r Arglwydd, a mynegant ei fawl yn yr ynys- 
oedd. Seph. iii. 14: Merch Seion, cân ; Israel, crechwena, a 
gorfoledda â’th holl galon. Zech. ii. 10 : Cân a llawenycha r 
merch Seion : canys wele fì yn dyfod ; a mi a drigaf yn dy 
ganol di, medd yr Arglwydd. Salm xlvii. 1 : Yr holl bobl,. 
curwch ddwylaw. Esaiah hefyd xxxv. 6, ac amryw o’r fath. 

IX. Zech. ix. 14, 15 sydd yn cadarnhau fod yr Ysbryd a 
ddisgynodd ar amryw o ddynion yn ddiweddar o Dduw : 
A’r Arglwydd a welir trostynt, a’i saeth Ef a â allan fel 
mellten : a’r Arglwydd Dduw a gân âg udgorn, ac a gerdd. 
â chorwyntoedd y dehau. Arglwydd y lluoedd a’u ham- 
ddiffyn hwynt: a hwy a ysant ac a ddarostyngant geryg y 
dafl ; yfant a therfysgant megys mewn gwin, a llenwir hwynt 
fel meiliau, ac fel conglau’r allor. Nis gallaf weled llai nad 
prophwydoliaeth yw hon am ddyddiau’r efengyl. 

X. Mi wn fod genym fwy gwaredigaeth na hono o Babilon, 
ac eto clywch y fath orfoledd oedd am hon, Salm cxxvii. 2 : 
Yna llanwyd ein genau â chwerthin, a’n tafod â chanu, &c. 

XI. Yr wyf yn cael lle i gredu fod prophwydoliaeth Joel 
ii. 28, 29, heb gael ei chyflawni yn gyfan hyd y dydd heddyw, 
er iddi mewn rhan gael ei chyflawni yn ngwyl y Pentecost, yn 
yr ail o’r Actau, ond yr ydoedd hi yn cyrhaedd yn mlaen yn 
mhellach fyth, ac nis gwyddai Pedr ei hunan wrth ei phregethu 
y pryd hyny ei bod yn cyrhaedd at y Cenhedloedd. “ A 
bydd ar ol hyny y tywalltaf fy Ysbryd ar bob cnawd, a’ch 
meibion a’ch merched a brophwydant, eich henuriaid a welant 
freuddwydion, eich gwỳr ìeuaingc a welant weledigaethau : 
ac ar y gweision hefyd ac ar y morwynion y tywalltaf fy 
Ysbryd yn y dyddiau hyny. A gwnaf ryfeddodau yn y nef- 
oedd ; ac yn y ddaear—gwaed, a thân, a cholofnau mwg.” 
Di-ddadl mai am ddyddiau’r efengyl y mae hyn eto ; yn 
prophwydo y bydd meibion a merched—hyny yw, y bydd y 
cyfryw yn canmawl ac yn bendithio Duw ar gyhoedd, ac nid yn 
rhàgddweyd pethau i ddyfod. Y breuddwydion a welai’rhen- 
uriaid oedd teimlo pethau melusach nag a gawsant erioed o’r 
blaen, neu a feddyliasant fod i gael; pethau, y rhai prin y cred- 
ant (am mor fawr ydynt) eu bod yn sylweddol,—pethau anhy- 
goel i’w rhesymau cnawdol. Yn fyr, pethau oedd yn cauad allan 
ac yn cloi i fyny eu holl synwyrau cnawdol—doethineb y byd 
hwn—fel y mae cwsg naturiol yn cloi i fyny y synwyrau 
naturiol, ac yn dadguddio i’r rhan ysbrydol (ag nad yw fyth 


yn cysgu) fawrion ac anchwiliadw) 7 olud Crist. Ac am y 
tarth, tân, a mwg, yr wyf yn meddwl mai nid yn unig yr ar- 
wyddion hyny a fu cyn croeshoeliad ein Harglwydd, a’r 
cyfnewidiadau rhyfedd a ddygwyddodd yn y byd ar ol hyny 
ydynt; ond hefyd (os nid yn benaf) effeithiau yr Ysbryd hyn a 
gwympodd ar yr eglwys efengylaidd ydoedd, ag sydd i’w weled 
mewn amser o dywalltiad mawr ohono hyd ddiwedd y byd. 
O ran fel y mae tarth, tân, a mwg yn ofnadwy ac annyoddefol, 
felly y mae’r fath effaith yn cyd-gerdded gydag Ysbryd y Duw 
byw, pan y tywelltir Ef mewn cyflawnder mawr, ag sydd yn 
rhoi dychryn, arswyd, ac ofn ar y byd annuwiol; ac sydd 
hefyd yn annyoddefol i rai sydd yn byw yn eu pechod, fel y 
maent yn ffoi oddiwrtho fel oddiwrth darth, tân, a mwg. 

XII. Pan ddaeth mam ein Harglwydd at Elizabeth, fe 
neidiodd y plentyn yn ei chroth hi; mwy dyled sydd ar 
ddynion o fàintioli a rheswm i orfoleddu, a llamu am wared- 
igaeth mor fawr ag o drueni tragwyddol; arwydd oedd hyn y 
byddai’r gwaredigion i lamu wrth glywed llais Iachawdwr y 
byd. 

XIII. Marc ii., Matt. xxi., &c., &c., sydd yn rhoi 1 m 

orfoledd annhraethadwy mewn torf o ddysgyblion yn canlyn 
ein Harglwydd i Jerusalem, gwers 8 . “ A llawer a daen- 

asant eu dillad ar hyd y ffordd: ac ereill a dorasant gangau 
o’r gwydd, ac a’u taenasant ar y ffordd. A’r rhai oedd yn 
myned o’r blaen, a’r rhai oedd yn dyfod a’r ol, a lefasant, gan 
ddywedyd, Hosanna, Bendigedig fyddo yr hwn sydd yn dyfod 
yn enw yr Arglwydd.” “ Bendigedig yw y deyrnas sydd yw 
dyfod yn enw Arglwydd ein Tad Dafydd : Hosanna yn y 
goruchaf.” Mor angenrheidiol yw i rai i osod allan ei glod Ef 
yn y dyddiau hyn, a’i ymweliad â’i eglwys, fel pe tawai 
plant dynion, fe lefai hyd yn nod y ceryg allan mai da yw 
Duw. 

XIV. Mi gefais fy nghadarnhau fod i wragedd i weddio 

Duw, ac i ganu mawl, i glodfori ac i seinio allan ei glod Ef 
yn yr eglwys argyhoedd, oddiwrth 1 Cor. xi. 5. “ Eithr pob 

gwraig yn gweddio, neu yn prophwydo yn bennoeth, sydd yn 
cywilyddio ei phen.” Wrth hyny peth arferol oedd fod merched 
a gwragedd yn gweddio, ac yn prophwydo, sef moli, canu, 
bendithio, canmawl Duw ar gyhoedd, yn ddigywilydd, lle 
clywai yr holl eglwys. Ond yr hyn y mae Paul yn ddweyd 
i fod yn fwy trefnus a deheu ydoedd, iddynt wisgo am eu 
penau wrth wneyd hyn, ac nid yn bennoeth fel y gwŷr ; 
megys arwydd o’u creadigaeth radd yn îs, a choffadwriaeth 
mai hwynt yw y llestri gwanaf, ac oedd flaenaf yn y cwymp : 
ond gormod caethiwed y w i greaduriaid y bydd myrddiynau o 
honynt yn y nef, ac y daeth y Duw mawr ei Hunan i groth 


458 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN 

un o honynt, ac a ymddangosodd ei Hunan i un arall gyntaf 
ar ol ei adgyfodiad—rhai o ba rai a’i canlynodd Ef hyd y 
groes—gormed caethiwed i’r rhai hyn oll, meddaf, i gael eu 
rhwystro i ganmawl a chlodfori Duw yn gyhoedd yn yr 
eglwys. 

XV. Mae yr un fath o sêl mewn canu, gorfoleddu, a ben- 
dithio yr Arglwydd, yn y Dat. xix. am gwymp Babilon fawr, 
ag sydd yn cael ei erlid fel ynfydrwydd yn y dyddiau hyn. 
Yno yr ydys yn dyblu y gân, gan ddweyd drachefn a thrachefn, 
Haleliwia. Nid yw gorfoíedd y credinwyr ddim llai, canys 
gweled y maent fod hen Babilon o annghrediniaeth a phechod 
wedi cwympo, ac yn rhoddi’r clod i Dduw ac i’r Oen. 

XVI. Ysgrythyrau ereill ddaeth i’m cof, megys Luc vi. 22 : 
Gwyn eich byd pan y’ch casao dynion er mwyn fy enw i, a 
Jiwy yn gelwyddog ; byddwch lawen a hyfryd, a llemwch 
—hyny yw, neidiwch o orfoledd. A Mat. iii.: Mae un yn 
-dyfod ar fy ol i a’ch bedyddia chwi â’r Ysbryd Glân ac â 
thân. Gobeithio yr wyf y daw profiadau’r saint yn well agor- 
iadau ar yr Hen Destament a’r Newydd na dim a ysgrifen- 
wyd eto. Anwyl Syr, yr wyf yn dybenu gan ddymuno arnoch 
i’m tywys allan o bob cyfeiliorni mewn profiad neu agoriad y 
testynau o’r blaen. 

Eich ufudd wasanaethferch, 


MARTHA PHILOPUR. 



A teb 

Philo Evangelius 
1 

MARTHA PHILOPUR.* 


Caerfyrddin : ArgraíFwyd gan Rys Thomas a J. Ross. 1763. 



Ateb Philo Evangelius. 


M I dderbyniais eich llythyr ; ac nis cefais ynddo ddim yn 
groes i’r gwirionedd. Ei fai mwyaf oedd bod yn fyr o 
agoriad yr amryw destynau hyny o’r Ysgrythyr, a 
diífyg rhagor o’r fath o’r Tesfcament Newydd ; rhai hanesion 
eglwysig a rhesymau fuasai yn addas fod ynddo, gan i mi ei 
osod ef allan i’r byd; ond am ei fod wedi ei ysgrifenu gan 
fenyw, nis dysgwyliais gymaint am y fath bethau. Nis dy- 
munwn sefyll i fyny dros un cyfeiliornad, na dim ag sydd yn 
gyfeiliornus; ond pa bryd y bu gwaith Duw yn y byd heb i 
Satan osod ei fys ynddo? nis gwn i. Mae cymysg yn y cyfan 
is yr haul. Nid yw pregethau na phregethwyr heb ynddynt 
gymysg o oleuni a thywyllwch—gwirioneddau pur, a rhai 
camsyniadau. Mae’r gelyn wedi hau efrau yn yr un maes 
ag y mae Duw yn hau yr had da ; a rhaid yw, er mwyn y 
gwenith, i ado’r efrau yno hefyd. Mae tymherau a nwydau 
gwir gredinwyr yn ymgymysg â phur fwynhad o Ysbryd yr 
Arglwydd. Ceir cariad natur yn fynych yn mynu ei le yn 
y galon yr enynodd Duw ei gariad ynddi. Mae casineb at 
bersonau dynion yn rhy fynych yn ymgymysg â chasineb at 
eu pechodau hwynt. Eglwys Corinth ei hunan sydd ddigon 
o esiampl o’r fath gymysgedd a hyn, yr hon oedd un o’r 
eglwysi penaf, o ran doniau ysbrydol a mwynhad o Dduw, 
ag a enwir yn y Testament Newydd; eto gwelwch y fath 
waith erchylì oedd Satan wedi ei weithio yma—pechodau 
llid, malais, a chenfigen; pechodau undeb cyfeillgarwch a 
chariad, pechodau eiddigedd a chenfigen, pechodau ymraniad 
a phartiaeth, pechodau gloddest a gormodedd, yn nghydag 
amrywiol iawn o feiau anafus, y rhai oedd Satan yn eu hau 
ynddi fel efrau yn mysg gwenith. Ond gwelwch y fath farn 
dda oedd gan St. Paul am yr eglwys hon trwy’r cwbl. i Cor. i. 
4—7, &c. “ Yr ydwyf yn diolch i’m Düw bob amser drosoch 

chwi, am y gras Duw a rodded i chwi yn Nghrist Iesu ; am 
eich bod yn mhob peth wedi eich cyfoethogi ynddo Ef, 
mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth ; megys y cadarn- 
hawyd tystiolaeth Crist ynoch, fel nad ydych yn ol mewn 
un dawn, yn dysgwyl am ddadguddiad eiu Harglwydd Iesu 
Grist.” Ac nid yw ddim digalondid i ni pan y bo Duw yn 
gweithio ar y ddaear, wrth weled llawer o efrnu yn mhlith ei 




462 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


wenith Ef;—os bydd rhai yn cyfeiliorni mewn barn, rhai 
mewn bywyd, rhai mewn tymherau ; rhai yn syrthio ymaith 
yn lân ; rhai yn cysgu, wedi bod unwaith yn effro; rhai yn 
cael eu traddodi trwy lawer iawn o brofedigaethau; nid yw 
hyn ond pethau sydd raid i ddysgwyl, a phethau a fu yn yr 
oesoedd o’r blaen, ac a ddaw eto ar ol hyn ; ac nid oes le i 
ni feddwl yn gul am waith yr Arglwydd o’i blegyd. Ac 
eilwaith, os bydd rhyw annhrefn mewn eglwysi ag y bo Duw 
yn tywynu ei wyneb arnynt, pwy ryfeddod yw hyn chwaith ? 
Onid oedd hyn hefyd yn eglwys Corinth, pan oedd pawb yn 
awyddus i ddoniau, yn enwedig i’r dawn o lefaru â thafodau, 
am eu tyb o’i fod yn anrhydeddusach nag un o’r lleill (er, 
mewn gwirionedd, yn llai) ; byddai llawer yn llefaru â thaf- 
odau ar un waith, heb un yn deall nac yn gwrando ar swn 
y llall, yr hyn mae St. Paul yn ddweyd ei fod yn llai adeil- 
adol nag i bawb brophwydo. Yn ganlynol, nid yw bod rhyw 
faint o annhrefn,—nwydau natur yn ymgymysg â nwydau gras, 
—un gronyn i brofì nad o’r Arglwydd y mae’r gwaith a ddech- 
reuodd yn ddiweddar ar eneidiau lluoedd o bobl ifaingc ag 
sydd eto yn myned rhagddynt yn llwyddianus. Ac y mae 
yn rhy gynefin bod efrau yn dyfod i mewn yn yr amser y bo 
Duw yn gweithio yn awdurdodol yn mhlith ei eglwysi; ac y 
mae Ef yn cyd-ddwyn â mil o fan gamsyniadau yn y bobl 
ag fydd â’u holl galon yn ei garu Ef, heb guddio ei wyneb 
oddi wrthynt, yn fwy buan nag y cyd-ddyga Efe â chlaear- 
ineb a marweidd-dra y cynulíeidfaoedd mwya’ trefnus a 
dysgyblaidd oddi allan. Megys y mae Duw yn danod i 
eglwys Ephesus, ar ol ei chanmawl am ei gwybodaeth a’i 
manyldra i chwilio allan alwad gweinidogion, ac. am eu 
hamynedd a’u dyoddefgarwch, &c., fod un peth yn eisieu ag 
oedd o flaen Duw yn fwy na’r cwbl, sef ei bod hi wedi ymad- 
ael â’i chariad cyntaf. A phwy ryfeddod fod cymysg o ras 
a natur, o dda a drwg, o wenith ac efrau, mewn eglwysi y 
bo Duw yn tywynu ei wyneb arnynt—o ran yn 1, Fod Satan 
am wneud ei oreu ar dynu dryg-air ar waith yr Arglwydd. 
Mae’r diafol yn ysbryd cyfrwys—yn deall holl nwydau a 
serchiadau yr enaid, y cydsyniad rhwng cnawd ac ysbryd, 
gweithrediadau gras a llygredigaeth, y tueddiadau cryfaf a’r 
gwrthddrychau mwyaf cymhwys iddynt; am hyny, y mae 
ganddo le da i wneud cynyg i yru pobí yr Arglwydd i gyfeil- 
iorni. Yn 2, Nid oes le i ddysgwyl llai nas bydd cymysg yn 
yr eglwysi, o ran pan y bo awelon o argyhoeddiad neu ddy- 
ddanwch yn disgyn fel gwlaw ar y gwir dduwiol, mae swn y 
gwynt yn cwrdd â’r rhagrithwyr hefyd, ac yn gweithio rhyw 
ychydig ar eu nwydau naturiol; ac yna y maent fel llong o 
flaen y gwynt—heb un balast , ond dan gytìawn hwyliau, ac 


ATEB PHIL 0 EYANGELIUS. 


463 - 


mewn perygl o gael ei briwio gan y creigydd, neu ei gyru i 
mewn i aberoedd anmherthynasol. Yn olaf, Pan y bo nwyd- 
au’r enaid wedi cael eu llanw yn y gwir dduwiol, y mae r 
feallai, nwydau naturiol yn cymeryd gormod rhan o’r gwaith,. 
ac yn dwyn bwyd y dyn ysbrydol oddiar ei fwrdd, ac fel hym 
yn peri i’r Arglwydd weithiau gilio ymaith. Ond nid yw hyn 
oll a ddwedais un gronyn yn erbyn y gwaith annghynefin o 
eiddo’r Arglwydd a ddechreuodd yn Neheudir Cymru, mwy 
nag yr oedd rhai pethau beius yn eglwysi Asia yn nod mai. 
nid gwaith Duw oedd yno. Digon gwir mae’r dull ag y mae 
Duw yn dwyn y gwaith yma yn mlaen yn ffordd gyfan newydd. 
yn y dyddiau hyn, a rhywbeth yn fwy syn a rhyfeddol, am fod 
Duw yn ddyeithr iawn yn y wlad er’s blynyddau hirion ;— 
Ysbryd yr Arglwydd oedd wedi ymado â chynulleidfaoedd 
cyfain ; gweinidogion oedd yn cael pregethu i’r ceryg ; marw- 
eidd-dra ysbryd, caru’r byd, sych-wrthddadleuon, hunan-dyb,. 
gofalon annghymedrol, a myrdd o bryfed gwenwynig o’r fatÉ 
oedd fel locustiaid yn difa’r wlad o u blaen. Am ereill yr 
oedd yr holl ymddyddan,—ereill oedd y bobl feius, a phrin neb- 
fyddai yn beio arno ei hun; casineb, malais, a rhagfarn oedd, 
yn teyrnasu; nos, nos, oedd trwy’r holl eglwysi, er fod udgyrn. 
lawer, a rhai o honynt yn udgyrn arian, nid oedd braidd ddyn 
yn clywed eu llais o Gaergybi i Gaerdàf. Y cyfamser hyn. 
daeth llu o locustiaid i fyny o’r pydew diwaelod—pobl i’w 
hofni, o ddysgeidiaeth dynion. Fe wnaeth ysgolion weinid- 
ogion heb ddawn, heb brofion o ras, heb symlrwydd, heb- 
galon ddrylliedig, heb ffydd—y rhai’n, wedi eu gosod gan eu 
rhieni yn brentisiaid mewn ysgolion i ddysgu duwioldeb, fel 
gŵr i ddysgu creft, a aethant allan yn heidiau i’r byd, ac a 
ymlusgasant i mewn fel seirph, tan nyddu eu cynffonau, i 
deiau, sef eglwysydd, er mwyn budd, elw, neu gynhaliaeth y 
corph, ac ymborthasant ar gnu’ y praidd, heb ofalu am yr 
eneidiau. Hyn oll a roddodd olwg druenus, i ddyn â’i lygaid. 
yn agored, ar holl Gymru. Ond O, Martha, Martha! yn 
awr fe wawriodd y dydd! Fe anadlodd yr Arglwydd ar yr 
esgyrn sychion, ac y maent yn ymsymud : wele dorfeydd 
yn cludo at Air y Bywyd ; pwy a’u rhif hwynt ? Mae’r Dehau 
a’r Gogledd yn mofyn un Brenin, a’i enw yn un —Iesu, Frenin 
y saint ! Pan cododd Haul Cyfiawnder â meddyginiaeth 
yn ei esgyll - can’s ehedeg atom a wnaeth o’r uchelder yn 
ddiarwybod ryfedd—fe oleuodd y wlad gan ei lewyrch ; dys- 
gwyliad amryw weinidogion oedd gwel’d yr awr. Yr oedd. 
mil o och’neidiau am i’r Haul godi. O’r diwedd daeth; ein. 
galar a drodd yn ddawns. Gwrando Gair y Bywyd sydd 
fwy melus na ffair a marchnad ; mae’r chwech dydd gwaith 
w edi eu troi yn Sabboth, ac y mae’r Sabboth yn cyrhaeddo- 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ATEB PHILO EYANGELIUS. 


465 


-264 

un pen i’r flwyddyn i’r llall. Yr iechydwriaeth yn Nghrist 
yw’r unig bleser i luoedd o bobl. Mae iengctyd y wlad wedi 
myned yn ddyeithr i wisgoedd ardderchog ; mae cwsg wedi 
íîoi, mae blys at fwyd a diod wedi ei lyncu i fyny mewn mawl 
a chaniadau ; mae hymnau, salmau, ac odlau ysbrydol yn 
unig ymborth cariad-wleddoedd ysaint; mae anrhydedd ac 
enw wedi eu hannghofio; gweddiau, pregethau, ac yn enwedig 
canu mawl i Dduw, sydd yn dadseinio’r wlad. Mwy rhyfeddod 
yw hyn na’r daeargrynfäu, ac na holl ryfeloedd y byd. O, haf- 
ddydd! fe ddaeth, fe ddaeth ! Yr oedd teiau a chapeli wedi 
eu hadeiladu i’w roesáwu Ef; yr oedd Beiblau yn llanw y 
wlad erbyn iddo ddechreu, i gyfarwyddo’r pererinion adref; 
yr oedd salniau, hymnau, a chaniadau yn addfed erbyn i’r 
wawr dori; yr oedd gweinidogion â’u bronau yn llawn pan 
;gynta’ yr esgorodd yr efengyl ar ei meibion. O, Martha, cân! 
onid oedd gweinidogion yn gweddio am hyn ? Onid oedd pob 
pwlpud yn gwaeddi allan, Tyred, Arglwydd, tyred ? Pa’m, 
ynte,, cyfyd neb yn awr i’w srbyn P Atebiad gweddiau yw 
hyn oll. Mi glywais Philologus, yn fynych, o flaen canoedd 
■0 bobl yn dywedyd, Gad i’r amser ddyfod, Arglwydd, pan y 
llawenycho’r forwyn yn y dawns, a’r henafgwyr, a’r gwyr 
ifaingc yn nghyd; ac eilwaith, Pa bryd y daw ein meibion 
a’n merched i brophwydo, a’n henuriaid i weled breudd- 
wydion, a’n gwŷr ifaingc i weled gweledigaethau, ac i’th 
Ysbryd gael ei dywallt ar y gweision ac ar y morwynion fel 
tarth, tân, a mwg ? A phryd arall y clywais Philologus—yn 
wresog, debyg’swn ni—yn dweyd (er i’m gamsynied) bod 
Jerusalem yn ben moliant ar y ddaear ; ac eilwaith, ebe efe, 
Crea, Arglwydd, nefoeddlnewydd a daear newydff, fel na bo’m 
ni i gofìo y rhai cyntaf, na meddwl am danynt byth mwy; 
gwna in’ hefyd lawenhau a gorfoleddu yn dragyw^Md yn y 
pethau a greost Ti, can’s dy addewid Di yw creu Jerusalem 
yn orfoledd, a’i phobl yn llawenydd. Ond rhyfeddod mawr i 
mi ar ol i’r Arglwydd ddyfod â hyn i ben, i’m glywed Philo- 
logus yn pregethu yn erbyn hyn yn mhen ychydig ddyddiau; 
y peth oedd mor ynfyd i’m golwg a phe gweddiasai un am 
dywydd teg, a phan y deuai, grwgnach yn union am i’r haul 
dywynu. ’Nawr deallais nadoedd Philologus yn dèallpa beth 
oedd ef yn weddio am dano, gan ìddo yn uniongyrchol wrth- 
sefyll yr hyn oedd ei dafod yn waeddi am gael, neu ynte oedd 
yn euog o ragrith annyoddefol o flaen Duw ; ac nis gall’swn 
lai na meddwl am yr Iuddewon, y rhai a lefent—Pa bryd y 
daw yr Arglwydd i’w deml ? a Malachi yn euhateb—“ Pwy 
a ddichon ddyoddef dydd ei ddyfodiad Ef ? can’s y mae Ef 
fel tân y toddydd ac fel sebon y golchyddion.” Yr unig beth 
sydd i’w ryfeddu yn y dyddiau hyn yw, bod Duw wedi ym- 


weled â rhai mor annheilwng; ond nid yw yn rhyfeddod pan 
■ddaeth Duw i waered i’r byd, ei fod Ef yn gweithio fel y 
mae. Mae rhesymau, mae hanesion eglwysig, ac Ysgrythyrau 
yn rhoi lle i ni gredu nad un llaw, ond llaw Duw, a weithiodd 
y gwaith presenol. 

1. Pa reswm gwell, a pha arfer mwy cyffredin, na son 
llawer am y sawl a garom ? Mae hyd yn nod ei enw yn hoff 
ac yn anwyl, ei fawl a’i glod fydd yn wastad ar ein tafod ; ac 
nid oes nemawr yn beio ar yr arfer hyn. Ond pa faint mwy 
.addas yw canu, moli, bendithio, a son llawer am yr Arglwydd 
gan y rhei’ny a’i câr Ef ? A oes rhyw amser yn anaddas i 
ganmawl Duw ?—ai oriau gweddiau ? onau sacrament ? neu 
oriau pregeth ? neu pa bryd y mae yn annghyfreithlon ? pa 
awr o’r dydd neu’r nos ? pa gwmni ? ac wrth ba waith nad 
oes i ni roi arwyddion i ereill mai Duw da yw ein Duw ni ? 
•Os caiff ffryns, perth’nasau, a chariadau wneud hyn, mwy 
ardderchog fil o weithiau yw enw yr Arglwydd, ac yn haeddu 
ein clod a’n cân; ac eto, er mawr gywilydd i grefydd y 
Brytaniaid, prin y clywid un yn gwahardd canu mawl i 
dywysog daearol, pen cadben llu, gwaredwr hynod, philo- 
sophydd enwog ; gwneir, fe lenwir gwleddoedd o ganiadau i 
ferched, ac i greaduriaid îs na merched, sef i gŵn, ond gwa- 
herddir moli Duw a chanu hymnau yn y fath wleddoedd! O 
•ddygn dywyllwch ! Tra fo’rllu di-ras yn canu, acyn son am 
y peth a garont, sonied y Cristion byth am ei Dduw. 

2. Pa reswm mwy na rhoi ein cyrph a’n heneidiau i 
ogoneddu enw yr Arglwydd ? At ba beth mae ein tafod ond 
:i son am a chanmawl Duw, dweyd yn dda am holl ddyfais 
iachawdwriaeth yn ngwaed yr Oen ? Mae aelodau ein corph, 
tel galluoedd ein henaid, i ogoneddu Duw, ac i fynegu i’r byd 
ei glod Èf. Onid oes anghenrheidrwydd o ddangos i’r byd o 
bwy du yr ydym—pa un ai o blaid Duw neu o blaid Satan ? 
â’n tafod cystal ag â’n bywyd ; mewn geiriau cystal ac mewn 
egwyddorion tu-mewnol. Pe buasai y dorf o ferthyron heb 
yngan gair am Dduw na Christ, nac wrth un dyn am ei 
bechod, hwy gawsent farw ar eu gwelyau. Ni fuasai Ioan 
Fedyddiwr ddim yn cael ei ddi-eneidio gan Herod frenin 
oni buasai i’w dafod ddweyd yn erbyn Herodias. Pa fodd y 
deallir mai Cristion yw dyn gonest, moesol, tangnefeddus, 
hawdd ei drin, os na yngan ef air am Dduw trwy hyd y 
flwyddyn ? Os na ddywed ef un amser yn dda am Dduw, os 
na cherydda, os nad argyhoedda, os na arfer bob moddion i 
ddyrchafu enw yr Arglwydd, os na ddengys i’r byd â’i dafod 
cystal a’i weithredoedd y fath Un mawr yw Crist yr Ar- 
glwydd, mae’r arwyddion yn rhy eglur, pa faint bynag yw ei 
íoesoldeb a’i rinweddau oddi allan, y gwedir ef o flaen 

E 2 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ATEB PHILO EYANGELIUS. 


467 


466 

angylion Duw, am ei fod yntau yn gwadu Duw a Christ 
mewn effaith ; ac nad yw yn arddel ei enw Ef ar gyhoedd yn 
y byd ger bron dynion. Mae cymaint o arwyddion fod 
paganiaid yn Borneo, Japan, neu Morocco yn caru Duw ac 
yn dyrchaíu Crist ag yntau; o ran mae amryw yno mor 
foesol a neb o’r cyfryw yma yn Mrydain, os hyny wna bod 
yn Gristion. 

3. A ydyw yn rhesymol bod gweision yr Arglwydd yn llai 
eu hyfder nag y mae gweision Satan P Fe fyn ef rai ag a 
seinio allan ei glod yn ddi-gywilydd, rhai a goffâo ei enw e£ 

n mhlith mil heb wrido, rhai a doro gyfraith yr Arglwydd 

eb arswyd, rhai a lwngc euógrwydd ar ol euogrwydd yn an- 
orphen, rhai na fo’nt lwfr i wneuthur un drwg a osodir o’it 
blaen, ac nid argyhoeddir hwy gan nemawr. Cânt eu rhwysg i- 
fyned yn y blaen gan swyddogion gwladaidd ac eglwysig. Ond,- 
O drueni! ni oddefir i weision Duw fod mor ëon ; cyfyd pawb* 
yn eu herbyn i bregethu, gweddio, ac i ganu salmau mewn 
ffair neu farchnad ; cyfrifir hwynt wedi yníydu. O lid uffern 
yn erbyn pob rhesymau i ddyrchafu gogoniant Duw a’i glod ! 
O na fydded neb sydd yn cymeryd arnynt fod o blaid Duw o’r 
egwyddorion hyn! 

4. Onid yw pob elfen gref a fo yn gweithio ar eneidiau 
dynion hefyd yn ymddangos ar eu cyrph ? Onid yw malais. 
yn yr enaid yn dadguddio ei hun yn y corph trwy beri i’w' 
berchen siarad yn ddrwg am ei elyn ?—llid yn peri ymladd,. 
ymddial, ac ymgyfreithio ; cariad yn peri och’neidio, hiraethu 
rhoddi canmawl, a mawrhau. Onid yw trachwant yn peri 
lladrad a mwrdrad? onid yw blys yn peri meddwdod, cyfedd- 
ach, a gloddest ? Yn fyr, onid yw holl nwydau yr enaid, pam 
y b’ont wedi eu llanw o un chwant, yn peri i’r corph i gyd- 
weithio gyda hwynt ? Yn enaid dyn mae sylfaen trachwant,. 
cybydd-dod, godineb, lladrad, a mwrdrad, a phob pechod sydd 
yn tori allan yn mywydau dynion. Am hyny, nid yw ryfeddod r 
ond peth naturiol yw, bod dynion ag fo yn llawn o gariad yr 
Arglwydd yn canu, yn moli, yn llamu o orfoledd. “ Enynodd 
tân, a mi a lefarais â’m tafod.” O drueni ar drueni! er 
cymaint o resymau sydd, nas caiff un rheswm, pe b’ai ddeng 
mil ohonynt, ei dderbyn am fod yn ëon tros y Duw byw. Ond 
heblaw hyn, mae yr Ysgrythyrau, fel y dwedaist ti, yn eglur 
ddigon, yn cadarnhau fcd hyn o waith diweddar o Dduw , 
ond am i ti ddyfod â chynifer ohonynt, ni soniaf yr awr hon 
am fawr iawn. Yr addewid fawr a roddwyd ar y cyntaf, fel 
ffrwyth o farwolaeth ein Harglwydd Iesu, oedd tywalltiad 
o’r Ysbryd Glân : fe elwir hon addewid y Tad ; ond Duw, yr 
Hwn sy’n gwneud pob peth er ei glod, a gadwodd mewn mesur 
mawr yr addewid fendigedig hon heb ei thywallt ar yr Iudd- 


ewon, ac a’i hesgeulusodd hyd oni f’ai i Iachawdwr y byd 
farw, ei gladdu, ei gyfodi, ac esgyn o hono i’r nef; ac yna fe’i 
rhoddodd i lawr mewn cyflawnder annrhaethol, fel y ffrwyth 
cyntaf o eiriolaeth Crist, pen Apostol a Pherffeithydd ein 
ffydd. Ond yn y cyfamser, tros fwy na phedair mil o flyn- 
yddau, pa sawl peth osododd yr Arglwydd i fyny i gyflawni 
y diffyg o’r addewid hon ?—prophwydoliaethau, cysgodau, 
seremoniau, cyfreithiau, esamplau—oll fel moddion i ddyr- 
chafu ysbrydoedd yr eglwys Iuddewig i ryfeddu, i garu, i 
ganmawl, ac i ufuddhau i Dduw, ac i ddadguddio dyfnder- 
oedd ei ras a’i gariad yn yr Iachawdwriaeth yn Nghrist. 
Moddion allanol a ordeiniwyd at gynhyrfu pob nwyd o’r 
enaid i fod yn fywiol yn ngwaith yr Arglwydd, ac i’w ’nabod 
Ef yn ei holl briodoliaethau ; rhai pethau i enyn cariad, rhai 
pethau ofn, rhai pethau at ddangos ei allu, rhai ei ddoethineb ; 
ond oll fel moddion i’w harferyd yn yr amser ag yr oedd 
addewid y Tad heb ei rhoddi i osod allan gyflawnder ei ras 
Ef at bechaduriaid tan yr efengyl. Ac oni buasai bod yr holl 
gj^sgodau o bethau i ddyfod wedi eu gosod i fagu syndod, 
cariad, ac ofn duwiol yn yr addolwyr, fe fuasai llawer llai 
ohonynt yn gwas’naethu. Beth ynte oedd rhaid aberthu 
cymaint o ddefaid ac ychain wrth gysegru’r deml, nad ellid eu 
rhifo, neu eu cyfrif ? megys ar y Pasg—2 Chron. xxx. 21—pan 
rhoddodd y brenin Hezeciah 7000 o ddefaid a 1000 o fustych, 
a’r tywysogion 10,000 o ddefaid a 1000 o fustych ; ac eilwaith 
y Pasg yn nyddiau Josiah—2 Chron. xxxv.,—yr hwn oedd 
lawer mwy, pan y lladdodd Josiah ei hunan 30,000 o ŵyn a 
mynod a 3000 o eidionau, a’r tywysogion 2600 o ddefaid a 
300 o eidionau, ac ereill 5000 o ddefaid a 3000 o eidionau. Yr 
oedd hyn oll i ddyrchafu gogoniant Crist yr Antitype , ac 
i dynu llygaid y bobl ato, nes tywalltid yr Ysbryd i’w ddad- 
guddio Ef yn well; a gorfoledd mawr oedd trwy holl Jeru- 
salem, wedi cael ei enyn trwy olwg ar y fath rialtwch, y fath 
nifer o ebyrth, y fath dorf o bobl, pob peth fel moddion (hyd 
onis deuai i ben addewid y Tad) i godi’r bobl i lawenychu yn 
yr Arglwydd. 

I ba ddyben ynte yr oedd yr holl fusic o amrywiol drefn a 
natur y pryd hyny ? tafod a thant, organ a salterau, y cornet, 
a’r udgyrn arian—o ba rai nid oedd dim llai yn nyddiau 
Solomon na 120, ac offeiriaid pwrpasol i’w canu hwynt. Nid 
oedd un aberth nad oedd canu trwy gydol yr holl amser; 
clychau oedd wrth odre gwisgoedd yr archoffeiriad, cantorion 
a chantoresau oedd mewn trefn yn seinio mawl i Dduw â 
thafod ac âg offer cerdd. I ba ddyben oedd hyn, meddaf ? 
nid yn unig yn gysgod o hyfryd lais yr efengyl, ond hefyd fel 
moddion yn absenoldeb tywalltiad yr Ysbryd, fel addewid y 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ATEB PHILO EYANGELIUS. 


469 


468 

Tad, i ddyrchafu ysbryd addolwyr Duw i’w ganmawl a’i 
ryfedduEf. Yr oedd cymaint o leisiau soniarus harmony a 
chyd-sain yn yr hen deml rhwng tafod a thant, nas gellir yn 
hawdd gan lawer yn awr gredu na dychymyg. Fel hyn yr 
oedd amryw foddion allanol yn yr hen oruchwyliaeth i enyn 
sêl, bywyd, gwres, ac egni yn yr addolwyr i garu Duw, ac i 
seinio allan ei glod Ef. Ond y prophwydi fyth oeddynt yn 
dysgwyl pethau gwell, sef tywalltiad yr Ysbryd Glân, ac yn 
prophwydo am yr hyfryd ddydd, yn mynegu pa fath fyddai’r 
effeithiau rhyfeddola’i canlynai, megys Joel ii., Zechariah ix., 
&c., ac amryw ereill o destynau a enwasoch. Ond pan ddaeth 
ein Harglwydd i’r byd, nid oedd ei Apostolion yn dysgwyl 
ond am osod i fyny deyrnas dymhorol, neu ryw drefn 
eglwysig, yr un fath ag oedd y lleill o’r Iuddewon yn 
breuddwydio am dani, yn mha un y caent barch, bri, ac 
anrhydedd ; yn mha un y byddai swyddau, graddau, ac 
awdurdodau, ac Ef ei Hun yn ben Arglwydd ac yn Frenin. 
Ond ar wyl y Pentecost, pan oeddynt yn gytun, oddeutu 120 
mewn gweddiau yn yr un lle, yn Jerusalem, disgynodd yr 
Ysbryd o’r uchelder. Yn ddisymwth daeth swn o’r nef megys 
gwynt nerthol yn rhuthro, ac a lanwodd yr holl dŷ lle yr 
oeddynt yn eistedd, ac ymddangosodd iddynt dafodau gwa- 
hanedig megys o dân, ac a eisteddodd ar bob un ohonynt; a 
hwy holl a lanwyd o’r Ysbryd Glân, ac a ddechreuasant. lefaru 
â thafodau. Dyma gyfìawniad o hen addewid ; ac nid oedd 
yr Apostolion eu hunain wedi ei ddeall nai brofi hyd hyn. 
Yr Ysbryd hwn a esgorodd ar effeithiau rhyfedd a gogonedd- 
ns : fe ddisgynodd arnynt fel tân—yr oedd yn llosgi o’u 
mewn nas gallent atal. Yr oedd eu geiriau a’r olwg arnynt 
hefyd fel dynion yn meddu y peth nad oedd y byd yn eí 
ddeall, nac wedi cael erioed prawf o hono ; fe ddisgynodd ar 
bawb yn yr un fan. Dyma’r addewid wnaeth i’r Apostolion 
fyned allan yn ëon, yn ddi-arswyd, ac yn ffyddiog tros y Duw 
byw. Dyma yr awr y confirmiwyd hwynt yn ngweinidogaeth 
yr Ysbryd. Annyoddefol oedd hwn i’r byd : tarth, tân, a 
mwg, fel y darfu i’ch ddal sylw, ydoedd ; eu geiriau oedd am 
Dduw, eu gwaith oedd gogoniant Duw, ei glod Ef oedd eu 
holl ddybenion. Cymdeithas y bobl yma, bellach, oedd yn 
annyoddefol i’r byd, a’r effeithiau yn ddychrynadwy ac ofn- 
adwy i gig a gwaed; ond melus i’r sawl oedd yn ei fwynhau ; 
efe a barhaodd yn y brif eglwys dros dri chant o flynyddau, 
o leiaf. Y saint oedd yn myned yn finteioedd oddi amgylch, 
yn tori bara o dŷ i dŷ, ac yn bwyta yr hyn a osodid o’u blaen 
gyda symlrwydd a llawenydd calon. Cariad-wleddoedd oedd 
yn cael eu cynal bob dydd; gweddiau, cân, mawl, oedd bara 
beunyddiol yr eglwys ; lJid, malais, a chenfigen oedd yn .caei 


eu gwrthod fel gwenwyn; nid oedd neb yn cael bod mewn 
eisieu yn yr holl eglwys ; cariad oedd yn teyrnasu oll yn oll; 
a’r ysbryd ffyddiog hwn, nas gallai gyd-ddwyn â phechod, a 
dynodd yn union erlidigaeth. Yr achos penaf o lid yn erbyn 
Cristionogion oedd eu bod yn dweyd y gwir yn wynebau 
dynion, yn argyhoeddi’r byd annuwiol o’i bechod, yn cyhoeddi 
mai Crist oedd y gwir Iachawdwr, yn pregethu i bawb yr 
iachawdwriaeth ynddo, yr adgyfodiad oddiwrth y meirw, a’r 
farn a fydd ; yn canmol a bendithio Crist yr Arglwydd ; yn 
treulio diwrnodau a nosweithiau mewn gelltydd, creigydd, 
ac ogofeydd y ddaear, i weddio arno ac i ganu i’w enw. 
Nid am eu gonestrwydd, eu haddfwynder, a’u cywirdeb i’r 
llywodraeth,—yr hyn yn ddiau oeddynt yn feddianu i fesur 
mawr, a’r hyn oedd y llywodraeth wladaidd yn ei garu,—yr 
erlidiwyd hwynt, ond am eu bod yn dyrchafu cymaint bob 
amser ar yr Hwn fu farw ar Galfaria, caru y rhai a’i carai 
yntau, ymadael â chwmni y rhai a’i casai Ef; dyma’r ysbryd 
ëon, hyfryd, llawn o sêl, a barhaodd yn yr eglwys dros 300 o 
flynyddau, nes i amryw fyrddiynau fyned i’r tân o’r achos. 
Ond pan ddaeth Constantine, ymerawdwr Rhufain, ei hun 1 
gymeryd enw Cristionogaeth, er i fwy o rydd-did Cristionogol 
gael ei le, eto yn fuan iawn daeth marweidd-dra i mewn : rhai 
heb adnabod yr Arglwydd a ddaeth i’r weinidogaeth; awydd 
i barch, a chyfoeth, a doethineb y cnawd, a anrheithiodd 
grefydd ; y sêl, y cariad, y mwynhad, a’r pleser cyntaf aeth 
mewn rhan fawr i golli; a’r ysbryd marw a gynyddodd nes 
rhoi sylfaen i holl gyfeiliornadau eglwys Rhufain. Ond pan 
ddisgynodd addewid y Tad, sef yr Ysbryd, i lawr eilwaith, fe 
enynodd yr un dymer, sêl, a bywyd ag oedd yn nyddiau yr 
apostolion, gan’ mlynedd o flaen y diwygiad oddiwrth y 
grefydd babaidd,—cafodd amryw ysbryd i fod yn ëon tros 
Dduw yn Bohemia, Switzerland, Hungary, Poland, Germany, 
Ffrainc, a Lloegr, megys Wickliffe, Jerome o Prague, Huss, 
Lollius, Walden, ac ereill. Amryw ugain o filoedd yr amser 
hyn a ymadawsant â’u tai, tiroedd, meddianau, gan gael eu 
herlid o un wlad i’r llall, ac yn myned trwy ddinasoedd a 
threfydd tan ganu hymnau—y peth yr edrychid arno fel darn 
o ynfydrwydd y pryd hyny fel yn awr. Ond yr ysbryd poeth 
hwn a agorodd ddrws o ychydig i ychydig i’r diwygiad mawr. 
Boed clod i Dduw am dano, can’s ni wna ac ni wnaeth 
claearineb dda erioed, ac ni chaiff ef fyth law yn ngwaith yr 
Arglwydd; ond yr un sêl, diwydrwydd, ëondra, bywyd, 
gwres, ac ymegniad oedd yn amser y diwygiad o’r grefydd 
babaidd, oddeutu 200 mlynedd i ’nawr. Ond ar ol sefydlu yr 
eglwys, claearineb a ddaeth i mewn fel diluw, ac ymraniad 
eginodd:—mi eiddo Paul, minau eiddo Apolos. Ac ar ol dyfod 



470 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ATEB PHILO EYANGELIUS. 


471 


rhyddid cydwybod yn nyddiau’r brenin William (o fendigedig 
enw,—yr act oreu wnaed erioed ar ochr crefydd), etoyn mhen 
ychydig oerodd y ddwy eglwys, nes i anwybodaeth oresgyn 
wjmeb y tir,—gwŷr y cwrdd * cystal a gwýr yr eglwys oedd yn 
dyodde’r twmpath chwareu; anwybodaeth oedd yn goresgyn 
wjmeb Cymru; nid oedd braidd (neb) a safai i fyny yn erbyn 
llygredigaeth yr oes, nes oddeutu’r flwyddyn 1738 y torodd 
goleuni allan fel y wawr mewn llawer o ardaloedd y byd: 
offerynau bywiol amryw a godasant yn Lloegr, ac aethant i’r 
prif-ífyrdd a’r caeau gan bregethu gair y bywyd mewn amser 
ac allan o amser. Rhai yn Scotland hefyd a waeddasant fel 
udgyrn arian, nes i feirw amryw gyfodi wrth y llef. Fe 
dywynodd gair y ffýdd ar Loegr newydd—daeth yno fyrdd- 
iynau at y Duw byw. Georgia, a gwledydd tu draw i’r 
moroedd mawr, a ufuddhasant i’r gwirionedd. Ond O! 
hyfryd foreu! dysgleiriodd yr Haul ar Gymru, fe gododd 
Duw offerynau yma o’r llwch, ac a’u gosododd i eistedd gyda 
phendefigion ei bobl; fe daflwyd y rhwyd i’r mór, a daeth 
allan bob rhyw o bysgod—mawr a bach. Chwe’ sir y Dehau 
a gofleidiodd y gair yn foreu—fe glywyd y ceilogod yn canu, 
fe ddihunodd hen wylwyr ag oedd wedi cysgu; pregethwyd 
bob Sulynyr eglwysi; deffrodd yr Ymneillduwyr; fe ganwyd 
iddynt alarnad, a rhai o honynt a alarodd; fe ganwyd iddynt 
bibell, a rhai a ddawnsiodd. A hyn a barhaodd rai blynydd- 
au : fe annghofiwyd y dawns a’r delyn, daeth trai ar chwar- 
yddiaethau; ond och! fe oerodd llawer. Yn mhen rhai 
blynyddau, daeth rhwygiad i ganol y gynulleidfa—daeth Satan 
i mewn at feibion Duw, Flynyddau hirion ar ol hyn, cymylau 
tywyll a du-dew, swn gruddfan, galar, a gwae oedd yn mhob 
pwlpud, yr udgyrn arian oedd yn rhoddi sain anhynod, heb 
neb yn parotoi i ryfel nes i’r baich fyned yn rhy drwm; yna y 
daeth yr awr, addewid y Tad a gyflawnwyd. O! ddedwydd 
foreu ! Hyn yw’r peth a weli di, Martha, yr awr hon, ac nid 
oedd ond Duw yn unig yn Awdwr o hono; a’r un yw ag a fu 
o ddyddiau yr Apostolion hyd yn awr; dyma’r ysbryd a ddis- 
gynodd yn Lloegr Newydd, Scotland, a pha le bynag y bu 
diwygiad gan yr Ysbryd Glân. Ond nid wyf yn meddwl mai 
dynion gwir grediniol, cryf, a disigl mewn crefydd yw pawb 
ag sydd yn bendithio enw yr Arglwydd yn gyhoedd— yn 
llamu ac yn chwareu yn y dawns ysbrydol; can’s yr wyf yn 
rhy barod i feddwl mai gwres nwydau natur, ac nid cyflawn- 
der Ysbryd Duw sydd yn cymhell rhai, er nas gwn pwy allai 
rhei’ny fod, er y gallai rhai fod felly. Eto diau mai ysbryd 
y diafol sydd yn teyrnasu yn mhob un ag sydd yn llidio ac 

*Gwyr y Cwrdd, &c.—hyny yw, gwyr y ty cwrdd cystal a gwyr yr eglwys—Ymneill- 
duwyr cystal ag Eglwyswyr. 


yn chwerwi wrth y gwaith o ganmol Duw, o ran nas gall un 
ag a gafodd faddeuant pechod, a hawl yn Nghrist, lai na 
charu yr Hwn a’i gwaredodd ef o drueni; ac y mae pob 
calon ag y mae cariad ynddi yn chwyddo allan i ddweyd yn 
<dda am y sawl a garo hi. Ac y mae canu, moli, a bendithio 
Duw mor naturiol i ddyn sydd yn caru Iesu Grist, ag ydyw 
i’r fam naturiol fawrhau, cofleidio, cusanu, a phratian geiriau 
wrth ei mab cyntaf-anedig ag a fo yn sugno ei bronau. 
Nid gwaith anhawdd yw ffeindio allan yr achos o’r croesineb 
sydd mewn proffeswyr yn erbyn dweyd yn dda am Dduw,— 
sef am mai yn eu dealldwriaethau yn unig y mae crefydd, 
ac na ddisgynodd mo honi erioed eto i’w calonau hwynt; 
fel nad yw ymarfer corphorol yn fuddiol ond i ychydig. Felly, 
nid yw goleuni deall ond i ychydig yn fuddiol mewn cydmar- 
áaeth i weithrediada.u y galon; â’r galon mae credu i iach- 
.awdwriaeth. Bod dyn wedi credu rhyw ffurf o ddifein- 
yddiaeth—bydded hono mor wir bynag y bo, os nad yw yr 
egwyddorion hyny a gredodd ef yn ei ddeall, wedi gwreddio 
felly yn ei galon, fel y mae ef yn caru Mab Duw, yn gor- 
foleddu yn ei iachawdwriaeth Ef, yn ymwadu âg ef ei hun, 
codi ei groes, dilyn yr Oen trwy ei holl waradwyddiadau, nid 
yw ei wybodaeth ond gwneud ìddo ymchwyddo; dall yw heb 
weled yn mhell; gwybod y mae ef heb brofi fod yr Arglwydd 
yn dirion ; nis teimlodd eí awdurdod ei ras Ef erioed o mewn, 
.a pha fodd y câr hwn Iachawdwr y byd ? A gesglìr ífigys 
oddiar ddrain, neu rawnwin ar ysgall ? Diffyg prawf o ras 
sydd yn eisieu nab’ai’r holl fyd yn moli, ynllamu, ac yncanu 
mawl i’r Arglwydd. Fe gyd-ddwyn y proffeswyr hyny (pa 
rai fyddai yn annyoddefol iddynt fod yn mhlith dynion ag a 
ddadseiniant ogoniant yr Arglwydd) â rhith-broffeswyr neu 
annuwiolion yn bur dda ; nis blinent i dreulio oriau hirion yn 
nghyfeillach masweddwyr, tyngwyr, erlidwyr, beilchion, ac 
cnllibwyr; nis digiant ac nis gwridant pan fo’r cyfryw yn 
ëon yn cablu ffordd yr Arglwydd, am nad yw clwyfo Mab 
Duw yn clwyfo dim ar eu calonau hwy ; nidyw eu perthynas 
iddo mor agos ag y rhaid iddynt byth ofidio o’i ddiystyru. 
Perthynas a chariad sydd yn wastad yn gwneud dynion yn 
boeth, yn ëon, ac yn annyoddefol iddynt i glywed diystyru un 
f’ont yn garu. Mae’r proffeswyr hyn yn un â’r annuwiolion— 
<dim gwahân ond yn unig bod un â ffurf o grefydd, a’r llall 
heb ddim, ond yr un faint o dân cariad at Iesu Grist sydd 
gan y naiíl a’r llall; ond yr un llid sydd ganddynt yn erbyn 
bywyd crefydd, can’s dyoddef y rhagrithwyr hyn ffurf o 
grefydd, eto hwy ddyoddefant holl arferion yr annuwiol; ac 
nis gall y naill na’r llall ohonynt i ddyoddef tarth, tân, a mwg 
pobl yn canu i’r Arglwydd â’u holl galon —dynion fo’n treulio 



47 2 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 

dyddiau a nosweithiau i weddio, i ganu, i folianu a llamu o~ 
orfbledd yr iachawdwriaeth fawr yn Nghrist, —annyoddefol 
yw !—llid, chwerwder ysbryd, a chenfigen sydd yn berwi i 
fyny yn anorphen. I wneud y peth yn fwy goleu, cefais 
brawf o hyn wrth wrando Bneumaticus yn pregethu un tro ar 
y gair—“ Newyddion da o lawenydd mawr i’r holl bobl,”&c. 
Nerthoedd y nefoedd a ddisgynodd i lawr ar amryw o’i 
gynulleidfa, awel y nef a ehedodd trwy’r werin, swn y gwynt 
a grynodd galonau amryw o fewn i’r lle ; ac ar ol i Bneumati- 
cus ddarfod, fe dreuliwyd yr holl brydnawn hwnw hyd at 
rai oriau o’r nos, i weddio, i ganu, i fendithio enw yr Ar- 
glwydd am ei ymddangosiad, ac i ddal yr awel rhag iddi 
gilio. Y lle ydoedd tros yr holl amser yn llawn o bresenol- 
deb yr Arglwydd ; rhai oedd tan wylo yn gwaeddi allan— 
“ Deliais Ef ac nis gollyngais, hyd oni’s dygais Ef i dŷ fy 
mam ac i ystafell yr hon a’m hymddug ; ” rhai yn bloeddio 
allan—haf, haf a’r rhai oedd bron marw o newyn—aeth y 
gauaf heibio, daeth amser i’r adar ganu, mae llais y durtur 
yn y wlad ; rhai yn llamu gan seinio—goleuni yn yr hwyr,. 
afon a aeth allan o Jerusalem, hi lifodd hyd ynysoedd y môr,- 
haf a gauafy bydd hyn ; rhai yn dweyd—rhwyd i’r môr, rhwyd 
i’r môr, Arglwydd —tyn i’r lan bysgod mawrion a bychain;. 
rhai yn canu a rhai yn chweithin, amryw yn wylo â’u geneuau 
yn y llwch, yn crynu ac yn ofni’r farn a fydd, ond amry w iawn 
yn teimlo awel o bresenoldeb yr Arglwydd ; a rhai dyeithriaid 
mewn syndod, arswyd, a braw, ac yn sychedu yn ddystaw am 
ras. Ond yn y cyfamser y deallais fod yno rai gwag broffes- 
wyr yn llidio ac yn terfysgu, yn ysgyrnygu danedd ac yn cnoi 
eu tafodau gan wres ; a’r holl achos ydoedd am fod y bobl hyn 
yn caru’r Crist nad oeddent hwy yn ei garu. Ond yn mhlith 
ereill, mi ganfyddais Fformalistus—pendefig pur foesol—a’i 
wraig Fflorida, a rhai ereill arferol o wrando yn y tý addol- 
iad hwn, ac yn derbyn pob pethyn bur ddacyn i bresenoldeb 
yr Arglwydd dywynu yn annghyffredin yn y lle ; ond yn awr 
yn terfysgu, ac yn myned ymaith. Yr oeddynt yn rhoi digon 
o arwyddion bod eu hysbrydoedd yn ’scoi, ac yn llidio yn 
aruthr; ac feallai. pe buasai’r gallu yn eu dwylaw, na 
buasent yn delio ddim gwell â’r bobl hyn na’r Faria waed- 
lyd gynt. Ond wedi iddynt ymadael, holais pa ddifyrwch 
oedd ganddynt y diwedydd * hwnw—a ydoedd ryw beth yn 
nes at yr Ysgrythyrau sanctaidd na’r hyn oedd gan y rhai 
oedd yn molianu Duw yn nhŷ’r addoliad p Ond erbyn im’ 
chwilio, nis cefais ond a ddysgwyliais, canys treuliasant yr 
holl brydnawn gyda phendefigesau ereill a pherson y plwyf, 
i ddifyru wrth y cwpanau tê, i sipan sudd y llysieuyn tramor,.. 

* Diwedydd—gair a arferir yn gyffredin yn y Deheudir am hwyr. 


ATEB PHILO EVANGELIUS. 473, 

cysuro eu hysbrydoedd â grawn sypiau Ffraingc a’r Idal, gan 
chwydu allan fil o wag feddyliau ag oedd wedi croni yno er’s- 
dyddiau o’r blaen. Fe olrheiniwyd yno gariad a chenfigen, 
annedwyddwch gweddwdod, a phleserau priodas; fe- 
chwiliwyd allan gyfoeth a thlodi, synwyr ac ynfydrwydd holl 
drigolion y plwyf; fe gondemniwyd rhai, cadwyd ereill, rho’wd. 
beiau pawb i’r goleu, ni chas crach fod ar neb heb eu pigo. 
Ond testyn penaf yr holl brydnawn ydoedd y bobl oedd yn 
canmawl ac yn moli Duw ; torf o ragrithwyr ydoedd eu hen- 
wau goreu ; prophwydwyd eu cwymp, fe rag’ddwedwyd am 
ddiwedd eu crefydd, fe rifwyd eu beiau, fe chwiliwyd eu 
hachau, fe farnwyd eu dysg a’u doniau, ac fe’u gwnaethpwyd 
yn sorod pob dim. Ac yna yr aeth Fformalistus, Fflorida,. 
a’r pendefigesau, gyda’r person, i’r gwasanaeth prydnawnol, 
a darfu iddynt ateb yr hymnau a darllen y gweddiau gydag 
ef yn bur ddefosiynol; y person yn dweyd, “ Molwch yr 
Arglwydd,” a hwythau yn ateb, “ Molianus fyddo enw yr 
Arglwydd.” “ Molianed y bobl Di, O Dduw, molianed yr 
holl bobl Tydi,” ebe’r offeiriad; a hwythau yn ateb,: 
“ Llawenhaed y cenhedloedd a byddant hyfryd ;” ac eto 
gelyniaeth yn nghalon y bobl hyn yn erbyn y rhai oedd yn y 
tŷ addoliad yn moli Duw, yn llawenhau, ac yn bod yn hyfryd. 
yn yr Arglwydd. Yr offeiriad yn dweyd, “ Yr holl bobl, 
curwch ddwylau, llafar genwch i Dduw â llef gorfoledd ;” a 
hwythau yn ateb, “ Cenwch fawl i Dduw, cenwch, cenwch 
fawl i’n brenin, cenwch ac eto, eitha’ gelyniaeth yn erbyn 
y rhai oedd yn y tŷ addoliad yn canu ac yn curo dwylaw yn. 
nghyd. Ac ar y foreuol weddi yr oeddynt yn galw gweith- 
redoedd yr Arglwydd i’w foli Ef yn dragywydd ; angelion y 
nef, y dyfroedd sydd uwchben y ffurfafen, a holl nerthoedd yr 
Arglwydd ; haul a lleuad, a ser y nef, gawodydd a gwlith, 
tân a gwres, a phob gwynti fendithio enw yr Arglwydd ; haf 
a gauaf, gwres ac oerfel, rhew ac eira ; pob tymhor, pob 
tywydd, pob creadur, i folianu enw Duw, ac eto llidio wrth y 
bobl ag oedd yn dweyd hyn o’u calonau yn y tŷ addoliad ; a’r 
unig achos oedd, nid yn erbyn geiriau y rhei’ny—y rhai 
ydoedd yr un peth a’u geiriau hwythau yn addoliad cyhoedd. 
yr eglwys blwyfol—ond yn erbyn yr ysbryd oedd ganddynt, 
sef yr ysbryd gwresog o ganmawl ac o garu Duw ; ac yn 
erbyn hwn yr oedd yr holl lid. O Martha ! Martha ! maey 
cant cymaint olid i Fab Duw ag sydd o gariad ato, ac nid yw 
y llid hyn ddim llai, os nid mwy, mewn gwag broffeswyr nag; 
ereill; nid oedd yr holl brydnawn gan berson y plwyf, a 
Fformalistus a Fflorida, un gronyn gwell na Nebuchodonosor 
yn yfed gwin o lestri’r deml—yn hytrach yn waeth, am fod 
gelyniaethynddynt iganmawl Mab Duw,—a hyn yn nyddiau’r 





474 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

efengyl; ac hefyd ar ddydd yr Arglwydd— amser y dylasent 
fod yn gweddio, yn darllen, yn seinio clod i’r Oen, o leiaf yn 
myfyrio ar ei iachawdwriaeth annrhaethol Ef. Ond, cyn 
■diwedd, rho i’m genad i ddweyd wrthyt, er mai o Dduw y 
mae canu a bendithio yr Arglwydd, eto nid wrth ryw nodau 
oddi allan—megys swn tafod ac ysgogiadau corph, gwaeddi, 
llamu, a chrechwenu yn unig—yr wyf yn cael lle i gredu bod 
Duw yn yr eglwys, ac yn ymweled â’i bobl; ond, heblaw yr 
hwyl nefol sydd ar eu hysbrydoedd hwynt, yn rhoi eu tafodau 
yn fywiol i ganmawl Duw, mae’r tân hwn yn fìlamio allan yn 
mywyd ac ymarweddiad amryw ohonynt; yr wyf yn deall fod 
arnynt ofn dweyd eu geiriau eu hunain, na gwneuthur eu 
.gweithredoedd eu hunain ; mae genyf dystiolaeth fod lluoedd 
ohonynt â pharch mawr iawn i holl ewyllys ddadguddiedig 
Duw ; ac os bydd iddynt droseddu y gorchymyn lleiaf, poen 
: gofid, ac euogrwydd sydd yn canlyn, ac nid oes a wna’r tro 
i’w laesu nes cael ail olwg ar waed Duw croeshoeliedig. Nid 
-oes dyledswydd na chysuron dynion, na meithder amser, a 
dŷn boen eu cydwybod ymaith, dim ond golwg ar y gwaed; 
ac nis gallaf lai, pan y bo sel a gwres crefydd yn dwyn y fath 
effeithiau, na chredu nad o Dduw y mae. Yn ail, nid am 
bynciau lleiaf y ffydd mae’r bobl yma yn wresog, ond am brif 
bynciau iachawdwriaeth ; ffydd a chariad yw y grasusau 
penaf y maent yn llefain am danynt, Crist a’i rad ras yw 
testyn eu holl ganiadau; addewidion rhad yw swn eu gweddiau, 
son am rad ras yr Arglwydd at bechaduriaid yw swm eu holl 
ymadroddion. Pe buasent wresog am bynciau cyfeiliornus, neu 
am bynciau dadleugar, neu am bynciau lleiaf anghenrheidiol 
o’r ffydd Gristionogol, ni fuasai cymaint coel arnynt. Mae 
amryw yn wresog am eu sect eu hunain, amryw bynciau neill- 
duol o honi, am drefn dysgyblaeth a fîurf eu haddoliad ; ond 
y rhai’n sydd yn wresog am ddilyn yr Oen, am garu Iach- 
.awdwr y byd, am ddadseinio allan ei enw mewn bywyd cystal 
ag mewn geiriau. Yr hyn sydd yn fy ngalw, yn drydydd, 
i ddal sylw ar yr hyn mae Ioan yn ei ddweyd, “ pwy bynag 
ag sydd yn addef mai’r Iesu yw y Crist, o Dduw y ganwyd 
■ef.” Mi holais egwyddorion amryw ohonynt, ac mi a wran- 
dewais eu pregethwyr, ac y maent oll yn credu mai’r gwir 
Dduw oedd Iesu o Nazareth, maent yn credu mai ei haedd- 
iant Ef sydd yn rhoi hawl iddynt o faddeuant pechod, ac o 
gyfiawnhad o’r holl bethau presenol, a bywyd tragywyddol 
yn y diwedd ; maent yn credu mai trwy ei waed Ef mae yr 
Ysbryd yn cael ei anfon i lawr o’r nef. Er mwyn ei angeu 
mae yr Ysbryd hwn yn goleuo, yn argjdioeddi, yn cysuro, yn 
adeiladu. Yn fyr, mai mab Mair—o ran ei ddyndod—fu farw 
ar Galfaria, yw eu Brenin, eu Prophwyd, a’u Harchoffeiriad ; 


ATEB PHIL 0 EVANGELIUS. 475 

ac onid yw yr Apostol yn gwneud yn eglur y gwahaniaeth 
Thwng y rhai sydd o Dduw neu nad ydynt, sef y rhai sydd yn 
cyfîesu mai’r Iesu hwn yw’r Crist, &c. Acyn olaf, maenod 
cryf genyf fod y gwaith diweddar yma o Dduw am fod 
cymaint o erlid arno, cymaint o gelwyddau yn cael eu dweyd 
am dano, yn hollawl groes i ymarweddiad a gwirionedd y 
rhai fydd yn ei broffesu. 

Mae eríid yn etifeddiaeth sydd sicr o fod i ganlyn gwir 
grefydd—-“ A gwyn eich byd pan d’wedo pawb yn ddrwg 
am danoch, a hwy yn gelwyddog; gorfoleddwch a neidiwch, 
■can’s mawr fydd eich gwobr yn y nefoedd, canys felly y 
gwnaethant hwy i’r prophwydi o’ch blaen chwi.” Ar bwy 
y mae erlid y dyddiau hyn ond ar y rhai sydd a r sel yma 
o wrando yn fynych, o ganu, a gweddio amryw oriau yn 
nghyd, o waeddi allan mai da yw’r Arglwydd ? Ar bwy 
mae erlid y dyddiau hyn, meddaf, ond ar y rhei’ny ? Mae yr 
Ymneillduwyr yn cael llonydd—mae yr Eglwys sefydledig a 
hwythau yn gyfeillgar ;* fe ddarfu iddynt bregethu, ysgrifenu, 
ac argraffu y naill yn erbyn y lla.ll ; yr ydys wedi darfod 
gwawdio y Quakerìaid—caiff y rhai’n lonydd mewn tref a 
gwlad. Yn awr nid oes ond y rhai’n i holl saethau’r gelynion ; 
ni wyddis yn iawn pa enwau a roddir arnynt— ; ynfydion, 
rhagrithwyr, pobl ddi-drefn, torwyr amod, rhwygwyr cynull- 
eidfaoedd, anudonwyr, y rhai a wadodd y ffydd gyntaf, a mil 
o enwau o’r fath. Rhyfelir â hwynt weithiau â’r tafod, weith- 
iau â’r pin ysgrifenu, yn fynych â’r argraff-wasg. Esgobion 
ac offeiriaid, mawrion a thlodion, gwýr llên a gwŷr llŷg yn 
cytuno yn un yn erbyn y bobl elwir Methodistiaid. Undeb,— 
undeb mewn tref a gwlad, pe caid ond y bobl hyn tan draed. 
Ond am beth y mae’r llid ? Am eu bod yn myned ar ol yr 
Arglwydd â’u holl galon. Maent mor ffyddlon i’r brenin a 
neb arall—maent yn heddychol ac yn hawdd eu trin ; nid 
y’nt nag yn ymladd na rhyfela, nac yn dwyn cochl neb oddi- 
arno; eto, ymaith â hwynt o’r byd—nid y’nt deilwng o fyw. 
Ni oddefir eu pregethwyr mewn rhai eglwysi; oni b’ai fod 
rhagluniaeth yn chwareu o’u hochr, fe’u sterfid o eisieu llun- 
iaeth; eithr tan ofal yr Arglwydd y maent yn byw, ac ar ei 
allu Ef maent yn ymgynal. Da iawn fod cyfreithiau’r deyrnas 
heb fod yn eu herbyn, onite buasent wedi cael eu danfon allan 
•o’r byd. Maent tan lywodraeth dda George III., ond yn benaf 
tan lywodraeth Iesu, Brenin y saint. 

Fy chwaer, yn awr yr wyf yn dibenu, gan addef (ar ol rhoi 
golwg tros y cwbl) i mi wneud fy hun yn sicr mai o Dduw 
mae hyn o waith, sef fod pobl yn canu yn ddi-arswyd ac yn 

* Maeyn amlwg, oddiwrth y geiriau hyn, na chyfrifai Williams mo’r Methodistiaid, y 
jrbai y mae yn eu hamddiffyn, yn Ymneillduwyr nac yn Eglwyswyr. 



476 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ddi-gywilydd ; yn canmol, yn moli, ac yn bendithio Duw— 
dweyd yn dda am dano wrth bawb; yn argyhoeddi pechod,. 
yn sefyll tros ei enw o flaen brawdleoedd, llamu o orfoledd ei 
iachawdwriaeth, dadguddio ei ddaioni Ef i’r byd. Mi gefais- 
fy nghadarnhau, meddaf, fod yr ysbryd (yma) o Dduw, pa faint 
bynag o ragrithwyr sydd yn ymgymysg eu llais â hwy; ond 
hyn, Martha, rhaid it’ ddysgwyl profedigaethau mawrion 
mewn dydd i dd’od—gauaf chwerw ar ol y fath haf cysurus^ 
Mae llid mawr gan ddiafol y dydd heddyw—mae rhwydau fil. 
yn cael eu gwau yn uffern ; fe’u taenir hwy o flaen y pererin- 
ion ar frys—fe syrth rhai nes bo diafliaid yn llawenhau,—y' 
fath lawenydd ag all damnedigion wneuthur!—Fegaiff annuw- 
iolion eu gwŷn, fe orfoledda gwag broffeswyr; Moab, Midian, 
a Philistia fydd wrth eu bodd; ha, ha, fydd eu bara beun- 
yddiol; di-noethwch, di-noethwch hi hyd y sylfaen, fydd 
testyn caniadau yr holl ragrithwyr, a holl annuwolion y byd 
—gweled rhai ag sydd yn awr yn wresog yn oeri, rhai yn ieuO' 
â’r di-gred, rhai yn llaesu dwylaw, rhai yn syrthio yn warad- 
wyddus, rhai yn cael eu llusgo gyda’r byd i’r mwyn-gloddiau :- 
gweled hyn, meddaf, a wna’r byd wrth ei fodd. Ond er y 
cwbl fe saif Duw o blaid ei bobl—ni thyr asgwrn yr un o hon- 
ynt; fe’u ceidw hwynt ac a’u dyfrha ar bob moment: y rhai 
a gwymp a gyfyd er gwell, y rhai a saif a ofna ; fe gân y ddau 
yn nghyd. Angenrhaid dyfod profedigaethau, angenrhaid. 
gwel’d nerth rhwydau Satan ; angen ’nabod drwg y galon oll 
er mwyn dyrchafu Iachawdwr y byd. Am fod yn rhaid i’r 
pethau hyn fod, Martha, gweddia pan f’ost agosa at yr Ar- 
GLWYDD ein Duw, i ddal i fyny ei bobl, ac na chaffónt fyn’d yn 
waradwydd i’r ynfyd; gweddia am weinidogion ffyddlon a safo 
ar y muriau nos a dydd, ac na lwfrhao, ac na thawo nes bo 
Jerusalem yn foliant ar y ddaear; rhai wedi adnabod drwg a 
da, gwel’d haf a gauaf; rhai fedro ymhelaethu a phrinhau ; 
gweinidogion fu o flaen yr heliwr a geisiwyd ddaL, ond a. 
ddiangasant allan fel aderyn o fagl yr adarwr. 

Nis medraf ddarfod nes rhoi un passage o ateb i’r gwrth- 
ddadl mae Mr. Jonathan Edwards, M.A., o Loegr Newydd r 
yn ei Lyfr a elwir “ Nodau gwahanol weithrediad Ysbryd 
Duw ; wedi eu cymhwyso at y gwaith annghynefìn a ym- 
ddangosodd yn ddiweddar ar lawer o bobl yn Lloegr 
Newydd.” Yr hwn lyfr, os bydd neb yn ysgrifenu yn erbyn 
yr hyn a ysgrifenais yma, wyf yn meddwl ei brintio, er mawr 
gywilydd i anwybodaeth y bobí sydd yn tybied nas bu y fath 
waith yn y byd o’r blaen ; ac er cerydd hefyd i’r Ymneilldu- 
wyr, y rhai sydd yn dweyd yn gyffredin mai yn mhlith 
Methodistiaid Cymru mae’r fath beth yn unig; lle mae’r 
Eglwys Bresbyteraidd wedi cael y blaen mewn llawer o ar- 


ATEB PHILO EYANGELIUS. 


477 


•daloedd y byd ; gwaith pa un sydd yn cael ei ganmawl hyd 
yr eithaf gan Dr. Watts a Dr. Guise, a chan y rhan fwyaf o’r 
gweinidogion enwocaf yn Lloegr Newydd. Ac am ei fod ei 
íhun o farn Bresbyteraidd, gobethio bydd y genedl hon mor 
.ostyngedig a’i ddarllen, os bydd iddynt trwy ateb hyn i’m 
Ihanog i’w brintio ef. 

Y geiriau sydd fel hyn :—“ Rhai a ddywed yn erbyn y 
gwaith, o ran bod rhyw annhrefn enbyd ynddo, sef torf o 
ddynion yn nghyd yn gwaeddi allan, ac yn gwneud lleisiau; 
canys, meddant,_ ‘ Nis gall Duw fod yn Awdwr annhrefn.’— 
Ond, bydded i ni edrych pa beth yw yr ystyr gymhwys o an- 
nhrefn—ond tori y drefn hono o bethau, at ba un y maent yn 
bwrpasol wedi eu rhoddi ac yn uniongyrchol yn penodi at y 
dyben ?—fel os bydd ond trefn a chysondeb dyledus y moddion 
yn cael eu tori, eu bod yn methu o’u dyben. Ond argyhoedd- 
iad, troedLgaeth, a chysur pechaduriaid yw atet dyben 
moddion gras. Nid am nad wyf yn meddwl y dylai dynion 
ag sydd fel hyn yn cael eu cynhyrfu yn anarferol, i gynyg ym- 
atal oddiwrth y fath ymddangosiad allanol mor belled ag y 
.gallont yn hawdd; a gwneud goreu eu gallu i ymatal yn 
amser yr addoliad cyhoedd, se'f y bregeth, &c. ; ond os yw 
Duw yn gweled bodyn dda i ddwysbigo cydwybodau dynion, 
neu eu cysuro o’r tu arall, fel nas gallant ymatal rhag gwaeddi 
allan, ac ymddangos i’r holl bobl—'ie, hyd yn nod at aflon- 
yddu, rhwystro, ac anostegu yr addoliad cyhoedd ag oeddynt 
wedi dyfod iddo, nid wyf yn meddwl bod hyn yn annhrefn, 
nac yn un rhwystr annedwydd, ddim rhagor na phe buasai 
gwmni yn cyfarfod ar faes i weddio am wlaw, ac iddynt gael 
eu rhwystro yn eu gwaith trwy i Dduw i hidlo arnjmt gafod 
haelionus. O na welai Duw fod yn dda i bob cynulleidfa yn 
y tir i gael eu lluddias a’u rhwystro fyned yn mlaen â u 
haddoliad cyhoedd trwy’r fath annhrefn a hyn ddydd Sabboth 
nesaf! Ni raid i ni ofidio am dori trefn y moddion trwy gael 
y dyben at ba un y mae’r drefn hono yn arwain. Yr hwn sydd 
ar neges yn ymofyn trysor a ddylai beidio bod yn ofidus am 
iddo gael ei rwystro trwy gwrdd â’r trysor yn nghanol ei 
siwrnai.” 



Templum Experientice Apertum ; 


NEU, 

Ddrws y Society Profiad 
wedi ei agor o led y pen, fel y gallo y 
sawl a chwenycho edrych i mewn . 

MEWN SAITH DIALOG. 

Ar ddull o Ymddyddan rhwng Theoỳhilus ac Eusebius—y naill, fel' 
y dychymyga, yn byw ar Dir Immanuel, a'r 
llall yn Ngwlad Cwsg. 


YN CYNWYS (AR OL HANES DDYCHYMYGOL O GREFYDD GWLAD 

cwsg) sylfeini, siamplau, a gorchymynion ysgrythyrol 

AM SOCIETY PROFIAD, FEL Y MODDION GOREU I GADW CRED- 
INWYR RHAG OERI ; Y DYSGYBLAETHAU, YR HOLIADAU, A’R 
TREFNIADAU SYDD I FOD.YNDDi; Y BUDDIOLDEB a’r ADEIL- 
ADAETH DDUWIOL SYDD o’l CHADW HI YN NGOLEUNI AC OFN 
YR ARGLWYDD, OND Y CANLYNIADAU GRESYNUS SYDD o’l 
CHADW HI YN ANNOETH AC YN ANYSTYRIOL.* 


* Cyhoeddwyd y gwaith hwn y tro cyntaf yn y flwyddyn 1771, wedi ei argrafFu yn. 
Aberhonddu, gan E. Evans. 


Drws y Society Proftad. 


DIALOG I. 

Hanes ddychymygol o farweidd-dra gwlad cwsg—Disgyniad yr Ysbryd ar 
nifer o broffeswyr claiar yno—Yr effaith ryfeddol o hyny—Profedigaethau 
yn canlyn—Y moddion a arferwyd i achub y credinwyr rhag cael ea 
llithio—Buddioldeb society profiad i’r perwyl hyny. 

T HEOPHILUS.—Ow ! groesaw adre’, Eusebius ; mae oes 
i’m tyb er pan y gwelais chwi ddiweddaf, a mawr hiraeth 
oedd arnaf am eich cyfarfod yn rhyw fan neu gilydd; 
ond o hir ddysgwyl y daw daioni—dyma fy nymuniad ar ben. 

Eusebius. —Nid llai oedd arnaf finau o chwant, os nid 
rhagor i’ch gweled chwithau, fy hen gydymaith; a’m siwrnai 
yr awrhon atoch sydd dyst digonol o hyny, canys nid oedd 
fy neges yma yn terfynu ar un dyben arall yn rhagor na chael 
ymddyddan â chwi yn nghylch achosion crefydd. 

Theophilus, - Dyben da, fy mrawd, gan mwyaf wna waith 
da, a’r Arglwydd a’i llwyddo; ac mae yn anhawdd treulio' 
amser i well gorchwyl na siarad yn ddwys a difrifol yn nghylch 
pethau o dragywyddol bwys, fel y dywedir yn Malachi iii. 16— 
“Ynay rhai oedd yn ofni’r Arglwydd a lefarasant bob un 
wrth ei gymydog: a’r Arglwydd a wrandawodd ac a glybu 
ac ysgrifenwyd llyfr coffadwriaeth ger ei fron Ef i’r rhai oedd. 
yn ofni yr Arglwydd, ac i’r rhai oedd yn meddwl am ei enw 
Ef.” Ond yn gyntaf, gadewch i mi ofyn eich helynt—pa sut 
mae eich iechyd ? pa sut yr ydych yn byw ? a ydych wrth 
eich bodd ? pa un bynag ai priod ai gweddw, cyfoethog neu 
tlawd, parchedig neu anmharchedig ? 

Eusebius. —Wrth fy modd yn mhob cyflwr ond cael bod. 
yn fy ysbryd yn agos at Dduw, canys fe’m dysgwyd i fod yn 
fodlon i bob cyflwr, i fyw yn helaethach ac yn brinach ; ac yr 
wyf yn ceisio ymestyn at fod yn y cyflwr y dywed yr Apostoh 
i Cor. vii. 29, &c.—“Fodo’r rhai sydd â gwragedd iddynt r 
megys pe byddent hebddynt; a’r rhai a wylant, megys heb 
wylo ; a’r rhai a lawenhant, megys heb lawenhau ; a’r rhai a 
brynant, megys heb feddu ; a’r rhai a arferant y byd hwn, 
megys heb ei gam-arfer.” Ac yr wyf yn diolch i’m Duw nad 
oes na chystudd, na chroes, na gorthrymder arnaf, nad yw fy 
Nhad nefol yn rhoi i mi allu i’w dwyn, a bod yn fodlon tani. 
f 2 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN ! 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


483 


482 

Theophilus. —Bellach, pa foddy mae gwaith yr ArglwiJ'dd 
yn myned yn mlaen yn eich gwlad chwi ? clywais fod efengyl 
Iesu wedi cyrhaedd atoch, ac wedi esgor ar feibion lawer. A 
da gwnewch fynegu i mi pa fodd y dechreuodd y gras weithio 
yno ? trwy ba foddion ? a chyda pha nerth ? pa mor ddi- 
gyfrwng ? a pha rasusau ddangosodd yn blaenori ? pa 
ddichellion a ddyfeisiodd Satan i rwystro y gwaith ? a pha 
gystuddiau neu dreialon i’ch cadarnhau, i’ch profi, a’ch puro 
a gawsoch ? 

Eusebius. —Chwi ofynasoch i mi amryw gwestiynau, ac 
mi wnaf fy ngoreu i ateb y cyfan, o ran nad oes un hanes 
felusach genyf i adrodd, na dim yn bywiocau fy enaid yn fwy 
na chofio am ddyddiau ymweliad yr Arglwydd â mi ac ereill 
yn nydd fy nyweddi, ac yn nydd llawenydd fy nghalon; ac 
mae cofio am yr amser hyny i mi yn wastadol fel diliau mel. 

Y dull y gweithiodd yr Arglwydd yn y rhan hyny o’r byd 
oedd fel hyn—Pan yr oeddem ychydig broffeswyr yn nghyd 
ar un tro, yn oer ac yn farw ddi-gyffelyb, mewn cyfarfod ag 
oeddem ni yn ei alw oedfa neillduol—bron a digaloni dyfod 
at ein gilydd byth mwy—rhai fyddai yn arferol o fod yn eisieu 
gan mwyaf bob oedfa, rhai yn swrth feirwon, heb ddim i 
ddweyd am Dduw nac am eu heneidiau; rhai wedi ymroddi 
i’r byd a’i ofal; rhai wedi gwrthgilio yn lân oddiwrth bob 
moddion gras ac ordinhadau’r efengyl; rhai wedi ymroddi i 
gnawd ac anlladrwydd, megys yn nyddiau Noah—gwreica, 
gwra, priodi, a rhoi mewn priodas, a mi fy hun yn mron 
digaloni, ac yn meddwl yn fynych dyfod i fyw i barthau mwy 
gwresog, a symud fy mhabell o Ür y Caldeaid yn nes ì 
derfynau Gwlad yr Addewid. Ond pan oedd pob peth fel ’hyn 
— byd, cnawd, a Satan wedi enill y dydd,—eto yr oedfaon 
neillduol hyn oedd yn cael eu cadw mewn rhyw wedd 
farwaidd i ryfeddu, heb un fath o galondid gan neb i fyned 
â’r gwaith yn mlaen ond addewid Duw—Pa le bynag y 
byddai ond dau neu dri yn dyfod yn nghyd yn ei enw Ef, os 
eu dyben fyddai union, pa mor farw bynag byddai eu hwyl 
bresenol, y byddai Ef i ddyfod atynt a’u bendithio. Hyn yn 
umg barodd i ni ddyfod i weddio at ein gilydd; ond nid oedd 
ein gwedaiau ond yn hytrach ocheneidiau. Ond o’r diwedd — 
trwy rym llwfrdra, annghrediniaeth, a phrofedigaeth oddiwrth 
Satan—darfu i ni resolfo rhoi i fyny ein cyfarfod neillduol; ac 
yn awr ar fedr gweddio gweddi ymadawiad, gan feddwl rhoi 
i fyny y fath gyfeillach byth mwy. Ond yn nyfnder ac eithaf 
annghrediniaeth yw yr amser i Dduw roi ffydd, a phan bo 
dyn wedi methu mae Duw yn ymddangos. Felly yma, yn 
nghanol ein cyfyngder, ar fin anobaith, pan oedd pob gobaith 
o lwyddiant wedi ei gau i fyny, daeth Duw ei Hunan i mewn 


i’r canol, a gwawriodd goleu ddydd arnom o’r uchelder: 
canys rhyw un o’r brodyr—'ie, y mwyaf llwfr o honom oll, yr 
hwn oedd yn annghredu fwyaf am ddyfodiad Duw atom—ar 
weddi a gynhyrfodd yn yr ysbryd, ac a gadarn ymaflodd â’r 
nef, fel un na ollyngai ei afael er dim—ei dafod a lefarodd 
-eiriau annghynefin—ei lais a ddyrchafodd—ei ysbryd enynodd 
yn fflam—fe blediodd—fe floeddiodd ar Dduw— fe ymdrechodd 
—fe ymorchestodd o ddifri’, fel Jacob, yn nyfnder ei gyfyng- 
derau. Y fflam a ymaflodd yn ereill —fe ddihunodd pob rhai 
—yr ysbrydoedd mwyaf oer a difraw a ymaflasant, ac a 
wresogasant—ymdrech ac ymorchestu a gwympodd ar bawb 
—ni oll a aethom gydag ef i ryfel—ymatìasom gydag ef yn 
Nuw, ei briodoliaethau, ei air, a’i addewidion, gan resolfo na 
ollyngem ein gafael nes cael ein holl ddymuniad; a hyn ddaeth 
i ben, canys cwympodd arnom awel felus o gariad yr Ar- 
glwydd— llanwyd ni fel meiliau ac fel cornelau yr allor— 
enynodd tân, a ni a lefarasom â’n tafod. Y cwmwl a ffodd—yr 
haulwen a dywynodd—ni yfasom o rawn-sypiau gwlad yr 
addewid, ac ni a wnawd yn llawen—darfu annghrediniaeth— 
darfu euogrwydd—darfu ofn—darfu ysbryd llwfr, annghariad, 
cenfigen, drwg-dyb, yn nghyda’r holl bryfed gwenwynig ag 
oedd yn ein blino ni o’r blaen; ac yn eu lle daeth cariad, 
ffydd, gobaith, llawenydd ysbryd, a thyrfa hyfryd o rasusau 
yr Ysbryd Glân. Ac erbyn hyn nid oedd yr oedfa ond dech- 
reu, canys dyblwyd gweddi, canu, canmawl, a bendithio, heb 
neb yn blasu ar ddiwedd: rhai oedd yn awr yn wylo, rhai yn 
moli, rhai yn canu, rhai yn hyfryd nefol chwerthin, a phawb 
yn synu, yn caru, ac yn rhyfeddu gwaith yr Arglwydd— yn 
gyffelyb i’m tyb i i ddyddiau yr Apostolion, pan ddisgynodd yr 
Ysbryd o’r uchelder ar ychydig bobl ofnus, ac a’u nerthodd 
hwynt yn gryfion i fyned allan o’u cell ddirgeli ganol heolydd 
Jerusalem, a chyhoeddi enw yr Arglwydd o flaen pob llwyth, 
iaith, a chenedl ag oedd wedi casglu yn nghyd yno o eithaf y 
ddaear. Ac megys y pryd hyny, felly yma hefyd, y son am 
hyn a daenodd ar led o blwyf i blwyf, ac o bentref i bentref, 
nes i bobl heb rifedi i gludo tan y gair—gwŷr, meibion, 
gwragedd, a phlant; a phregethwyr hefyd ddaeth atom o 
bob parth, wedi clywed o bell son am weithredoedd yr Ar- 
glwydd : ac nid â bronau hesbion y daethant hwy hefyd, canys 
pa fath bynag baent i ereill, blithion oeddent i ni, o ran nas 
daeth braidd un atom heb ei wir gomisiwn—certificat pob un yn 
ei enau, canys yr Arglwydd a’u llwyddodd o bob gradd—y 
pregethau oedd hyfryd— y gwrandawyr yn aml, yn ystyriol, 
ac yn awyddus i wrando—rhai oedd yn cael eu hargyhoeddi 
bob oedfa—un llangc oddiwrth gyfnewidiad ei gyfaill yn yfed 
argyhoeddiad—un chwaer oddiwrth chwaer arall—gŵr oddi- 



484 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


wrth ei wraig, gwraig oddiwrth ei gŵr, a chariadau yn derbyn 
argyhoeddiad oddiwrth eu cariadau. Yn awr fe gyfnewidiodd. 
y dôn trwy ein holl ardal: yn lle chwareu ar y Sabboth, 
dawnsio, tyngu, rhegu, cabluenw Duw, canu caniadau ofer, 
gwag siarad, holi hanesion, hela chwedlau, dweyd celwyddau r 
ac erlid y saint—yn lle hyn, meddaf, daeth bugeiliaid i ganu 
hymnau ar hyd pen y glenydd; yr aradwr a’r geilwad yn 
fynych yn ymbyncio mewn salmau ac odlau ysbrydol ar hyd. 
y meusydd ; y gwyryfon, y plant, a’r henafgwyr yn nghyd yn 
siarad yn hyfryd am weithrediadau Ysbryd y gras. Mi 
feddyliais lawer gwaith y pryd hyny am brophwydoliaethau 
yr Hen Destament, ac nis gwelais un peth yn eu hagor yn 
well na’r awdurdod nefol y pryd hyny ar ein heglwys fechan 
ni, a’r ardaloedd o gwmpas: megys yr Ysgrythyr hono yn 
Joel ii. 29, 30, &c.—“ A bydd yn y dyddiau diweddaf, medd 
Duw, y tywaíltaf o’m hysbryd ar bob cnawd : a’ch meibion 
chwi a’ch merched a brophwydant, a’ch gwŷr ieuaingc a 
welant weledigaethau,a’ch henafgwyr a freuddwydiant freudd- 
wydion : ac ar fy ngweision ac ar fy llawforwynion y tywalltaf 
o’m Hysbryd yn y dyddiau hyny, a hwy a brophwydant; a 
mi a roddaf ryfeddodau yn y nefoedd uchod ac arwyddion yn 
y ddaear isod—gwaed, a thân, a tharth mwg.” Canys mor 
ofnadwy ac mor ddychrynllyd i gnawd a natur oedd y gwaith 
rhyfedd hyn o eiddo’r nef ag yw gwaed, tarth, mwg, a thân i 
ddynion ofnus. 

Theophilus. —A ydyw yr awdurdod nefol hon yn parafelly 
o hyd ? 

Eusebius. —Mae Ysbryd yr Arglwydd yn aros gyda ni,, 
ac yr wyf yn credu yr erys fyth. Gwir yw, nid oes mo’r 
awelon hyfryd hyny mor fynych ag oeddent; ac nid oes o’r 
un boethder yn y tân; ac nid yw yr hwylus wynt yn 
chwythu mor danbaid, am fod llai o gnawd yn gymysg o 
bosibl ag ef; canys ar y cyntaf pan ddaeth ein heneidiau i 
brofì gwleddoedd y nef, fe fynai y cnawd yntau gael ei 
shár , a holl nwydau natur—wedi cael eu terfysgu gan ras— 
oedd yn gwneud terfysg a ’stwr ofnadwy tu allan i’r muriau;. 
ond fel daeth y wledd nefol i fod yn fwy yn yr enaid o 
mewn, nid oes gan gnawd yr awrhon agos cymaint o law 
yn y chwareu hyn ag ydoedd, canys mae ef yn gorfod 
dystewi o flaen yr Arglwydd, a gadael yr enaid i ymborthi. 
ar fywyd a bery byth. Ond eto mae arwyddion amlwg fod 
y bobl hyn yn myned yn mlaen o ras i ras, canys gwelir 
ynddynt galonau briw a chlwyfus, cydwybodau byw a 
thyner, ewyllys wedi ei dori at feddwl Duw, i ddweyd gyda’r 
Apostol, Pa beth a fyni di i mi ei wneuthur ? ”—ofn duwiol 
sydd ynddynt yn c.ynyddu, ac yn ofalus yn mhob rhyw 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


485 

ddyledswyddau at Dduw, atynt eu hunain, ac at eu 
cymydogion—yn ymdrechu yn fanwl gadw eu lle; ond yn 
fwya’ enwedig eu cynydd sydd yn y pethau canlynol—sef, yn 
gyntaf, yr olwg sydd ganddynt arnynt eu hunain, fod eu 
calonau yn fwy eu twyll na dim, mai drwg anllywodraethus 
ydynt—-pwy a’u hedwyn ? a bod—fel y dywed Duw ei Hunan, 
Gen. vi. 5—holl fwriad meddylfryd calon dyn yn unig yn 
ddrygionus bob amser. Yr olwg hyn sydd yn peri iddynt 
fíìeiddio eu hunain, a chredu mai y penaf o bechaduriaid 
ydynt ar bob amser ; hyn sydd yn peri iddynt nas condemn- 
iant ac nas rhagfarnant neb arall, ond fcosturio wrth bawb, 
gan gredu eu bod hwy eu hunain yn annheilyngach na neb 
pwy bynag. Yn ail, yr angen sydd arnynt o Gyfryngwr. 
Mae yr olwg wael uchod wedi dodi Crist ac oll sydd yn 
perthyn iddo yn anwyl—ei gyfiawnder, ei ddyoddefaint, ei 
nerth, a’i ddoethineb. Ni fýn y bobl hyn héddyw i edrych, i 
feddwl, nac i astudio dim ond trugaredd, haelioni, a thirion- 
,deb y Messias; dyoddefaint pen Calfaria yw eu cân ; dyma 
destyn _eu siarad a thestyn eu study; ac nid y’nt fyth yn 
edrych i mewn ond er mwyn gyru eu hunain i bwyso mwy 
ar, a chredu mwy yn Nghrist. Fel hyn fe ddysgodd eu drwg 
hwy redeg at y da; fe ddysgodd eu pechod hwy edrych ar 
Gyfryngwr. Fel hyn gwnawd hwy yn fwy marw i’w doniau, 
grasusau, rhinweddau, a barnau da dynion am danynt; dim 
heddyw ond Crist oll yn oll. 

Theophilus. —Cant i un fod Satan yn llonydd i’r fath gor- 
lanaid o ddefaid heb wneud rhyw hafog yn eu plith—yn y 
rhan leiaf eu temtio, eu blino, eu gorthrymu, neu eu tynu at 
ryw bleserau gau. 

Eusebius. —Oh, nis gallaf fyth adrodd i chwi y cwbl am 
y pethau hyn, canys aneirif yw eu temtasiynau, a rhei’ny o 
bob math; rhai at bob graddau, rhai at bob oedran, rhai o 
mewn, rhai o maes, rhai o mewn a rhai o maes ar un waith, 
fel nad oes neb a ŵyr eu grym a’u rhifedi ond Duw ei Hun. 
Ond chwi a ddeallwch rai ohonynt pan yr ystyrioch eu hoed- 
ran a’u hamgylchiadau—sef cwmpeini o lanciau hoenus a 
gwrol, tyrfa o ferchedyn eu grym a’u nwyfiant, dyniony rhan 
fwyaf ohonynt ag sy gan Satan le crjd i weithio ar eu serch- 
iadau cnawdol, ac i’w denu at bleserau cig a gwaed; ond y 
rhyfeddod mwya’ eu bod yn sefyll yn nghanol eu holl amrywiol 
brofedigaethau : mae gymaint rhyfeddod ag i wreichionen o 
dân beidio diffodd yn nghanol y mòr, neu i gyfeillion Dafydd 
fyned trwy ganol llu y Philistiaid i ymofyn dwfr iddo o ffynon 
Bethlehem, ac eto safio eu bywydau. Ond i’r nef mae’r 
diolchgarwch,—yr Unaga ddysgodd fysedd Dafydd i ryfela, 
a’r Un ag a’i nerthoedd i lamu trwy’r fyddin a neidio tros y 





486 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 487 


mur, a’u nerthodd hwythau yn nghanol eu gwendid i faeddm 
Satan ar ei dir ei hun. Mae’n wir i rai ohonynt gael eu 
clwyfo, ond ni laddwyd neb ; fe demtiwyd rhai yn mhell, ac 
fe’u hudwyd i dir dyeithr, ac fe’u taflwyd i lawr ar greigydd 
geirwon, eto fe iachawyd eu harchollion, fe el'iwyd eu clwyfau,. 
ae maent heddyw mor gryfed ag y buont erioed, ac lawer yn 
fwy ofnus rhag cyfeiliorni na’r rhai na’s temtiwyd. Trwy 
argyhoeddiad a cheryddon y brodyr, ymbiliau taer a gweddiau, 
a thrwy bob moddion o diriondeb atynt, hwy a dynwyd allan 
fel pentewynion o ganol y tân, ac maent heddyw â’u cân o 
ddiolchgarwch cu’wch a’r nef. 

Theophilus. —O holl foddion gras nid wy’n gweled un mor 
fuddiol a’r cymdeithasau neillduol a elwir societies prifat arnynt, 
i geryddu, i hyffòrddi, i adeiladu, ac i gefnogi aelodau gweinion 
ag sy barod i gyfeiliorni i ryw ochr—naill ai i chwant, pleser,. 
neu garu teganau o un tu, neu i falchder, rhyfyg, hunandyb, a 
chenfigen o’r tu arall; neu ynte i gael eu denu trwy hoced 
dynion i dwyllo, i athrawiaethau gau a chyfeiliornus, ac i 
amrywiol bethau ereill ag sydd wedi gwneud mawr niwed i 
seintiau Duw. 

Eusebius. —Dyna’r neges bena’ oedd genyf i’ch cyfarfod 
chwi, fy hen frawd a’m hathraw, sef cael rhyw gyfarwyddyd 
genych (fel y rhoisoch i mi lawer o weithiau o’r blaen) yn 
nghylch yr oedfaon dirgel hyn. Credu yr wyf eu bod yn wir 
angenrheidiol, a’u bod, os cedwir hwynt yn iawn, yn un o’r 
moddion mwya’ awdurdodol i gadw eglwys Dduw yn ei lle. 
Rhai ddywedant gyda ni nad oessylfaen iddynt o’r Ysgrythyr- 
lân, ac nad oedd y fath ymgynulliad dirgel ddim yn cael ei 
arferyd yn yr eglwys Iuddewig, nac ’chwaith tan y Testament 
Newydd, na chan y Diwygwyr oddiwrth y grefydd Babaidd, 
ond mai rhyw drefn newydd ddaeth gan y Methodistiaid i 
mewn yw hi, ac nad yw fuddiol i ddim ond i ddysgu dynion i 
fod yn waeth nag o’r blaen trwy ddadguddio i’w gilydd ddirgel 
weithredoedd diafol. Fy ddywed rhai mai nid da dweyd 
calonau, am fod canlyniadau drwg o hyny; ereill a haerant 
mai balchder yw dweyd profiadau, ac mai nid buddiol i bawb- 
i glywed yr amryw demtasiynau sydd yn cyfarfod ereill. Ac 
o i bawb i ddweyd y cwbl, gall dynion oeri at eu gilydd, 
priodasau gael eu gwahanu, cariadau fo yn mron priodi 
syrthio allan, ac amryw grach a llygredigaethau ddyfod i’r 
golwg nas gwyddai neb am danynt ond Duw ei Hun. Am 
hyny, anwyl Theophilus, dangoswch i mi, fel y gallwyf finau 
ddangos i’r cyfryw rai ag sydd yn amheu sail sicr o’r fath 
gymdeithasfa grefyddol a hyn, eu gwir sylfeini, yn nghyda pha 
mor belled y mae i ddyn adrodd ei feddwl a’i galon yn y fath 
gymdeithas ; beth sydd i ddweyd ? beth sydd i gelu ? beth 


ddywedir wrth Dduw nad yw dda i’w ddweyd wrth ddynion ? 
Y pethau hyn, a llawer o’r fath, wyf—os yr Arglwydd a’i 
myn—ar fedr cael eu gwybod genych cyn fy ymadawiad oddi 
wrthych. 


DIALOG II. 

Buddioldeb society profiad, pan arferir hi yn addas, yn brawf o’i bod yn 
angenrheidiol—Y sylfeini o honi o’r Hen Destament a’r Newydd—Yr 
achos o fod yn ofalus rhag tramgwyddiadau ynddi—Y doethineb nefol a 
ddylai gael ei arferyd i fod pob peth er adeiladaeth. 

T HEOPHILUS.—Pe bai heb un instans nac esiampl o’r 
Hen Destament na’r Newydd i’w gael, mae buddioldeb 
y fath gyfarfodydd ynddo ei hunan yn ddigon i gadarn- 
hau eu bod hwy wrth feddwl Duw. Mae amryw bethau ag 
nad yw yr Ysgrythyrau yn eu gosod allan fel dyledswydd, eto r 
wrth resymoldeb y peth, yn ddigon eglur eu bod yn angen- 
rheidiol—megys gweddi deuluaidd foreu a nawn, sacrament 
bob mis, gwragedd i fod yn gyfranog o hono, gweddi cyn ac 
ar ol pregeth, ac amryw bethau o’r cyffelyb rias gellir dyfod âg 
un instans eglur o’r Ysgrythyrau am danynt, ond yn unig trwy 
ganlyniadau gellir eu gwneud allan ; eto y peth sydd mor 
rhesymol, buddiol, ac adeiladolag nad oes nemawr oddynyn 
ei amheu ond y Cwaceriaid. 

Eusebius. —Ond fe ofynir i mi pa fodd yr ymddengys eu 
bod mor angenrheidiol a buddiol ? 

Theophilus. —Maent yn gynta’ felly, trwy eu bod yn 
foddion i gadw i fyny yr un gwres a bywyd ag y dechreuasom 
ynddo ; fel y mae haiarn yn hogi haiarn, felly gŵr sydd yn 
hogi wyneb ei gyfaill. Y mae gan gyfeillach effaith fawr 
iawn i’n bywiocau at dda neu at ddrwg ; a pha foddion gwell 
i fywiogrwydd nag ymgasglu at ein gilydd i gyd-weddio, cyd- 
ganu, ac adrodd mor dda bu Duw i un a’r llall wedi’r tro 
diweddaf ? adrodd gwaredigaethau yr Arglwydd, dadguddio 
fel tynodd Duw ni allan o fagl yr heliwr, ac fel y gwaredodd 
Efe ni oddiwrth yr haint echryslon. Mae pobl Dduw yn 
dyfod o’r fath gymdeithas a hyn fel meddwon o’r gwindŷ— 
yn llon-hyfryd, wedi drachtio gwin y nef; wedi eu cysuro, eu 
hyfforddi, a’u hadeiladu. Ac ereill o bosibl wedi eu ceryddu 
mewn cariad, ac yn ymadael â’r gymdeithas ac yn resolfa 
llwyr ymadael â’u chwant hefyd ; ac ereill oedd tan brofedig- 
aethau digalondid ac annghrediniaeth, wedi cael eu cryfhau 
yn y ffydd. Yn ail, mae’r fath gymdeithas yn fuddiol i 
ddadrus amryw rwydau a maglau dirgel oedd Satan wedi eu 



488 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


489 


gwau tuag at ddala’r credadyn syml ar ei dir ei hunan. Mae’r 
diafol yn ysbryd cyfrwys a dichellgar, ac yn rhoi ei holl 
ddyfais ar waith pa íodd i gwympo credinwyr ; ac mae efe yn 
lliwio ei rwydau, fel pob pysgottwr, na welo’r credadyn mo 
honynt. Fe ymrithia ei hun fel angel goleuni, ac lawer pryd 
fe ry’ ei demtasiynau allan fel pe baent yn rasusau hyfryd ag 
a fyddai, oni bai fod Duw yn cadw, yn abl hollol ddallu’r 
etholedigion; ac yn yr achos hyn da yw i seintiau ddyfod yn 
nghyd i chwilio, i holi, ac i fýnu adnabod natur y profedig- 
aethau fo wedi dal gweiniaid, ac i daer weddio eu traed allan 
o’r cyfììon. Mae amryw saint ieuaingc fel ŵyn a red ar ol cwn 
yn lle eu mamau; yn tybied mai gras yw rhai pechodau, mai 
awelon y nef yw awelon natur, mai calon friw yw ysbryd 
melancoli, ac nid sel tros Dduw yw balchder, cenfigen, a rhag- 
farn; ac angen yw i dduwiolion i ymgynull yn nghyd i ddad- 
rys Crist’nogion gweinion allan o’r maglau hyn, ac i gyfar- 
wyddo y rhai gollodd y gwir lwybr i ddychwelyd iddo 
drachefn. Yn drydydd, mae’r cymdeithasau neillduol 
hyn yn dda at ragflaenu ymrysonau, drwg-dybiau, rhag- 
farnau, cynenau, gwŷnfydau, a phob annghariad; mae 
cadw yn mhell un oddiwrth y llall yn yr un eglwys (pan bo 
pob cyfleusdra o gyfarfod yn fynych) yn magu annghariad 
ac oerfelgarwch di-gyffelyb; ac ni chais Satan fyth well tuag 
at enyn y pethau uchod na’n cael ni beidio cyfeillachu â’n 
gilydd. Nid rhaid i’r garddwr ond peidio ymweled â’i ardd, 
a pheidio ei chwynu, hi oresgynir gan chwyn mewn ychydig 
wythnosau; ac ni raid i eglwys Dduw ond cadw pellder y 
naill oddiwrth y lla.ll, fe dyf i fyny annghariad fel gwreiddyn, 
ac oddi wrtho daw pob cangenau truenus, ac nad oes neb a’u 
dystrywia ond Duw yn unig. Ond o’r tu arall, pa gariad ? 
pa undeb ? pa feddyliau da ? pa gadw ? a pha ymddiffyn 
sydd mewn aelodau eglwys ag na bo yn esgeuluso eu cyd- 
gynulliad yn nghyd ? Yn bedwerydd, mae y cyfryw gynulliad 
yn fuddiol er mwyn edrych a gwylio ar ol bywydau ein gilydd 
rhag i neb redeg i fywyd penrydd, a throi gras Duw i dry- 
thyllwch. Mae saint y Goruchaf lawer pryd yn dygwydd 
bod â’u trigfanau mewn lleoedd caregog ; rhai â’u gorchwyl- 
ion yn nghanol torf o annuwiolion ; yn ffarmwyr mawrion, yn 
siopwyr, yn farsiandwyr, neu yn weision a morwynion i’r 
cyfryw rai, lle maent yn gorfod siarad, cyfeillachu, a chyd- 
weithio â’r rhai di-gred, ac mewn mawr berygl o gael rhyw 
staen ar eu gwisgoedd oddiwrth y cyfryw rai—naill ai trwy 
eu denu i bleserau, neu eu gyru i dymherau anaddas—geiriau 
chwerwon, atebion crâs, neu rhyw ymddygiad anweddaidd i 
gredadyn; ac angen yw yn yr achos hyn i bobl Dduw ddyfod 
yn nghyd i ddysgu eu gilydd pa fodd mae sefyll yn y fath 


sefyllfeydd, ac i geryddu eu gilydd os bydd neb wedi rhedeg 
oddiar y gwir lwybr trwy ddeniadau, neu wrthwynebiadau y 
rhai di-gred hyn. Fel mai arfer merched wrth wisgo ac ymbyn- 
cio yw edrych ar wisgoedd eu gilydd, rhag ofn fod un darn yn 
annhaclus, yn annghymen, ac yn anaddas y naill i’r llall, felly 
mae eglwys Dduw, yr hon sydd wedi disgyn i waered o’r nef, 
fel pnodas-ferch wedi ei thrwsio i’w gŵr, i edrych ar fywydau 
ac ymarweddiad eu gilydd, rhag fod neb wedi cyfeiliachu yn 
fynwesol â’r byd annuwiol—yfed eu harferion, síarad eu hiaith, 
rhoi iddynt eu cariad a’u dirgelion, ac felly wedi cyfeiliorni 
oddiar lwybrau’r nef. A pha fodd y gwneir hyn yn well nag 
wrth gadw cymdeithasau neillduoh? Yn bumed, mae’r fath 
gymdeithasau yn fuddiol er mwyn dwyn beichiau ein gilydd. 
Pa sawl un o’r duwiolion sydd tan feichiau trymion ?—rhai 
plant wedi rhoi beichiau ar ysgwyddau eu rhieni; rhai rhieni 
ar ysgwyddau eu plant; treiswyr a gorthrymwyr y byd hwn 
wedi rhoi beichiau ar lawer o wragedd gweddwon a phlant 
.amddifaid; rhai duwiolion wedi rhoi beichiau ar ysgwyddau 
eu gilydd—fel mae torf fawr o gredinwyr yn gruddfan tan 
bwys gwasgfeuon o aneirif fath. A pha ffordd ragorach i 
ysgafnhau ysgwyddau’r credinwyr nag adrodd eu croesau, eu 
cystuddiau, a’u gorthrymderau wrth bobl Dduw ? canys trwy 
hyny hwy gânt nid yn unig gydymdeimlo â hwynt, ond hefyd 
-cânt y brodyr i weddio drostynt, eu cysuro, eu dyddanu, a’u 
hyfforddi i ymddwyn tan bob baich a chystudd; a hyn a wna 
ysgafnder mawr i bob dyn llwythog, fod arall yn dal rhan o’r 
iau, ac yn tynu rhywfaint o’r llwyth yn mlaen. Yn chweched, 
mae’r fath gyfarfodydd yn fuddiol er mwyn mynegu yr hyn a 
wnaeth Duw ar ein heneidiau, a molianu ei enw Ef am yr 
unrhyw. Dafydd a eilw ar y seintiau (Salm lxvi. 16), gan 
-ddywedyd, Deuwch, gwrandewch, y rhai oll a ofnwch Dduw, 
a mynegaf yr hyn a wnaeth Efe i’m henaid. A phob un ag 
sydd o’r un ysbryd a Dafydd, sydd eto yn hiraethu am adrodd 
y pethau mawrion a wnaeth Duw iddo ef, gan ewyllysio i 
holl bobl yr Arglwydd dalu diolch drosto ef. Ó! mor 
anhawdd i ddyn wedi cael trysorau mawrion, a rhei’ny yn an- 
nysgwyliadwy, naill ai oddiwrth geraint neu ryw ffordd arall, 
beidio dadguddio hyny i bawb o’r rhai a lawenhai gydag ef! 
Methodd i’r wraig a gafodd y darn arian a gollodd a chelu 
yr achos, ond hi a alwodd yn nghyd ei chyfeillesau, ac a 
ddywedodd, Llawenhewch gyda mi, am i mi gael y dryll 
hwnw a gollais. Pa faint mwy y chwenychiad sydd mewn 
dyn duwiol, yr hwn wedi bod yn hir dan dywyllwch, ac yn 
,awr wedi dyfod i’r goleuni, i fynegu trugareddau yr Arglwydd 
iddo ef? O! ’r blas hyfryd sydd gyda golwg ar faddeuant 
pechod ! Golwg ar gariad tragy wyddol yr Arglwydd, ac ar 


490 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


drysorau gras yn addewidion y Cyfamod Newydd !—y fatb 
yw nas gall credadyn lai na’i adrodd gyda’r hyfrydwch 
mwyaf. Ond yn olaf, y cymdeithasau hyn sydd fuddiol er 
mwyn ymgryfhau yn erbyn ein holl elynion ysbrydol, a 
gweddio fel un dyn yn eu herbyn hwynt oll. Pan caífo Satan 
ni bob yn un ac un, mae e’n fwy parod i’n llwfrhau; ond pan 
delo milwyr Duw fel yma at eu gilydd i siarad am nerthoedd 
y nef, a bod allweddau y pydew di-waelod wrth ystlys y 
Messiah, galw i gof weithredoedd yr Arglwydd gynt—yn y 
Môr Coch ac yn maesydd Soan, fel y trodd Efe yr afon yn 
ol, ac yr aethom trwyddi ar draed,—wrth adrodd fel hyn 
ryfeddodau yr Arglwydd, .maent yn ymgadarnhau yn erbyn 
eu gelynion ysbrydol—y byd, y cnawd, a’r cythraul, ac yn 
ymadael â’u gilydd yn hyf, yn galonog, ac yn wrol, fel wedi 
enill y dydd. Y pethau hyn, a llawer o bethau ereill fel y 
rhai’n, a ddengys y buddioldeb o’r fath oedfeuon neillduol; a. 
phe bai heb un o’r achosion ysbrydol hyn yn galw dynion 
duwiol yn nghyd, eto mae amryw achosion tymhorol ac 
egiwysig yn eu gwahodd yn oleu i ymgasglu at eu gilydd; 
ond nis caf enwi yn bresenol ond un, a hyny yw, er mwyrn 
edrych at angenrheidiau y tlodion a’r anghenus yn yreglwysi. 
Tra fo duwiolion yn ddyeithr y naill i’r llall, mae yn ddiau eu 
bod yn fyr yn yr achos hyn; ond os bydd cymdeithasau neill- 
duol yn cael eu cadw yn addas, fe fydd pawb yn gwybod am- 
gylchiadau y naill a’r llall; ac felly tosturi, cydymdeimlad,. 
haelioni, cariad, cymwynasgarwch,a phob grasusau ereill sydd 
yn perthyn i'r cyfoethog at y tlawd, i’r iach at y claf, i’r llawn- 
at y llwm, i’r esmwyth at y gofidus a’r anghenus, gaiff eu 
harfer. Dyma, fy anwyl Eusebius, bethau Sydd yn gwneud 
y society brifat yn ddyledswydd eglur ar bobl Dduw i’w chadw 
gyda’r diwydrwydd, yr astudrwydd, a’r prysurdeb penaf. Ond 
am gael sail o air Duw, fei dywedasoch, nid yw hyny hefyd- 
ond y peth hawsaf. Yn llyfr Job, yr hwn dybia rhai mai y 
rhan gyntaf o’r Ysgrythyrau a 'sgrifenwyd yw, ac mai Moses 
oedd yr awdwr, y cawn ni feibion Duw (canys dynion duwiol 
oedd y pryd hyny tan enw meibion Duw, a’r annuwiolion tan- 
enw meibion dynion) yn dyfod i sefyll ger bron yr Arglwydd,. 
a Satan hefyd a ddaeth yn eu plith hwy : eu cynulliad, yn 
ddiau, oedd yn neillduol, sef o rai ag oedd yn eu cyfenwi eu 
hunain ar enw yr Arglwydd, ac nid tyrfa gymysgedig o rai 
i wrando’r gair fel tan y Testament Newydd. Am hyn ni 
allwn alw yr oedfa hon—i ba un y daeth Satan i mewn, a’n 
Harglwydd i mewn hefyd—yn oedfa neillduol, neu society 
brifat , canys nis dywedir fod yma neb yn dweyd rhyw araeth 
neillduol, a bod tyrfa o blant dynion yn gwrando neb ond. 
meibion Duw, sef proffeswyr y gwir Dduw. Ni gawn eil- 


drws y society profiad. 


491 


waith yn Gen. iv. 26, Enos, ŵyr i Adda, yn casglu yn nghyd 
yr ychydig rai oedd yn cadw addoliad y Duw byw yn ei 
ddyddiau ef; ac yna, fel un gymdeithas dechreuasant alw ar 
enw yr Arglwydd. Yr oedd hyn rhwng dau cant a haner a 
thri chan’ mlynedd ar ol creadigaeth y byd ; a Duw megys 
wedi cael ei annghofio, ac eilunaddoliaeth wedi dyfod i 
mewn i blith hiliogaeth Cain, ac nid oedd ond Enos yn nheulu 
Adda yn meddu ysbryd i gasglu’r bobl yn nghyd i gymdeithas 
grefyddol. Yn nyddiau Abraham yr oedd yr eglwys yn ei dý 
ef yn cynwys mil neu lawer rhagor o broffeswyr y gwir Dduw, 
a diau fod gan ŵr o fath Abraham ddysgyblaeth, llywodraeth, 
a chyflawniad o bob dyledswyddau crefydd yn eu plith, ac 
yntau ei hun fel penteulu yn ymddwyn fel offeiriad atynt; a 
pha beth bynag sydd fuddiol, adeiladol, a dyledus i fod mewn 
society brifat, diau fod Abraham yn cyflawni hyny oll ar ol 
goruchwyliaeth y dyddiau tywyll hyny. Fe ddywedir yn 
Malaci iii., pan oedd yr eglwys Iuddewig wedi gwrthgilio yn 
mhell oddiwrth ei phurdeb cyntaf, “ Yna y rhai oedd yn ofni 
yr Arglwydd a lafarasant bob un wrth ei gymydog: a’r Ar- 
glwydd a wrandawodd, ac a glybu, ac ysgrifenwyd llyfr 
coffadwriaeth ger ei fron Ef i’r rhai oedd yn ofni yr Ar- 
glwydd, ac i’r rhai oedd yn meddwl am ei enw Ef. A bydd- 
ant eiddo fi, medd yr Arglwydd, y dydd y gwnelwyf i fyny 
fy nhrysor neillduol, neu yn y dydd y casglwyf fy nhlysau. 
Arbedaf hwynt hefyd fel yr arbed gŵr ei fab sydd yn ei was- 
anaethu.” Dyma haneslawn i chwi o gymdeithasau neillduol, 
a’r fath sylw mae Duw yn ei ddal arni. Chwi glywsoch son 
amryw weithiau gan erlidwyr crefydd Crist am lyfr y bywyd 
sydd yn y society brifat, a bod enwau yr aelodau oll ynddo, a bod 
rhyw un yn ’sgrifenu yr enw, yn maddeu y pechod, ac yn 
derbyn tâl am y cyfryw gymwynas. Nid yw hyn oll ond un 
arall o ddeng myrddiwn o gelwyddau pobl y byd ; ond y 
gwersi uchod sydd yn datguddio y dirgelwch bod Duw yn 
cadw llyfr coffadwriaeth o gymdeithasau crefyddol, yn 
gwrando eu gweddiau, yn eu cadw, ac yn eu hamddiffyn, fel 
yr arbed gŵr ei fab sydd yn ei wasanaethu. Chwi welwch 
mai Duw yw Pen y society, Efe sy’n cadw y llyfr, Efe ei Hun 
sy’n ’sgrifenu yr enwau, Efe sy’n cyhoeddi maddeuant, ac Efe 
sydd yn casglu gwŷr y society yn nghyd yn nydd y farn fel 
tlysau neillduol iddo ei Hun Mae’r prophwyd Zechariah yn 
y xii. benod yn prophwydo am ddyddiau yr efengyl, ac yn 
mynegu y bydd Duw i dywallt ar dŷ Dafydd ac ar breswylwyr 
Jerusalem ysbryd gras a gweddiau; a’r effaith o’r cyfryw 
ysbryd fydd edrych ar y Messiah, yr hwn a wânasant, a galaru 
am dano fel un yn galaru am ei unig-anedig, ac ymofidio hefyd 
am dano megys un yn gofidio am ei gyntaf-anedig. A’u galar 



492 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


493 


sydd mor fawr a galar Hadadrimmon yn nyífryn Megidon. 
Ac yn eu galar hyn pob teulu a geidw wrtho ei hun—teulu tý 
Dafydd wrtho ei hun, a’u gwragedd wrthynt eu hunain ; teulu 
tŷ Lefi wrtho ei hunan, a’u gwragedd wrthynt eu hunain ; 
teulu tŷ Simei wrtho ei hunan, a’u gwragedd wrthynt eu 
hunain; a’r holl deuluoedd ereili wrthynt eu hunain, a’u 
gwragedd wrthynt eu hunain. Chwi welwch yma, yn gyntaf, 
mai prophwydoliaeth y w hon am ddyddiau yr efengyl, am fo dy 
galar yma yn unig am iddynt drywanu Crist â’u pechodau. 
Yn ail, fod galar efengylaidd am bechu yn erbyn Cyfryngwr 
mor dirion, mor ogoneddus, ac mor ffyddlon, uwchlaw pob 
galar arall îs yr haul, ie, hyd yn oed galar am unig-anedig 
fab. Yn drydydd, fod y bobl hyny yn ymgasglu yn nghyd at 
eu gilydd i gyd-ofidio ac i gyd-alaru. Yn bedwerydd, mai 
nid i’r un lle i gyd maent yn casglu, megys i’r deml gynt, ond 
yn gymdeithasau bychain, tŷ Ddafydd, tý Lefi, tŷ Simei, a’r 
lleill o’r teuluoedd wrthynt eu hunain. Yn bumed, dyma y 
teulu yn cael ei ranu yn ddau, y gwŷr yn un gymdeithas, a’r 
gwragedd yn y gymdeithas arall; ac os gall text o’r Ysgrythyr 
fod yn ddigonol i berswadio dynion, mae hwn yn ddigon i 
eglurhau iddynt bod society gwŷr ar eu penau eu hunain, a 
society gwragedd ar eu penau eu hunan, nid yn unig yn gyf- 
reithlon, ond hefyd wedi cael prophwydo am danynt tan yr 
Hen Destament y byddai hyn i fod yn y Newydd, yr amser y 
byddai tywalltiad o Ysbryd yr Arglwydd ar eglwys Dduw. 
Ac nid yw society bands wrth yr Ysgrythyrau hyn ond effaith 
tywalltiad yr Ysbryd Glân; ac angen hefyd yw hyn, o ran 
mai society cyfaddef gwendidau a llygredigaethau ag sydd yn 
trywanu y Messiah ydyw hon, ac am hyny nid da bod gwýr 
yn gwybod syrthiadau y gwragedd, na’r gwragedd o’r tu arall 
yn clywed am wendidau y gwýr, rhag i Satan—sy’n dysgwyl 
pob mantais—wneud defnydd o hyny er chwanegu pechod a 
phrofedigaeth y naill fel y llall. Yn y Testament Newydd 
cawn ein Harglwydd a’i Apostolion mewn amryw amserau 
yn ymneillduo oddiwrth y werin—naill ai i’r mynydd, neu i’r 
môr, ac yn olafi ardd Gethsemane ; a pha bryd bynag byddai 
hyn, sicr yw y byddai yn agor damegion iddynt, ac yn dad- 
guddio amryw wirioneddau mawrion am deyrnas nef, y rhai 
y pryd hyny nad oeddent yn eu deall; ond ar ol tywalltiad yr 
Ysbryd, daethant i’w cofio a’u deall hefyd. Ar ol croes- 
hoeliad ein Harglwydd, wedi ymddangos o hono i Mair 
Magdalen, i Pedr, ac i ddau ddysgybl arall ar y ffordd i 
Emaus, yr Apostolion, ac ereill o’i ddysgyblion, yn nghyda 
Mair, mam yr Iesu, ac ereill o’r gwragedd, a ymgasglasant 
yn nghyd i Jerusalem i gadw cymdeithas neillduol, ac i 
ddysgwyl pa fodd y dygwyddai’r dyben o’r holl bethau a 


wnaethpwyd yn awr yn Jerusalem ; a thra yr oeddent hwy 
yma yn mynegu—rhai fel y gwelsant Ef mewn un man, ac 
yn enwedig fel adnabu y ddau ddysgybl Ef wrth doriad y 
bara, ac fel oedd eu calonau hwy yn llosgi ar y ffordd tra yr 
oedd Efe yn agor iddynt yr Ysgrythyrau ; a thra yr oeddent 
yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei Hun a ddaeth ac a 
safodd yn y canol, ac a ddywedodd wrthynt, “ Tangnefedd i 
chwi.” Dyma society brifat wrth fodd calon Duw, society ag y 
daeth Iesu i fod yn aelod o honi; a pha waith oedd ganddynt 
yno cyn iddo ddyfod ond ymddyddan am eu colled hebddo, 
mor ymddifad oeddent yn nghyd, a’r gobaith cysurus oedd 
gan y rhan fwyaf ohonynt ei fod Ef wedi cyfodi oddiwrth y 
meirw, ac yr arosai gyda hwy ar y ddaear. Hyn sydd fyth 
yn dangos yn eglur mai y dull goreu i gredinwyr yn mhob 
cyflwr, yn enwedig mewn gofid, ofn, a rhagluniaethau dyrys, 
yw cadw yn fynych mewn cymdeithasau crefyddol hyd oni’s 
gwawrio’r dydd, ac i’r Arglwydd ei Hun ddyfod i’r canol. 
Ac ar ol esgyniad ein Harglwydd bendigedig i’r nef, pan oedd 
ei ddysgyblion Ef â mawr ofn yr Iuddewon, ac wedi ym- 
gasglu yn nghyd i’r un lle yn Jerusalem, ac yno yn parhau 
mewn gweddi ac ymbil nes i wyl y Pentecost ddyfod, yn 
ddisymwth daeth swn o’r nef megys gwynt nerthol yn rhuthro, 
ac a lanwodd yr holl dý lle yr oeddent yn eistedd. Ac ym- 
ddangosodd iddynt dafodau gwahanedig megys o dân, ac a 
eisteddodd ar bob un ohonynt. A hwy oll a lanwyd o’r 
Ysbryd Glân, ac a ddechreuasant leíaru â thafodau ereill, 
megys y rhoddes yr Ysbryd iddynt ymadrodd. Dyma oedfa 
neillduol a bendith y nef arni ; a’r un effaith, ond mewn llai 
graddau, sydd ar gymdeithasau crefyddol ag fo yn gwir 
ddysgwyl wrth yr Arglwydd ag oedd ar y dysgyblion yn 
awr, canys fe ddywed ein Harglwydd —Pa bryd bynag yr 
ymgynullo dau neu dri yn ei enw Ef, y bydd Efe yno yn eu 
canol hwynt i’w bendithio ; a pha bryd yn fwya’ neillduol 
y mae rhai yn ymgasglu yn nghyd yn ei enw Ef nag raewn 
society ddirgel ? pan mai yr unig neges sydd gan y rhan fwya’, 
neu bawb, yw myned i gyfarfod â’r Arglwydd. Pàul a 
orchymyn yn Heb. x.—Na esgeulusom ein cyd-gynulliad yn 
nghyd, fel mae arfer rhai; ond anog bawb eu gilydd, a hyny 
yn fwy, o gymaint a’n bod yn gweled y dydd yn nesau. À 
gwelwch yr effeithiau oínadwy o esgeuluso ein cyd-gynulliad, 
adnod 26—Os o’n gwirfodd y pechwn—hyny yw, os ymadewn 
âg ymofyniad am Dduw, ordinhadau yr efengyl, moddion 
grás, a chymdeithas a chyfeillgarwch y saint,—ar ol derbyn 
gwybobaeth y gwirionedd, nid oes aberth dros bechodau wedi 
ei adael mwych : eithr rhyw ddysgwyl ofnadwy am farnedig- 
aeth, ac angerdd tân, yr hwn a ddifa y gwrthwynebwyr. O 



494 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

mor ofnadwy yw dechreu gwrthgilio oddiwrth Dduw ! ac yn 
gyffredin iawn dechreuad cyntaf gwrthgiliad yw oeri at gym- 
deithas a chyfeillach y saint. Ac yn y iii. o Hebreaid, perir i 
ni gynghori ein gilydd bob dydd tra y gelwir hi heddyw ; fel 
na chaleder neb o honom trwy dwyll pechod—yr hyn a 
ddengys bod yr Ysbryd Glân yn meddwl am i ni ymgasgluyn 
nghyd at ein gilydd yn gynta’, ac yna cynghori ein gilydd 
rhag ymadael â’r Duw byw. 

Eusebius. —Hyn a gaifif ddigoni yn bresenol am sail yr 
•oedfaon neillduol hyn, ond och ! Dduw, na wybwn pa ddull 
mae i mi ac ereilí eu cadw hwynt fel bo bendith arnynt; 
canys er bod y peth yn dda o hono ei hun, eto oni arferir or- 
dinadau Duw a holl foddion gras, a dyledswyddau yr 
efengyl ar ol y portread ar y mynydd, o union ddyben, ac 
yn Ysbryd yr Arglwydd, a gadael ei golofn dân Ef a’i golofn 
niwl fyned o’r blaen, fe ellir troi gras Duw i drythyllwch ; ac 
felly o gamarferiad fod y peth goreu yn cael ei droi yn 
beth gwaetha. Fel hyn trodd eglwys Rhufain sacrament 
Swpper yr Arglwydd fel swyngyfaredd i ddallu deall ac i 
ladratta arian y werinos dywyll. Mi glywais fod rhai eglwys- 
ydd wedi derbyn clwyfau nid bychain wrth i rai pobl ieuaingc 
yn eu poethder cyntaf, heb edrych nac yn mlaen nac yn ol, 
ond mewn eitha’ sêl tros Dduw, ac eitha’ casineb i bechod, 
adrodd cymaint o’u llygredigaethau, er fod Duw wedi eu 
maddeu iddynt, ag fu yn ddrwg iawn iddynt hwy eu hunain 
ar ol llaw, ac yn niweidiol hefyd i enw rhai o’u cymydogion. 
A diau yw, eilwaith, mae rhai o’m cydnabyddiaeth fy hun 
wedi tramgwyddo gweiniaid yn aruthr trwy argyhoeddi yn 
gras, ceryddu yn llym, a dweyd yn sarug wrth ddynion am 
eu pechodau, y cyfryw nad oedd yn berchen gras, na thymer 
natur i ddyoddef y fath argyhoeddiadau di-gariad, di-gydym- 
•deimlad, a di-dosturi; a thrwy hyny yn caledu yn fwy yn eu 
beiau, a’u gyru allan o’r eglwys hyny i un arall. Ond y cyf- 
eiliornad mwyaf yn ein society neillduol ni yw adrodd gwen- 
didau, cwympiadau, a doluriau gafodd rhai o honom mewn 
ysbryd cyfan, iach, di-alar am danynt, fel y mae eu hadroddiad 
hwy yn cael yr un effaith ar ereill ag oedd ar ysbryd y dyn 
ag oedd yn eu hadrodd. Hyn sydd yn chwanegu’r clwy, yn 
lle ei iachau ef, ac yn taenu’r pla yn lle ei stopio; canys mae 
cael gwybod am wendidau a syrthiadau ereill mewn ysbryd 
cyfan yn enyn tân ragor, ac yn magu ysfa; a pha bryd bynag 
delo cyfleusdra i’r dyn iach-galon a glywodd am gwymp ei 
frawd, cant i un nas cwymp yntau, nid o’i anfodd, ond o’i 
fodd, i’r un pydew. Ac felly o drefniad drwg, iechyd ysbryd, 
ac annoethineb, mae y gymdeithas hyfryd hyn ag oedd yn 
arogli yn beraidd yn flroenau Duw, pe buasai hi yn iawn 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 495 

gadw ei lle, yn awr o’i chamarfer sy’n sawrio yn ddrewllyd 
yn ei ffroenau sanctaidd Ef. 

Theophilus. —Doethineb sydd yn unig i hyfforddi, i adeil- 
adu, ac i oleuo yn y cymdeithasau crefyddol hyn, ac mae yn 
eitha’ rhyfyg i osod llawer o reolau, dysgyblaethau, a threfn- 
iadau ar bwrpas eu harferyd, a glynu wrthynt, heb ddysgwyl 
yn benaf ar Ysbryd yr Arglwydd i gynhyrfu’r dwfr. O’r tu 
arall, bod rheolau fel moddion yn llaw yr Ysbryd Glân yn 
fuddiol, yn cael eu harddel, ac yn cael eu harferyd yn mhob 
cymdeithas fel ysgol i ddringo ar hyd-ddynt at Dduw, sydd 
^wir. 


DIALOG III. 

Yr angenrheidrwydd o stiwardiaid mewn society profiad—Eu swyddau, eu 
doniau, a’r pwys ddylai fod ar eu hysbrydoedd am waith Duw—Addysg- 
iadau yn nghylch athrawon, y rhai sydd mewn cwestiwn pa un a’u 
bod wedi eu galw neu beidio i bregethu Efengyl Crist. 

E USEBIUS.—Mynegwch i mi rhyw ychydig o’r rheolau 
hyn, ac yr wyf yn credu gwna fy Nhad nefol hwynt yn 
fendithiol i mi a’m society. 

Theophilus. —Angenrheidiol yw bod stiwardiaid ar bob 
•cymdeithas. Nid oes un teulu heb ben arno, nac un eglwys 
heb weinidog, nac un plwyf heb warden; ac mor anaddas bod 
society heb ben neu stiward arni. A bydded rhifedi y stiward- 
iaid ar ol rhifedi y bobl: Ile bo cymdeithas yn cynwys amryw 
ugeiniau o aelodau, angen yw bod rhifedi mwy ; ac os bydd 
yr aelodau yn mhell oddiwrth eu gilydd yn byw, angen bod 
un stiward, os bydd lle i’w gael, o’r parthau hyny hefyd, fel y 
bo y stiward hyn i fod yn gyfarwydd o hanes bywyd ac ym- 
arweddiad pob un ag fo yn byw yn ei ardal ei hun; ond os 
na fydd y society ond rhyw ychydig, rhaid dyodde’r peth fel 
y bo cyfleusdra. 

Eusebius. —Pa beth fydd swydd y stiwardiaid hyn ? Yr 
wyf yn edrych arnynt i fod yn ben ar bawb—hen ac ieuaingc, 
tlawd a chyfoethog, yn y gymdeithas hono ; am hyny mi 
debygwn y dylai eu dawn fod yn helaeth iawn—eu profiad, 
eu doethineb, eu pwyll, a’u harafwch yn rhagori ar bawb 
creill o’r society; ac yn enwedig yn meddu llygaid clir i 
adnabod tymherau, nwydau, profedigaethau, a thueddiadau 
penaf pob oedran a graddau o aelodau’r gymdeithas. Mae’n 
gofyn iddynt, ar ol fy meddwl i, i gael ysbryd tad, brawd } 
mam, a mamaeth—i fod yn greulon wrth rai, a’u tynu fe^ 
tewynion allan o’r tân; ac yn dynerach wrth ereill—i ddy 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


497 


496 

ddanu’r gwan ei feddwl, i gryfhau’r llesg, ac i iachau clwyfau’r 
drylliedig ei ysbryd; ond i argyhoeddi’n llym y rhai sy wedi 
pechu, ac heb argoel edifarhau—y rhai sy’ií tori gorchymion 
Duw, ac yn dysgu ereill i’w tori hwynt. Ond, fy hen athraw, 
mi’ch gadawaf chwi i ddangos pa beth yw swydd a doniau 
addas sydd i fod gan y stiwardiaid hyn, am mai fy nyben i wrth 
ddyfod yma oedd cael fy nysgu genych. 

Theophilus. —Am eu doniau, pa fwya’b’ont, goreu gyd ; 
ond y mae gwirionedd gras ynddynt yn rhagori ar ddoniau, 
canys pe bai doniau yr holl Apostolion a’r Prophwydi 
ganddynt, eto os na fydd gwir dduwioldeb wedi cael gafael 
ar eu hysbryd, nid ydynt ond fel eíydd yn seinio, a symbal 
yn tincian ; ac nis gallant fod â’u holl galon am ddwyn 
gwaith Duw yn mlaen pan yr ydynt eu hunain heb adnabod 
y Duw hwnw maent yn gweithio drosto. Ac nis gall neb 
fyth fod yn onest, yn dirion, yn oleu, ac yn fywiol i argy- 
hoeddi, i geryddu, i adeiladu, ac i ddyddanu pobl Dduw, 
heb fod yn perthyn i Dduw ei hunan. Ond am eu doniau, feí 
y dywedasoch, da iawn bod ganddynt y doniau y soniasoch 
am danynt; ond mae llawer cymdeithas grefyddol mor wan 
a llwfr, mor dywyll a llesg, nad oes un i’w gael o’r cymwys- 
derau ddywedasoch. Am hyny, rhaid eu dewis hwynt fel y 
byddont, neu fod heb un; ac eto, er na feddant y goleu, y 
profiad, a’r doethineb uchod, mae’n gofyn fod ganddynt y 
doniau canlynol, ac oni bydd, nid iawn eu dewis yn stiwardiaid, 
am mai pethau ydynt sy’n perthyn i’w swydd yn yr eglwys— 
sef, yn gyntaf, fod ganddynt 3^sbryd ëon, di-ofn dyn ; canys 
os ofni wynebau dynion a wnant, maent nid yn unig dan fell- 
dith yr Ysgrythyrau, ond hefyd nis gallant wneud dim gonest- 
rwydd, canys mae ofn slafaidd yn eu caethiwo at bob daioni, 
ac ni ddywedant y gwir wrth neb ond y rhai o isel radd, ac o 
bosibl nid wrth y rhei’ny hefyd. Eilwaith, mae’n gofyn fod y 
cyfryw swyddwyr yn teimlo cariad di-ragrith at yr holl gym- 
deithas, gan edrych ar yr holl aelodau yn frodyr a chwiorydd 
iddynt yn yr Arglwydd ; ac heb y dymer nefol hon nis 
cydymdeimlant â neb, ond bod yn gras, yn sarug, ac yn an- 
serchog—dadguddio beiau cuddiedig o flaen pawb—dodi 
allan bethau yn waeth nag y b’ont—bod yn fwy maddeugar i 
rai nag i ereill, ac amryw ganlyniadau gresynus ereill sydd 
yn dyfod o fod mewn unrhyw swydd yíi yr eglwys heb feddu 
gwir gariad at bob rhan o honi. Mae’n gofyn hefyd fod yn y 
cyfryw stiwardtaid sel, gwres, a bywyd ragor na neb arall o’r 
gymdeithas, ac o’r rhai mwya’ twym a gwresog y dylai yr 
aelodau gan mwya’ wneud dewisiad; o ran os y stiward fydd 
yn oer, yn farw, ac yn llwfr, yn mha ddull y gall y fath ddyn 
oer geryddu ac argyhoeddi ? pa ddull y cysura ac y dyddana ? 


a pha ddull y ledia dyn cysgadlyd bobl ereill yn mlaen pan 
nad yw yn cerdded dim ei hunan ? Am hyny da yw, os 
yw yn bosibl, fod y fath swyddwyr yn fyw yn eu crefydd, 
yn wresog yn eu hysbryd, yn dwyn gwaith Duw yn mlaen 
gyda sêl a hwyl nefol—y fath ag y f’o yn cadw yr oedfa 
mewn bywyd o’r dechreu i’r diwedd. Y pethau hyn, fy 
mrawd, sydd lwyr angenrheidiol i fod mewn stiwardiaid society; 
a buddiol fyddai fod ganddynt ddwseni o bethau yn rhagor; 
ond cymaint o wendid sydd yn yr eglwysi nas gellir cael 
doniau, cyneddfau, na grasusau fel y dymunid; am hyny rhaid 
eu cymeryd fel y b’ont. Ond am eu swyddau, rhywbeth 
ydynt cyffelyb i rhai’n, sef, yn gyntaf, cadw enwau yr holl 
aelodau mewn rhol-lyfr, fel y gellir eu galw wrth eu henwau 
bob yn un ac un wrth unrhyw achos neillduol. Amryw 
weithiau y rhifwyd Israel, megys wrth ddyfod o wlad yr 
Aipht, a phrydiau ereiil, a hyny at achosion neillduol. Felly 
yma; weithiau byddai hyn yn fuddiol at gasgliadau, weith- 
iau at eu galw tan holiad ; ond yn fuddiol ar bob oedfa tuag 
.at adnabod pwy fyddai yn eisieu ; canys nid allan o le fyddai 
i ryw un o’r stiwardiaid ddarllen yr holl enwau ar ddiwedd yr 
oedfa at gofio erbyn y tro canlynol i ofyn i’r absenol y pryd 
hyny yr achos o’u habsenoldeb y tro o’r blaen. Yn ail, 
gwaith stiwardiaid yw casglu at angen yr eglwys. Fe osododd 
yr Apostolion saith wŷr llawn o’r Ysbryd Glân yn unig at y 
swydd o gasglu ac o ddosbarthu’r casgliad rhwng aelodau 
gweinion ac addas ar hyd yr eglwysi. Felly yn awr, y stiw- 
ardiaid sydd i gymhsll y cyfoethogion i fod yn haelionus, ac i 
■daflu golwg fanwl ar gyflyrau y gweiniaid—holi am eu ham- 
gylchiadau, mynu gwybod pa beth sydd eisieu arnynt, a 
chyflawni eu hangenrheidiau; ond cymeryd gofal mawr ar 
yr un pryd rhag bod neb o’r tlodion yn segur, yn rhodresgar, 
,ac yn myned o dỳ i dý gan adrodd pethau nad ydynt weddus; 
y cyfryw a rhai’n sydd i gael eu ceryddu yn llym gan y 
stiwardiaid a’r lleill o’r gymdeithas, gan wneud iddynt weithio 
â’u dwylaw, a bwyta eu bara trwy chwys eu talcen; ond y 
rhai gwir weddwon, y rhai sydd yn byw i’r Arglwydd ac yn 
ymddiried yn N uw, ac eto yn dlodion yn y byd, y gymdeithas 
sydd i ofaíu am danynt—eu bwydo, eu dilladu, ac os claf 
fyddant, dodi rhai addas i’w tendo, a thalu i physygwr am 
ymweled â hwynt. Fel hyn bydd holl achos tlodion y gym- 
■deithas hono i orphwys ar ysgwyddau y stiwardiaid. Yn 
drydydd, eu swydd fydd gofalu am athrawon i weinidogaethu 
y Gair bob Sabboth o leia’, os na bydd gweinidogaeth sef- 
ydlog yn perthyn i’r gymdeithas hono. Er fod yr holl 
gymundeb yn y draul, eto ar ysgwyddau y stiwardiaid hyn y 
mae’r gofal i ymofyn am y cyfryw bregethwyr—myned eu 
G 2 



498 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

hunain neu apwyntio ereill i’w cyfarfod ; ac ar ol iddynt 
weinidogaethu, eu hebrwng hwynt ymaith drachefn, a gweini 
iddynt ar eu taith wrth ddyfod a myned ymaith, fel y gwnaeth 
gwragedd â Iachawdwr y byd yn nyddiau ei gnawd, yr hyn 
a ddyoddefodd Ef iddynt wneuthur er dangos i ni ein dyled- 
swydd o gariad at weinidogion y Gair; canys nid mawr yw r 
os hwy gyfranant i ni bethau ysbrydol, i ni dalu yn ol iddynt 
mewn pethau tymhorol. 

Eusebius.— Ond yma gofynaf i chwi gwestiwn ag sydd yn 
pwyso yn fawr arnaf er ys talm. Chwi wyddoch fod cryn 
barch y dyddiau hyn i bregethwyr—byddent o’r enw f’ont— 
heb nag erlid, dirmyg, na diystyrwch ar neb a gymero yr 
enw arno; yn hytrach, bywioliaeth ac esmwythder bydol 
gwell nag o’r blaen. Hyn mae arnaf ofn a anogodd lawer o 
greíftwyr da i adael eu galwedigaethau, a neidio maes yn 
frwd i bregethu, heb edrych byth mwy ar eu galwad gyfreith- 
lon, tan dybied nad oedd le lai, os gallent gyrhaedd at 
ychydig ddoniau, nas canlynai y fendith hwynt, yn nghyda 
pharch, elw, ac esmwythder, ac na fyddent ar frys yn abl 
cystadlu â’r athrawon goreu, os nid gwell. Allan yr aethant 
mewn eitha’ chwant, fel Francis Drake neu Fernando Cortes, 
mewn gobaith o feddianu tir gwell na’r hen saerniaeth, crydd- 
yddiaeth, neu gobleriaeth ; ond wedi dechreu hwy a fagasant 
(o eondra ysbryd, diwyd arferiad, ac awydd i’r swydd) ryw 
fath o ddoniau, er fod gwybodaeth yn brin. Ond ar hyn> 
hwy a falchiasant, ac a fagasant galon iach, ysbryd sych, ac 
awydd rhagor i bárch a gogoniant dynion nag o chwant enill 
eneidiau o grafangau Satan at y Duw byw. Ac heddyw mae 
pregethwyr o bob enwau yn fwy aml nag yr oedd y Beiblau 
yn nyddiau tywyll ein teidiau, fel y cawn, os bydd chwant 
arnom, bedair neu bump pregeth yn ein tŷ cyfarfod ni yn yr 
un wythnos; a rhai a ddanfonant eu cyhoeddiad i leoedd nad 
ydys yn ymofyn am danynt, ac a bregethant o fewn i filldir 
neu ddwy (os cànt ychydig i’w gwrando) i rai ag mae Duw 
yn eu harddel lawer rhagor na hwynt eu hunain. Rhai o’r 
rhai’n sydd yn dwyn gyda hwynt ryW bretens* mawr i oleuni 
nefol, awdurdod dwyfol, a chrefydd brofiadol gwell na chan 
ereill, ac am hyny yn awdurdodi, yn arglwyddiaethu, yn 
damsiad, neuyn dyrchafu eglwys Dduw fel y mynont; ond yn 
dwyn hefyd gyda hwynt sawyr gref o falchder, coegni, cnawd, 
hunan-dyb, awydd i ogoniant, iechyd ysbryd, a rhyw tyddid 
nas gall dyn agos at Dduw i’w dyoddef. Ereill o’r rhai’n 
sydd o ysbryd sych, cras, a deddfol, a llawer o archwaeth 
cenfigen, chwerwedd, ac anfoddlonrwydd ynddo—di-fudd 
iawn i’r gwrandawyr. Rhai o’r rhai’n sydd yn dwyn eilwaith 

* Pretence. 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 499 

ryw ffug fawr i wybodaeth, doethineb, a threfn, trwy ddeongli 
geiriau, hollti testynau, a chwalu ysgrythyrau yn fàn mân i 
aneirif ranau, gan daflu allan i bobl dywyll, anwybodus, 
sachau llawnion o athrawiaethau, pynciau, agoriadau, rhes- 
ymau, nodau, defnyddiau, ac anogaethau, fel y tebygid mai 
eu dyben penaf yw dangos i’w gwrandawyr mor hyddysg 
ydynt mewn difinyddiaeth ; ond y cwbl yn cael ei arferyd heb 
Ysbryd yr Arglwydd. Rhai bechgynos eilwaith, heb ondprin 
ddarllen eu Beiblau un waith drostynt, sydd wedi neidio 
allan, naill ai oddiwrth eu creftau neu o’r ysgol, heb adnabod 
nemawr neu ddim o weithrediadau Ysbryd y gras ar eu 
heneidiau, am gael lle i bregethu hwythau, er mwyn chwan- 
egu eu doniau, helaethu eu talentau, ac agor drysau at wneud 
eu hunain yn bobl o barch a derb^miad, tan obaith ryw bryd 
y gwnant ffortun dda o weinidogaeth y Gair. Ac ereill, cyn- 
ddrwg eu dyben a neb o’r lleill, os nid gwaeth, sydd ynmyned 
allan er mwyn chwanegu eu parti eu hunain, cynysgaeddu 
eu cjmulleidfaoedd, ac estyn allan derfynau eu hesgobaethau, 
gan chwareu yr interest hyny yn mlaen trwy bob moddion : 
weithiau trwy íefaru ychydig'yma ac acw yn gyhoedd, fel y 
b’ont yn gweled y lle a’r bobl yn goddef; ond llawer mwy 
trwy ddirgel ddenu dynion bwhwmanllyd i ymadael â’u hath- 
rawon eu hunain, ac â’u hathrawiaethau melus, union-gred, a 
phrofiadol, i ddyfod i mewn i fwyta o’u grawn surion hwy r 
yr hyn nid yw lai o ddrwg i’m tyb i yn yr athrawon hyny na 
lladrad. Mae arnaf ofn ceisio gan neb o’r rhai’n ddyfod 
atom, rhag y gwnant fwy o ddrwg nag o dda; ac eto mae 
amryw o rai anwybodus yn canlyn y naill o’r rhai’n fel y llall, 
ac yn dwyn mawr sêl trostynt. Rhai plantos ieuaingc yn 
canlyn y fath gyntaf er mwyn eu sêl a’u hawdurdod fel y 
tybiant; ac y’nt yn foddlon i’w haddoli, a’u cynorthwyo, a 
bod fel spaenelod* tan eu traed, gan dybied mai grasusau’r nef 
yw eu hollgoegni, eu balchder, a’u condemnioyn ereill; a bod 
hyd yn oed eu hymarweddiad ysgafn, iach, cellweirus, a mas- 
weddgar yn glodfawr ac yn fendigedig. Ereill sydd yn 
canlyn y pregethwyr sych, cras, a chenfigenus, ac wedi yfed 
o’u hysbrydoedd mor ddwfn, fel y maent yr un lun, yr un 
olwg, a’r un dymher annghariadus a hwythau. Rhai eilwaith 
sydd yn glynu wrth y pregethwyr trefnus (fel y gelwir hwynt) r 
tan dybied nad oes pregethwr da fyth heb godi athrawiaeth- 
au, a’u profi trwy resymau ac ysgrythyrau, codi nodau, tynu 
addysgiadau, dangos canlyniadau, rhoi anogaethau; ac mai’r 
bregeth oreu oll yw yr hon f’o hwya’ ei hyd, ac fwya’ llawn 
o benau. Rhai eilwaith sydd yn rhyfeddu yn fawr iawn y 
gwŷr ieuaingc o ddysg sydd yn taro allan, tan edrych arno 

* Spaniels. 



500 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


501 


fel un o saith rhyfeddod y byd fod plentyn ieuangc yn llefaru 
mewn pwlpud; a’i fod yn wir wrthddrych o gariad, yn 
enwedig os bydd yn lân, yn hardd, ac yn garuaidd yr olwg; 
<er yn y gwraidd nad yw ond gŵr ag sydd am wneud ei hunan 
ryw bryd yn ddyn o ddoniau, derbyniad, a chlod yn yr 
eglwysi. Ond mae amryw eilwaith yn clymu wrth y pregeth- 
wyr ag sydd yn curo am foluntiers * i lanw i fyny eu cynulieid- 
faoedd, fel y mae’r brenin yn curo am .wŷr i recrutio byddin- 
oedd prin. Y cyfryw a rhai’n yw y rhai sydd wedi blino ar 
eu cynulleidfaoedd eu hunain am fod gormod o wres, neu 
ddysgybiaeth rhy fanol yno, ac am fyned ile caffont fod yn 
fwy penrydd a iach, a chael mwy o barch a derbyniad. Ac 
nid hir amser bydd pregethwr call, cyfrwys, a dengar yn 
■dwgyd drosodd i’w farn ei hun un ag y f’o mor aeddfed gan 
glaearineb, rhagfarn, ac ysbryd bwhwmanllyd a hyn. Ond, 
fy athraw, mi gymeraf eich cyngor chwi pa fodd y mae i 
stiwardiaid y society i weithredu yn yr achos hyn. 

Theophilus. —Gwaith cynil iawn yw hyn oll, a gwaith 
sydd yn gofyn pwyll, ystyriaeth, a difrifwch o’r mwyaf; ac 
nid oes ond Duw ei hun a’n dysg ni i weithredu yn gywir yn 
yr achos hyn. Mae’n ddigon gwir fod llawer yn myned allan 
i bregethu gyda phob sect o ddynion ag sydd a’u golwg yn 
íwy ar barch, elw, ac esmwythder, fel y dywedasoch, na 
gogoniant y Duw byw a llesad eneidiau anfarwol; ac maent 
yn pregethu heb ronyn ganddynt o aroglau gwisgoedd y 
Priodasfab—dim o’r olew sanctaidd, dim o lais y golomen 
ddwyfol. Ac nid da gwaith dynion ganmawl y rhai’n, eu 
hanog, na’u gwobrwyo; ond eu dyled o’r tu arall yw peri 
iddynt ddilyn eu galwedigaethau tymhorol, a pheidio rhuthro 
yn mlaen at arch Duw heb alwad ; bwyta eu bara eu hunain 
a enillasant trwy chwys eu talcen, ac nid fel cacwn, ysbeilio 
mêl y gwir wenyn, a byw yn segur ar gefnau dynion tlodion 
.ag sydd yn haner newynu eu hunain i gynorthwyo gwir wein- 
idogion y Gair. Ac fe rydd yr Ysbryd Glân i ni, trwy enau 
ei Apostolion, rybudd llym i ymogelyd rhag athrawon f’o’n 
gyfeiliornus yn eu hathrawiaethau, eu bywydau, eu dybenion, 
neu eu hysbrydoedd. A’n Harglwydd ei hun a dd wed mai 
wrth eu gweithredoedd, neu eu íFrwythau, yr adnabyddir 
'hw 7 ynt (Mat. viii.), yr hyn sy’n peri in’ fod yn ogelog iawn 
wrth ddewis pregethwr, rhag dyrchafu, canmol, na mawrhau 
neb heb gael amser i brofi fod eu hathrawiaethau, eu byw- 
ydau, eu profiadau, a’u cymundeb dirgel â Duw yn ateb 
tystiolaeth y Gair. Ond ar y llaw arall, fy mab, peidiwch 
a bod yn rhy awyddus i farnu ; rhowch amser, a phrofwch 
bob peth, ond dilynwch yr hyn sydd dda. Mae amryw o 

* Yolunteers. 


las-fechgyn yn y blynyddoedd aeth heibio wedi taro allan 
oddiwrth eu galwedigaethau, yn eu sêl a’u cariad cyntaf, i 
bregethu, heb nemawr neu ddim dysg, ac heb un dyben 
arall ganddynt ond gwthio gwaith Duw yn mlaen, a thynu 
dynion o dywyllwch i oleuni; a’r Arglwydd hefyd a’u 
harddelodd i’r dyben hyn. Cornelau tywyll sydd wedi dyfoá 
trwy eu gweinidogaeth i wrando’r Gair ac arfer holl foddion 
gras, a rhai, fel yr wyf yn gobeithio, wedi cael eu gwir alw 
trwyddynt. Am y rhai’n, fe fyddai yn golled mawr i eglwys. 
Dduw fod yn ymddifad o honynt ; ac hyd ag y bo eu hath- 
rawiaethau yn iachus, eu hysbrydoedd yn para yn friw, a’u 
byw 7 ydau yn addas i efengyl Crist, mae’n bechod nid bychan 
fbd yn ddiystyrllyd o honynt, er nad ŷnt ond gwan mewn 
dysg, gwybodaeth lythyrenol, a historiaol. Eto, tra fo gan- 
ddynt y sylwedd—seí Ysbryd yr Arglwydd— gwnewch gyfrif 
mawr o honynt yn mhob dull ag mae addas a chymwys i 
wneud i weinidogion yr efengyl; ac er mai seiri, cryddion, a 
chobleriaid fel y dywedasoch, oeddent yn ddiweddar, nid ŷnt 
un gronyn gwaeth o hyny, mwy na’r Apostolion, y rhai 
oeddent oll yn annysgedig ond Paul ei hunan, os derbyniant 
y gwir ysbryd ac adeiladaeth yr eglwys. Ac mi wn fod rhai 
pregethwyr ag oedd o’r fath grefitau ’tlodion a hyny o’r blaen 
heddyw yn gwir ddosbarthu gair y bywyd—yn medru ath- 
rawiaethu, argyhoeddi, ceryddu, anog, a hyfforddi, ac yn 
seinio allan efengyl Crist, yr un ysbryd a’r merthyron duwioL 
gynt, neu y diwygwyr cyntaf oddiwrth y grefydd babaidd, 
fel na raid i neb gywilyddio o’u plegyd, ac nas gall offeiriaid 
nac esgobion, ond iddynt gael llefaru mewn iaith a fedront,. 
farnu arnynt—am nad ydynt yn rhyfygu dysgu dim i’r bobl 
ona Iesu Grist, a hwnw wedi ei groeshoelio, fel yr addysg- 
wyd hwynt gan wirionedd y ífydd. Am hyny, cymerwch ofal 
mawr pwy a ddiystyroch, a phwy a anrhydeddoch. Rhowch 
barch i’r hwn y mae parch yn ddyledus, a cherydd i’r hwn y 
mae cerydd yn perthyn. Ond eto, pwy bynag a ífeindioch, ar 
ol eu profi amryw weithiau, yn ymddifad o Ysbryd yr Ar- 
glwydd, yn afiachus yn eu hathrawiaethau, yn ddrwgsawr yn 
eu cyfeillach, yu benrhydd yn eu hymarweddiad, yn gau yn 
eu dybenion, yn sych, yn farw, ac yn ddeddfol yn eu gweini- 
dogaeth, ac am enill dynion iddynt eu hunain, yn fwy na’u 
henill at y Duw byw, neu â rhyw argoehon ereill nad ŷnt yn 
chwenych cadw yn agos at Dduw eu hunain, nac o un ’tebyg- 
oliaeth y byddant yn oíferynol i dynu ereill yn agosach ato Ef 
—y cyfryw a rhai’n na ddywedwch Duw yn rhwydd wrthynt, 
na anogwch hwynt, ac na cheisiwch ganddynt, ac na chynorth- 
wywch hwynt ar eu taith. Ond trueni mawr yw yn y dyddiau 
llonydd hyn o’r efengyl, nad oes dyn tan y nef a stopia un o’r 


502 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


503 


rhai’n i Yowndior byd o gwmpas, nac eilwaith a’u perswadia i 
ddarllen llyfrau hanesion eglwysig,. nac un corph o ddiíìnydd- 
iaeth; ond tybied fod yr hyn sydd ganddynt yn ddigon i’w 
gwneud hwyfel esgobion yn eglwys Dduw. Am hyny, heid- 
iant er neb yn finteioedd o wlad i wlad, o dir y dehau i dir y 
gogledd, heb fedru bod mor ostyngedig a myned mewn 
cyfeillach â neb a dybir uwch eu hunain, rhag ofn colli un 
radd o’r clod maent yn ddysgwyl gael yno—yr hyn oll sydd 
yn tarddu o hunan-dyb a balchder ysbryd. Da dywed yr 
Apostol Paul wrth Timothy, ei fab yn y fiydd, i gymerydgofal 
wrth urddo gweinidogion y gair. “ na osodai mo’i ddwylaw ar 
newyddion yn y ffydd, rhag iddo ymchwyddo a syrthio i 
ddamnedigaeth diafol.”—1 Tim. iii. 6. A diau yw, fod 
ysbryd uchel, tybiau mawr, ac ymddygiad chwyddedig yn rhy 
barod i ddal dynion ieuaingc ag sydd yn derbyn parch cyn y 
byddont yn addfed iddo. Ac un o’r pethau anhardda’ ag 
sydd yr awr hon yn y torfeydd o ieuengctyd ag sydd yn myned 
allan i bregethu tan bob enw yw balchder ysbrydol. Pwy 
bynag y sydd â llygad craff ganddo, hawdd iawn yw iddo ei 
adnabod ef mewn amrywiol ymddangosiadau ; a mwy hyll yw 
pa fwya’ annysgedig, ieuangc, a di-brofiad y bo’r athraw. 
Och ! fel gwelir dyn gwan o ddeall, dysg, a dygiad i fyny yn 
j^mchwyddo, yn ^miffrostio, yn blaenori, ac yn ceisio gwneud 
rhyw j^mddangosiadau ardderchog fel pe b’ai heb ei fath yn y 
byd; saer, crydd, gwehydd, neu banwr—ie, glas fachgenyn 
na ymddiriedai dyn iddo fugeilio ei ddefaid, heddyw sydd yn 
marchog yn uwch, yn ëonach, ac yn fwy di-gywilydd na hen 
weinidogion a ddyoddefasant rym y gwres a’r dydd. Yr 
ysbryd gwan hwn (gan ddwyn ei ffrwythau gwenwynllyd ar 
ei ol) sydd yn derfysglyd am bob siomedigaeth, yn ddigofus 
am bob dibrisdod, yn anfoddlon i bob gwael dderbyniad, ac 
yn anhawdd ei foddio mewn un dull—prin bwyd, diod, tân, 
na gwely sydd wrth ei fodd—yr ysbryd hwn sydd yn tuchan, 
yn condemnio, yn barnu, ac yn sathru dynion tan draed o 
eisieu digon o gariad, haelioni, a thiriondeb, eisieu ho!,heb- 
rwng, mawrhau, ac ymgeleddu, ac mewn gair eisieu addoli’r 
pregethwyr yn fwy na’r Duw mae ef yn ei bregethu. O wedd 
druenus yw gweled athraw yn ymchwyddo ar wynt, ac yn 
ymlanw o falchder ysbryd ar ei ddoniau, ei wybodaeth, a’i 
dderbyniad 3?n yr eglwys ! yn lle gyda gostyngeiddrwydd roi 
esiampl dda mewn bywyd ac ymarweddiad, cystal ag mewn 
athrawiaeth ; ac ymddwyn yn addfwyn, yn dirion, yn wyliad- 
wrus, ac yn ílawn o ofn duwiol yn mhob cyfeillach ; yn hawdd 
ei drin, yn foddlon i’r hyn osodir ger ei fron, yn myned ac yn 
dyfod heb rwgnach, tuchan, na dangos un math o anfoddlon- 
rwydd am ei siomedigaeth, diystyrwch, dibrisdod, nac an- 


nerbyniad a gaffo. Ac os o achos afiechyd, gwendid ysbryd, 
neu lewygfau disymwth bydd i wragedd neb athrawon ddyfod 
allan gyda hwynt, addas hefyd bod y rhei’ny hwythau yn 
hunanymwadol ac yn ostyngedig, gan roi esiampl dda i 
wragedd ereill yn eu holl ymarweddiad—trwy rodio yn wedd- 
aidd, yn ddystaw, ac yn ofnus, fel gweddai i rai yn proffesu 
«fengyl Crist— caru eu gwŷr priod, ac ufuddhau iddynt yn yr 
Arglwydd, heb wisgo yn uchel, yn goeg, ac yn falchaidd— 
heb ymddangos yn flysgar, yn chwanog i fwydydd, neu ryw 
•ddanteithion, na bod yn awyddus i’r tea a’r coffee cleberddus, 
ar ol arfer gwragedd annuwiol y byd ; ond yn hytrach treulio’r 
.amser pan byddont fel hyn o gartref i dendio eu gwŷr, gwrando 
a deibyn addysgiadau, helpu gwragedd trafferthus i weinì ar 
■ddyeithriaid, codi yn foreu, glanhau, athrwsio dillad eu gwŷr 
a’u cyd-gymdeithion tuag at wneud gwraig y teulu hwnw yn 
llai ei thrafferth. Ac anafus yw gweled gwraig pregethwr yn 
: goeg, yn falch, yn llygad drythyll, yn gleberddus, yn faswedd- 
gar, ac yn enllibaidd; yn dwyn newyddion o dý i dŷ, o wlad 
i’r lla.ll, fel Gazet tros Satan, ac yn dyfod oddeutu i .ddangos 
<ei noethni ei hun, ac i waradwyddo ei gŵr trwy ddangos i’r 
eglwys ei fod yn dyodde’ y fath goegen i gael ei hewyllys fel 
y myno. 

Eusebius.— Digon bellach ; gobeithio caf Ysbryd yr Ar- 
•glwydd i wahanu rhwng athrawon ac athrawon; ac mi wn 
nas gallaf fyth fod yn rhy oer at y rhai na ddanfonodd Duw, 
nag yn rhy gynes at ei wir weinidogion Ef. Ond ewch 
rhagoch at swyddau stìwavdiaid . 

Theophilus.- -Yn bumed. Eu dyled yw argyhoeddi—a 
hyny gyda phob tiriondeb, tosturi, a chariad—y rhai welont 
yn rhodio yn anaddas i efengyí Crist ;—os bydd un yn 
cyfeillachu gorinod â’r byd annuwiol, yn wag-siaradus, yn 
fasweddgar, yn gelwyddog, yn falch, yn gybyddlyd, yn en- 
llibaidd, yn anniwair, yn drythyll, yn ormesol, yn an- 
nghymesur, neu âg un arwyddion ei fod yn byw ar ol ysbryd 
y byd hwn ;—fod y stiwavdiaid , meddaf, i’w gymeryd ef yn 
neillduol ar ei ben ei hun, a’i geryddu—fel dywedwyd uchod 
— gyda phob tiriondeb. Ac os enillir y cyfryw i addef ac i 
adael ei fai, na ddodent o hyn o flaen y gymdeithas, fe 
■enillodd y stiwavdiaid ef yn ol at Dduw ; ond os nas cyfaddef, 
ac onis ymedy â’r bai, yna dygant yr achos o flaen yr holl 
society . Yn olaf, da iawn os bydd doniau addas gan y stiwavd - 
iaid i flaenori canu, gweddio, holi, cysuro, adeiladu, a phob 
peth arall sydd yn perthyn i weinidogaeth gras mewn cym- 
deithas neillduol. 



504 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


DIALOG IV. 

Y drefn sydd i’r society i gymeryd pan delont yn nghyd—Pwy sydd i’w hol r 
—Doniau holedyddion— Y pethau sydd ynllygru holedyddion, sef cariad 
cnawd, derbyn wyneb rhai mawrion, a hudoliaeth gwobrwyon—Cyfeil- 
iornadau sydd yn dygwydd wrth holi—Cwestiynau sydd i’w gofyn i’r rhai 
a dderbynir i mewn—Y dystiolaeth sydd i’w rhoi am eu bywydau—Am 
amser eu treial —Y siars a’r dyledswyddau roir arnynt. 

E USEBIUS.—Bellach adroddwch pa drefn sydd igymeryd 
pan delo y society fel hyn yn nghyd. Cyfarwyddwch fi r 
canys chwant sydd arnaf i adnabod y ffordd oreu i gadw 
gwres a bywyd yn addoliad yr Arglwydd. 

Theophilus. —O flaen pot dim bydded gweddiau ac ym- 
biliau at Dduw i’ch harwain yn y dull byddo dda ganddo ei. 
Iiun, pa un bynag ai canu mawl, neu barhau mewn gweddi, 
holi rhyw rai, cysuro rhai gwan eu meddwl, neu argyhoeddi 
rhai difraw ac esgeulus, neu pa beth bynag arall, y caffo y 
cwbl ei wneud ar ol meddwl ac ewyllys yr Arglwydd ; ac fel 
yr oedd yr hen Israel gynt i ddilyn y golofn niwl a thân, felly 
mae ei saint Ef heddyw i ddilyn llais a thywysiad ei Ysbryd 
Ef, fel os na bydd ei Ysbryd Ef yn arddel y gwaith hyn, ein 
dyíed yw ymaflyd mewn gwaith arall. Os na welir holi yn 
cerdded gyda goleuni, gwres, a bywyd,. gwell yw treulio yr 
amser at ganu, gweddio, neu rhyw waith fyddo er argy- 
hoeddiad, hyfforddiad, a chysur. 

Eusebius. —Ond os holi byddir, pwy sydd addas i holi,. 
atolwg ? canys gwelais rai yn holi heb un gronyn o oleuni, 
gwres, na bywyd yn eu holiadau, fel y maent yn tywyllu nid 
yn unig y rhai maent yn eu holi, ond hefyd tywyllu yr holl- 
gymdeithas, ac o bosibl yn treulio cjmiaint o amser wrth un 
ag ai i holi chwech. 

Theophilus. —Gwir yw, dawn neillduol yw holi nad oes 
ond un o gant yn berchen arno; mae’r pethau canlynol 
ynddo :—Yn gyntaf, gofyn cwestijmau ag fo yn perthyn i 
gyflwr yr hwn fyddo yn cael ei holi; rhai holedyddion sydd 
mor dywyll ag y gofynant gwestiwn i ieuengctyd fo yn 
perthyn i henaint, neu i’r tlawd fo’n perthyn i’r cyfoethog, i’r 
amheus gwestiwn fo’n perthyn i’r rhyfygus, ac i ddyn newydd 
gael ei argyhoeddi gwestiwn fo’n perthyn i broffeswr triugain 
oed. Yn ail, mae y cyfryw yn gofyn ei gwestiynau gyda blas- 
a melusder, y fath ag fo yn enyn sel yn mhawb, ac fo yn rhoi 
achos i’r holl gymdeithas i foli Duw am y goleuni hyfryd. 
Yn drydydd, mae’r cyfryw holiedydd yn deall cyflwr y dyn a 
holir wrth yr ychydig atebion a gafodd o’i enau ; ac yna ym 


DRWS y society profiad. 


505 


gosod ei gyflwr allan o flaen yr holl gymdeithas yn fwy goleu 
nag y gallasai efe ei hun, ac yn dadguddio gwraidd y drwg o 
bob cyfeiliornad, a dechreuad yr egwyddor nefol o bob gras a 
dawn. Ac felly, trwy brofiadau y dyn a holir, mae’r holiedydd 
yn enyn canwyll o ddysgleirdeb nefol i’r holl gymdeithion, ac 
yn gwneud iddynt ddysglaid o fwyd melus, o bosibl o brofiad 
tlawd ac annyben. Yn bedwerydd, mae holiedydd da yn 
canfod pa bechod sydd yn cadw yr hwn a holir yn ol oddiwrth 
Dduw ; fe fedr y cyfryw chwilio allan walau tywyll, lle'mae 
Satan a phechod, cnawd a chwant y byd a’i eilunod ynllechu 
ynddynt, fel y medr pysgotwr i adnabod pa le y mae y 
pysgod, a’r gwaddotwr lwybrau y gwaddod, a’r ffowler leoedd 
y petris ; felly medr holiedydd cyfarwydd i adnabod yr achos- 
ion o bob cwymp, adnabod dirgel fíyrdd temtasiynau y byd 
a’r cnawd, gwybod am holl droion natur, gwahaniaethu 
rhwng awelon gras ac awelon natur, gwir edifeirwch, ac oriau 
o dristwch y byd hwn, neu ffits o felcmcoli, fel Syr Isaac Newton 
wrth ychydig o ffigyrau rownd a thri-chornelog yn deall holl 
droiadau ser a phlanedau; felly yntau wrth air neu ddau a 
gaffo o ben dyn syml, yn dyfod i ddeali ei holl galon ef, ac yn 
ei dodi allan i’r holl gymdeithas, ac felly pawb yn caru ac yn 
canmol gweithredoedd yr Arglwydd. Mae amiyw ddoniau 
a chynheddfau heblaw y rhai’n i fod mewn holiedydd cym- 
wys ac awdurdodol; ac mae rhai pethau ag sydd yn llawer O' 
rwystr i holi yn onest, yn gywir, ac yn-ddiduedd. 

Eusebius.— Enwch rai pethau ag sydd yn gwneud drwg ac 
yn llygru holiedyddion i ddelio yn syml yn ngwaith yr Ar- 
glwydd. 

Theophilus. —Mae caru personau dynion yn ormod, a 
hyny yn y cnawd, yn fawr rwystr yn yr achos hyn ; mae 
mynych gymdeithas dynion â’u gilydd, a chyfeillgarwch, ym 
lle gwneud i ddynion ddweyd y gwir wrth eu gilydd, ym 
fynych yn peri iddynt guddio cymaint ar feiau a’u maddeu, 
nas mynant weled bai yn yr hwn fo yn llawn o feiau : felly 
fel yn fynych nad yw cyfaill addas a chymwys i holi ei gyfaill 
anwylaf. Ac eilwaith, mae bod holiedydd tlawd yn holi rhai 
mawrion yn y byd lawer gwaith yn myned yn ddifudd am fod 
rhai gweinion yn y byd yn rhy barod i dderbyn wynebau rhai 
mawrion, ac heb lawer o bresenoldeb yr Arglwydd nis gallant 
fynegu eu holl feddwl yn syml tros Dduw. Ond un peth 
arall eto sydd yn fynych yn gwyro barn—■ a da fyddai pe bai 
y pechod hyn ond yn mhlith dynion y byd, a thrueni mawr yw 
ei fod e’n dygwydd i blith proffeswyr crefydd hefyd—sef 
gwobr, yr hon fel y mae yn gwyro barn yn mhlith barnwyr y 
byd, felly mae yn newid barn yn mhlith proffeswyr crefydd :. 
canys. yn fynych mae yn dygwydd, pan fo un rhyw gym- 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


507 


ÌOÖ 

■deithas grefyddol yn rhoi parch lawer i’r rhai a fo yn eu holi, 
ac yn cyfranu arnynt lawer o drugareddau v byd hwn; mae 
hyny, trwy fagu cariad atynt a meddyliau da am danynt, yn 
<lodi yr holedyddion i guddio a maddeu eu holl wendidau, 
byddent mor aml ag y b’ont; ac felly eu defnyddioldeb i’r 
^mdeithas yn myned yn ddi-ddefnydd gan fod eu llygaid wedi 
cael eu hollol ddallu â rhoddion a gwobrwyau. A rhai 
dynion pellenig a ddelo i’r cyfryw gymdeithas grefyddol heb 
adnabod neb o’r aelodau, na derbyn un drugaredd ar law neb 
o honynt, a hola yn fwy cywir, syml, a di-dderbyn wyneb, 
nes delo yr unrhyw rhai i adnabod y gymdeithas a derbyn 
■cariad ar eu dwylaw, yna hwythau eilwaith yn syrthio i’r 
un ysbryd a’r lleill, sef i adael cariad i ddallu eu llygaid ac i 
wyro barn. 

Eusebius. —Gwir yw, ac mi wn fod dynion dyeithr ac an- 
nghynefin yn cwrddyd â’r gwir, ac yn llefaru yn fwy gonest a 
■di-duedd wrth aelodau cymdeithas nag yw y rhai sy’n arfer 
bod gyda hwy yn wastadol; fod y cyfryw, meddaf, yn taro ar 
•eu pechodau mynwesol, ac yn dadguddio eu cyflyrau i’r holl 
eglwys yn llawer gwell na holiedyddion sydd yn arfer o fod 
^gyda hwynt yn wastadol. Ac efallai mai’r achos yw yr hyn a 
ddywedasoch, sef naill ai o gariad cnawd, a gormod ffrynd- 
sibaeth , derbyn wyneb, neu hudoliaeth rhoddion a gwobrwyau; 
ond y mae yn rhaid dyoddef pethau fel y maent. Ond 
.gobeithio’r wyf gweled amser gwell, pan delo gonestrwydd a 
symlrwydd, goleuni, a barn ddi-duedd, yn nghyda phob union- 
•deb tros Dduw, i gario’r dydd. Ond ewchrhagoch yn nghylch 
yr holiad yma —pa ddull mae ei ddwyn yn mlaen ? canys 
’rwyf yn gwybod am amryw gamsyniadau yn yr arferiad o 
hono—rhai yn holi yn dywyll, yn gras; rhai yn holi pethau 
.anmherthynasol, a rhai yn d’rysu ac yn tywyllu y dyn a holir 
aia fydd ganddo ddim i ddywedyd, a rhai yn dweyd y cwbl eu 
hunain, nas caiff y dyn ydys yn ei holi i ddweyd nemawr o 
air ; am hyny, rhowch ronyn o gyfarwyddiadau yn yr achos 
hyn. 

Theophilus. —Nid oes neb ond Ysbryd y Duw byw a’i 
dengys yn iawn, ac nis dylem rwymo ein hunain yn ormod 
wrth un set o reolau ; eto, nid anfuddiol yw dangos pa fath 
ofynion sydd addas gyda bendith i’w traddodi ar y fath achos. 
Ond daliwn sylw mai nid yr un peth sydd i ni ofyn i bawb— 
nid yr un i’r hwn sydd yn dechreu yn Nghrist a’r hwn 
sydd yn henafgwr yn Nghrist ; nid yr un i’r amheus a’r 
llawn-ffyddiog ; i’r hwn sy dan demtasiynau cryfion a’r hwn 
sy’n byw yn mynwes yr Arglwydd. Ond fe ry’r nefoedd 
ddoethineb fel na chaiff holiedydd ag fo â’i enaid yn llefain 
tua’r nef ddim bod yn fyr o ofyn yr hyn fo yn adeiladol. 


Eusebius. —Yn gynta’, ynte, siaradwch yn nghylch holi y 
rhai dderbynir i mewn—pa gwestiynau ofynir i’r rhai’n ? 
pa mor waned mewn gras y goddefir hwynt i ddyfod i’r gym- 
•deithas ? a dderbynir hwynt i fewn heb ar dreial ? neu os 
rhaid eu bod ar dreial , pa fath a pha hyd y bydd y treial hwnw ? 
a pha rwymau hefyd sydd i’w osod ar y rhei’ny a dderbynir i 
mewn ? a pha ddyledswyddau neillduol sydd i fod arnynt at 
y gymdeithas hono yn fwy nag arall ? 

Theophilus. —Nid oes i chwi ddysgwyl cymaint o oleuni 
ffydd a sicrwydd gan rai ar eu derbyniad cyntaf i mewn a 
rhai fo i mewn ac wedi hir fwynhau ymweliadau yr Arglwydd 
(er, fel mwya’ trueni i feddwl, fod llawer ag sydd yn cael eu 
derbyn i mewn yn nechreuad eu crefydd yn rhagori ar lawer 
o hen rai ag sydd i mewn er’s amser hir, ac o bosibl â 
phrofDdau gwell ganddynt y pryd hyny eu hunain nag a fydd 
ganddynt pan f’ont yn aelodauo hir amser yn y gymdeithas). 
Ond y cwestiynau i’w gofyn sydd gyffelyb i rhai’n :—1. A 
gawsoch chwi olwg ar eich trueni i weled eich hun yn ddi- 
eithriad i wladwriaeth Israel, heb obaith genych, ac heb 
Dduw yn y byd ? a’ch gwnawd yn sicr eich bod yn myned i 
drueni tragywyddol oni welai yr Arglwydd fod yn dda i 
drugarhau wrthych, a rhoi i chwi hawl yn Nghrist o’i rad 
ras ei Hun, a’ch bod yn haeddu cael eich damnio a derbyn 
pob barn oddiwrth Dduw a dynion ? 2. A gawsoch un olwg 

eich bod chwi yn fwy pechadur nag arall ? fel pa feiau bynag 
welsoch neu glywsoch son eu bod yn ereill, eich bod yn 
gweled eich pechod chwi yn fwy, yn gasach, ac yn haeddu ar 
amryw ystyriaethau damnedigaeth mwy. 3. A welsochchwí 
mai tywyllwch yw eich rheswm a’ch goleuni ? ac nas gallwch 
adnabodyTad na’iFab yn gadwedigol, nac chwaith adnabod 
eich hunan, heb i’r Ysbryd Glân i oleuo llygaid eich meddwl 
yn oruwchnaturiol. 4. A ddaethoch i weled eich anallu i 
feddwl cymaint ag un meddwl da, na gwneud dim ag sydd yn 
gymeradwy gan Dduw, heb i’w Ysbryd Ef i’ch nerthu, a bod 
pechod wedi’ch anurddo, eich gwanhau, a’ch halogi mor bell 
nas gellwch godi i fyny na helpu eich hunan hyd onis cymero 
Duw y gwaith yn ei law ei Hun ? 5. A welsoch chwi hollol 

eisieu o gyfiawnder Crist i’ch gwisgo ger bron Duw ? a ydych 
yn casau, yn diystyru, ac yn ffieiddio eich gwaith, eich add- 
unedau, eich elusenau, neu ba ryw byna’ beth da sydd ynoch 
chwi i’ch cyfiawnhau ?—gan frefu â’ch holl galon am gael bod 
yn gyfiawn yn ei gyfiawnder Ef—gan edrych ar y cyfiawnder 
hyn fel yr unig ffynon i’ch glanhau oddiwrth anwiredd lawer ? 
6 . A welsoch chwi fwy o eisieu ffydd nag un gras arall ?— 
_gan adnabod mai ffydd yw’r llaw ag sydd yn derbyn y cyf- 
iawnder tragywyddol hyn — mai ffydd sydd yn derbyn Crist 



5°8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


509 


yn ei holl swyddau—yn credu yn, ac yn cofleidio holl addewid- 
ion Duw—mai fíydd sydd yn gwneud pethau pell yn 
bresenol, ac yn gwneud pethau annghredadwy i reswm yn 
bethau mwy eu sylwedd na’r holl fyd—a welsoch chwi 
yr eisieu o’r ffydd hon ? ac mai nid ffydd o waith dyn 
wna’r tro, ond un o eiddo’r Ysbryd Glân ? a ydyw y goleuni 
a’r argyhoeddiad hyn wedi gwreiddio mor ddwfn ag y 
gwnaeth chwi yn ewyllysgar i ymado â’ch holl eilunod a’ch 
cariadau—eich holl bleserau, a phob peth oedd genych gynt 
yn hyfryd, yn anwyl, ac yn werthfawr—megys eich llygad 
dehau a’ch troed ddehau, eich pechod melusaf, eich chwant 
mwya’ dirgel er mwyn i Grist gael bod yn Ben, yn Frenin, 
ac yn Briod i’ch enaid ? 8. A ydych, fel gŵr yn adeiladu tŷ, 

wedi bwrw y draul i wrthsefyll pob gwrthwynebiadau, i 
ddyodde’ pob gwawd, erlid, cystudd, a gorthrymderau ddelo 
yn achos efengyl Crist, ac i roi eich bywyd iddo os bydd 
achos ? 9. Er eich bod heb dderbyn tystiolaeth yr Ysbryd r 

eto a ydych yn ceisio Duw â’ch holl galon, a hyny fel greddf 
wastadol (nid ar ryw ffits neu awelon o argyhoeddiad) yn 
’mofyn gafael yn Nuw, heb ’mofyn dim arall ond Efe, ac yn 
cyfrif pob peth yn golled fel yr enilloch Ef, heb orphwys nes 
ei gael Ef ? 10. A ellwch cbwi orphwys tu yma i wir ad- 
nabyddiaeth fod Crist ynoch chwi, ac y gwyddoch eich. bod 
yn gwir gredu, nes byddoch wedi cael y fath olwg ar gyfiawn- 
der Crist yn boddloni cyfiawnder Duw trosoch chwi ag a 
fyddo yn enyn cariad ynoch ato Ef, ac a’ch cymhello i ufudd- 
dod ? 11. Pa beth sydd yn eich cymhell chwi i uno â ni -- 

ai angenrheidrwydd o oleuni rhagor, o gyfarwyddiad mwy,- 
o hyfforddiad yn mhethau Duw? a ydych yn dyfod atom tan 
dybied bod Duw gyda ni, ac bydd i chwithau gael rhyw fen- 
dithion yn ein cwmpeini ? a oes dyben gau mewn rhyw ran 
yn eich arwain atom ? wedi oeri at ryw gynulleidfa arall, ac 
felly fioi atom i’mofyn noddfa a dyogelwch ? 12. A ydych 

yn foddlon i gymeryd eich argyhoeddi, a’ch ceryddu, a’ch 
cyfarwyddo genym hyd ag y b’om yn gwneud hyn yn ngolwg 
yr Arglwydd ? 13. A beidiwch a dweyd dim o’r pethau fo 

genym yma yn ei draddodi y naill i’r llall wrth y byd 
annuwiol ? am ei fod yn taflu perlau o flaen moch 14. 
A ydych yn foddlon i roi cerydd fel derbyn cerydd, ac i ar- 
feryd pob dawn sydd ynoch i ddwyn gwaith yr Arglwydd yn 
mlaen yn ein plith ni ? 15. A fyddwch haelionus i gyfranu 

hyd ag alloch at achos y gweiniaid yn y gymdeithas hon ? 

Eusebius. —Onid yw yn addas i bwy bynag fo yn cael 
goleuni i ofyn ei gwestiwn i’r dyn a dderbynier i’r gymdeithas?' 

Theophilus. —Ydyw ; a buddiol iawn, canys feí mai mewn 
amlder o gynghorwyr y bydd dyogelwch, felly trwy amrywiol 


holiadau y cair allan wirionedd pethau ; arferol fod y cownsils 
yn y sessiwmu ar achosion pwysfawr, amrywiol o honynt yn 
holi ac yn croes-holi, tuag at gael allan y gwir. A mwy 
angenrheidiol yw mewn society profiad i amrywiol i ymofyn am 
wirioneddau gras y dyn sydd am gael ei dderbyn, neu ei 
ddidwyllo am gyflwr tragywyddol ei enaid; ond i’r cyfryw rai 
ag fo fel hyn yn gofyn i gymeryd gofal rhag i un atal y llall 
trwy lefaru ill dau ar yr un pryd, neu ynte yn gofyn cwest- 
iynau yn rhy aml, fel nas gallo yr hwn fydd i ateb eu hateb 
hwynt am y bydd yr holiadau d’rysu yn eu gilydd, neu 
ynte yn dallu’r dyn a holir. 

Eusebius. —Onid da yw cael meddwl yr holl gymdeithas 
cyn derbyn dyn i mewn ? 

Theophilus,— Da ; am hyny buddiol yw gofyn barn pawb 
am ei ymarweddiad er pan ddaeth i arddel crefydd, yn en- 
wedigol ei gymydogion, i wybod pa gyfeillion y mae efe yn 
awr yn gadw ? pa iaith y mae efe yn ei chwedleua ? pa mor 
ddiwyd y mae ef yn arferyd moddion gras ? a pha gyfnewidiad 
sydd ynddo yn ei deulu gartref? pa un ai golwg iach neu 
glwyfus sydd ar ei ysbryd ? a pha un yn mhob dull a ydyw 
yn rhoi argoelion fod gwirionedd gras o fewn iddo ? 

Eusebius. —Os byddir yn methu derbyn profiadau, argy- 
hoeddiadau, a gwirionedd gras y dyn sydd am gael ei dder- 
byn, pa sut yn y fath achos y gwnair ? 

Theophilus. —Naill ai ei wrthod ef yn lân —yr hyn sydd an- 
hawdd iawn i’w wneuthur—neu ei dderbyn ef ar dreial. Am 
ei wrthod ef yn lân, nid oes un sail o’r Ysgrythyrau genym i 
wneud hyny, onis cawn weled fod ei fywyd yn ddrwg, a hyny 
yn datguddio nad oes gwirionedd tu mewnol ynddo ; neu 
ffeindio mai ar ryw gau ddyben mae ef yn dyfod i mewn i’r 
gymdeithas ; neu nad yw yn arfer moddion gras ond ar ryw 
ffits , neu iasau o argyhoeddiadau cydwybod naturiol. Ond 
os nad felly, bydded ei ras ef mor waned ag y byddo, os oes 
argoel fod rhyw faint o wir ddymuniad ynddo, a’r brodyr 
wedi cael prawf o hyny, ac wedi ffeindio ei fod yn glynu wrth 
foddion gras yn ddiwyd ac yn ddi-dor, acyn glynu hefyd wrth 
y frawdoliaeth—wedi gadael ei hen arferion—newid eí 
gyfeillion, ei lais, a’i amcanion—ac o fywyd ac ymarweddiad 
newydd yn ngolwg ei holl gymydogion—bydded ei ras ef mor 
waned ag y bo, meddaf, a’i fod yn dwyn y fath ddull newydd 
a hyn o fywyd ac arferion, mae ef tan wahoddiad yr efengyl 
yn yr Hen Destament a’r Newydd : “ O dewch i’r dyfroedd 
bob un ag sydd â syched arno, ie yr hwn nid oes arian gan- 
ddo ; deuwch, prynwch, a bwytewch ; ie deuwch, prynwch 
win a llaeth, heb arian ac heb werth.” Eilwaith, “ Corsen 
ysig nis tyr, a llin yn mygu nis diffydd.” A thrachefn, “ A’r 



5io 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


hwn sydd à syched arno, deued ; a’r hwn sydd yn ewyllysile 
cymered o ddwfr y bywyd yn rhad.” Am hyny, nid oes o 
i gauad allan neb ag sydd tan y cäracter o ymofyn, ac o wir 
ewyllysio cael bywyd tragywyddol, pa mor wan bynag bydd. 
dadguddiedigaethau ac ymweliadau Duw iddynt. 

Eusebius. —Ond pa ddull yw bod ar dreial sy genych ? 

Theophilus. —Y ffordd bena’ i’r sawl fo am ddyfod yn 
aelod o’r gymdeithas yw hysbysu ei enw i shwaräiaid y society 
ryw faint o amser o’r blaen ; ac i’r cyfryw stiwardiaid ei holi ef 
yn neillduol—a hyny fwy nag un waith—gan ofyn ei hanes- 
ef i’w gymydogion, a chan holi rhai o’i gyfeillion pa gyfnewidiad. 
sydd ynddo, a mynu gwybod ei hanes o eneuau duwiolion ac 
annuwiolion hyd ag y bo posibl; a phan bo mis neu ddau 
yn cael ei dreulio wrth yr ymofyniad hyn am wirionedd ei ras, 
hyn a elwir yn dreial. Yna, os y stiwardiaid a’i ffeindiant ef yn 
addas i ddyfod o fìaen holl gorph y gymdeithas, holed pawb' 
effel dywedwyd uchod, gan ofyn tystiolaeth yr holl aelodau 
am wirionedd ei ras ef, a derbynier ef i mewn—os bydd yn 
deilwng—trwy gydsyniad yr holl gymdeithas. 

Eusebius.— A roir un siars arno wrth ei dderbyn fel hyn i 
gadw at reolau, dysgyblaeth, ac egwyddorion y gymdeithas ?' 
ac os rhoir, pwy fydd i’w rhoddi ? 

Theophilus. —Y siars â ro’ir gan bwy bynag bo doniau 
ganddo at hyny, ac efallai bydd dau neu dri yn eu rhoddi— 
un yn cofìo un peth, ac arall yn cofìo peth arall; ond sylwedd 
y siars fydd yr un agos ag a ddywedwyd eisioes, sef peidio 
taflu gemau o flaen moch—peidio dweyd dirgelion yr eglwyB 
wrth y byd annuwiol, adrodd gwendidau a phrofedigaethau 
seintiau wrth y cwn ag a wnai wawd o bob peth ag fai yn 
blino eglwys Dduw, peidio cyfeillachu â’r byd annuwiol, ond 
wrth rym achos, ond cadw mor agos fyth ag y bo bosibl at 
gwmpeini y gwir dduwiolion, cymeryd hefyd a rhoi cerydd 
yn addfwyn ac yn ostyngedig—cystal y naill a’r llall—a byw 
mewn cariad â’r holl society, heb garu un gronyn llai ar y rhai 
fydd yn eu ceryddu ac yn eu hargyhoeddi na’r rhai fydd yra 
eu cysuro; cadw yr oedfeuon yn gydwybodoi, peidio gwag- 
siarad a chario newyddion am neb proffeswyr o un i’r llall, 
ond atal pob rhagfarn, cenfìgen, digasedd, ac eiddigedd yn 
neb o’r aelodau ; ond trwy bob moddion, ar air a gweithred, 
enyn cariad gan bawb y naill at y llall; gwylio nid yn unig 
tros ei fywyd ei hun, ond befyd tros fywydau ei gyd-aelodau; 
a phan y ffeindio ynthynt un peth camsyniol, ei argyhoeddi 
yn neillduol, a chelu eu beiau oddiwrth y brodyr ; i edrych a 
gymer y cyfryw rybudd dirgel, a gadael ei fai; ac onide gosod 
ei fai o flaen un o’r stiwardiaid; ac os hyn ni thycia, ei osod 
o flaen dau neu dri o honynt; ac os hyn hefyd a fetha, ei 


5i i 

osod o flaen yr holl gymdeithas. Y rhai’n, a chyffelyb i’r 
rhai’n, yw y siars ry rhyw rai doniog o’r society i’r rhai dder- 
bynir i mewn. 


DIALOG V. 

Pa fodd sydd i wneud â hen aelodau y gymdeithas—Pa un ai eu holi sydd 
oreu—Os felly, yr holiadau sydd raid ofyn iddynt, megys yn nghylch eu 
tystiolaeth—Eu hadnabyddiaeth ragor o dwyll eu calon—Eu cynydd 
mewn cariad at yr eglwys—Tynerwch eu cydwybodau—Eu marweidd- 
dra i’w hewyllysiau eu hunain—Eu dybenion yn mhob gwaith crefyddol 
—Y defnydd maent yn ei wneud o’r talentau a gawsant—Yn nghylch 
cyngor neillduol sydd i’w roi ar rai amserau yn lle holi—Natur y cyfryw 
gyngor i ateb achosion y gymdeithas. 

E USEBIUS.—Bellach adroddwch ychydig yn nghylch hen 
aelodau’r gymdeithas—ai iawn holi y rhai hyn, neu 
beidio ? a pha fath holiadaù fyddant, os rhaid yw ? 
Theophilus. —F’allai bydd i rai o’r rhai’n i ddweyd heb eu . 
holi, a hyn yw y dull goreu os caiff neb ei gynhyrfu i hyny, 
canys hyfrydach blas fydd o fod dyn yn adrodd o hono ei 
hun weithrediadau Ysbryd y gras, ac amlygiadau o gariad yr 
Alglwydd ar ei enaid, neu o’r tu arall, ddyfnderoedd temtas- 
iynau Satan, cyfyngderau a chaethiwed ysbryd, neu un sut: 
wasgfeuon pa beth bynag, na gorfod gofyn cwestiynau i 
ddynion tywyll, oerion, heb fawr adnabyddiaeth o Dduw 
na’u calonau eu hunain, am na wneir ond treulio yr amser 
wrthynt heb dderbyn goleuni nac adeiladaeth. Ond os rhaid 
gofyn cwestiynau i bobl o oedran, gelJir gofyn y cyfryw a’r 
rhai’n,—sef 1. Yn nghylch eglurder eu tystiolaeth—pa fodd. 
y daethant i gael eu tystiolaeth ? ac a gollasant hwy ddim o 
honi byth wedi ei chael ? pa fath effaith a weithiodd y 
cyfryw dystiolaeth ynddynt ? pa un ai bod y dystiolaeth hon 
wedi cael ei dyblu gan yr Ysbryd Glân, neu ynte na chaw- 
sant o honi byth mwy ? ac a ydynt hwy ’nawr yn credu bod 
eu pechodau wedi eu maddeu ? a bod Crist wedi marw 
trostynt hwy yn neillduol ? bod Duw wedi eu caru â chariad 
tragywyddol ? a’r Ysbryd Glân yn cyd-dystiolaetliu â’u hys- 
brydoedd hwy eu bod yn blant i Dduw ? A ydyw y pethau 
hyn ganthynt ? neu awelon o hyder sydd ganthynt yn unig 
wedi eu cenedlu oddiwrth y blâs a’r pleser gawsant wrth 
wrando’r Gair, a rhyw ordinhadau ereill yn mhlith y seintiau,,. 
ac yna eu colli pan elont ar eu penau eu hunain. Ac hefyd 
pan bo tymhestloedd mawrion o annghrediniaeth yn curo ar- 
nynt, i ba le maent yn myned—ai at yr hen dystiolaeth hon,. 
neu at Grist ei Hunan i ymofyn am oleuni a thystiolaeth. 



512 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

newydd, cystal ac am ddoethineb a nerth ? 2. A ydynt yn 

teimlo mwy o oleuni ysbrydol o’u mewn yn dadguddio iddynt 
fwy o burdeb y gyfraith, sancteiddrwydd Duw, pla eu calon- 
au, drwg pechod, gwerthfawrogrwydd cyfiawnder Crist, a 
holl addewidon y cyfamod newydd, yn nghyda’r aneirif ddi- 
chellion sydd gan y byd, y cnawd, a’r diafol i’w denu oddi- 
wrth Dduw? 3 A ydyw eu cariad yn cynyddu at yr eglwys, 
gan gydymdeimlo mwy â hi yn ei holl brofedigaethau ? ysbryd 
llai rhagfarnus at y rhai sy’n syrthio ? mwy o dosturi at bawb, 
ac yn edrych ar holl gystuddiau rhai ereill fel pe baent yn 
cwympo arnynt eu hunain ? 4. A ydyw eu cydwybodau yn 

fwy tyner i’w hargyhoeddi am y dechreuad cyntaf o bechod 
yn y meddwl, megys y dechreuad cyntaf o natur chwerw, 
ysbryd ysgafn, o ofal annghymedrol y byd, o genfigen, 
drwg-dyb, balchder, hunan-dyb, a thrythyllwch, neu ryw un 
llygredigaeth arall a welont yn ymlusgo i mewn fel sarph 
ac yn gwenwyno yr holl ddyn ? a ydynt hefyd yn cael eu har- 
g) r hoeddi o betfiau a eilw y byd yn ddi-ddrwg—megys gair 
segur, ymadrodd ffòl, coegddigrifwch, a chwedleua am y byd 
hwn, awydd elwa, chwant i rhodio allan i gael eu gweled ac i 
weled ereill, a’r cyfryw bethau ag sydd yn dyfod oddiwrth 
ysbryd iach a chalon gyfan. 5. Pa wersi newyddion a 
•ddysgodd yr Arglwydd iddynt yn ddiweddar ? a ydynt yn 
gweled rhagor o ddrwg annghrediniaeth, twyll eu calon, 
•dichellion diafol, deniadau pechod, hudoliaeth y byd ? fel y 
rnaent meẃn perygl bob awr heb nerth Crist i’w galluogi, ac 
a ydynt yn dysgu pwyso mwy arno—am nerth, doethineb, a 
deall i gerdded rhwng peryglon mor fawr i’r byd tragywyddol ? 
6; Wrth holi eu hunain yn fanwl, a ydynt yn cynyddu mewn 
gras ac yn nes i’r nefoedd nag yr oeddent ar y cyntaf ? ac os 
3^dynt yn cynyddu, pa sut yw eu cynydd ? pa un ai gweled 
mwy o burdeb, o dueddiadau da, rhinweddau nefol, ac o 
sancteiddrwydd 3-nddynt eu hunain yr 3 ? dynt, neu weled mwy 
o eisieu pwyso ar, a chredu yn Nghrist am nerth, gallu, 
■cyfiawnder, doethineb, a sancteiddrwydd ? 7. A ydynt yn 

chwilio eu dybenion yn mhob dmi a gymeront mewn llaw, pa 
un a’i gogoniant Duw, neu elw, pleser, esmwythder, clod, neu 
ryw fodd arall iddynt eu hunain ydyw ? 8. Wrth ba ewyllys 

maent yn rhodio ac yn gwneuthur pob dim ag maent yn ei 
wneuthur ? pa un ai ewyllys Duw yn ei air, ai eu hewyllysiau 
•eu hunain ? a ydynt yn manwl chwilio’r gair i adnabod ei 
•ewyllys Ef er mwyn ei gwneud, neu ydynt mewn gweddi yn 
gosod yr achos pa beth bynag yw o flaen yr Arglwydd, ac 
ofn arnynt fyned o’i flaen, nac aros ar ei ol, na gwneud dim 
lieb wybod i’w feddwl ? 9. A yd)mt yn gwneud defnydd 

o’r talentau a dderbyniasant gan Dduw ? eu dysg, eu cof, 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 513 

eu doniau, eu cyrph, eu heneidiau, yn nghyda’u cyfoeth a’u 
hamser, yn hollol ar ogoneddu’r Arglwydd, ac i adeiladu ei 
eglwys Ef. Y rhai’n, a’r cyfryw â’r rhai’n, sydd i ofyn i rai o 
oedran mewn crefydd, tuag at iddynt chwanegu at eu ffydd 
rinwedd, ac at rinwedd wybodaeth, ac at wybodaeth gymed- 
rolder, ac at gymedrolder amynedd, ac at amynedd dduwiol- 
deb, ac at dduwioldeb garedigrwydd brawdol, ac at garedig- 
rwydd brawdol gariad : fel y b’ont wedi eu perffeithio i bob 
gweithred dda. Ond deallwch, er fod y rheolau uchod oll yn 
dda o’u harfer hwynt yn noethineb ac ysbryd yr Arglwydd, 
eto heb ei awdurdod anwyl Ef i gyd-gerdded, nid y’nt ddim: 
am hyny, dyled arbenig y rhai sydd edrychol ar societies yw 
cadw ysbryd goleuni a theimlad nefol ynddynt, rhag un amser 
fod y trefniadau hyn yn magu marweidd-dra a ffurfioldeb; ond 
ymegnio hyd ag mae posibl gadw allan bob ysbryd iach, calon 
gyfan, annghariad, rhagfarn, eiddigedd, sisial drwg, ysbryd 
cleberddus, a phob peth arall a fago oerfelgarwch rhwng y 
naill a’r llall. 

Eusebius. —Beth os na lwydda holi, na chanu, na gweddio 
rai prydiau, ond bod y rhan fwya’ yn cael eu gadael yn farw, 
yn sych, ac yn dywyll er yr holl drefniadau hyn ?—pa beth a 
wneir yn yr achos hyn ? 

Theophilus. — Deallwch fod cynghorion neillduol i’w 
rhoddi rai prydiau i gymdeithasau crefyddol ag sydd mor 
fuddiol a holi, ac yn wir i rai math o bobl, ac ar rai amserau 
yn llawer gwell; yn enwedig pan delo pregethwr dyeithr i 
gymdeithas brifat, a hwnw yn berchen ar ddoniau helaeth, a 
lle bo llawer yn nghyd, ac o bosibl rai o amrywiol gymdeith- 
asau ereill, canys bydd rhwng cywílydd, balchder, ac am 
nghynefindra amryw yn rhy ful ac ofnus i ateb y fath gwest- 
iynau ag y fo gŵr dyeithr enwog yn eu gofyn iddynt; ac yn yr 
achos hyn gwell fyddai i’r cyfryw roi cynghorion cyffredin ag 
fo yn fuddiol i’w hadeiladu hwynt yn athrawiaeth, ysbryd, 
ac ymarweddiad y ffydd. Ac mae’r fath gynghorion prifat 
lawer pryd yn cael eu derbyn yn fwy blasus gan bawb, ac yn 
cadw mwy o wastadrwydd yn ysbryd y brodyr na’r holiadau 
cyhoedd ; o ran, yn gyntaf, anhawdd iawn cael dynion a 
foddlona ddywedyd eu cyflyrau yn. onest o flaen cynifer o 
bobl, yn enwedig rhai dyeithr, a gẃr dyeithr hefyd yn holi. 
Yn ail, os neb a ddechreu wrth gael eu holi ddarnguddio eu 
•cyflyrau, a dweyd un tu’r ddalen a chelu’r llall, dywyllach, 
dywyllach yr ânt, nes o’r diwedd y d’rysont mewn anialwch 
nas gwyddant pa fodd i ddyfod allan, ond tewi son mewn 
cywilydd. Yn drydydd, os nas caiff yr holiedydd dyeithr yma 
foddlondeb yn y sawl a holo, fe fâg feddyliau caled am danynt, 
heb yn iawn hefyd ddeall eu cyflwr, a hyn a derfysga y dyn 
H 2 



514 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

yntau, fel yn lle cael ei adeiladu y mâg chwerwder ac oerfel- 
garwch ragor at y gymdeithas. 

Eusebius. —Pa betJti yw yr addysgiadau a’r cynghorion 
neillduol hyny ? 

Theophilus. —Fel y bo yr achos yn gofyn ; weithiau trwy 
falchder dynion rhyfygus ag sy’n fawr am ddwyn i mewn ryw 
oleùni newydd mae cyfeiliornadau athrawiaethau yn ysu fel 
cancr mewn cymdeithas grefyddol; a chyda’r fath flas a 
goleuni mae’r cyfeiliornadau hyn yn myned yn mlaen, fel y 
tebygir nas gall neb eu gwrthddywedyd ; ond da yw yn y 
cyfryw achos profi gwir athrawiaethau’r %dd o’r Ysgrythyr- 
Lân, a dadrys y brodyr o ysbryd cyfeiliorni a heresiau, ac 
arferyd pob addfwynder i’w denu hwynt i’r gwir lwybr. 
Eilwaith, os i gyfeiliorni o fywyd penrydd, pleserau, a 
thrythyllwch y bydd un gymdeithas grefyddol wedi rhedeg, 
da yw rhoi argyhoeddiadau dwys ac awdurdodol yn erbyn y 
fath ffrwdo nwydau natur, gan ddangos allan o’r Ysgrythyrau 
mor anhawdd yw i'r rhai cleuuyd unwaith, ac a brofasant y rhodd 
nefol, ac a wnaethfiwyd yn gyfranog o'r Ysbryd Glân, ac a brofasant 
ddaionus air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw, os syrthiant ymaith i 
bleserau, chwantau’r cnawd, a deniadau natur, i adnewyddu i 
edifeirwch, ani eu bod yn ail-groeshoelio Arglwydd y gogoniant. 
Ond cymered y pregethwr ofal mawr ar geryddu yn galetach 
y rhai sydd yn blaenori yn y cyfeiliornadau hyn na rhai sydd 
yn dechreu cael eu harwain iddynt, megys y dywed yr 
Apostol Jud. adn. 22, 23 : —Trugarhewch wrth rai, gan wneuthur 
rhagor ; eithr rhai cedwch drwy ofn, gan eu cipio hwy allan o'r tân ; 
gan gasau hydyn oedy wisg a halogwyd gan y cnawd. Ond os na 

fydd dim o’r pethau uchod âg achos siarad am danynt, feallai 
byddai dda rhoi cynghor yn erbyn segurdod ysbryd, claiarineb,. 
di-ffrwythder, ac esgeulusdra o’u cydgynulliad yn nghyd, fel 
mae’r achos ynfynych mewn amryw gymdeithasau crefyddol; 
neu ynte os bydd y gymdeithas yn wresog, yn fywiol, ac yn. 
llawn sel, eto da fyddai rhoi cynghor iddynt ar ddwyn pob 
ffrwythau addas i’r sel a’r gwres nefol hyny, megys at y bj-d 
allanol, ymarweddiad onest, gostyngedig, ac addfwyn, heb 
arferyd na dichell na hoced, twyll na chelwydd, nac unrhyw 
ymddygiad anweddaidd i rai yn proffesu efeugyl Crist, cnd 
y fath a fyddo yn llwyr ateb y caracter mae Crist a’i Apos- 
tolion yn ei roi i wir gredinwyr. Y fath ffrwythau hefyd at 
eglwys Dduw ag a fo yn cynwys ynddynt gariad, tosturi, 
cydymdeimlad, tiriondeb, ysbryd maddeugar, cuddio beiau, 
cymwynasgarwch, a haelioni. Yma gall pregethwr doniog 
i ymhelaethu ar hoil ddyledswyddau yr efengyl at dlawd a 
chyfcethcg, hen ac ieuangc, claf ac iach, perthynasau a 
dyeithriaid ; dyledswyddau gwladaidd a theuluaidd, a phob* 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 515 

rhan o fywyd addas a sancteiddrwydd. Yma gall pregethwr 
ddangos yr effeithiau o bob gras, gwahaniaethu rhwng ffydd 
a rhyfyg, gwir edifeirwch ac ofn deddfol, gwir gariad at 
Dduw ac awelon cnawd a natur, ysbryd drylliedig ac ysbryd 
melancholi, llawenydd ysbrydol a llawenydd rhyfygus, yn 
nghydag amryw weithrediadau sydd gan ras a natur yn rhy 
gyffelyb y naill i’r llall heb gael llygad manwl i wahaniaethu 
rhyngddynt. A thrwy bregethu i gymdeithas grefyddol rai 
prydiau ar y pyngciau hyn, fe’u dysgir bob yn ronyn yn holl 
ddirgelion duwioldeb, ac y mae’r fath gynghorion prifat yn 
hollol gyflawni lle holiadau ar eu hamserau nodedig. 


DIALOG VI. 


Yn nghylch cadw dysgyblaeth fanwl, a thaflu allan y rhai o fywyd pen- 
rydd ac anaddas— Instances ag mae yr Ysgrythyr yn ei roi o arfer tru- 
garedd at y rhai a syrthiant—Cydseiniad yr Ysgrythyrau ag sydd yn 
ymddangos yn erbyn eu gilydd yn nghylch dyodde’ neu arferyd creulon- 
deb at y rhai a becho—Trimath o rai wedi syrthio, y cyntaf i’w dyoddef 
yn y society o ran tanbeidrwydd eu profedigaethau a’u hysbryd briw ar ol 
llaw—Yr ail a’r drydydd i’w taflu allan, oni chair arwydd buan o’u hedi- 
feirwch—A’r Ysgrythyrau rhagddywededig yn cael eu hagor a’u cyd- 
seinio yn y tri math hyn. 

E USEBIUS.-—Onid ydych rai prydiau yn gorfod arferyd 
dysgyblaeth mwy creulon. trwy dori rhai allan o’ch 
cymdeithas pan bo eu bywydau wedi myned yn ben- 
rydd ac yn anniben, yn llawn o wendidau a chyfeiliornadau, 
neu syrthio o honynt i ryw feiau cyhoedd trwy rym profedig- 
aethau, neu o ddiofalwch a segurdod ysbryd ? am hyny y 
gofynaf i chwi pa sut mae deho âg aelodau’r gymdeithas yn 
yr achos hyn ? am ba feiau mae eu taflu hwy allan ? a pha 
mor bell y mae dyodde’ ganddynt, pan y b’ont wedi troseddu, 
i fod i mewn yn y gymdeithas ? a pha fodd eilwaith mae 
delio â rhai deflir allan ? a raid bod yn oer, yn sych, ac yn 
ddyeithr iddynt ? neu a raid myned i ymddyddan â hwynt, i 
edrych a godasant o’u codymau ? a iachaodd eu clwyfau, ac 
a roddwyd iddynt wir edifeirwch ? ac hefyd pa arwyddion 
raid i chwi gael ganddynt o adgyweiriad trwyadl o gymundeb 
â Duw cyn yr ail-dderbynier hwynt i mewn i’r gymdeithas ? 

Theophilus.— Chwi ofynasoch i mi amryw gwestiynau, ac 
mi wna’ fy ngoreu ar roi i chwi foddlonrwydd. Pa fodd 
bynag mae meddyliau ereill yn yr achos hyn, nid wyf fi fyth 
yn awyddus i daflu neb allan o gymundeb eglwys Dduw ond 



516 william williams, pant-y-celyn : 

am achosion mawrion a diarbed, sef gweled dyn yn myned yn 
mlaen yn ei bechod, ei garu, ymbleseru ynddo, a mynych 
gwympo iddo heb edifarhau, ond yn hytrach ymgaledu, gan 
ddiystyru argyhoeddiadau Duw a dynion. Ond am ryw 
gwympiadau disymwth, na bo gan gredadyn un meddwl 
blaenllaw am danynt, ond syrthio iddynt o nerth temtasiwn 
danllyd a ddaeth fel hurrican o gyfìiniau uffern, neu fel llif- 
eiriant diarwybod o fynyddau cig a gwaed, ni ddylid taflu 
allan yn frwd y cyfryw rai; ond eu ceryddu yn addfwyn, dad- 
guddio iddynt waradwydd ac euogrwydd y cyfeiliornad; 
cydymdeimlo â hwynt a thosturio wrthynt, a thaer ymbil 
arnynt nad elont i’r fath greigydd llithredig byth mwy. A’r 
hyn sydd yn fy nghadarnhau yn fy marn yw—i. Esiampl ein 
Harglwydd Iesu ei Hun at ei Apostol Pedr, yr hwn nid yn 
nnig a wadodd ei Arglwydd, ond gyda geiriau diystyrllyd 
am dano a regodd ac a dyngodd na wyddai efe am y dyn 
liwnw ag oeddent wedi ei ddal—nas gwelodd efe Ef erioed 
o’r blaen, ac na waeth ganddo pa beth a wnaent iddo, a hyn 
a gadarnhaodd ef trwy regfau ofnadwy ac echryslon; eto, 
am mai temtasiwn wyllt, ddisymwth ydoedd, ac nad oedd ond 
tafod Pedr yn gwadu ei Arglwydd, a hyny hefyd o ofn marw, 
ac iddo yn union edifarhau ac wylo yn chwerw-dost am ei 
godwm, ein Harglwydd da a’i derbyniodd i mewn i rifedi ei 
Apostolion. 2. Yr Ysgrythyr sy’n dweyd, Gal. vi. i—“ Os 
goddiweddir brawd mewn bai, chwi y rhai ysbrydol ad- 
gyweiriwch y cýfryw un mewn ysbryd addfwynder, gan 
ystyried eich hunain, rhag eich temtio chwithau.” A Chwi a 
wyddoch mai adgyweirio mewn ysbryd addfwynder yw, nid 
taflu allan o’r gymdeithas, ond perswadio a denu dyn trwy 
bob càriad, tiriondeb, a hawddgarwch i gydnabod ei fai, ac 
ymwrthod âg ef o hyny allan byth mwy. 3. Ni gawn amryw 
feiau anafus yn aelodau eglwysi Asia, eto nid oedd yr Ysbryd 
Glân yn peri eu tori hwy allan oddiwrth y coírph, ond yn 
bygwth — onid edifarhaent oddiwrth eu pechodau — y 
symudid eu canwyllbrenau—sef eu pregethwyr hwy—allan 
o’u lle, neu ynte y byddai i Dduw eu bwrw hwynt ar wely o 
gystudd trwm os nad edifarhaent am eu pechodau. 4. Ym- 
■ddygiad ein Harglwydd at y wraig a ddaliwyd mewn godineb 
sydd yn dangos nad yw creulondeb yr Hen Destament yn 
perthyn dim i ysbryd y Newydd, ond bod ysbryd y cyfamod 
newydd yn dweyd—“ Pan becho neb, ac ymgystuddio am ei 
bechod, bod Eiriolwr gyda'r Tad, Iesu Grist y cyfiawn.” 
Ac eilwaith—“ Dos ac na phecha mwyach, rhag dygwydd i 
ti beth a fyddo gwaeth.” 5. Ni gawn eglwysi Corinth âg 
amrywiol feiau mawuion ac anafus ynddi, megys cyfreithio o 
flaen y rhai di-gred, priodi y rhai di-gred, ymranu yn nghylch 


drws y society profiad. 517 

gweinidogion y gair—un yn pledio o blaid Paul, arall o blaid 
Pedr, a’r lleill o ochr Apollos ; eto gyd, nid am un ond un o’u 
hamrywiol feiau y cawn ni Paul yn tori dyn allan o’r eglwys, 
sef am ei fod wedi cael gwraig ei dad ;—hyny oedd, naill ai ei 
phriodi, neu fyw mewn arferiad o honi: ac er gwneud y peth 
yn waeth, yr eglwys yn cymeryd hyn yn ysgafn ac yn gell- 
weirus, neu ynte o eiddigedd neu ymddial yn gorfoleddu yn 
ei gwymp ef—yr hyn sydd yn dangos fod dibrisdod annghyn- 
efin o bechu yno yn erbyn yr Arglwydd. 

Eusebius. —’R wy’n deall mai gwell yw cwympo ar y llaw 
o drugaredd a chydymdeimlad nag ar y llaw o gondemnio, 
lladd, a chadw gwg at gredadyn a syrthiodd i brofedigaeth,. 
am y dywed ein Harglwydd (Mat. vii.), “ Na fernwch, feí 
na’ch barner; canys â pha farn y barnoch y’ch bernir ; ac â 
pha fesur y mesuroch yr adfesurir i chwithau. A phaham yr 
wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ac 
nid wyt yn ystyríed y trawst sydd yn dy lygad dy hun ? neu 
pa fodd y dywedi wrth dy frawd, gad i mi dynu allan y 
brycheuyn, ac wele drawst yn dy lygad dy hun ? O, ragrith- 
iwr, bwrw allan yn gyntaf y trawst o’th lygad dy hun, ac. 
yna gweli yn eglur i fwrw y brycheuyn allan o lygad dy 
frawd.” A diau yw y dylai dychryn ac ofn fod ar y goreu o- 
ddynion wrth daflu allan enaid o eglwys Dduw, rhag rhyw 
bryd iddo yntau gael ei fwrw allan, fel y dywed yr Apostol 
(1 Cor. x. 12), “ Yr hwn sy’n tybied ei fod yn sefyll edryched 
na syrthio.” Ond eto, mae amryw ysgrythyrau ereill yn 
peri in’ na ddyoddefom bechod mewn neb, rhag, os gwnawn,. 
ein bod yn euog o’u hanwiredd hwynt, fel y dywed yr Apostol 
Paul (Eph. v. 7), “Na fydd gyfranog â hwynt.” A gwers 
11, “Na fydded i chwi gyd-gyfeillachu â gweithredoedd an- 
fírwythlon y tywyllwch, eithr yn hytrach argyhoeddwch 
hwynt.” Ac fe ddywed yr un Apostol yr un peth yn 1 Tim. 
v. 22, pan mae yn peri iddo beidio dodi dwylaw ar neb yn. 
ebrwydd, rhag trwy hyny iddo fod yn gyfranog o bechodan 
rhai ereill. Ac fe ddywed yr Apostol Ioan yn ei ail Epistol, 
“ Od oes neb yn dyfod atoch heb y ddysgeidiaeth hon, [sef y 
ddysgeidiaeth o aros yn Ysbryd Crist, ac o ymarweddiad 
sanctaidd,] na dderbyniwch ef i dŷ, ac na ddywedwch Duw yn 
rhwydd wrtho; canys yr hwn sydd yn dywedyd wrtho Duw 
yn rhwydd, sydd gyfranog o’i weithredoedd drwg ef;”—• 
yr hyn rybuddion sy’n rhoi i ni ddeall mai lle duwiolion 
yw ymneillduo eu hunain oddiwrth ddynion halogedig, pen- 
rydd, ac aflan, pa faint bynag fyddo eu pretens a’u proffes o 
grefydd; a thaflu allan hefyd y fath o’u cymanfaoedd, os nad 
edifarhaent yn ebrwydd oddiwrth eu drwg-fywyd a’u hymar- 
weddiad gwaradwyddus. Ac i’m cadarnhau yn mhellach yn 



5i8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


519 


hyn. fe ddywed Paul wrth eglwys Corinth, yn ei Epistol 
cyntaf, pen. v. adn. 11, “ Mi (medd efe) a ysgrifenais o’r blaen 
atoch, ac yn awr yr wyf yn ysgrifenu drachefn, na chyd- 
gymysgech; os bydd neb a enwir yn frawd yn odinebwr, neu 
yn gybydd, neu yn eilunaddolwr, neu yn ddifenwr, neu yn 
feddw, neu yn gribddeiliwr: gyda’r cyfryw ddyn na chyd- 
fwyta chwaith,”—hyny yw, fel yr wyf fi yn meddwl, na wna 
un math o gyfeillach na chymundeb mynwesol âg ef—na 
fydded yn bleser genyt gadw cwmpeini dyn o’r fath ag sy’n 
caru melus chwant yn fwy nag yn caru Duw, rhag i ddynion 
dybied wrth dy fod yn cyd-eistedd, yn cyd-fwyta, yn cyd-yfed, 
yn cyd-gyfeillachu âg ef, dy fod yn caru ei ffyrdd ac yn ym- 
hyfrydu yn ei arferion. Felly yr ysgrythyrau hyn ac amryw 
o’r fath sydd yn peri i mi gredu fod dysgyblaeth eglwysig yn 
peri i ni gadw ymaith oddiwrth y rhai sydd yn byw yn 
anaddas i efengyl Crist, a’u taflu allan o’r eglwys ar rai 
achosion, fel y dywed yr Apostol,—“ Beth sydd i mi a farn- 
wyf ar y rhai sydd oddi allan ? onid y rhai sydd oddi mewn 
i’r eglwys yr ydych chwi yn eu barnu ? Bwriwch chwithau 
ymaith ydyn drygionus hwnw o’ch plith chwi.” (1 Cor. v. 12, 
13.) Ond yma yr wyf yn fyr o wybod pa bryd y mae, ac at 
bwy y mae i ni arferyd tosturi; ac at bwy, a pha bryd, o’r 
ochr arall, y mae i ni arferyd mwy o greulondeb ; canys fe 
ddywed yr Apostol Judas, “ Trugarhewch wrth rai, gan 
wneuthur rhagor ; eithr rhai cedwçh trwy ofn, gan eu cipio 
hwy allan o’r tân; gan gasau hyd yn oed y wisg a halogwyd 
gan y cnawd.” Am hyny, fy anwyl dad, gwnewch gydsyniad 
rhwng yr amryw ysgrythyrau hyn, y rhai sydd weithiau yn 
dweyd am arfer tosturi, a phryd arall am arfer creulondeb at, 
ac ymneillduad oddiwrth, y rhai ag sydd yn syrthio i bechod, 
ac eto yn arddel duwioldeb ? 

Theophilus. —Fy anwylyd, pan bo yr Ysgrythyrau megys 
yn taro y naill yn erbyn y llaíl, deallwch mai tywyllwch eín 
deall ni yw yr achos, ac nad oes mewn gwirionedd un an- 
nghysondeb yn yr Ysgrythyr-Lân; ac mai’r unig ffordd i ni 
(pan b’om yn gweled un peth yn dywyll) yw rhedeg at yr 
Arglwydd am oleuni nefol, canys yr un Ysbryd ag a ’sgrif- 
enodd y Gair yw yr unig Un ag all agor y Gair a roddodd Ef 
i’w eglwys fel colofn dân a niwl i’w harwain tua’r bywyd. 
Ond tuag at wneud ar ol cyfarwyddiad yr amryw ysgrythyrau 
enwasoch, ag sydd megys pe baent yn gwrthsefyll eu gilydd, 
mae amryw bethau i’w hystyried yn achosion ceryddu y rhai 
sy yn rhodio yn anaddas o efengyl Crist. Ac yn gyntaf, 
deaílwch os bydd y cwymp i ryw un pechod allanol: os y 
tro cyntaf y bydd—os o rym profedigaeth, megys erlid, 
carchar, neu angeu, ac ofn yn enill y dydd; os o anadnab- 


yddiaeth y chwant a’u denodd, heb gael un prawf o hono 
erioed o’r blaen, ac iddo syrthio yn dywyll heb weled y fagl 
guddiedig oedd gan y byd a Satan i ddal ei enaid yn ddiar- 
wybod,—yn yr achos hyn da yw tosturio, a’i geryddu yn 
addfwyn, a’i godi i’w le trwy bob hynawsedd a thiriondeb, 
yn enwedig os claf a dolurus fydd ei ysbryd am dynu gwarad- 
wydd ar ffyrdd yr Arglwydd ; ac i hyny yr ateb yr Ysgryth- 
yr sy’n dywedyd (Gal. vi. 1), “Frodyr, os goddiweddir dyn 
ar ryw fai, chwychwi y rhai ysbrydol, adgyweiriwch y cyfryw 
un mewn ysbryd addfwynder ; gan dy ystyried dy hun, rhag 
dy demtío dithau.” Ac Ysgrythyr arall a ddywed (1 Ioan v. 
16), “ Os gwel neb ei frawd yn pechu pechod nid yw i farw- 
olaeth, efe a ddeisyf, ac efe a rydd iddo fywyd, i’r rhai sy’n 
pechu nid i farwolaeth.” Yn ail, Ond os bydd proffeswr 
crefydd wedi cwympo i’r un bai drachefn a thrachefn, a hyny 
wrth ychydig iawn o brofedigaeth, a phob argoelion ei fod 
erioed heb gasau ei fai, ond ei garu a’i gofleidio yn ddirgel, 
fel nad yw yn galaru am dano, ond ffug wag a rhagrith, yn 
tarddu mwy oddiwrth gywilydd mae y gwaradwydd yn ei 
wneud na’r gofid o bechu yn erbyn Duw trugarog a graslawn, 
—angen yw ceryddu y fath a hyn o flaen pawb, er rhybudd, 
dychryn, ac ofn i ereill; ac os bydd y pechod yn erbyn llyth- 
yren y gyfraith, ac wedi myned allan i’r byd, buddiol yw rhoi 
arnynt ryw gosb neu gerydd cyhoedd, fel y bo’r byd yn dyfod 
i adnabod nad yw eglwys Dduw yn boddloni i neb i fyw 
mewn un pechod ; bydd hyn naill ai diarddelu y dyn o’r gym- 
deithas, neu ryw ffordd arall. Ac at hyn yr ateb yr Ysgryth- 
yr sy’n dywedyd (1 Tim. v. 20), “ Y rhai sy’n pechu, cerydda 
yn ngwydd pawb, fel y byddo ofn ar y lleill.” Yn drydydd, 
Os bydd proffeswr crefydd (er nas cwympodd i odineb, 
meddwdod, ymladd, mwrddrad, lladrad, a’r holl bechodau 
ereill y mae’r byd yn gwaeddi ar eu hol), eto gyd yn ledio 
bywyd yr un a’r byd annuwiol—yn cyfeillachu â’r rhai fo o 
gyfeillach y byd, yn rhodio yn arferion y byd, yn elwa yn an- 
nghyfreithlon, yn fasweddgar, yn wag-siaradus, yn diota, yn 
gloddesta, yn falch, yn gelwyddog, yn genfigenus, yn faleisus, 
ac yn byw yn mhob ymarweddiad penrydd, heb argoel fod 
tan friw na gofid am un math o gyflafan a wnelo—dyled y 
gymdeithas yw argyhoeddi y cyfryw yn llym ac yn awdur- 
dodol, gan fygwth ei daflu allan o gymundeb y saint; ac os 
nas gwellâ ei fuchedd, a hyny ar frys, a rhoi arwyddion eglur 
o ysbryd drylliedig a briw, da yw ei fwrw ef allan tros enw 
yr Arglwydd. Ac â hyn y cytuna yr;Ysgrythyr sy’n dywedyd 
yn Jud. 23,—“ Eithr rhai cedwch trwy ofn, gan eu cipio hwy 
allan o’r tân ; gan gasau hyd yn oed y wisg a halogwyd gan 
y cnawd.” 



520 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


521 


Eusebius. —Pa beth sydd i wneud i’r rhai sydd yn ymadael 
â’r gymdeithas o’u bodd, wedi dyfod i mewn mewn eitha’ 
gwres, cariad, a bywyd, ond naill ai wedi cael eu denu ar ol 
rhyw chwant, megys caru cnawdol, cariad at y byd, neu ryw 
un o bleserau natur; neu ynte wedi rhyw oeri at bob daioni, 
ac o’r diwedd heb flas ar un o ordinhadau yr efengyl ? Os 
gwrando wnant, ni fydd hyny ond megys o ddygwyddiad, ác 
os d’ont i’r gymdeithas brofiadol, maent yno mewn ofn a 
diflasdod; ond peth annghynefin yw eu gweled hwy yn troed- 
io i un o’r lleoedd hyny. Pa fodd mae i ni ymddwyn at y 
rhai’n ? 

Theophilus. —Maent wedi ymadael â Duw, a thyn^’r 
achos eu bod wedi ymadael â chwi; a hyfryd a fyddai eu 
henill hwynt yn ol drachefn : canys pwy bynag a’i gwnel, fe 
ddywed yr Ysgrythyr (Dan. xii. 3), y dysgleiria’r cyfryw “fel 
y sêr, byth ac yn oes oesoedd.” Am hyny, eich dyled yw, 
yn gyntaf ac yn benaf, gweddio drostynt ar i Dduw eu had- 
feru hwynt ato ei hun; ac yna chwedleua yn fynych â hwynt 
yn deg ac yn addfwyn, gan eu perswadio i ddyfod yn ol o 
gyfeiliorni eu fíyrdd; dangos iddynt y perygl ofnadwy o 
wrthgiliad--y ddamnedigaeth ddyblyg sydd i’r rhai a ymad- 
awant â Duw ; gosod o’u blaen yr ysgrythyrau ofnadwy sy’n 
erbyn y gwrthgiliwr, megys Heb. vi. 4, 5, 6,—“ Bod yn an- 
mhosibl i’r rhai a oleuwyd un waith, ac a brofasant y rhodd 
nefol, ac a wnaethpwyd yn gyfranogion o’r Ysbryd Glân, ac 
a brofasant ddaionus air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw, 
ac a syrthiant ymaith yn lân oddiwrth eu proffes,—ymad- 
newyddu drachefn i edifeirwch, gan eu bod yn ail-groes- 
hoelio iddynt eu hunain Fab Duw, ac yn ei osod yn watwar.” 
Dangos iddynt yr Ysgrythyr sy’n dywedyd (Heb. x. 26), <! 0 s 
o’n gwirfodd y pechwn, ar ol derbyn gwybodaeth y gwirion- 
edd, nid oes aberth dros bechodau wedi ei adael mwyach ; 
eithr rhyw ddysgwyl ofnadwy am farnedigaeth ac angerdd 
tân, yr hwn a ddifa y gwrthwynebwr.” Ac feallai trwy i’r 
gymdeithas daer weddio trostynt, (can’s llawer a ddichon 
taer weddi y cyfìawn,) eu caru, eu dilyn o fan i fan, peidio 
gadael llonydd iddynt yn eu gwrthgiliad, gan ymbil arnynt 
trwy bob hynawsedd, tiriondeb, a chariad, i lynu o newydd 
wrth yr Arglwydd, bydd y Duw trugarog a graslawn o’r 
diwedd i’w dychwelyd hwy yn ol i’r ffydd, ac i goroni y 
rhei’ny ag fu yn offerynol o ddwyn y gorchwyl ardderchog 
hyny i ben. 


DIALOG VII. 

Yn nghylch y pethau nad yw addas i’wdywedyd yn y Society, sef meddyliau 
gwibiog a chableddus; temtasiynau poethion, disymwth, dibarhad ar y 
meddwl; syrthiadau cuddiedig, pan bo gwir edifeirwch yn eu canlyn ; 
ein bywydau llygredig cyn cael grîts; drygau a gwendidau rhai ereiìl— 
Y pethau eilwaith sydd áddas i’w dywedyd, sef pethau fo’n tueddu mwy 
at yr enaid na’r corph—Y fath ag fo yn rhoi goleuni i’r holl gymdeithas 
o gyflwr enaid—Pethau fo yn fuddiol i’n dwyn o dan draed ein gelynion 
ysbrydol—Yr argyhoeddiadau a’r blinderau tumewnol ag ydym yn gael 
am bechod—Y grasusau a’r tymherau nefol mae Duw yn weithio ynom 
—Y siomedigaethau a’r disaỳwyntments ydym yn gael ynom ein hunain— 
Ac yn ola’, pob peth ag fo yn enyn cariad y naill at y llall—Addysgiadau 
i stiwardiaid y Society pa fodd i ymddwyn o ran eu hymarweddiad, eu 
pwyll, parodrwydd i gelu a chadw cwnsel a dirgeliony society —Yn nghylch 
elusen, ac i bwy mae rhoddi arian y gymdeithas—Yr annhrefn sydd yn 
fynych yn nghylch hyn—Pwy yw y gwir weddwon, y rhai sydd yn wrth- 
ddrychau cymwys o gasgliadau a rhoddion y gymdeithas, yn nghyd ag 
amrywiol bethau yn nghylch bywioliaeth rhy uchel mewn pregethwyr a 
phroffeswyr ereill. 

E USEBIUS.—Fe fu rhyw siarad rhyngom ar ddechreu eim 
cymdeithas am yr annoethineb a all’sai fod mewn cyfar- 
fodydd o’r fath hyn, ar amryw ystyriaethau, ac yn en- 
wedigol mewn un ffordd, sef trwy i bobl ieuaingc ddweyd 
mwy nag f’ai addas a buddiol o’u rhan eu hunain, ac o ran 
ereill, o unrhyw bethau, ac o bosibl llai o bethau ereill nag, 
f’ái adeiladol, ac y gall’sai sel y cyfryw rai eu gyru i gyfeil- 
iornad o un tu, o ddweyd gormod, cystal a chlaiarineb hen 
broffeswyr o’r tu arall, o dewi a son yn ormod. Ond mi an- 
nghofiais y pryd hyny ddilyn fy ngofyniad, a chwithau 
aethoch i siarad am stiwardiafd y society ; ond fyth y mae yn 
pwyso arnaf i ofyn—pa bethau sydd i’w dweyd, a pha bethau 
sydd i beidio eu dweyd yn y fath gyfarfodydd ? am y gallai, 
fel y dywedais, fod annoethineb rai prydiau yn yr achos hyn. 
Canys fel y mae eidionau newyddion heb fod tan iau o’r blaen. 
yn fynych yn methu cadw y gŵys, ond gwylltio yr ochr hyn 
a’r llall nes gwneud llawer o ofid i ereill a rhan fawr ragor o 
boen iddynt eu hunain nag fyddai raid, a balco'r * tir yn an- 
nhrefn, felly plantos newydd ddyfod i brofi hyfryd bethau 
Duw sydd barod i redeg i ryw ochr oddiar yr union lwybr— 
naill ai dyfnder argyhoeddiad ar un llaw yn eu gyru hwy i 
ddweyd pob drwg, dichell, ac aflendid a wnaethant erioed,, 
neu deimlad o flas ysbryd rhydd-did ar y llaw arall yn en 
dodi i adrodd pob meddyliau melus, pob rhyw hyfryd freudd- 
wydion, a phob rhyw dybiau cysurus maent yn eu cael am 
danynt eu hunain, heb fawr sylwedd ynddynt. Am hyny, yn 

* Balk. 



5 22 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


5 2 3 


y fath gymdeithas gymysgedig o wŷr a gwragedd, hen ac 
ieuaingc, meibion a. merched, ofn sydd arnaf gellir naill a 
chelu gormod o’r gwirionedd o un ochr, neu fynegu gormod 
yr ochr arall, yr hyn sydd yn niweidiol iawn o bob tu i adeil- 
adaeth y gymdeithas. 

Theophilus. —Gwir yw, ac fe gyfeiliornodd rhai eglwysi 
trwy fynegu gormod o’u llygredigaethau, eu haflendid, _eu 
trais, eu hanonestrwydd, eu hanniweirdeb,a phob melldigedig- 
rwydd fu ynddynt cyn cael gras, fel y dywedasoch, fel y 
tynwyd mawr waradwydd ar ffyrdd yr Arglwydd, ac fel 
gorfu ar weinidogion yr eglwysi hyny osod rheol o hyny allan; 
na byddai i neb ddweyd pethau neillduol am danynt eu 
.hunain yn yr amser yr oeddent heb ddyfod i broffesu duwiol - 
deb, rhag trwy hyny iddynt orfod dodi pechodau rhai ereill 
allan gyda’u pechodau eu hunain, neu ddadguddio pethau am 
danynt eu hunain hefyd ag fyddai yn gywilydd byth iddynt 
hwy a’u plant, neu o bosibl rai pethau ag allai wneud ysgar- 
iaeth mewn teuluoedd, cynulleidfaoedd, a gwladwriaeth. Am 
hyny, mi debygwn fod amrywiol bethau ag sydd i ni i’w celu 
yn nghymdeithas y brodyr, ie, hyd yn oed ein ffryns anwylaf. 
Ac yn gyntaf, y meddyliau cableddus ofnadwy a dychrynllyd 
mae Satan yn wthio i mewn i’n hysbrydoedd. Nid oes gan 
natur nemawr neu ddim llaw yn y rhai’n, ond eiddo’r diafol 
ydynt; maent ar ei lun a’i ddelw ef ei hun—sef casau Duw, 
ei ddiystyru, cwestiyno ei holl briodoliaethau, eiddigeddu a 
chenfigenu wrtho, a damsiad ei fawredd tan draed; swydd, 
elfen, a phleser yr angel di-obaith yw y pethau hyn, 
a’u gyru i mewn i ysbrydoedd duwiolion y mae efe tuag 
at eu blino, eu terfysgu, ac aflonyddu eu hysbrydoedd, 
a distrywio, os gall, eu cariad a’u heddwch at yr Ar- 
glwydd. Y ihai’n sydd fel mellten yn taro i mewn i 
’stafell yn peri dychryn mawr i bawb, ond nid yn y 
’stafell yr oedd y natur o honi, ond yn y sulphur gwen- 
wynllyd ag oedd yn yr awyr; felly nid ein llygredigaeth 
ni, er cymaint ydyw, yw yr achos o’r meddyliau cableddus 
hyn, ond Satan; ac efe gaiff y gosb am y fath demtasiynau, 
•canys nis cydseiniodd ein hysbryd ni â hwynt, ac nid oes i ni 
dderbyn euogrwydd oddi wrthynt, na therfysgu o’u hachos, 
na magu un gronyn o amheuaeth am ein bod yn eu cael, 
oblegyd rhan rhai ardderchog o’r saint ydynt yn fynych. Ac 
yn wir nid da yw i ni eu hadrodd, rhag trwy hyny iddynt 
; gynyddu yn fwy, neu gael argraff ar rai ereill, ac hefyd maent 
yn rhy ddychrynllyd ac ofnadwy i’w hadrodd; ond dyled 
pawb a fo tan y fath demtasiynau yw taer weddio yn eu 
herbyn. Yn ail, nid da adrodd y meddyliau gwibiog, crwyd- 
redig ag sydd yn rhedeg i mewn fel afon lifeiriol i’n hysbryd- 


oedd ;—diau fod y rhai’n yn dyfod oddiwrth galon iach ac 
ysbryd segur, ond pe adroddid hwy oll byddai raid cymaint o 
amser ag y buwyd yn rhoi derbyniad iddynt i’w hadrodd 
hwynt, sef diwrnod cyfan yn adrodd medayliau gwibiog 
•diwrnod arall pe gellid eu cofio hwynt! Ond O, pa dorfeydd 
•o honynt sydd yn ddisylwedd, a thorfeydd mwy yn perthyn i 
bethau nad ydynt gymhwys i’w hadrodd ! rhai o ofn, rhai o 
hyder cnawdol, rhai o garu, rhai o gasau, rhai o alar, rhai o 
lawenydd, rhai o ddymuno rhyw bethau, rhai o ffieiddio 
pethau ereill, a thorfeydd aneirif yn cynwys awydd at y byd 
neu anfoddlonrwydd ynddo, neu am barch, elw, esmwythder, 
a gogoniant daearol; ac nid oes braidd orchymyn o ddecnreu 
yr Hen Destament i ddiwedd y Newydd nad ydys yn eu 
briwio hwy mewn meddyliau gwibiog, fel mai can’ gwell yw 
adrodd y meddyliau gwylltion, difaus, ac o’r diwedd drewllyd 
hyn (fel locustiaid yr Aipht) wrth Dduw nag wrth ddynion, 
rhag ofn iddynt eu camddeall, a thybied fod y meddyliau hyn 
yn bethau gwreiddiol, parhaus yn ngwraidd calon y dyn ag 
oedd yn eu hadrodd, lle mewn gwirionedd nad oeddent ond 
peth oedd Satan yn daflu i mewn i lanw ac i ddifyru calon ag 
oedd yn wag o bresenoldeb yr Arglwydd. Yn drydydd, nid 
da adrodd pob temtasiwn wyllt addelo i gynhyrfu ein nwydau 
pan na bo hi o hir barhad nag o dderbyniad ewyllysgar. Mae 
gwahaniaeth rhwng profedigaethau ar y meddwl a meddwl 
gwibiog ; mae’r gynta’ yn dyfod gyda grym ac awdurdod 
parhaus ar ryw un o ranau yr enaid—ar y deall, neu yr 
ewyllys, neu rhyw un o nwydau yr enaid, ac yn cynhyrfu’r 
cyfryẃ nwyd i garu yn drwm tros amser neu i gasau yn 
llidiog, i hyderu yn rhyfygus neu ofni yn arswydus, i lawen- 
hau yn annghymedrol neu i lefaru fel heb obaith, i chwenychu 
yn ddireswm neu ffieiddio hyd at atgasrwydd; a hyn oll yn 
para gyda grym ar yr ysbryd tros gryn ronyn o amser ; ond 
meddwl gwibiog nid yw ond peth sy’n nofio ar yr wyneb ac 
yn cyfnewid o un peth i’r llall mewn mynyd, nes ydyw yn 
fynych gant o feddyliau yn lletya yn yr enaid mewn un awr. 
Ac fel mai nid da adrodd y rhai’n, felly nid da adrodd y 
profedigaethau uchod, ond rhai, sef y cyfryw ag fo yn cael 
effaith lawn ar yr enaid—yn methu ymadael trwy weddio, 
gwrando, darllen, a myfyrio, ac yn glynu yn barhaus ar y 
serchiadau, ac yn debygol o ddiffodd tân cariad yr Arglwydd ; 
ond am y fath hyny o honynt ag fo o fyr barhad, yn ildio i 
weddi, neu nad y’nt yn gwneud niwaid i bresenoldeb yr Ar- 
glwydd, da yw na ddywedir y rhai’n yn y gymdeithas 
ígrefyddol, rhag iddynt ddygwydd bod yn gariad at rai, yn 
gasineb at ereill, yn rhagfarn, yn genfigen, yn eiddigedd, neu 
yn rhyw ddiystyrwch, dianrhydedd, ac oerfelgarwch ysbryd 



524 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 

at ddynion gwir dduwiol a pharchedig ; neu feallai gallantfod 
o awydd, trachwant, ac anlladrwydd, ac felly fod yn niweidioh 
iawn i ereill mewn amryw ystyriaethau. Am hyny, yn yfath 
achos, gwell yweu hadrodd wrth Dduw na dynion. Yn bed- 
werydd, fel dywed’soch eisoes mewn rhan, nid da dweyd eim 
hen ffordd gyfeiliornus cyn adnabod yr Arglwydd —nid yw 
lesâd adrodd yr holl amrywiol bethau ffiaidd mae Duw wedi 
eu maddeu, y byd wedi eu hannghofio, ein cydwybodau ninau 
wedi cael eu glanhau oddi wrthynt, ac eglwys Dduw heb 
wybod dim am danynt;—feallai gwna hyn lawer o ddrwg 
mewn amser i’n henwau ni ein hunain ac i’n plant ar ein hol,- 
i’n buddioldeb yn yr eglwys, ac o bosibl i’n hinterest , ac fe 
allai gymaint o ddrwg neu ragor i’n cymydogion hefyd, megys 
dwyn anair ar rai, colled i ereill, bod yn achos o ddrwg fywyd- 
i rai, blinder ac afiechyd i ereill; canys wrth adrodd amryw 
bechodau wnaethom ni yn nghyfiwr natur, rhaid yw i ni yn» 
fynych adrodd pechodau rhai ag oedd yn cydsynio â ni yr 
pryd hyny mewn meddwdod, cynen, twyll, anonestrwydd, ac 
anlladrwydd—a hyn o’i ddatguddio allan sy’n abl oeri priodas, - 
gwahanu teuluoedd, codi terfysg, magu rhagfarn, enyn llid, a 
gosod gwlad ac eglwys benben. 5. Nid da hefyd adrodd pob 
cwymp a gawsom, ac i’r Duw trugarog i’n codi ni ar eim 
traed, ac ail-enyn ei ddawn ynom—nid y’m ronyn well o fwr- 
feisio ein gwendidau wrth ereill, rhag bod amryw ein 
clywed ag sy mor gul eu barn ac mor dywylled eu deall yn. 
athrawiaethau gras fel y tebygant nad yw dyn grasol fyth yn 
syrthio i brofedigaeth ; ac am hyny hwy a ddrwgdybiant, a 
ragfarnant, ac a gaethiwant y rhai sydd fel hyn wedi syrthio- 
i unrhyw fai, er eu bod mor onest a chyfaddef hyny i’w cyd- 
aelodau. Ac eilwaith, fe allai canlyniadau drwg ddyfod O' 
ddweyd syrthiadau ag mae* Duw wedi guddio, ac mae’r 
credinwyr wedi cael maddeuant am danynt, a chaJon friw fel 
effaith o hyny wedi ei roi iddynt, sef rhag i ereill gymeryd 
achlysur oddiwrth hyny i wrthsefyll llai yn erbyn yr unrhyw 
brofedigaeth pan y delont i’w cyfarfod hwythau ; ac yn fwy 
na’r cwbl, rhag ofn i’r cyfryw a syrthiodd fel hyn—trwy 
adrodd cwymp—wneud eu hunain yn llai defnyddiol yn eu 
hamrywiol ddoniau o holi, canu, moli, gweddio, ceryddu, ar- 
gyhoeddi, cysuro, ac adeiladu eu cyd-gymdeithion, trwy i’w 
cwymp hwy ddyfod i gof y cyfryw, ac iddynt oeri atynt, a 
myned eu holl ddoniau yn ddifudd. Ond er i Dduw faddeu 
fel hyn, a chuddio eu gwendidau gant o weithiau, eto eu dyled 
yw eu mynegu hwynt wrth Dduw a galaru am danynt fil a 
deng mil o weithiau. Am hyny y cawn ni yn yr Ysgrythyrau 
amrywiol o’r hen seintiau, patriarchiaid, a phrophwydi yn 
achwyn ar aneirif lygredigaethau eu calon, ond eto yn celu 


drws y society profiad. 525 

pa beth oeddent. Fe ddywed Dafydd iddo ymgadw rhag ei 
anwiredd, ond nis dywed i ni pa beth oedd yr anwiredd hyny 
ag oedd fwya’ cryf am ei orthrymu. Paul yntau ddywed am 
swmbwl yn y cnawd, ond nis mynegodd i ni pa un ai poen neu 
ryw lygredd oedd y swmbwl hyn, ond fe ddywed mai cenad 
Satan ydoedd. Am hyny, adrodd—fel y dywedais—bob 
llithriad, bob gwendid, bob cyfeiliornad, a phob colli’r ffordd 
a wnelom wrth gymdeithas lawn o broffeswyr, nid yw addas, 
rhag bydd i ni gael achos i edifarhau ar ol llaw. 6. Nid da 
achwyn llawer ar ereill yn y fath gymdeithasau: mae ach- 
wyniadau ar ereill yn fynych yn tarddu oddiwrth ysbryd 
hunan-gyfiawn, tuchan yn erbyn rhagluniaethau chwerwon, 
neu ddirgel falais at rai wnaeth niwaid i ni o’r blaen ; am 
hyny, ni ddylaidim achwyniadau fod ond fo llwyr angenrhaid 
mewn society profiad, ac yn enwedigol nis dylai gwŷr fyth 
.achwyn ar eu gwragedd, na gwragedd ar eu gwŷr. Mae 
priodas yn berthynas mor agos fel mai pa un bynag sydd o 
un ochr yn beio, rhaid yw ei fod yn beio ar ei gnawd ei hun, 
canys hwy’ch dau fyddant un cnawd, ac mae yn gyffredin y 
rhan fwya’ o feiau y naill o honynt' yn gorwedd wrth ddrws y 
fllall. 

Eusebius. —Mynegwch eto, atolwg, pa bethau sydd fwya’ 
cymhwys i’w dywedyd yn y fath gymdeithasau ? pan mae 
annoethineb a sel wresog wedi gwneuthur cymaint o niwaid 
yn ddiarwybod ? 

Theophilus. —Nid oes neb ond y Duw mawr trwy eí 
Ysbryd all gyfarwyddo plant i gerdded ffordd nas adnabuant, 
ac eto heb gyfeiliorni ; ac fel yr arweiniodd Ef hen Israel 
•gynt â’i golofn dân y nos a’i niwl y dydd, felly fe addawodd 
am ei bobl Ef, pe baent ynfydion na chaent gyfeiliorni. Ond 
•y moddion i gadw pob peth mewn trefn addas a chymedrol- 
deb yw stiwardiaid y society, y rhai ddylent—fel dywedwyd ar 
y cyntaf—wrth hoìi i ofyn oŵf pethau addas a chymhwys i 
rai i ddweyd a chyfaddef, ac. i atal dynion ieuaingc brwd i 
-siarad yn mlaen pan gynta’ gwelont hwynt yn myned yn rhy 
ibell yn yr achos hyn ; ac am hyny fe atebwyd sylwedd y 
cwestiwn hwn ei’soes wrth ddangos y cwestiynau ddylai gael 
-eu gofyn i bobl ieuaingc, a’r atebion i’r rhei’ny yw y pethau 
a ddylai gael eu dweyd ganddynt. Ond eto, fel dywed yr 
Apostol, Llefaru yr un peth drachefn nid yw flin i mi, ac i 
chwithau mae yn ddyogel; am hyny—1. Bydded y cwffil a 
ddywedo neb yno yn tueddu rhagor at bethau’r enaid na’r 
corph. Society profiad sydd wedi cael ei gosod i fyny i’r 
dyben hyny, ac yn ganlynol pwys y gwaith ddylai fod am 
gyflwr enaid, am hyny dywed yr Apostol—Cynghorwch eich 
gilydd bob dydd tra gelwir hi heddyw, fel na chaleder neb o 



526 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


527 


honoch trwy dwyll pechod. Y pethau ag sydd i’w llefaru yn 
y cymdeithasau hyn yw y pethau i ddihuno cydwybodau, i 
gynhyrfu argyhoeddiadau, i fagu sel, i greu ofn duwiol, i 
weithio cariad at Dduw a’i eglwys, i ddatguddio pechod, ac i 
osod allan hyd, lled, dyfnder, ac uchder cariad Crist, yr hwn 
sydd uwchlaw pob gwybodaeth. 2. Bydded yr atebion y 
fath ag a fo yn rhoi goleuni trwyadl i’r holl gymdeithas o 
gyflwr y cyfry w ag fyddir yn ei holi, fel gallo pawb ei weled 
ef trwyddo, i ddeall ei ysbryd, adnabod pa le maeef yn sefyll, 
pa un ai tan argyhoeddiadau trymion neu ysgafn, tan y 
ddeddf ynte tan ras y mae efe; pa un ai caethwas i’w 
bechodau yw, neu ynte ymladdwr dewr dros yr Arglwydd a 
threisiwr o deyrnas nefoedd fydd ; pa un ai bod ganddo 
fraich ddehau a llygad dehau, eto heb dori a thynu ymaith. 
Os yn awr, ar ol cael ei holi gan bawb, a’i weled yn oleu 
megys wrth liw dydd, caiíf yr holl gymdeithas dosturio wrtho, 
cydymdeimlo âg ef, ei gynghori, ei argyhoeddi, neu os bydd 
ef yn mwynbau presenoldeb yr Arglwydd, wedi dyfod i 
mewn i yfed o wleddoedd yr efengyl, a phrofi melusdra 
pethau’r nef, hwy gânt o’r tu arall gyd-lawenhau gydag ef â 
llawenydd di-derfyn, ac fe fydd fel gwrthddrych ynddynt, a 
siampl newydd o ddaioni a thiriondeb Duw i’w eglwys ; ac 
fel y mae’r fath gymdeithasau a hyn wedi eu gosod i lawenhau 
gyda’r hwn sydd yn llawenhau, ac i alaru gyda’r hwn sydd 
yn galaru, angen ynte sydd o gael cyflwr dynion allan yn oleu 
ac yn glirtuag at ddelio yn ddiduedd â’u heneidiau anfarwol, 
eu cysuro neu eu bargyhoeddi, fel y bo yr achos yn gofyn. 
3. Angen sydd o ddweyd pethau ag fo yn fuddiol i’n dwyn 
allan o tan draed ein gelynion, i dori ein llyfetheiriau, i dynu 
ymaith ein beichiau, ac i ysgafnbau ein hysbrydoedd o gaeth- 
iwed, euogrwydd, ac ofn angeu, i wir rydd-did plant a phobl 
Dduw; ac oni chwedleuwn y cyfryw bethau yn y cymdeith- 
asau crefyddol hyn ag fo tebygol, gyda bendith y nefoedd, i 
fagu ysbryd mwy ëon, mwy fîyddiog, a mwy parhaus i ryfela 
yn erbyn y byd, y cnawd, a Satan, mae un o ddybenion ein 
cyd-gynulliad yn myned yn ofer, ac yn ganlynol mae yn 
niweidiol i neb lefaru yma un peth mewn ysbryd ysgafn, 
cras, cenfigenus, neu rhagfarnus, rbag trwy hyn enyn chwerw- 
der, ymryson, ac oerfelgarwch yn y society, a magu caethiwed, 
drwgdybiau a sarugrwydd yn y naill at y ílall. Fe ddylai fod 
yma yn wastadol oin rhag llefaru dim ond a ío yn Ysbryd yr 
Arglwydd, ac awel y nef yn cyd-gerdded gyda’r geiriau, fel 
y gellir dweyd mai llais Duw ydoedd, a’r holl bobl fel un dyn 
yn cydsynio âg ef, fel y bo ond un ysbryd—fel awel o wynt 
nerthol—yn cynhyrfu yr holl society i garu, i lawenhau, neu i 
alar a chystudd ysbryd. Am hyny, nid lle un yw dweyd pan 


y bo un arall yn dweyd, canys terfysg ac annrhefn yw bod dau 
yn llefaru ar unwaith ; am hyny rhoddwch barch y naill i’r 
llall wrth lefaru—gwrandewch yn astud, gan weddio â’ch holl 
galon fod pob peth yn cerdded mewn symlrwydd, gonestrwydd, 
ac ofn yr Arglwydd. Canys un o’r dybenion mwyaf sydd i 
fod gan gredinwyr i gyd-gyfarfod ac i adrodd eu profedig- 
aethau, eu cystuddiau, a’u haml wendidau yw er mwyn cael 
nerth ragor yn eu herbyn, a boddlonrwydd tanynt; i ddyodde’ 
a dwyn eu croes yn ddiddig ac yn dangnefeddus; ac os try 
ein gwaith yn adrodd y pethau hyn yn niweidiol i ni neu 
ereill, trwy galedu rhai yn eu syrthiadau, neu wneud ereill yn<- 
wanach tan eu profedigaethau, neu fagu ysbryd cyfyng, oer, 
a rhagfarnus yn ereill, diau yw nad yw y cyfryw driniaeth o 
society profiad yn fuddiol nac yn cael ei luniaethu ar ol y 
portread. 4. Da yw dweyd am yr argyhoeddiadau a’r 
blinderau tumewnol ag ,y’m yn gael am bechod gan Ysbryd- 
yr Arglwydd, canys adrodd ein pechodau heb adrodd hyn 
sydd fai anafus ac yn abl anog pobl i bechu rhagor. Gweith- 
rediadau Ysbryd y gras yn argyhoeddi, yn ceryddu, ac yn. 
gofidio ysbryd proffeswr am ei eiriau, meddyliau, ei weith- 
redoedd, a’i ddybenion, sydd arwydd da o wirionedd gras ; ac 
y mae adrodd y gofid ysbryd hyn yn fynych yn gweithio 
efíeithiau hyfryd iawn ar ysbrydoedd rhai ereill, ac yn 
gweithio mwy o ofn duwiol trwy’r holl gymdeithas, rhag 
cymeryd rhydd-did i unrhyw bechod wrth ystyried y poen, 
yr euogrwydd, a’r tywyllwch blinderus gafodd y cyfryw frawd 
neu chwaer o ddweyd neu wneud ar ol eu blys a’u hewyllys 
eu hunain. 5. Da yw dweyd hefyd y grasusau, y tymherau 
nefol, a’r melusdra hyfryd mae Ysbryd y bywyd yn ei weithio 
ynoch yn awr a phryd arall—yr atebion ydych yn gael o’ch 
gweddiau—yr addewidion mae Duw yn rhoddi i chwi mewn 
cyfyngderau—y gwaredigaethau annysgwyliadwy ydych yn 
gael o bethau ag ydych yn ofni—y goleuni nerthol ydych yn 
dderbyn mewn oriau o dywyllwch—yn nghyda’r amrywiol 
awelon hyfryd o fwynhad o bresenoldeb yr Arglwydd ydych 
yn ei dderbyn tan y gair, mewn gweddi, neu ryw un arall o 
ordinhadau y nef—y pethau hyn, meddaf, sydd lwyr angen- 
rheidiol eu mynegu a’u gosod allan gyda goleuni a gwres yn 
y gymdeithas, tuag at ddodi ereill i ymestyn at gael yr un- 
rhyw bethau, a thuag at i’r holl gredinwyr yno yn gynulledig 
i ganmawl a bendithio Duw am ei annhraethawl ddaioni. 6. 
Buddiol yw i chwi ddadguddio y siomedigaethau a’r disaỳwynt- 
ments ydych yn gael ynoch eich hunain ; ac i roi yr holl gym- 
deithas i wybod eich bod yn gweled eich hunain yn wanach, 
yn dywyllach, yn llesgach, ac yn cynyddu mewn eisieu o 
Gyfryngwr ag sydd yn gyfìawn o bob daioni, gras, a chyfiawn- 



528 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y*CELYN : 

•der. Yr ysbryd hunan-ymwado] hyn wrth ei adrodd a fâg 
fwy o gariad, tosturi, cydymdeimlad, ac undeb rhwng yr 
aelodau, ac a dor i lawr ac a ddadrys bob eiddigedd, rhag- 
farn, ac oerfelgarwch ysbryd ag fo gan y naill at y lla.ll. Ond 
yn ola’, cymerwch ofal mawr yn wastadol i ddweyd ond 
pethau fo yn enyn cariad y naill at y llall—yn debygol o fod 
yn fuddiol i wanhau intetest y byd, y cnawd, a Satan, ac i 
ddodi enw yr Arglwydd Iesu yn fwy anwyl gan bob un o’r 
gymdeithas, fel pan f’och yn ymadael â’ch gilydd, y byddoch 
yn ymadael mewn gwres, undeb, cariad, a chydymdeimlad 
di-ragrith. 

Eusebius. —Bellach,ni flinaf mo honoch, fy hen a’m hanwyl 
athraw, ond mi arferaf y moddion oll a ddywedasoch—y 
rheolau, y trefniadau, a’r dysgyblaethau anwyl a osodasoch 
o’m blaen, gan obeithio am fendith arnynt, canys rhoisoch i 
mi lawer o oleuni mewn pethau ag yr oeddwn yn dywyll yn- 
«ddynt; ond eto, fel dywedasoch, mi ddysgwyliaf wrth yr Àr- 
glwydd, canys Efe yn unig all ein harwain at y moddion ag 
fo Efe ei Hun yn eu bendithio. ’Rwy’n gweled mai nid da 
yw glynu wrth un ffurf neu drefn yn ormod, canys wrth hyn 
mae amryw eglwysi o’m cydnabyddiaeth i wedi cyfeiliorni yn 
fawr—sef trwy dailyn trefn oerllyd, farw, a glynu wrthi felly 
nad oes dyn a’u dena oddi wrthi, fel pe b’ai yn ffurf ag orchy- 
mynodd yr Arglwydd o’i enau ei Hun, lle mewn gwirionedd 
nad yw hi ddim arall ond a gawsant oddiwrth eu teidiau, a 
hono ond canolog iawn hefyd. Ond hyfryd yw dilyn Duw, 
bydded hyny trwy ba foddion bynag a arddelo Efe ei Hunan. 
Bellach mi âf tua thre’, ac a ddiolchaf am y meddwl cyntaf a 
gefais i ddyfod atoch, gan gredu bydd yr addysgiadau a 
roisoch i mi yn fendith i mi, ac i’r gymdeithas fechan yr wyf 
fi ynddi; ac mi ddymunaf ar fy Nhad nefol na f’och chwithau 
ddim heb eich llawn wobr—can’ bendith yn y byd hwn, a mil 
yn y byd a ddaw. Ac mae yn ormod genyf geisio genych 
•ddim bellach, am im’ gael fy llawn ddysgwyliad, ond eich 
taer weddiau o flaen yr orsedd fawr ; cofiwch am danaf a’m 
.society fechan ; nid y’nt hwy na minau ond eiddilod gweinion, 
a Satan yn hen ac yn gyfrwys ; temtasiynau yn aml, maglau 
wedi gosod yn nghudd ar bob llwybr, fel nad oes ond nerth a 
goleuni’r nef yn abl i’n cadw yn nghanol y fath anialwch ag 
y gwyrodd myrdd ac y cwympodd miloedd nas codasant byth 
mwy. Ond fy holl gysur i yn yr achos hyn yw bod doethineb 
y nef yn drech na themtasiynau Satan, ac i Dduw ddweyd yn 
ei air, Pe byddent ynfydion ni chyfeiliornant. 

Theophilus. - Nid gwell genych chwi ddyfod ataf fi na 
-chenyf fi eich dyfodiad, canys credu yr wyf mai yr Arglwydd 
.a’ch danfonodd, ac yr wyf yr awrhon yn eich gadael chwi i 


drws y society profiad. 529 

drefn y nefoedd fawr ac i Ysbryd yr Arglwydd, yr Hwn a 
all eich bendithio â phob rhyw fendithion; ac er mor an- 
hawdd blaenori tyrfa o bobl o amrywiol oedran, sefyllfa- 
oedd, a graddau yn y byd, yn enwedig o amrywiol dymherau, 
nwydau, a phrofedigaethau, eto fe ddysg y Duw hyny chwi 
ag sydd wedi addaw na chaiff ei bobl Ef gyfeiliorni pe baent 
ynfydion, i wneud y cwbl er gogoniant i’w enw bendigedig ei 
Hun, a daioni tragywyddol iddynt hwythau. Ond cymerwch 
chwithau ychydig o gynghorion genyf ag all fod yn fuddiol 
mewn awr o brofedigaeth, gan fy mod yn deall eich bod (fel 
henafgwr a thad yn mhlith plant) yn stiward ac yn weinidog 
yn eu plith hwythau, yn myned i mewn ac i maes o’u blaen, 
ac ar ba un maent yn pwyso am oleuni a chyfarwyddyd yn 
mhob achos. Am hyny—1. Meddyliwch roi esiamplau da o’u 
blaen hwynt yn mhob peth, mewn bywyd ac ymarweddiad 
addas, gan ymddwyn yn addfwyn, yn dyner, yn amyneddgar, 
ac yn gariadus atynt hwy, ac at bob dyn ; na b’och byth yn 
boeth, yn chwerw, nac yn derfysglyd—byth yn annyoddefol, 
yn duchanll}M, nac yn anhawdd eich trin ; ond yn wastad yn 
isel, yn hunan-ymwadol, yn barod i ddysgu’r anwybodus, ac 
i wrando cwyn y gorthrymedig a’r cystuddiol. 2. Meddyl- 
iwch fedru celu yr hyn a ddywedir wrthych. Os stiward 
society fydd yn glebrog ac yn dadguddio dirgelion y rhai 
profedigaethus, pwy a ymddiried ei bethau dirgel iddo ? bydd 
ei ofn ef ar bawb, rhag i’r hyn a ddywedasant wrtho yn y 
glust—yn eu mawr ofid—gael ei daenu ar led y byd, a’i 
wneud yn gorn cân o fôr i fôr. Mae offeiriaid eglwys Rhufain 
—ag sydd yn cael cwnsel yr holl bobl,*o’r brenin i’r ysgubwr 
simneuau—yn medru cadw dirgelion yr eglwys tra f’ont 
byw yn y byd; ac os medr eglwys buteinllyd wneud hyn, 
llawer rhagor dyled y wir eglwys yw cadw yr hyn roir iddi 
i’w gadw. Ac os nas gellir ymddiried i stiwardiaid society i 
gadw dirgelion, gwell yw dweyd y dirgelion wrth y Duw 
hyny a fedr eu cadw a’u maddeu hefyd. Mae llawer o bethau 
gan ddynion duwiol i siarad â’u hathrawon yn neillduol nas 
gallant eu mynegu ond wrth ryw un neillduol, a hwnw y 
cyfryw ag na cheir clywed gair o’i enau byth mwy am dano, 
ond rhoi cynghor ac addysg, a thaer weddio ar Dduw am 
waredigaeth o’r unrhyw. Amryw feichiau trymion sydd ar 
ysgwyddau gwragedd yn berchen gwŷr annuwiol, nad allant 
fynegu o ffaen y gymdeithas. Weithiau gwŷr priod tan 
feichiau trymion o ran eu gwragedd, ac yn byw mewn angen 
mawr o gynghorion ac addysgiadau nefol i ymddwyn atynt. 
Weithiau meibion dan demtasiynau poethion at wyryfon 
uwchlaw neu islaw eu gradd i’w priodi; a phrydiau ereill 
gwyryfon hwythau yr ochr arall yn byw ar ocheneidiau 
1 2 


530 


WILLIAM WILLIAMSj PANT-Y-CELYN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


531 


cariad heb neb i fynegu eu meddyliau, na’u cynorthwyo i 
ddal eu baich. Yn y fath achcsion, angen yw yn fynych 
osod y peth o flaen brawd fíyddlon, cywir, dystaw, ag a 
gymero ran o’r baich arno ei hun, ac a’i gosod o flaen gor- 
seddfaingc y gras hyd onis teimlo y dyn gorthrymedig a 
adroddodd ei gvŷyn a’i archoll esmwythad a llonyddwch o’i 
flinder a’i brofedigaeth. 3. Ceisiwch fod mor barod a neb i 
gyfranu ar ol eich gallu at achosion y gymdeithas, neu amryw 
achosion cymhwys ereill a osodir o’ch blaen. Os tlodion 
fydd swyddogion eglwysig, eto dangosent eu serch at bob 
gweithred dda, canys eu dyled yw myned o flaen y praidd 
yn mhob rhyw siamplau o dduwioldeb a charedigrwydd. 
Ac am fod bywydau proffeswyr yn fynych yn cael mwy o 
effaith ar ysbrydoedd dyníon na’u geiriau, nid yw cynghorion 
da i ereill—tra f’om ni ein hunain yn gwneud yn y gwrth- 
wyneb—ond cyffelyb i leidr yn cynghori dynion i fod yn 
onest, ac yntau ei hun yn parhau yn ei Ìadrad ; neu butain 
gyffredin yn cynghori merched i fod yn ddiwair, a hithau ei 
hunan yn rhedeg yn mlaen yn ei haflendid., Am hyny, angen 
yw rhoi siamplau da o flaen praidd Crist, a bod y stiwardiaid 
yn blaenori yn y peth hyn, fel mewn pethau ereill, yn ol fel y 
ilwyddodd Duw hwynt. 4. Cynghorwch hwynt yn fynych i 
beidio meithrin llawer ar eu cnawd eu hunain. Y mae 
ymprydio yn un o ddyledswyddau neillduol y Testament 
Newydd, ac yn fuddiol iawn at farweiddio corph pechod a 
darostwng trachwantau nas gall dim arall eu darostwng ond 
hyn ; ac er nad all gwasanaeth-ddynion a rhai tlodion wnfeud 
hyny y pryd y mynont, eto gallant beidio pesgu gormod ar 
natur, yr hon, yn wastad wrth ei meithrin yn rhy dda, sydd 
yn myned yn afreolus, canys fe ddywed yr Ysbryd Glân am 
Israel gynt, “ Jessurun a aeth yn fras ac a wingodd.” Mae 
bwyta yn dda ac yfed yn uchel yn famaeth gref i lawer o 
nwydau gresynus. Fe ddywed Paul ei fod ef (er cymaint ei 
ras a’i lwyddiant yn yr efengyl) yn cosbi ei gorph, ac yn ei 
ddwyn yn gaeth, rhag wedi iddo bregethu i ereill ,fod ei hun 
yn annghymeradwy. Ao yn ei Epistol at y Philipiaid dywed 
am y gau athrawon, “ Duw y rhai yw eu bol, a’u gogoniant, 
neu eu hymffrost yw y pethau a ddylai fod yn gywilydd 
iddynt.” Ac am y gau brophwydi dywedir yn Ezeciel 
xxxiv., eu bod yn pesgu eu hunain, ac nid y praidd. A’r un 
peth a ddanodir gyda gorfoledd i Babilon fawr yn ei chwymp, 
sef ei bod yn byw yn foethus gyda breninoedd y ddaear. 
Ac oddiwrth yr amryw Ysgrythyrau hyn gwelwn ni mai nid 
lle proffeswyr yw bod yn awyddus i fwydydd da a diodydd 
cryfion, fel dywed y prophwyd Esay : “ Gwae y rhai cryfion 
i yfed gwin, a’r dynion nerthol i gymysgu diod gadarn.” A 


diau yw fod y cyfryw yn gwneud duwiau ac eilunod o’u 
cnawd eu hun, ac â mwy o barch, gofal, a chariad ganddynt 
at eu boliau nag at eu heneidiau, er fod y naill i ddarfod a’r 
llall i bara byth. Fe ddywed ein Harglwydd wrth ei Apos- 
tolion yn Luc xxi.: “ Edrychwch arnoch eich hunain, rhag 
í’ch calonau un amser drymhau trwy lythineb, a meddwdod, 
a gofalon y bywyd hwn; a dyfod y dydd hwnw arnoch yn 
ddisymwth.” Ac os angenrhaid oedd i’n Harglwydd 
rybuddio ei Apostolion i wylio, y rhai oedd wedi derbyn 
cyflawnder ei Ysbryd Ef, ac yn byw mewn dyddiau gwawd, 
erlid, a diystyrwch, pan oedd yn beth naturiol, debygid, i 
wylio, pa faint mwy ni yn y dyddiau hyn, pan nad oes nac 
erlid na thrallod am bregethiad y gair, ond yn hytrach parch 
a chariad i bob un a lefaro air tros Dduw, fel cenad wedi ei 
anfon o’r nef, a gormod o barotoi danteithion gan rai dynion 
gweinion uwchlaw eu gallu, o wir gariad at efengyl Crist, 
er fod ereill yn ddibris yn yr achos. Effeithiau drwg i 
ryfeddu sydd yn fynych yn dygwydd o fwyta ac yfed yn 
helaeth ; mae ügeiniau o bechodau, cwympiadau, a gwarad- 
wyddiadau wedi bod yn unig oddiwrth yr achos o loddest a 
chyfeddach. Pa faint o wag-siarad ? o ysgafnder ysbryd ? 
coeg-ddigrifwch ? ymadroddion ffol ? meddyliau balch, an- 
llad, a chynenllyd sydd yn dygwydd o hyn ? ie, pa faint o 
ddadguddio cyfrinach, ac ymbleidio, gydag amrywiol ereill o 
ffrwythau calon iach a chyfan ag na fuasai stymog wag neu 
ben sobr byth yn eu traethu allan ? Och ! y fath olwg íflaidd 
yw gweled credinwyr ag ddylai ymddifyru eu hunain ar y 
dwyfol ymborth, gwaed a chnawd Mab y dyn, eto yn blysio 
am bethau i borthi y corpws marwol gyda’r fath awydd, a 
syllu am y cyfryw beth, ag bydd plentyn bychan yn syllu am 
fronau ei fam. Cynghora braidd Duw i farwhau eu haelodau 
sydd ar y ddaear; ac na chaffo blys at unrhyw beth eu 
dwyn hwynt yn gaethion. Mae’n drueni gweled proffeswyr 
yn treulio cyd amser heibio, ac yn gwag-siarad cymaint wrth 
eu tea a’u coffi, neu ryw feluswedd arall, heb dreulio y bumed 
ran o’r amser nac ar eu gliniau wrth eu gwelyau, nac ar eu 
gliniau chwaith ar weddi deuluaidd. Och! y fath beth 
erchyll yw fod creíyddwyr yn cael mwy o flas a difyrwch i 
snuffo, i gnoi, ac i smocio dalen maesydd Firginia, i yru’r tanced 
mawr oddeutu, i ddrachtio’r cwrw ffrothlyd, y gwin melus, y 
pwnch, y todi, neu y rymbo, na darllen, myfyrio, canu, neu 
siarad am Dduw a’i waith ar ol y bregeth. Gadewch chwi, 
plant y deyrnas, meibion y Duw byw, y rum, y brandi, y gin, 
a’r licwr i ddynion sy am frashau eu cnawd i bryfed, serch 
colli eu heneidiau tros dragywyddoldeb. Rhybuddia hwynt 
fanwl am y pethau hyn, fy mab, a thi a fyddi yn oruch- 




532 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELTN : 


DRWS Y SOCIETY PROFIAD. 


533 


wyliwr cymhwys ar braidd Duw. 5. Rhybuddia hwy na 
b’ont yn segur, ond yn ddiwyd yn eu hamrywiol alwed- 
igaethau. Y gair a ddywedodd yr Arglwydd wrth Adda, 
pan trodd Efe ef allan o ardd Eden, Gen. iii. 19 : “ Trwy 
chwys dy wyneb y bwÿtai fara, hyd pan ddychwelech i’r 
ddaear, oblegyd o honi y’th gymerwyd ; canys pridd wyt ti r 
ac i’r pridd y dychweli.” A’r Apostol Paul a ddywed yr un 
peth, 2 Thes. iii. 7, &c.: “ Chwi a wyddoch eich hunain pa 
fodd y dylech ein dilyn ni; oblegyd ni buom afreolus, neu 
allan o drefn yn eich plith chwi; ac ni fwytasom fara neb yn 
rhad; ond trwy weithio mewn llafur a lludded, nos a dydd r 
fel na phwysem ar neb o honoch chwi: nid o herwydd nad 
oes genym awdurdod, ond fel y rhoddem ein hunain yn siampl 
i chwi i’n dilyn. Canys pan oeddem gyda chwi, hyn a orch- 
ymynasom i chwi, os byddai neb ni fynai weithio, na chai 
fwyta eilwaith. Canys yr ydym yn clywed fod rhai yn rhodio 
yn eich plith chwi yn afreolus, heb weithio dim, ond bod yn 
rhodresgar. Ond i’r cyfryw gorchymyn yr ydym, a’u hanog 
trwy ein Harglwydd Iesu Grist, ar iddynt weithio trwy 
lonyddwch, a bwyta eu bara eu hunain.” O yr effeithiau blin 
a thruenus sy’n dyfod o segurdod yn mhob oes, ond yn fwya’ 
gresynus mae e’ i’w weled yn mhlentyn i Dduw. Dafydd— 
gŵr wrth fodd calon Duw bryd arall, ond wedi syrthio' 
unwaith i ysbryd segur, a edrychodd o nen ei dŷ ar wraig 
Urias yr Hethiad, ac a’i chwenychodd hi: a gwelwch y 
canlyniadau gresynus a ddaeth o hyny—nid ymadawodd y 
cleddyf â’i dŷ ef byth. Ac amrywiol ganlyniadau mor 
druenus drachefn sydd yn dygwydd yn fynych o’r un rhyw 
achos, sef (heblaw angen a newyn) gwag-siarad, dwyn 
newyddion, cario celwyddau, ymliw chwedlau, cyffroi malais r 
enyn cynenau, chwanegu annghariad, dadguddio dirgelion, 
duo enw, pwyso ar ereill, a bod yn rhodresgar ac yn ddi- 
ddefnydd at achos Duw na dynion. Am hyny, dywed Paul 
wrth Timothi am weddwon ag oedd yn chwenych pwyso ar 
yr eglwys—“ Gwrthod y gweddwon ieuaingc, canys pan 
ddechreuont ymdrythyllu yn erbyn Crist, priodi fynant; 
gan gael barnedigaeth am iddynt ddirmygu y ffydd gyntaf. 
Ac hefyd maent yn dysgu bod yn segur, gan rodio oddiam- 
gylch o dý i dŷ ; ac nid yn segur yn unig, ond hefyd yn wag- 
siaradus ac yn rhodresgar; gan aarodd pethau nid ydynt 
gymhwys.” Am hyny, fy mab, cynghora bobl yr Arglwydd i 
weithio â’u dwylaw yr hyn sydd dda, fel y bo ganddynt beth. 
i roddi i»’r rhai mae angen arnynt, fel y pâr yr Apostol yn 
Eph. iv. 28 ; ac nid hyny yn unig, ond hefyd gwna dy oreuam 
roi neu ffeindio gwaith iddynt fel na bo ysbryd segur ddim i 
gael achwyn arno i fod yn eglwys y Duw byw; ond o’r tu 


arall, bod canmoliaeth i gredinwyr yn eu galwedigaethau 
rhagor na neb arall — gweision, morwynion, a hurwyr 
crefyddol yn maeddu pawb mewn ffyddlondeb, gonestrwydd, 
a diwydrwydd diball ar'ol eu gallu a’u deheurwydd ; fel y bo’r 
byd annuwiol yn gorfod credu o’r diwedd eu bod yn rhagori, 
nid yn unig mewn diweirdeb, symlrwydd, a thraethu’r gwir, 
ond hefyd mewn ysbryd cywir i wneud i ereill fel y dymunent 
i ereill wneuthur iddynt hwythau ; fel y delont felly i fod fel 
halen y ddaear ; yn perarogli’r byd yn mhob dull o ymar- 
weddiad, ac fel canwyllau goleu i’r ardaloedd y b’ont yn trigo 
ynddynt. Bellach, yr wyf yn dy adael di, fy anwylyd, i 
ddoethineb y nef, yr hon a all dy wneud yn gyfarwyddwr 
cywir i eneidiau gweinion yn nghanol eu hamrywiol am- 
gylchiadau a’u profedigaethau ; i gysuro neu i geryddu pawb 
fel y bo yr achos yn gofyn. O, gweddia lawer iawn ar Dad 
yr ysbrydoedd i’th arwain trwy bob rhan o’r gwaith mawr 
yma nad oes mo’i gyffelyb o ran sylwedd a gogoniant tan yr 
haul. Yr addewid a roddodd ein Harglwydd i’w Apostolion, 
ac nid yn unig iddynt hwy, ond i’r rhai a gredent yn eu 
geiriau hwy, sef y byddai Ef gyda hwynt hyd ddiwedd y byd_, 
a elli di gleimio hawl iddo megys pe buasai wedi cael ei 
roddi i ti yn unig. Am hyny, yn nerth geiriau’r Duw byw 
dos yn mlaen, ac na lwfrha er dim ; ti gai bob peth sydd 
eisieu arnat pan y b’ost yn eu gofyn yn achos Duw; ni 
fethodd Ef wrando neb erioed pan y ceisient Ef â’u holl 
galon. Bydd wych, a Duw’r heddwdh a’th fendithio, a’th 
lwyddo, ac a’th gadarnhao i ddwyn ei ogoniant Ef yn mlaen. 
Amen. 




Hanes Bywyd a Marwolaeth 
Tri Wyr o Sodom ar Aipht 


Y FAN HEFYD Y CROESHOELIWYD EIN 
HARGLWYDD NI: 

SEF 

Avaritius, yr Awyddus ; Prodigalus, yr Afradlon ; 
a Fidelius,y Cristion, 

MEWN DULL O YMDDYDDAN RHWNG 

Cantator y Bardd', a Phercontator yr Holiedydd\ 

AT BA UN Y CHWANEGWYD 

MARWNAD I BOB UN O’R TRI, 

Lle, yn niwedd yr olaf, mae Cantator yn dymuno cael gras 
a ffyddlondeb Fidelius ; yngweled, wrth bob arwyddion, ei 
ddyddiau ei hunan yn agosau, yn galaru ei anffrwythlon- 
deb ; ac yn cymeryd rhydd-did, wrth olwg ar fyd arall, 
i geryddu a satyriso ychydig ar ei frodyr o bob enw, 
am rai pethau anaddas yn ei dyb ef: ond yn y 
diwedd yn troi i mewn iddo ei hun, ac yn addef 
ei ragoriaeth mewn annheilyngdod i bawb 
o honynt. 



AT PHILO ALETHES, FY ANWYL. 


C OFIO a wnaethum, ar ol ein cyfarfod diweddaf, am y 
geiriau a ddywedasoc hyn nghylch ỳr angenrheidrwydd 
o fod dyn Duw yn berffaith yn mhob gweithred dda. 
Gweled yr wyf finau yn fwy eglur yr awr hon nad oes nemawr 
o broffeswyr wedi eu ffurfio i ddelw y Testament Newydd, ac 
wedi derbyn ei ysbryd a’i oleuni, ei symlrwydd a’i ddoniau, a 
phrofiadau tumewnol o bethau Duw, yn gystal ag ym- 
ddangosiad allanol. Oh, cyn lleied sydd yn difrifol filwrio yn 
erbyn balchder, hunan-dyb, gau ddybenion, nwydau tanllyd, 
chwantau drwg, a holl egwyddorion ereill yr hen greadur ! 
Mae eisieu gras a fyddo yn dysgleirio yn mhob rhan, ac yn 
gwneud credadyn yn mhob galwad ac amgylchiad yn halen 
y ddaear. Ac wrth weled hyn y daeth arnaf chwant dar- 
lunio sant yn y fath ddoniau, grasusau, profiad ac ymar- 
weddiad ag y mae Pedr, Iago, Jude, ac Ioan yn ei osod ef 
allan ; sant wedi ei dynu trwy holl epistolau Paul, heb gael 
ei ddryllio gan yr un o honynt. Ni wnes gynyg, fy ffrynd— 
Philo Alethes, i wisgo milwr Duw yn yr holl arfogaeth dan 
yr enw Fidelius, am mai lle pob credadyn yw bod yn 
ffyddlon i’r Hwn a’i galwodd. Ac eilwaith, gweled tynfa 
gyffredin dynion ar ol y byd hwn, yr awydd didor i gasglu 
cyfoeth, gan dlawd cystal a chyfoethog, rhieni cystal a phlant, 
yn nghyda’r celwydd, hoced, anudoniaeth, trais, gormes, a 
thrachwant a arferir i’r dyben hyn, a berodd im’ osod allan 
fywyd a marwolaeth Avaritius; rhag ofn, trwy dewi fyth, i 
deulu y ffydd bleseru yn y gau lwybr, a myned o drigolion 
Seion o’u dinas eu hun i fyw i ganol Sodom, a chwenychu 
golud yn fwy iddynt eu hunain a’u plant na’r gwir gyfoeth. 
Gweled hefyd yr afradlondeb sydd heddyw yn Nghymru 
ragor na gwledydd yr India, wnaeth i mi roi darlun Prodi- 
galus, yr hwn, trwy ei afradlondeb, a dynodd arno ei hun 
amryw glefydau, y rhai yn y diwedd a'u dygasant i’w fedd, 
,ac a orlwythodd ei gydwybod âg euogrwydd a dychrynfeydd 





538 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-ÇELYN. 


arswydlawn erbyn wynebu byd arall. Pa un a fydd bywydau 
y rhai olaf hyn yn rhybudd, Duw a’i gŵyr,—nac eiddo- 
Fidelius yn esiampl chwaith ; ond dymuno ’r wyf fendith ar 
y naill fel y llall Os clywi neb yn gofyn paham na roiswn 
edifeirwch gwely angeu i Avaritius a Prodigalus, ateb— 
Am mai dyben hyn o lyfryn oedd dangos mor echrychus 
y bydd diwedd y rhai hyny sydd yn byw a marw yn eu 
pechod, heb adnabod Duw yn Nghrist. Ond y sawl 
sydd yn cael edifeirwch i fywyd mae gwahanol oleuni, 
ysbryd, ac eífeithiau ar eu dyddiau diweddaf nag sydd ar yr 
eiddo Avaritus a Prodigalus. Bydd wych. 

Dy anwylaf frawd, 

W. W. 



Hanes Bywyd a Marwolaeth 
Tri Wyr o Sodom ar Aiŷht . 


M YFI, Çantator y bardd, wedi teithio rhanau pellaf y byd, 
i yspio rhyfeddodau mwyaf y greadigaeth, i ddal sylw 
ar gelfyddydau cywreiniaf dynion, ac yn enwedig i 
ymofyn am foesau, ymarferiadau, a rhinweddau plant Adda; 
a gweled y gwahaniaeth tymerau, dealltwriaethau, a thuedd- 
iadau y naill oddiwrth y llall, a ddaethum o’r diwedd i dir 
Ham, gyfenwid gwlad yr Aipht, lle bu mawrion weith- 
redoedd Duw yn y dyddiau gynt. Mi a arosais yno 
amryw ílynyddoedd, ac nis gwelais mewn man o’r ddaear 
fwy o ryfeddodau Duw, na gweithredoedd enwog dynion; 
ond mae fy awen yr awrhon yn fy arwain i redeg heibio 
iddynt oll, ac (am i mi gyfarfod â chwi, fy hen gymydog Per- 
contator,) i fynegu rhywbeth ag a all fcd yn íwy adeiladol i 
chwi; a fy mrys sydd gymaint i hyn, nas caf odfa i’w osod 
ef allan ar gân. 

Percontator.— Mae arnaf íi fwy o frys i glywed pob new- 
yddion, ac yn enwedig am rinweddau, moesau, a bywyd 
meibion dynion ; ond anhawdd genyf i gredu y gellwch roi 
i mi un newydd da o wlad mor ddrwg, ac y gellwch adrodd 
am un gwr rhinweddol yn mysg cenedlaeth mor elyniaethol 
i bobl Dduw ; ond fel y gellir ar rhyw ddamwain gael mêl 
yn ngheudod llew, fe allai i chwi ífeindio yno rai ag oedd yn 
ymofyn am fynydd Seion ; rhai o bosibl o’r hen Israeliaid 
a arosasant yn ol yn y dyddiau gynt, ac a ddihunasant yr 
awrhon yn nyddiau olaf y byd i deithio yr anial mawr tua’r 
Ganaan ddymunol. Ond ewch rhagoch, mae’m hysbryd yn 
gruddfan am y newydd. 

Cantator.— Yr hyn sydd genyf, ynte, i adrodd i chwi yw 
bywyd a marw r olaeth tri o wŷr o’r wlad hono, o wahanol 
ddull eu bywyd, a mwy gwahanol eu marwolaeth ; ac er eu 
bod yn yr un gymydogaeth, eto pell oeddynt o ganlyn yr un 
fFordd : nid oeddynt yn ymbleseru yn yr un pethau ; nid yr 
un bobl oeddynt yn eu caru, nid yr un lleoedd oeddynt yn 
ymhyfrydu ynddynt, nid yr un pwnc oeddynt yn ei ddwyn yn 
mlaen, na’r un difyrwch oedd ganddynt; eto dau o honynt 



54° WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

•oedd o’r un ysbryd, yr un dyben, a’r un gwaith, a therfynas- 
ant eu siwrnai yn yr un líe ; ond y llall oedd yn amrywio 
mewn gwaith, dyben, ysbryd, ac egwyddor. Enw un oedd 
Avaritius, a gyfenwyd felly oddiwrth ei awydd gwyllt am 
gyfoeth ; enw y llall oedd Prodigalus, am ei fod yn annghyfF- 
redin afradlon, ac yn gwneud duw o’i fol; ond y trydydd a 
gyfenwid Fidelius, ac efe oedd Gristion. 

Percon. —Dechreuwch, ynte, adrodd bywyd Avaritius; 
•canys y mae llawer iawn o rai yn fy ngwlad inau yn haeddu 
yr enw, er eu bod yn myned yn fynych tan yr enwau o 
hwsmyn da, gwŷr call, pobl onest; a hwy yw y rhai mwyaf 
parchus o fewn ein bro ni y dydd heddyw. Ond ewch 
rhagoch. 

Cant. —Yr Avaritius hwn oedd o dylwyth Nabal y Car- 
meliad, yr hwn a ballodd ychydig fara i frenin Israel pan 
oedd efe a phedwar cant o wŷr mewn caledi mawr o eisieu 
lluniaeth; ac fe’i lladdwyd ef gan Dduw am ei gybydd-dod 
a’i galon-galedwch i eneiniog yr Arglwydd. Efe a anwyd 
yn nhir Sodom, lle yr óedd trachwant yn llifo fel afon yr 
Aipht, ac fe ddaeth i fyw yma mewn ymchwil am gyfoeth. 
Ac nid hir y bu ef heb gael ei ddymuniad; canys er 
bod ei ddechreuad yn fychan, eto ei ddiwedd a gynyddodd 
yn ddirfawr—ei anifeiliaid a luosogasant fel anifeiliaid Job, 
a’i aur fel aur Cresus; ei dyddynod a gysylltwyd y naill at 
y llall, nes cael dan ei draed dir heb fesur, a’r tlodion yn 
gruddfan o eisieu lle ; nid oedd mewn amldra defaid, geifr, 
gwartheg, ac asynod gyífelyb iddo yn holl dir yr Aipht. Yn 
fyr, pob cyfoeth a redodd iddo fel afonydd yn rhedeg i’r môr 
mawr; a phe buasai byw ond ychydig flynyddau yn rhagor, 
fe ddaethai i fod yn arglwydd ac yn ben ar y drydedd ran o’r 
wlad eang hono. 

Percon. —Ond pa fodd y daeth ef iddynt ? pan dywed- 
asoch fod ei ddechreuad ef yn fychan. Ai trwy gynildeb 
bwyta, yfed, gwisgo, neu trwy ddiwydrwydd, codi yn foreu, a 
myned yn hwyr i gysgu ? 

Cant,— Nid cymaint trwy un o’r rhai hyn a thrwy ei awydd 
didor am gyfoeth; ei gyfrwysdra rhyfedd i dwyllo, ei 
ddichell anorchfygol yn mhob bargen ; fel yr oedd mwy na’r 
naill haner o’i gyfoeth yn lladrad oddiar y gweiniaid, y rhai 
^sydd y dydd heddyw wedi cymeryd adenydd ac ehedeg 
ymaith, na wyddus yn iawn i ba le; ond bod eu rhwd hwynt 
yn ei ysu ef fel tân yr awr hon, ac a bery felly byth mwy. 
Gwir 3^w nad oedd ei fwrdd ond tlawd ac unig; unrhyw 
ymborth trwy gydol faith y flwyddyn, a hwnw yn hen, yn 
galed, ac yn w)/dn; nid oedd na gryni nac ysbryd yn ei 
ddiodydd, na neb dyeithriaid o ŵyl i ŵyl, nac o leuad i leuad 


TRI WYR O SODOM A R AIPHT. 54I 

yn profi o’i win nac o’i fara ; ei wisgoedd oedd yr un a’r rhaí 
traflerthus, a’u lliw yr un a chnu y ddafad; nid oedd na 
chrydd na theilwr yn cael ond y rhan leiaf o’i drysorau ; a 
fíoi yr oedd ef rhag siop y marsiandwr fel rhag ffau y llewod ; 
a phob dull newydd ar wisgoedd oedd mor ddyeithr iddo ag 
i’r Negroes pellaf yn nhiroedd y Deheu ; ac eto, meddaf, nid 
cymaint trwy y pethau hyn y chwanegodd ef ei gyfoeth, nac 
ychwaith trwy eithaf diwydrwydd, yr hyn yr oedd mor 
hynod ynddo fel nad oedd ei gyffelyb yn ngwlad yr Aipht. 
Ei deulu nid oedd yn cysgu ond ychydig oriau trwy gydol 
haf a gauaf; eu hysgwyddau oedd wedi crymu tan yr iau ; 
oerni y gauaf a gwres yr haf oedd wedi gwneud eu crwyn yn 
galed fel lledr, a’u lliw fel lliw saffrwn ; er mai nid cymaint, 
meddaf, trwy y pethau hyn yr oedd efe yn cynyddu, eto yn 
mlaen yr ydoedd yn myned, trwy dyru golud yn nghyd oddi 
yma ac oddi draw, a’i ysgubo at ei gilydd fel graian yr afon. 
Ei ddyfais faith a wnai elw o ddyn ac o anifail; fe droai dom 
yr heolydd yn arian, a’r ceryg yn aur melyn. Dysgwyl yr 
oedd efe gwymp y tlodion fel llew yn dysgwyl am ei ys- 
glyfaeth, a’i lygaid a dremient ar y tlawd i’w gael ef i’w rwyd. 
Os tir yr amddifad a’r weddw fyddai wedi ei wystlo, fe wnai 
ei oreu am ei nyddu i mewn i’w wë ei hun ; os gallai ond 
gyru ei fys i mewn, sicr fydaai o yru ei law yno hefyd ; a’i 
grafangau ef oedd fel crafangau llew—ni chollai ei afael er 
dim, ac nid oedd a ddygai’r ysglyfaeth o’i law ef. Trwy 
weniaith celwydd, geiriau teg, ac ymadrodd dengar yr ys- 
beiliodd ef amryw o’u bywioliaethau ; ei anifeiliaid ef a 
werthid i’r gweiniaid at eu gwerth dauddyblyg, a’r tlawd 
oedd yn ofni gweled dydd y taliad ; yr iau oedd yn rhy drwm r 
a’r baich yn methu ymadael â’r ysgwydd ; ac yn lle eu tynu 
o’u cyfyngdra, fe a’u prynai hwynt yn eiddo iddo ei hun, 
trwy dalu y ddyled i bawb o’u gofynwyr, fel y cai ef y tlawd 
hwnw, ei wraig, a’i blant yn gaeth-weision iddo ei hun; a’i 
dŷ a lanwyd o’r fath drueiniaid a’r rhai hyn, fel ychain 
gwaith, yn wastad tan yr iau, neu fel yr asen yn feunyddiol 
yn dwyn ei phwn, heb neb i achwyn wrtho, na neb i’w 
cysuro yn eu gofid. 

Percon. —O orthrymwr di-gywilydd ! A oedd un gyd- 
wybod yn fyw ynddo ? 

Cant. —Na soniwch am gydwybod, nis clywodd erioed mo’i 
llais nes ydoedd ar wely angeu ; onide gwrandewch ar un yn 
rhagor o’i ddichellion awyddus ef fel y dygodd ef, un tro, 
ŵr gonest gwirion, ag ogdd o’r blaen yn byw yn gynes, i 
fegian ei fara. Enw y gŵr oedd Honestus, ac yr oedd efe 
yn berchen defaid, gwartheg, gweision, a morwynion tŷ ; 
ond nid aml oedd mewn arian ac aur, yr hyn fu achos i’w 





342 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

droed ef gael ei dal yn y rhwyd. I’r gvvr hwn y gwerthodd 
Avaritius fustach am driugain darn o arian bathol; Honestus 
a gynygiodd yr arian yn yr amser appwyntiedig, ond nis 
derbyniai Avaritius hwynt heb eithaf llog; yr hyn pan 
nacaodd Honestus am nad oeddent addawedig, ac am nad 
oeddent ganddo i’w talu, Avaritius yn ddioed a osododd 
achwyn arno, ac a’i dygodd o flaen brawdleoedd at y 
swyddogion uchelaf, ac a honodd y ddyled yn ddauddyblyg, 
gan ddwyn gau dystion i dyngu y cam yn iawn ; a’r treial a 
redodd o ochr Avaritius, am fod gwobrwy, trais, a derbyn 
wyneb yn enill gyda swyddogion uchel, nes oedd Honestus 
erbyn hyn, rhwng dyled triphlyg Avaritius a thraul cyfraith 
dros amryw filoedd, wedi myned dros bum’ cant darn o arian 
mewn gofyn, yr hyn oedd gymaint ag a dalai efe yn y byd. 
Yna Avaritius a anfonodd oddeutu ei holl gymydogion, ei 
ddeiliaid, a phendefigion y wlad i erfyn nas rhoddent un 
hatling yn fenthyg i Honestus, yn yr hyn buont oll yn 
ffyddlon rhag anfoddloni Avaritius; a’r canlyniad oedd 
danfon y ceisiaid i ddwyn ymaith yr oll a feddai, cymeryd yr 
ychydig dir ag oedd arno i’w feddiant ei hun, a’i wneud ef fel 
ereili yn dlawd ac yn angenus A rhagor hefyd, canys fe 
garcharodd Honestus dan rith fod rhan o’r ddyled heb ei 
thalu ; ac ar ol aros yno hir ddyddiau, ei wraig a’i blant yn 
cardota bara, Honestus a glafychodd yn y carchar o newyn, 
anwyd, noethni, ac a fu farw, ac yntau yn etifedd o’i holl 
feddiant. 

Percon. —Fe ddaw dydd y chwyda efe hwynt i fyny, ac y 
byddant fel plwm brwd yn ei goluddion, yn ei losgi yn oes 
oesoedd ; ac y melldithia yr awr y chwenychodd efe i ddifa 
y dyn gwirion hwnw. 

Cant. —Mae yr awr hono wedi dyfod arno ef, canys fe aeth 
i’r farn fawr er ys dyddiau; ac y mae efe yn ofni, yn crynu, 
yn duo, ac yn ysgyrnygu danedd mor danbaid y dydd 
heddyw ag y byddai yn rhy ofnadwy i edrych arno. Ond nid 
oedd hwn ond un o lawer a ddiwreiddiodd ef, ac nid oedd efe 
yn ymgeleddwr i un dyn byw ; canys er bod ganddo amryw 
dan enw cyfeillion, ac yn caru cael ei alw yn gymwyn- 
aswr da iddynt, ac yn cymeryd arno amddiffyn y gwein- 
iaid, a bod yn rhwysg i’r weddw a’r amddifad; eto treisio 
ei ffryns yr oedd Avaritius fel ei elynion—treisio ei 
ddeiliaid, treisio ei weision, treisio ei gaethweision; canys 
trais oedd ei fara beunyddiol ef. Ni byddai y gyflog lawer 
pryd ond haner cyfiawnder, a’r taliad yn fynych yn llai na’r 
addewid; ac nid oedd treth, toll, na gwestfa na lynai rhyw 
swm fychan o honi wrth ddwylaw Avaritius. 

Percon. —Ond pa fodd yr oedd efe yn cael gweision, deil- 



TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 543 

íaid, a neb cyfeillion iddo, pan yr oedd yn eu maeddu a’u 
gorthrymu fel hyn ? 

Cant. —Ei gyfrwysdra ef oedd mor fawr, fel y denai lawer 
i’w rwyd: gweniaith a geiriau teg ddenai rai; ofn ac arswyd 
weithiau ereill; addewidion cryfion am rhyw bethau mawr- 
ion i’w mwynhau dwyllai un yn was neu ddeiliad; ac awydd 
i barch ac enw hudai un arall i’w wasanaethu ef; ond os 
fyth y cyflawnid un o’r addewidion hyn, cant i un nad o 
foddion rhai ereill y caent eu cyflawni. A’i ddichell ef oedd 
mor fawr, a’i ddyfais mor fyw, fel y gwnaeth i ereill rai 
prydiau dalu am fedi ei faesydd ef. Efe a berswadiodd 
Ineptus i’w wasanaethu ef ddwy flynedd am ei helpu ef i 
swydd ardderchog ag oedd j/’n dwyn i mewn ddau can’ dryll 
o arian yn y flwyddyn; ond cyn cael y swydd hono, gorfu 
ar Ineptus dalu haner yr elw hwnw iddo ef ei hun, a thyngu 
na chai neb fyth wybod y cyngrair. Yr oedd ei arian wedi 
taenu ar fôr ac ar dir ; ni ddeuai llog cyfreithlon â haner 
digon o elw; ond fe wasgarodd ei dda rhwng y marsiandwyr, 
fel yr oedd ei drysorau yn fynych yn dyblu erbyn diwedd y 
flwyddyn. Cadw ei aur yr oedd ef tuag at ddysgwyl dydd 
drwg ar y tlodion, fel y byddent yn fara iddo. Yr aní- 
feilaid ag oedd efe yn eu gwerthu i’r gyrwyr a werthai 
ar bris dauddyblyg; ond er mwyn cael elw triphlyg 
oddi wrthynt rhoddai arian hefyd yn fenthyg iddynt tros 
y tymhor hwnw, ar eu dyblyg log; ond ar yr amser 
appw.yntiedig y byddai Avantius yn dysgwyl fel llew 
yn ei ffau am ysglyfaeth, am ddifa y cwbl yn mherchen y 
gyrwr tlawd hwnw; canys âi yn fynych i’w gyfarfod ef 
daith tri diwrnod, ac a fynai ei holl ddyled yn yr un taliad, 
gan ei ysbeilio ef, a thrwy hyny ei holl gymydogion gartref 
ag oedd wedi gwerthu iddo fel yntau. Ac felly ei arian 
benthyg ef, a’u llog dwbl, toreithiog, yn nghyda gwerth ei 
anifeiliaid mawr-bris, a’u cymeryd ymaith ar unwaith, oedd 
yn gwneud còd y gyrwr hwnw yn wag i’r gwaelod, a’i wyneb 
yn wlyb o ddagrau, ei gelwrn yn llwm o flawd, a’i ysten yn 
sych o olew ; a’i holl gymydogion yn gruddfan am y golled. 
Mil o ffyrdd oedd gan y gŵr awyddus hwnw i ddyfod â’r 
geiniog i mewn, a dwy fil o ffyrdd pan y deuai i’w chadw hi 
rhag myned allan. Os yn y gwindy yn gwneud bargen, nid 
oedd efe yn talu am ei gwpaneidiau gwin ; os yn y wledd yn 
bwyta, fe wnai trwy ryw dwyll neu ddichell i arall dalu ; ac 
yn ei holl ymdrin â’r byd, ar gefn y tlodion yr oedd efe yn 
byw. Nid oedd fawr yn begian arno ef, ond yr oedd ef yn 
begian ar bawb ; ac nid âi un achos trwy ei law ef heb wobr 
a rhodd uwchlaw haeddiant yr achos. O swyddau a lleoedd 
yr oedd aml olud yn cludo iddo ; ni phleidiai achos y gwan, 





544 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 


545 


na dwyn tyst o blaid y cryf, heb iro ei law â rhyw swm o’r 
mammon annghyfiawn. Anudoniaeth oedd un o’r pethau 
mwyaf ag oedd yn cryfhau ei freichiau yn erbyn yr amddifad, 
ac a’i rhoddai i enill y treial ar gam er dinystr i amryw 
o wirioniaid y wlad. Yn fyr, yr oedd efe wedi dysgu. 
myrddiynau o ffyrdd i gasglu cyfoeth, oll yn ddrygionus, yn 
ddichellgar, ac yn annghyfiawn; nid oedd ei feddyliau yn 
rhedeg ond ar olud anwadal y byd hwn ; nos a dydd yr 
ymestynai am dano, nis gadawai ífair na marchnad heb 
chwilio am elw ; meẅn mor a thir yr ymofynai am drysor ;. 
ei dafod oedd yn llefaru am y peth, ei glustiau yn gwrando 
newyddion am le i dreisio y gwirion, ac i lwyr fwyta yr 
amddifad ; ei draed oedd yn cerdded i’r lie y b’ai y gelain, 
a’i ddwylaw oedd yn taer ymafaelu am yr ysglyfaeth. Fel 
hyn y treuliodd ei fywyd, nes ydoedd rhyw faint dros ganol 
oed, heb feddwl mwy am farwolaeth na’r anifail mud, nac 
ystyried pa ddyn a’i mwynhäai ar ei ol ef. Boddi yr oedd 
mewn tywyllwch ac anwybodaeth am gyflwr ei enaid; nis 
meddyliodd am farw nes oedd gerllaw iddo—'ie, yn ei fynwes. 
Pum’ deg o flwyddau ydoedd ef pan ddaeth brenin y dych- 
ryniadau i mewn dros ei drothwy ; yn ddyeithr iawn ac mewn 
gwisgoedd anhebygol y dringodd i fyny i erchwyn ei wely ef; 
ac nis credodd y bydol-ddyn mai efe oedd ef nes oedd ar ei 
daro â’r ergyd marwol. Fe’i galwodd ef yn anwyd, yn 
beswch, ac yn ddolur bychan yn ei ysgyfaint, ac nad oedd 
berygl oddiwrtho ; nid oedd amheuaeth ganddo nas ffoai efe 
yn mhen ychydig ddyddiau; gronyn o wres a chwys, i’w dyb- 
ef, a’i gwellhäi o’r cwbl; eto y poen oedd yn myned yn fwy- 
fwy, ac angeu yn eonach, eonach, nes o’r diwedd gorfu ar 
Avaritius druenus anfon am physygwr, oddiwrth ba un nid. 
oedd fawr gysur na gobaith. Yn awr dyma yr holl berthyn- 
asau yn cydgyfarfod, yn ymbil am ran o’r meddianau an- 
nghyfiawn — neiaint, cefnderwyr, cyferdderion, tlodion, . a. 
chyfoethogion, hen ac ieuaingc, yn dorfeydd ac yn finteioedd,. 
yn amgylchu y gwely; ac angeu mor bell o ymadael fel yr 
ydoedd yn ymafaelu yn gryfach. Moes i mi, moes i minau, 
oedd llais yr holl geraint; y tlodion yn gruddfan ac yn wylo 
am eu rhan; a’r cyfoethogion hwythau yn eu cilgwthk> 
ymaith, gan gynyg dwyn yr holl ysglyfaeth i gyd yn eiddo 
iddynt eu hunain. O’r diwedd danfonwyd am hen garl l 
wneud yr ewyllys ddiweddaf; ac yn awr ystyriwch pa. 
gyfyngder oedd ar enaid y dyn truenus hwn dan y fath am- 
gylchiad anobeithiol. Cydwybod yn gwaeddi yn groch, fel. 
arthes wedi colli ei chenawon, ac yn rhuo saith mwy na llew 
fyddai yn ngolwg ei ysglyfaeth ; yn galw i gof iddo ei holL 
drachwant, trais, gormes, a chelwydd; yn rhifo yn ei wyneb 


bob gweithred o anonestrwydd a wnaeth efe erioed. Dyma 
yr awr wedi dyfod o’r diwedd y daeth pob ceiniog annghyf- 
iawn, pob hatling a ddygwyd o drais, pob dryll arian enillwyd 
o drachwant, i waeddi am ddial yn erbyn y trachwantwr. 
Pob anifail, pob dodrefnyn tŷ, a phob gwisg a ddygwyd oddi- 
,ar y tlodion, oedd yn crio allan dial, dial, dial! Cwyn y 
llawd a’r angenog oedd y dydd heddyw fel mynydd o bres 
rhyngddo a phresenoldeb Duw. Cwrlid a gwrthban yr am- 
•ddifad a gymerodd efe ar wystl a ddylasai ei roi yn ol cyn 
machludo haul, ond a gadwodd efe yn feddiant iddo ei hun, 
oedd heddyw yn gwaeddi am farn yr Arglwydd ar y gorth- 
rymwr. Eu cnawd hwy a oerodd yn eu gwelyau, ac a fagodd 
glefydau a droisant allan yn angeu, ond yn awr yn gwaeddi 
am wres anniffoddadwy i grasu i fyny gnawd y gormeswr, nes 
y byddai yn ulw. Wele ynte, druenusaf ddyn, dan yr holl 
wasgfeuon hyn yn gwallgofi, yn wban, ac yn rhincian danedd 
•cyri yr amser, yn methu caeí gan ei ysbryd ofnus i ymadael 
â’r byd, eto yn gorfod, heb flas na chalon, wneud ei ewyllys 
fldiweddaf, mor derfysglyd, mor annyben, ac mor ddifudd, 
fel pe buasai ewyllys un o dylwyth y bedlam. Ond digon 
tebyg fod Duw y nef wedi melldithio ei foddion, ac fel nas 
cafodd ef eu mwynhau hwynt yn fyw, felly nas cafodd ef eu 
trefnu riwynt yn ei farwolaeth : ac nid i’r sawl y mynodd efe, 
ond i’r sawl a welodd Duw fod yn dda y rhoddwyd hwynt. 
Pe buasech chwi yma, fy hen gyfaill Percontator, buasai eich 
gliniau yn crynu y naill wrth y llall i weled dyn heb fedr, 
heb ffydd, heb ras, na chariad, ond yn unig o ofn marw, yn 
ceisio dringo i fyny at Dduw— yr hyn oedd y pryd hwn 
mor anhawdd iddo a phe cynygiasai fyned i’r lleuad; i weled 
•dyn heb lygad yn ceisio edrych, heb law yn ceisio ymaflyd, 
ac heb dafod yn ceisio bloeddio tua’r nef. 

Percon. —Cant i un iddo foddloni ei dylwyth â’i fedd- 
ianau. 

Cant. —Mor belled oddiwrth hyny, fel y gyrodd ef hwynt 
ben-ben—rhai i lidio, rhai i genfigenu, rhai i gyfreithio y 
naill yn erbyn y llall; canys mor annhrefnus y cyfranodd ei 
feddianau, fel nad oedd y cwbl well na gwallgofrwydd. A 
pha fodd y gallasai wneud yn well, tan y fath ofnau digymar, 
y fath ddychrynfeydd cydwybod, a’r fath aethau marwolaeth 
ag oedd wedi ei berchenogi .ef y pryd hyny ? Terfysgiadau 
•ei enaid ef oedd fel tonau y môr, yn rhuo yma a thraw, heb 
gael un gronyn o lonydd ; dychryn ac ofn marw, a chwant 
byw, oedd fel gwyntoedd ystormus yn ysgwyd trwy bob cwr 
■o’i galon ; ac fel na wnaeth ddaioni yn ei fywyd, felly hefyd 
yn ei farwolaeth ni chai wneuthur ; fe ymadawodd fel yr 
ynfyd a’r annoeth : i’r rhai cyfoethog y chwanegodd gyfoeth; 

J 2 






546 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 


547 


ond y tlodion nis cawsant achos i’w fendithio ef; ac amryw 
sy’n tybied nas pery ei feddianau yn hir yn y dwylaw y 
rhoddodd efe hwynt, am fod llawer iawn o felldithion yr am- 
ddifaid yn gorphwys arnynt. Mae y gweddwon heddyw wedi 
gweled eu gwyn,* ac yn ei angladd nid oedd neb yn wylo; ni 
roddwyd ochenaid gan ddyn byw wrth ei ddodi ef yn y 
ddaear; y ddaear ei hunan oedd wedi blino arno ; baich oedd 
efe i Dduw a dynion, a’i enw a annghofiwyd yn mysg y byw ; 
ac nid oes y dydd heddyw fìas son am dano : ond O, druenus 
gyflwr ei enaid ! Pa le mae P Nid yn gorfoleddu mewn 
trais, nac yn chwerthin ar ben dagrau yr amddifad, fel cynt m r 
nid yn cluclo arian fel graian i mewn i’w drysorau ; ond yn 
absenoldeb y Duw byw yn wylo o wres, a,c yn rhincian 
danedd o oerni; yn dyoddef poenau na ŵyr natur ddim am 
danynt; yn mhell, pell tu hwnt i derfyn gobaith ; yn rhwym 
i ateb yn y dydd mawr, ac yn gwybod y farn a roir y dydd 
hwnw arno, ac yn arswydo rhag ei dyfod. Pan godir ei 
gorph o’r bedd i gael rhan o’r poenau angerddol a barotowyd 
i’r rhai a gasaodd Dduw yn y byd hwn, tân fydd ei wely e£ 
yn oes oesoedd ; screchfeydd damnedigion a chythreuliaid 
fydd y beroriaeth a swnia yn ei glustiau ef byth mwy ; ni wel 
efe byth mo’i artref, ac ni adnebydd ef y tai a adeiladodd â 
thrysorau trais ; trachwant a baentiodd ei ffenestri â fermilion 
gynt, ac awydd a grynhodd ei olud ; heddyw fe’i gwasgarwyd 
i le ni ẃyr efe ; ereill sydd yn trigo yn ei ystafelloedd, ac 
ereill sydd yn mwynhau holl ffrwyth ei lafur. Son am danO' 
sydd anhyfryd—dileir ei enw o dir y rhai byw. Ac O na 
roddid colofn o bres yn agos i’r tý hwnw y bu efe yn trigfanu 
ynddo. yn arwydd i’r fforddolion oll fod ei ffordd ef yn arwain 
tua dystryw, ac mai ei diwedd hi yw marwolaeth. 

Percon.— O ! ’r fath dorfeydd o bob rhyw ddynion, pob 
gradd, pob oedran, pob llwyth, pob teulu sydd wedi cael eu 
gwenwyno â’r ysbryd hwn trwy y byd ; er bod gair y bywyd 
yn gwaeddi allan mai hawsach i gamel fyned drwy grai y 
nodwydd ddur nag i’r goludog fyned i mewn i deyrnas Dduw,. 
yr holl fyd sydd eto awyddus am gyfoeth—rhed dynion ar íôr 
ac ar dir am y cyntaf at y mammon annghyfiawn ; y marsian- 
dwr a rydd ei fywyd i drugaredd y tonau er mwyn dwyn da 
yr India yn ol i’w wlad ei hun ; y mwnwr a gloddia i 
ddyfnder y ddaear, ac a edy rydion o greigydd heb rifo 
uwch ei ben, i gael allanyr arian gloewon o’u carcharau saith 
dyblyg. Y Negroes duon a soddant mewn dyfroedd.dyfnion, 
yn noeth, i gasglu graian yr aur o rhwng y llaid, ac yn fynych 
a gollant eu bywydau wrth gasglu golud ; y toddydd sydd yn 

* Gwyn—eu dymuniad. Wrth wyn a’i caro y del adref— May he cönie home agreeable 
to the wùh o/such as love him. — Dr. O. Pughe. 


gwylied wrth y ffwrnes nos a dydd heb roi hûn i’w amrantau, 
a’i gnawd yn toddi fel bloneg gan wres y tán, er mwyn pen- 
tyru arian nas gŵyr pwy a’u meddiana; yr hwsmon, y 
porthmon, y siopwr, a’r crefftwr sydd mewn cyngrair i geisio 
ysgubo aur yn nghyd, ac fel pe baent am y cyntaf i ym- 
gyfoethogi. Un dyn yn ysbeilio ei gymydog, ac yntau yn 
ysbeilio arall; ac felly o’r pendefig i’r begar —pawb sydd yn 
treisio am gyfoeth. Y mab gweddw sydd yn hela am waddol 
yn fwy nag am y ferch ei hunan; y gwŷr priod sydd yn 
caru cyfoeth fel eu gwragedd ; yr henaint ar lan y bedd, a’u 
penau yn fwy gwyn na’r eira, sydd yn brefu am olud i ereill, 
heb iawn adnabod pwy ydynt. O ! ’r fath dorfeydd dirif o 
ddynion sydd â chwant arnynt fod yn gyfoethocach nag y 
maent! Och ! Dduw, pa beth fydd diwedd hyn ? Ond mi 
ddymunwn arnoch, fy hen gyfaill Cantator, i wneud Marwnad 
i Avaritius—mi wn i chwi wneud y fath amryw weithiau i 
ddynion cyfiawn a da, ac mae eich gwaith wedi bod yn 
fuddiol iawn ; ac fel mai da yw adrodd a chanu bywyd ffydd 
y duwiol, felly da hefyd yw adrodd a chanu drwg fywyd yr 
annuwiol, er rhybudd i’r sawl sydd eto yn ol i ddysgwyl a wel 
Duw fod yn dda ryw awr, trwy rybuddion o’r fath, i alw y 
cyfryw allan o gyfeiliorm eu ffyrdd. Anhawdd oedd cael un 
yn y dyçldiau gynt ag oedd yn fwy awyddus na Zacheus ; etö 
gras y nef a ymaflodd ynddo, ac a roddodd iddo galon 
newydd, yr hon oedd mor ewyllysgar i’w rhanu hwynt rhwng 
y tlodion ag oedd efe i’w casglu hwynt yn nghyd trwy drais. 
Rhowch, fy nghyfaill, ychydig eiriau ar gân am Avaritius, yn 
rhybudd i ereill rhag myned i’r ffordd enbyd hono. 

Cant.— Mi gyflawnais eich dymuniad fel y medrais cyn i 
chwi ei osod ger fy mron. 

Percon. —O, gadewch im’ ei chlywed ! 


MARWNAD AVARITIU S 

B’le heddyw mae ’th drysorau, ti druenusaf ddyn ? 

Pwy sydd yn cadw ’th godau a’th filiau wrth ei glin ? 

Pwy bia ’th feusydd meithion, a’th neuadd ddysglaer, lân ? 
A ge’st ti wybod hyny gan ryw un yn y tân ? 

Dy gyfoeth a’th adawodd ; am d’enw nid oes son : 

Mae ereill yn gwasgaru a gesglaist ti trwy boen. 

Dy awydd a’th orthrymu, dy drais a’th dwyll yn nghyd, 

A gofìr, a ddanodir, ganlynir gan y byd. 

Llosgfeydd o dân tragwyddol yw ’th wely heno a’th nyth, 
Yn lle dy balas cadarn meddyliaist drigo fyth ; 

Ellyllon hyll uffernol sy’n gwawdio ’th boenau a’th loes, 
Am gadw ’r tlawd heb wrthban i orwedd tano ’r nos. 



54 » 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Pob trais, pob twyll, pob dirmyg a wnaethost yn y byd 
Sy’n awr yn neidio i’th wyneb, yn dy archolli ’nghyd ; 

A wnest o gam âg ereill, er cymaint oedd dy fri, 

Mae Satan, ’n ol dy haeddiant, yn talu ’n ol i ti. 

B’le heddyw mae dy obaith ? Nid oes ond dychrynfäu, 

Trwy eitha’ dy ’mysgaroedd, yn nyddu ac yn gwau ; 

Fe, ofn, yw dy gwmni, a’r ofn hwnw sydd 

Yn poeni am farn aeth heibio, a phoeni am farn a fydd. - 

Saf yna ’n ol dy haeddiant i ddyoddef eithaf llid, 

Nid oes ar neb dy eisieu ar wyneb maith y byd ; 

Mae gormod yn dy ganlyn, a hwy ddont i’r un lle, 

Yn unig oni etyl effeithiol ras y ne’. 

Ac er dy fod yn farw, mae awydd eto ’n fyw; 

Mae awydd yn mhob calon yn groes i anian Duw,— 

O Eden daeth hi allan ; yn uffern mae ei nyth; 

Ac y mae 'n arwain miloedd i boeni yno byth. 

O doed y nefoedd oleu i sefyll draw o flaen 
Y miloedd sydd yn rhedeg yn awr tuag uffern dân ; 

Deffroed yr Ysbryd grasol y dorf aneirif fawr 
Ag sydd, fel Avaritius, yn myn’d i’r tân yn awr. 

Dewch yma, feibion Adda, anfeidrol dorf yn nghyd, 

Ag sydd â’ch holl ddifyrwch o fewn daearol fyd; 

Edrychwch ’n ol eich trachwant draw, draw, ar ddiwedd hyn, 
A gwelwch un o’ch brodyr yn berwi yn y llyn. 

Deffrowch, a dwys alerwch, can’s heddyw ydyw ’r dydd, 

Pob rhyw addewid bwysig am heddyw ’n unig sydd; 

Ni ro’wd o fewn y Llyfr am ’fory air erioed, 

Ac f’allai er ich’ ddysgwyl nad'oes un ’fory ’n bod. 

O gwelwch y gwahaniaeth rhwng Lazar sy’n y ne’, 

Yn nghôl a mynwes Abra’m yn hyfryd iawn ei le; 

A Deifes mewn trueni, y truenusaf ŵr, 

Yn methu cael, er begian, y defnyn lleia’ o ddw’r. 

Er byw ’n helaethwych beunydd, a’i fwrdd yn eitha’ llawn, 
A’i gwpan yn myn’d drosodd o foreu hyd brydnawn ; 

A gwisgo yn ardderchog mewn scarlad,/w, a la'n* 

Mae heddyw ’n analluog i ddofi gwres y tân. 

Ond Lazar sydd â’i glwyfau oll wedi eu hiachau, 

Yn nghanol môr o olud, heb eisieu ac heb drai; 

Ei boen, ei gur, a’i dralíod, ei gystudd yn y byd, 

Oll sy’n cynyrchu elw tragwyddol iddo ’nghyd. 




í TRI WYR O SODOM a’R AIPHT. 


549 


Percon. —Duw a roddo ei fendith ar y Farwnad yna, i 
ddangos i rywun y trueni sydd o garu y ddaear yn fwy na’r 
nefoedd. Ond ewch at fywyd a marwolaeth Prodigalus ei 
gymydog, a mynegwch eich sylw ar hwnw, o’r pryd y 
daethoch i’w adnabod i’r pryd yr ymadawodd â’r byd hwn. 

Cant. —Efe oedd o dylwyth uchel yn Midian ; enw ei fam 
e oedd Cosbi, merch Sur, tywysog Midian; ond ei dad ef 
oedd Amoriad—un o’r Cenhedloedd a yrodd yr Arglwydd 
ymaith o flaen meibion Israel. Fe’i ganwyd ef yn nhir Nod, 
lle ffodd Cain o bresenoldeb yr Arglwydd am ladd o hono 
Abel ei frawd. Ei dad ef a grynhodd olud fel golud Cresus, 
trwy drais, cam, a gorthrymder, fel Avaritius ei hun; am 
hyny angen ydoedd eu gwasgaru hwynt gan rai o’r etifeddion 
—fel dywed yr hen fardd,— 

Yr hyn a gesglir trwy gybydd-dra, 

Y mab afradlon a’i gwasgara. 

Ond Prodigalus, pan oedd eto ond bachgen, am nas mynaí 
ei dad gostio wrtho, a gadwodd gwmpeini dynion anfoesol a 
drwg, y rhai yn ei ieuengctyd a’i cynefinodd â phob drygioni; 
ei gyfeillion ef oedd y meddwon, a hyny yn foreu iawn; eu 
llawenydd hwy oedd ei lawenydd yntau, a’u cân hwy oedd ei 
gân yntau ; yn eu cwmpeini yr oedd y dulsimer, y delyn, a’r 
dawns: ond gwaith yr Arglwydd oedd bell oddiwrthynt. 
Yma y treuliodd Prodigalus arian fel gro yr afon, arian ag 
oedd ei hynafiaid wedi gadw iddo erbyn ei ddiwrnod ; acyma 
gollyngodd ei aur, er ys blynyddau mewn carchar, yn rhydd 
o’u caethiwed ; a chyfoeth ag oedd ddyledus i’r gweiniaid a 
doddwyd yn awr yn ddiod gadarn ; fe lyngcwyd codenau 
aur i lawr yn win melusaf; ac eto rhy fach o olud a 
gasglwyd iddo i borthi pob chwant, Ei geg oedd fel 
fílodiad y félin; nid oedd digon o wlybrwydd iddo gael 
tu yma i’r môr ; fel y llwngc tir cras, sychedig ddwfr, felly 
llyngcai Prodigalus sudd y winwydden, heb fod ei syched 
ronyn llai ; dydd at ddydd a gynyddodd ei feddwdod, nos 
at nos a chwanegodd ei flys, nes o’r diwedd iddo fyned yn 
ben ac yn arglwydd ar ei holl gyfeillion : yr olaf yn flaenaf, 
yr ieuangaf o flaen pawb; mor barod yw natur i ddysgu yr 
hyn sydd ddrwg. Erbyn hyn nid oedd na ffrae na chynwrf, 
gwaed na chlwyfau, nad oedd Prodigalus â’r llaw flaenaf 
ynddynt; a chymaint hefyd yr ymarferodd â hyn, nes daeth 
ymrafaelio fel bwyd i’w enaid. A hyn a’i dygodd ef i ym- 
hyfrydu yn y gyfraith wladol, yr hon aeth bob yn ronyn yn 
bleser nesaf i’w fol iddo ef. Yn awr ni adawai efe na chwrt 
na brawdlys heb fod yn bresenol; ac nis cai ustus heddwch 
lonydd, ond ei flino âg achosion ymrafael o’r boreu i’r pryd- 



550 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


TRI WYR 0 SODOM A^R AIPHT. 


551 


nawn. Anhawdd, y dyddiau hyny, cael un a'chos cyfraith 
yn ei ardal nad oedd ganddo ef law ynddo; cymaint pleser 
oedd ganddo i ymddial fel mai gwell oedd ganddo wario 
can’ dryll o arian na dyoddef colli haner un o’r rhai hyny; 
a h}m a’i harweiniodd ef (fel y mae un pechod yn arwain i 
un arall) i ymbleseru mewn anudoniaeth, yr hwn sy’n dilyn 
ymgyfreithio fel gogysgod yn dilyn gŵr. Ac nid digon iddo 
ei fod ef ei hun yn ymarferyd â’r bai ysgeler, ond rhaid 
ydoedd dysgu i ereill hefyd y weithred ysgymun, fel y b’ai ef 
a’i gyfeillion yn sicr o enill y treial, bid' gam neu gymhwys; 
a dyfod allan gyda hwre oddi ger bron y barnwr, er bod y 
tlawd yn cael ei orthrymu yn chwerw-dost trwy y fath an- 
nghyfiawnder di-drugaredd. Ond hyn oll a berodd iddo 
wasgaru ei dda mor ddisymwth fel y dechreuodd tlodi ei 
gyfarch, a gorfu iddo wystlo yr etifeddiaethau llydain a 
gafodd ei hynafiaid ar wystl gan ereill, heb eu rhoddi byth 
yn eu hol. Fel hyn y daw yr afon yn mhen blynyddau yn 
ol i’w therfynau cyntaf; ond er hyn oll ni ddychwelodd efe 
o’i ffyrdd drygionus, ond aeth rhagddo yn gildynus, gan 
chwanegu eto bechod at bechod; tyngu a phuteinio sydd 
gyfeillion yn fynych i loddest a meddwdod : “godineb a 
gwin newydd sydd yn tynu y galon oddiwrth Dduw.” Yntau 
a halogodd amryw o ferched diwair, ac a’u llithiodd bob 
yn ychydig ac yn ychydig i wystlo eu diweirdeb i’w drach- 
wantau ef, ac a’u denodd i wared i ffordd dystryw, nes 
myned o honynt yn ddrewdod i’r byd, ac yn waradwydd 
iddynt eu hunain. Ond O druenus ddyn! Ni safodd 
Prodigalus yma chwaith, ond aeth rhagddo yn ddiatal i 
gyflawni pob drwg yn un chwant — malais, llid, cenfigen, 
hoced, celwydd, trais, puteindra, meddwdod, a chyfeddach, 
yn nghyda’r holl dorfeydd sydd yn eu canlyn o bechodau, a 
lanwodd ei ysbrydoedd fel y dyfroedd yn llanw y môr ; ac 
nid oedd o’i fewn yn awr ond llety i ddiafol—ffau i holl 
fwystfilod rheibus y pwll diwaelod oedd ei ysbryd aflan ef. 

Percon.— A oedd ei olud eto yn para ? Pa ddull yr oedd 
ei iechyd ? Am ei enw, gwn ei fod wedi ehedeg ymaith fel 
aderyn. 

Cant. —Ei olud yr awr hon oedd wedi treio fel llif nentydd 
y mynyddoedd, ei barch a ddarfu fel yr oedd y golud yn 
darfod ; ac nid pell oedd iechyd oddiwrth ddianc arno ef; 
ac nid ychydig o gymydogion o’r un ysbryd ag Avaritius oedd 
bob dydd yn dysgwyl am ei gwymp, ac am lyngcu ei dydd- 
ynod, fel gwnaeth ei dad ef â thyddynod ereill, y rhai oedd 
eto yn rhoi arian gyda phleser, ac yntau mor ddall heb 
wybod eu bod hwy yn ei brynu ef â’i holl feddianau ; y rhai 
hyn yn y diwedd gafodd fod yn etifeddion iddo, ac a wnaeth- 


ant farsiandiaeth o’i dai, ei diroedd, a’r cwbl a feddai ef yn y 
byd : ac yna darfu ei barch a’i anrhydedd gyda ei gyfoeth. 
Ond tuag at berffeithio y gwaith, ei ddrwg fuchedd a hauodd 
o’i fewn amryw glefydau marwol, y rhai a’i dygodd bob yn 
ychydig ac yn ychydig i lawr i’w fedd : ei segurdod a fagodd 
y gout, ei loddest a’i feddwdod y dropsi, jandis, a’r nerfows; 
ei fenyweta hefyd a ddygodd ei nerth, laddodd ei ysbrydoedd, 
fel yr oedd yn ymddangos cyn myned o’r byd yn fwy tebyg i 
ddrychiolaeth nag i ddyn yn gwisgo cnawd ac esgyrn. 

Percon. —Ond da fyddai genyf glywed pa ddull yr ydoedd 
yn ei glefyd ac yn ei farwolaeth. 

Cant. —Dychrynllyd iawn ac ofnadwy; canys pan un- 
waith yr aeth ei glefyd ef yn drwm ac anfeddyginiaethol, fe 
ddaeth i’w gof ef ei holl afreolaeth, a’i bechodau a ymfydd- 
inasant i’w erbyn—amgylchynasant ef fel gwenyn, heb nerth 
ganddo i’w gyru hwynt ymaith ; ei gydwybod ag oedd yn 
cysgu o’r blaen—ac oedd, fel y tebygid, wedi marw—yn awr 
a safodd ar ei thraed, ac a waeddodd, Gwaed, gwaed ! hyny 
yw, mai ei bleserau a’i chwantau a wnaeth angeu mor agos 
iddo. Gwae fi yn awr, oedd ei ruddfanau a’i ocheneidiau—- 
îe, ysgrechfeydd ofnadwy oedd yn mygu allan o’i safn ef: 
melldithio ei hen gyfeillion, melldithio y gwin a’r gwin-dai y 
gwariodd ef ei amser gwerthfawr, heb enill ond cludo arno 
ei hun fynyddau o euogrwydd, tlodi annyoddefol, a chystudd 
oedd sicr i’w ddwyn ef i lawr i’w fedd. Nid oedd un o feiau 
ei fywyd, ag oedd yn aneirif, na ddaeth heddyw i’w gof fél pe 
buasent wedi eu gwneud y dydd o’r blaen ; saeth lem oedd 
pechod y pryd hyn, a’r blas ag oedd ynddo gynt wedi troi yn 
wenwyn aspiaid; ífiaidd oedd ganddo feddwl am y cyfeillion 
a’u cyfeillach ; y meddwdod, y gloddest, a’r ymlanw ddaeth- 
ant gyntaf i’w gof, am mai y rhai hyn a roddodd achlysur i’r 
lleill i ganlyn. O ! ’r fath dân heddyw oedd yn ei arenau am 
anudoniaeth, celwydd, a thrais : brath cleddyf yn ei ym- 
ysgaroedd oedd ei anlladrwydd a’i buteindra ; y fath ofn oedd 
arno farw, fel yr oedd agos i farw o ofn y dydd mawr cyn ei 
ddyfod. O ! ’r crynu yr oedd pob asgwrn wrth weled dydd 
gras wedi myned heibio yr awrhon! heb le dysgwyl am 
drugaredd mwy ! Och fi ! eb efe, gwae fi erioed ; pa le yr 
oeddwn tra fu ereill ar eu gliniau ! ereill tan y gair, a minau 
yn y dafarn ! ereill yn moli Duw mewn salmau, hymnau. ac 
odlau ysbrydol, a minau yn feddw ar fy ngwely; rhai yn 
darllen ac yn myfyrio ar air y bywyd ar y pryd yr oeddwn i 
yn carousio jm mhlith fy nghyfeillion rheglyd, meddw. O fel 
y treuliais lawer cant o Sabbothau heb feddwl mwy am 
Dduw na’r anifail a ddyfethir. Ond dyma’r dydd wedi 
dyfod o’r diwedd y dyfethir finau—fy haeddiant i yw hyn oll! 




55 2 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

O na buasai heb un Duw yn bod ! neu na buasai Prodigalus 
yn rhyw greadur heb fod yn fab gwraig, yna mi ddiangaswn 
o’m holl ofid; ond dyn wyf fi (a gwae fi yr awr hon fy mod i 
felly) ag sydd yn gorfod cyn pen ychydig ddyddiau fyned i’r 
farn ; y porth sydd wedi ei gau, a’r ffwrn o dân a brwmstan 
yn barod i dderbyn y troseddwr.—Yn wir, fy nghyfaill Per- 
contator, chwi fuasech yn rhoi llawer am fod allan o swn ei 
ochain a’i ruddfanau anobeithiol ef: yn awr yr agorwyd ei 
lygaid, ac yn awr y cafodd olwg ar ei holl bleserau yn eu 
lliwiau duon eu hunain ; ac i’r farn yr aetb—yn ol pob argoel 
—heb weled dim meddyginiaeth i bechadur truan ; yn unig 
gweled rhyw ronyn arno ei hun yn bechadur, ac wedi 
dinystrio ei hun gorph ac enaid, meddianau a chyfan, a bod 
ynrhaid iddo ymddangos felly mewn barn, a’i droi ar law 
aswy Duw. 

Percon. —Mi adwaenlawer, fy nghyfaill, o rai a dreuliasant 
eu bywydau yn mhob pechod, heb ddihuno nes yn eu clefyd 
diweddaf; a’r Duw mawr fel yn eu cydwybod y pryd hyny 
yn llefaru, ac yn gofyn y fath gwestiynau a hyn : Rho gyfrif 
o’th oruchwyliaeth—ni chai fod yn oruchwyliwr mwy. A 
chyda hyny, dychryn yn ei ddal fel swyddog yn dal lleidr i’w 
arwain at y bar i’w gondemnio; canys ni feddant air i ateb 
ond iddynt wneud camddefnydd ac afreolaeth ar holl drugar- 
eddau yr Arglwydp, Duw yn gofyn y pryd hyny pa beth a 
wnaethant o’r meusydd hyfryd a gawsant ganddo; a aeth 
rhan o’r rhai hyn i borthi ei dlodion Ef â bara ; a ddillad- 
wyd neb o’i noethion Ef â hwynt; a ddiodwyd neb o’i rai 
sychedig Ef â’u ffrwythau hwynt ? A’u cydwybod yn ateb, 
ISladdo, ond yn cyhuddo yn eu hwynebau o flaen Duw, ac yn 
gorfod cyfaddef o flaen dynion iddynt eu treulio hwynt oll ar 
eu melus chwantau ; ac yn awr eu bod yn haeddu y farn oedd 
ar syrthio arnynt, ond rhy ddiweddar yw hi ar y rhan fwyaf 
y pryd hyn i gymodi â Duw ag sydd wedi ei ddigio trwy 
holl ddyddiau eu bywyd trwy anufudd-dod. Ond yr wyf yn 
gobeithio i chwi, Cantator, wneud Marwnad i’r truenus ddyn 
hwn er rhybudd i ereill rhag myned i’r lle ofnadwy hwnw, 
am nad oes dim argoel llai nad gyda diafliaid mae ei nyth 
tragywyddol ef y dydd heddyw. 


Cant.— Ei Farwnad sydd yn rhedeg fel hyn :— 

Dacw loddest wedi darfod, dacw fedd’dod yn ei rym, 

Ag a lediodd Pr.odigalus, heddyw wedi myn’d yn ddim ; 
Dacw ’r blaenor wedi trengu, ’drychwch ar y penaf un, 
Wedi dodi ’r bwyd a’r ddiod goreu i’w ddinystrio ei hun. 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 553 

Pwy bleserau ’n awr sydd ganddo ? ai nid llais y delyn fawr ? 

Neu ynte swn y droed rygynog sydd yn jiggo ’r hyd y llawr ? 

P’un ai gwin, ai sac, ai brandi mae e’n yfed yn ei hynt ? 

A yw ’n llawen yn y cwmni ? ac yn ddifyr megys cynt ? 

O nage! fe ddarfu hyny, yn lle gwin, euogrwydd trwm 
Sydd yn llosgi ei goluddion megys y berwedig blwm, 

’Screch cythreuliaid ydyw ’r delyn, dyna ’r dawns mae e’n fwynhau, 
Myrdd o ’llyllon sydd yn boenwyr, a thrwy ’gilydd yno ’n gwau. 

Dyma ’r swper sy iddo heno, brwmstan todd yn danllwyth las, 

Bwyta hwnw,—hwnw ’n tarddu trwy rwyd-dyllau ’i groen i maes ; 

Yn lle cymysg pob rhyw licer, yfed llid tragwyddol sydd, 

T’w’llwch dudew ellir deimlo, yn lle hyfryd oleu ’r dydd. 

Dewch yn gryno, feibion pleser, yma dewch i lan y llyn, 

Tros un fynyd gwrandewch ruddfan, gwelwch ddagrau ’r adyn hyn ; 
Rhowch ffarwel i bob pleserau, rhowch ffarwel, y mae ’n brydnawn, 
’Mhen ychydig bach o ddyddiau chwi gewch berffaith daliad llawn. 

Mae yn Eden well pleserau, uwch pleserau tan y groes ; 

Cariad ragor nag mewn natur sydd i wel’d yn angeu loes ; 

Mwy llawenydd, mwy digrifwch, ffeinach cysur, uwch ei ryw, 

Nag a welwyd ar y ddaear, sydd yn mhresenoldeb Duw. 


Percon. —Ond deuwch, bellach, ac adroddwch ychydig am 
Fidelius y Cristion ; canys mi wn y caf ryw bethau, os nid 
pob peth yn ei fywyd ef, yn hyfryd ; ac nid y lleiaf o ryfedd- 
odau Duw yw cwrdd â Christion yn ngwlad yr Aipht, yr hon 
sydd erioed yn elynol i bob gwir Israeliad. 

Cant. —Fidelius a anwyd yn nhir Canaan ; ei fam ef oedd 
Hittees, a’i dad yn Amoriad, ac yntef ei hun a esgorwyd 
arno mewn lle digysur, ar ganol y maes; ni thorwyd ei 
fogail yn y pryd y ganwyd ; nis cyweiriwyd ef hefyd â halen ; 
nis golchwyd ef mewn dwfr i’w feddalhau ; ac nis rhwymwyd 
ef â rhwymyn; ac oni buasai i Un ardderchog o nerth, a 
mawr iawn, a lluosog ei drugaredd ei gael ef yno, darfuasai 
am dano yn y dydd yr esgorwyd arno. Ond y Gẁr hwnw a’i 
hymgeleddodd ef, a’i golchodd, a dorodd ei fogail, ac a’i 
cyweiriodd â halen, ac a’i dilladodd ; ac felly tyfodd ac a aeth 
yn fawr. Ond pan gyntaf cynyddodd i faintioli, fe drodd, er 
ei holl driniaeth, yn ddyn pechadurus, fe annghofiodd ei 
Greawdwr, ac a gofleidiodd bob pechod yn un chwant; fe 
dorodd holl orchymynion ei Dduw, ac a dreuliodd ei dalentau, 
gan fyw yn afradlon, nes daeth amser serchawgrwydd a rhad 
ras i ddirwyn i fyny, ac arfaeth Duw i esgor ar awr o dru- 
garedd ; yna galwodd y nefoedd ar ei ol â llais ag a orfu arno 
gyda Saul i wrando ; fe ufuddhaodd i air y bywyd, ac a 




554 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 


555 


ddaeth adref i fyw dan aden efengyl gras. Ac am ei fod â’i 
drigfan yn ngwlad yr Aipht, yn gymydog i mi, a’m bod 
gydag ef yn fynych yn ei dristwch a’i wynfyd, ac iddo yn 
fynych ddadguddio i mi ei holl feddwl, ni allaf lai na’i 
osod allan fel y darlun mwyaf cymhwys ag wyf yn adnabod o 
Gristion, yn ol dull y Testament Newydd ; ac O ! na b’ai 
pawb dan yr enw hyny â’u grasusau mor glir, a’u hysbrydoedd 
mor wresog, a’u bywyd mor hardd a dysglaer a’i fywyd ef. 
Yr oedd Fidelius yr un dyn o fewn ag o faes; yr oeddwn yn 
gydnabyddus âg egwyddorion ei grefydd, yn ei brofiadau tu- 
mewnol, gwastadrwydd ei fywyd, yn nghyda’i holl weithred- 
oedd o ífydd a chariad ag oedd ef yn eu hymarferyd o bryd i 
bryd, yr hyn, os caniata Duw, a osodaf allan i chwi, fy 
nghyfaill Percontator. 

Percon.— O ewyllys fy nghalon ; ewch rhagoch. 

Cant. —Fe ymneillduodd ei hun yn hollol oddiwrth gyfeill- 
ach yr Aiphtiaid ar ei ddyfodiad cyntaf i’w gwlad, ac yr 
oedd efe a’i deulu ar eu pen eu hunain, heb eu cyfrif yn 
nghyda’r Cenhedloedd; eto, pa bryd bynag y deuai neb o’r 
-wlad anniolchgar hono i geisio unrhyw gymwynas gan 
Fidelius, ag y gallai efe ei rhoi heb wneud niwed i neb o 
deulu y ífydd, nid oedd neb yn fwy ewyllysgar nag ef yn 
iholl dir Ham. Yr oedd efe am wneud daioni i bawb, ond 
yn benaf i etifeddion Seion. Pa wag hanesion bynag, pa 
sisial a chelwydd, pa wag glebar, neu arwyddion disail bynag 
fyddai ar led, ni chawd clywed erioed i un o honynt fyned 
allan trwy neu o enau Fidelius. Os un terfysg ac ymrafael 
fyddai yn yr ardal hono—os un cenfigen a drwg ewyllys 
fyddai gan neb, un yn erbyn y lla.ll, ni chawd ei fod ef âg un 
llaw na bys ynddo ; canys goleuni y nef a ddysgodd ei glust i 
wrando, a’i dafod i lefaru yn union ffyrdd yr Arglwydd ; 
ond ceisiai drwy bob moddion ostegu pob peth annghysurus, 
a hoff oedd ganddo fod yn dangnefeddwr. Ond byth ni 
threuliai amser hir, ac ni ddywedai eiriau ofer ; a derbyn 
wyneb fyddai yn mhell oddiwrtho yn y fath gyfeillach : ac yn 
eu lle byddai symlrwydd, ysbryd heddychlon, geiriau cariad, 
a datod llid, a rhyw areithiau melus am dragywyddoldeb a’r 
farn a fydd; yr hyn oedd yn awdurdodol ryfedd i ddaros- 
twng terfysg, gostegu ysbryd gwyllt, ac addfedu dynion i 
heddychu y naill â’r llall. Rhai prydiau, cyn methu gwneud 
dyben ar derfysg, Fidelius a wobrwyai y cyndyn haerllug â’i 
arian ei hun, er mwyn i’r gwan gael llonydd gan ei ddanedd 
di-drugaredd. Ei fywyd ef oedd annghyffredin a rhyfeddol; ei 
deulu oedd brydferth, moesawl, a rhinweddol; ei weision a’i 
forwynion oeddent oll yn hyfforddus, fel yr eiddo Abraham ; 
pan demtid un o honynt i’r radd uchaf, ni chaed clywed llw 





tia rheg o’i enau ef, ond gwastad ac amyneddgar fyddai 
pawb o honynt yn eu holl ymdriniaethau â dynion poethion. 
Ei dŷ ef oedd yn deml i’r Arglwydd Dduw : yno yr oedd 
addoliad boreuol a phrydnawnol, fel yn mhabell yr Ar- 
glwydd ; yr oedd yr holl deulu mor hyddysg yn Meibl y 
«cysegr ag yw plentyn ysgol yn ei ramadeg: hynryd oedd ei 
feibion a’i ferched yn ymbyncio o hono, ac yn bendithio Duw 
mewn salmau, hymnau, ac odlau ysbrydol trwy gydol faith y 
dydd a’r nos; ei holl deulu ef oedd wedi eu dysgu yn eg- 
wyddorion y ffydd, a holl hanesion yr Ysgrythyr-Lân. Yn 
fiyr, ei dŷ ef oedd megys coleg o dduwinyddion—pawb oedd 
yno yn ddarllenwyr, yn weddiwyr, yn athrawon, ac yn broph- 
wydi; ac yr wyf yn meddwl nas gwelais mewn man dan y 
nef ragor o ffyddlondeb i benteulu, dysgyblaeth mwy manwl, 
na gwell rheolau, ac oll yn cael eu cadw i’r manylrwydd mwyaf. 
Chwi ryfeddech y fath drefn fanwl, ddoeth, ac adeiladol oedd 
yn y teulu hwnw ; diau fod Ysbryd y Duw byw yn cyfar- 
wyddo y rhai a’i gosododd hi. Yma yr oedd gwaith neillduol 
i bob un, a chymhwysder rhyfeddol yn mhob un at ei orchwyl. 
Yma yr oedd pwys a chaledi y gwaith yn ateb grym, oedran, 
a deall y gweithiwr. Nid oedd yma na chymysg nac an- 
nhrefn, nac un byth yn rhedeg i waith y llall; ond y fath 
•gydsain hawddgar a rheolaidd i maes ac i mewn, fel yr oedd 
doethineb y nef i’w weled yn y gosodiad o honynt. Ac O 
y ffyddlondeb oedd yn mhob un i’w feistr,—yn hytrach i’r Ar- 
•glwydd ! Pawb y tu cefn i’r goruchwyliwr fel o flaen ei 
-wyneb, a'u holl egni i ddwyn y gorchwyl hwnw yn mlaen. 
A phe buasech ond edrych arnynt dros ronyn yn eu haddol- 
iad teuluaidd, yma yr oedd y fath harddwch, a blas, a phleser 
nas annghofiaf o hono byth. Pan gyntaf y tarawai y gloch 
yr awr weddi, deuai yr holl deulu—yn biant, yn wasanaeth- 
ddynion, a dyeithriaid—yn nghyd i’r líe apwyntiedig o 
addoliad ; yr oedd yr ystafell wedi ei haddasu i’r pwrpas hyn, 
yn mha le yr ymddangosent oll gyda difrifwch, pwyll, ac 
eithaf prysurdeb.* Fidelius ei hun oedd yr offeiriad, a’i 
swydd a roed iddo gan yr Hwn sydd yn caethiwo caethiwed 
ac yn rhoi rhoddion i ddynion ; efe a ddarllenai ran o air 
Duw yn ystyriol ac yn ddifrifol, ac a agorai y rhan 
hyny gyda gwres, proifiad, a goleuni; a’i holl deulu yn 
•ei dderbyn fel o enau yr Arglwydd. Yna Fidelius a daer 
weddiai ar yr Arglwydd dros ei deulu, yn nghyda holl 
ddynolryw, a’i weddi ef oedd fel diliau mél; ei afael oedd 
mor gryfed nas gollyngai o Dduw nes rhoi iddo ryw arwydd o 
fiendith : ond ar ol y cwbl byddentsicro ganu hymn, a thyma 
y canu goreu a glywais i erioed—torf o ddynion (canys teulu 

* Prysurdeb—difrifwch. 


556 


WILLIAM W.ILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


Fidelius oedd aml) â’u holl galon yn moli Duw, ac yn swnio' 
ei glod nes rhoi calon y rhai llesg i ganu a bendithio. Ac yr 
awr hon, wedi Fidelius farw, mae ei holl dŷ ef eto yn dilyn yr 
Arglwydd yn ddiwahan; ac efe, trwy ei ymarweddiad da r 
ei gynghorion, a’i ysbryd, a genedlodd fywyd yn eu cyd- 
wybodau nas ymedy â hwynt tra fyddont fyw yn y byd, fel 
yr wyf yn gobeithio : canys ni fyn ei feibion na’i ferched y 
dydd heddyw, mwy nag yntau, i gyfeillachu dim â’r byd. 
annuwiol. Ond fel plant Jonadab, mab Rechab, na fynai 
yfed gwin, er ei daer gymhell ef arnynt, am i’w tad orchymyn 
felly iddynt; felly hwythau, nis gwnant gyfeillion mynwesol o 
neb ond y sawl sydd yn teithio tua mynydd Seion (y mae y 
fath effeithiau daionus gan siamplau da rhieni ar fywyd y 
plant), ond yn unig a fyddo o bur angenrheidrwydd mewn 
gwlad a chymydogaeth, er mwyn cadw i fyny gariad, 
heddwch, ac undeb, prynu a gwerthu, yr hyn a drefnodd yr 
Arglwydd er cynal bywyd dynolryw. Yr oedd Fidelius 
wedi derbyn liawer o’r byd hwn, a’r Arglwydd wedi ei fen- 
dithio fel yj bendithiodd Isaac. Ei dir 'oedd yn cnydio yn 
gan’ dyblyg, fel nad oedd meusydd cyffelyb i’w feusydd ef 
trwy holl wlad yr Aipht: ond hyn oedd mor bell o’i roi ef 
yn gybyddlyd, fel yr oedd ei law yn estyn allan fel yr oedd 
llaw Duw yn dwyn i mewn. Nis gwelais â’m llygaid un 
mor haelionus, ac nis clywais â’m clustiau am un mor syn- 
wyrol a doeth yn cyfranu, yn adnabod ei amser i roi, a’i 
amser i beidio ; gwrthddrychau cymhwys ac annghymwys, 
a pha roddion oedd oreu i bawb i’w cael. Dillad roddai efe 
i’r noeth, bwyd i’r newynog, arian i’r angenog, meddygin- 
iaeth i’r claf, cerydd i’r afreolus, cynghor i’r dall a’r annghyf- 
arwydd, rhybudd i’r ffol a’r cyndyn, cymorth, nerth, a. 
dyddanwch i’r weddw a’r amddifad ; yn fyr, tad pob gwan 
a rheidus, brawd pob llwfr a thrafferthus, ac amddiffynfa 
gadarn i’r hwn fyddai ar gael ei lyngcu gan fwystfìlod 
rheibus y byd hwn, oedd Fidelius; ond eto dialydd ar y rhai 
oedd yn bwyta pobl Dduw fel y bwytaent fara; ac yrr 
fynych y dygodd efe yr ysglyfaeth o law y cadarn, ac yr an- 
rheithiodd efe y rhai oedd am ddamsang anwyliaid yr 
Arglwydd dan eu traed. Yr oedd y gŵr duwiol hwn yn 
adnabod ysbrydoedd dynion yn fwy rhyfeddol nag y gallech 
gredu; fe dreiddiai ei lygaid i mewn i galonau i ddeall 
gwahaniaeth rhwng tlawd a thlawd, gonest a dichellgar ; gwir 
wrthddrych elusen oddiwrth yr hwn nad oedd mewn eisieu. 
Rhifedi o weddwon a waredodd efe o ddwylaw eu gorthrym- 
wyr, lluoedd o amddifaid a fagodd ac a feithrinodd efe ar ei 
draul ei hun ; ei dŷ ef oedd yn dý amddifaid, a’i fwrdd oedd 
bwrdd y rhai diymgeledd. Mae lluaws o blant heini, o 


TRI WYR O SODOM A’R AIPHT. 


557 


feibion gwrol, ac o wŷr anrhydeddus heddyw yn nhir Ham 
ag a ddygodd Fidelius i fyny, wedi eu cael yn dlawa, yn 
noeth, ac yn hollol ddiymgeledd. O, pwy all rifo cynifer un 
ag a daflwyd allan o’u Uety, ag y parotodd ef lety iddynt; 
fe gywilyddiodd ac a faeddodd eu gorthrymwyr trwy dru- 
garhau wrth y rhai nad oedd rhwymedigaeth arno i wneud 
da iddynt: ond er hyn oll, nid ydoedd ei sêl byth yn enyn 
i’r eithaf, na’i galon yn gwresogi byth i’r fath raddau wrth 
un weithred dda, na phan byddai yn rhyfela o blaid y saint. 
Nid öedd dyn llareiddiach na Moses tan y nef, etogwelwch ei 
boethder dros waith yr Arglwydd, a daioni ei bobl. Fidelius 
fel yntau a enynai yn dân yn achos etholedigion Duw, ac 
a’u hamddiffynai fel pe buasai ei achos ei hunan ; yr oedd 
yn edrych mai’r gwaith penaf a feddai efe ar y ddaear oedd 
gwneud daioni i eglwys Dduw ; yr oedd holl gorph teml yr 
Arglẅydd iddo fel un plentyn; a gosododd ei holl feddylfryd 
ar eu hamddiffyn a’u hachub rhag geiriau drwg, gorthrym- 
derau, tlodi, gofidiau, a phob maglau ereill oddiwrth y byd 
a’r diafol, ag allai efe eu cadw rhagddynt. Yma y gwelais 
gyflawni yr Ysgrythyr arn ofalu am y gwir weddwon, y 
rhai sydd nos a dydd yn gweddio Duw, yn amddifad o bob 
peth ond yr Arglwydd. Fe fedrai Fideliüs adnabod gwahan- 
iaeth rhwng y rhai hyn a’r rhai gwag siaradus, rhodresgar, 
ag oedd yn dwyn chwedlau o dŷ i dŷ, ac adrodd pethau 
nad oeddent weddus ; y rhai sydd yn peri annghydfod, ter- 
fysg, ac ymrafael rhwng rhai anwyl Duw ; ond ý gweddwon 
oedd Fidelius yn dad iddynt, oedd wŷr a gwragedd analluog 
i weithio, ac wedi rhedeg i dlodi trwy orthrymder neu lety- 
garwch, y rhai oedd yn dwyn gair da gan yr holl eglwys, ac 
wedi bod eu hunain yn gynorthwyol, ac yn golchi traed y 
saint ; yn awr yn ufudd, yn dirion, yn addfwyn, ac yn 
ostyngedig, yn chwanog, yn ol eu gallu, i wneud eu goreu i 
bobl yr Arglwydd ; rhai o honynt yn hen ac oedranus, ereill 
o fewn terfynau oedran, fel gwyryfon pur yn gweithio â’u 
dwylaw, heb fod yn fodlon i fwyta bara segurdod. Fidel- 
ius oedd yn wastad, ar bob siwrnai, yn manwl holi am wein- 
iaid y ffydd, gydag awydd i ddilladu y noeth o honynt, a 
phorthi y newynog, gan edrych arnynt yn mhob gwlad fel 
tylwyth ei dŷ ei hun; ei frodyr a’i chwiorydd, ei deidiau a’i 
famau y galwai efe y rhai a gredent yn yr Arglwydd ; ni 
flinai efe ar eu cyfeillach, ac ni ddiffygiodd wneud da iddynt 
trwy ei holl fyw.yd. Mae llawer cant o honynt heddyw yn 
gynes yn ngwlan ei ddefaid ef; ac mae celyrnu rhai o honynt 
wedi cael eu cadw yn llawn blawd, a’u hystenau heb fod 
yn wag o olew, y naill wedi ei fedi ar ei feusydd ef, a’r 
llall wedi ei wasgu allan o’i olewydd-lanoedd ef. Dyma y 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TRI WYR O SODOM A’R AIPHT. 


559 


558 

ffordd yr ydoedd efe yn dewis i wneud â’i foddion, yn lle 
eu pentyru yn nghyd, fel Avaritius, erbyn dydd dinystr a 
cholledigaeth. Mae yn wir fod ganddo aur ac arian lawer 
iawn, a’i olud ydoedd fel golud Job ; ond yr oll o honynt 
oedd rydd ac agored i wasanaeth holl deulu y ffydd, pa bryd 
bynag y byddai Duw Jacob yn galw am danynt. Hynod 
uwch y cwbl oedd efe at weinidogion yr efengyl; yr oedd 
yn edrych ar y rhai hyn fel cenhadon wedi eu hanfon i waered 
o’r nef i borthi praidd Duw yn yr anialwch. Fe anfonodd 
amryw o honynt i wledydd pell ar ei draul ei hun, lle yr 
oedd y bobl mewn tywyllwch mawr, heb glywed erioed am 
air y bywyd, a’r iachawdwriaeth fawr yn ngwaed yr Oen ; 
y mae rhai o ardaloedd yr India yn ei fendithio, ac yn 
dyrchafu ei enw hyd y nef, am mai efe oedd yr offeryn a 
gynhyrfodd yr Arglwydd i ddanfon atynt lusern iachawd- 
wriaeth. Yn nydd cystudd ac erlid gynt yn nhir yr Aipht, 
pan ydoedd pregethwyr yr efengyl â’u bywydau yn eu dwy- 
law, y cuddiodd efe haner cant o brophwydi yr Arglwydd 
mewn ogof gydag Obadiah, ac y porthodd efe hwynt yno â 
bara ac â dwfr, ac a’u cadwodd rhag Jezebel, brenines gwlad 
yr Aipht, yr hon oedd yn yfed gwaed y saint fel dwfr, ac yn 
ciniawa bob dydd ar gnawd gweision Tywysog heddwch. 
Fe gai eisieu fod arno ei hun cyn cai eisieu fod ar bro- 
phwydi Duw ; nid oedd ei feirch fyth wrth wasanaeth gwell 
yn ei olwg na phan y byddent yn hol neu yn hebrwng rhai 
o udgyrn yr efengyl i swnio allan yr iachawdwriaeth fawr 
yn ngwaed yr Oen. Clywais ef yn llefaru mor oleu a’r 
wawr fod y creadur yn ócheneidio wrth ddyoddef porthi 
blys, cyflawni trachwant, a digoni nwydau drwg gwrthgil- 
iedig blant Adda, a’i fod yn awr wedi ei gaethiwo i aflendid 
dynolryw, ac yn gaethwas i enyn llid, malais, cenfìgen, aflen- 
did, balchder, a phob pleser yn un chwant; ond, medd efe, y 
creadur sydd yn ei le pan y byddo yn porthi, yn cynal, ac 
yn helpu dyn at wasanaeth y nef. A phwy bynag oedd 
gynefin â’i dŷ ef, fe gai weled fod holl drugareddau Duw yn 
cael eu treulio ganddo er harddwch, ac nid er gloddest a 
meddwdod ; dillad er harddwch, ac nid er balchder ; y cwbl 
er help i ymestyn yn mlaen tua’r nefoedd. Cyfeillach 
Fidelius oedd hyfryd a nefol; cariad oedd yn teyrnasu yn 
ngwedd ei wyneb; pob gair o’i enau oedd yn tueddu at 
wneud dynion yn well, yn dduwiolach, ac yn fwy rhin- 
weddol. Ös ceryddu, fe’i gwnai yn ddirgel; os cysuro, fe’i 
gwnai yn gyhoedd ; os lladd, lladd er da ; os codi, codi yr 
enaid yn nes i’r nef; ond pa un bynag a’i taflu lawr neu 
ddyrchafu i fyny, pob peth a wnai neu a ddywedai oedd oll 
mewn cariad. 


Percon, —Ond peth rhyfedd os nad oedd yn cael ei an- 
nghredu gan lawer gwrth-ddywedydd yn ei erbyn ; ei erlid r 
ei wawdio, a’i ddibrisio; canys pwy bynag a fyddo yn byw 
yn dduwiol yn Nghrist Iesu a erlidir. Mae had y ddraig â 
gelyniaeth gwastadol yn erbyn Had y wraig; y ddau hyn a 
wrthwynebant eu gilydd hyd fyth. Peth rhyfedd os nad 
oedd llawer o wrthwynebiadau iddo, anngHyfiawnderau, a 
gorthrymderau yn cael eu gosod arno am ei fod yn gwneud 
cyfiawnder dros enw y Duw byw. Nid ydych yn son dim 
am ei groesau, ei gystuddiau, a’i brofedigaethau ; pa fodd, 
atolwg, y cafodd y ífordd mor esmwyth a hyn i’r nef ? Nid 
oes genych ond torfeydd o rinweddau allanol, tymherau 
h^ffryd ag y gall llawer o honynt fod mewn natur na 
chenedlwyd erioed o Dduw. Dymunwyf gael clywed son 
am ei groes ef; canys y mae yn rhaid codi hono cyn y 
gellir cyflawn ddilyn yr Arglwydd : am hyny, os cafodd efe 
hwynt, pa fodd yr ymddygodd danynt ? Ai maddeugar dan 
bob dirmyg, gwawd, ac erlid ? Ai addfwyn dan bob croes, 
cystudd, a rhagluniaeth wrthwyneb, neu ynte fel arall ? 

Cant. —Nid oedd Fidelius yn rhoi achos i neb i’w wrth- 
wynebu, nac ychwaith i roi drygair iddo ; ond yr oedd ei 
haelioni, ei diriondeb, ei gymwynasgarwch, tebygid, yn abl 
gorchfygu pawb o’r byd; eto, rhwng y genfigen hon sydd 
yn blino am, ac yn llidio wrth y sawl a lwyddo yn y byd, 
ac a gynyddo mewn parch, golud, neu enw ; yr elyniaeth 
hono sydd yn erbyn gwir ras yn mhob dyn wrth natur, yn 
nghyda’r llid hefyd sydd gan ddiafol at ddelw Duw yn. 
mhawb, a berodd enynu mewn llawer o bobl wrthwyneb- 
rwydd i Fidelíus. Ond, fel Moses gwas yr Arglwydd, ei 
Dduw a’i hamddiffynodd ef; a’r golofn dân a safodd gor- 
uwch ei babell yn mhob cyfyngder a chaledi. Rhai a geis- 
iasant dduo ei enw, ond trodd hyny allan er parch iddo ; 
rhai a’i dirmygasant ef i’r radd uchaf, ond ni thynwyd 
cufydd oddiwrth ei faintioli trwy hyny. Pwy all gyfrif pa 
mor fynych y bu efe yn nod i saethau rhai anwir ? Ni allaf 
lai na meddwl am Joseph wrth gofio am dano ; gŵr oedó 
wirion, diwair, a ffyddlon, yn cael cam-achwyn arno fel pe 
buasai euog o’r camweddau duaf; ei enaid a roddwyd mewn 
heiyrn, a’i draed mewn cyffion, er na chafwyd twyll yn ei enau r 
nac annghyfiawnder yn ei fywyd. Felly Fidelius; drwg-ewyll- 
s a malais oedd yn ei amgylchu fel goleu y dydd; ond nis„ 
eiddient wneud niwed iddo, nac yn fynych ddadguddio y 
drwg-ewyllys oedd yn eu calonau ato; canys Duw a osododd 
ei ben ef uwchlaw ei elynion, a’i ofn ef oedd arnynt. Yn y 
tywyllwch yr oedd eu nerth, a thu cefn iddo yr haerent yr an- 
wiredd. Yno y condemniwyd ef amryw weithiau am bethaa 








560 WIILLIAM WILLIAMS, PANT’Y-CELYN : 

nas gwyddai oddi wrthynt; ond yma cafwyd gweled ei amyn- 
edd ef, ac yma y cafwyd prawf o’i ysbryd. Yn nydd y dirmyg 
ni roddodd ddant am ddant, a sen am sen; ond o’r tu arall, 
fe gauodd ei glustiau rhag gwrando sisial dynion segur, ac ni 
chredodd fod y chwedl mor ddued ag y mynegid iddo. Fe ger- 
yddodd y rhai o,edd yn dwyn newyddion o dý i dŷ, ac a ddy- 
munodd gael llonydd i wrando ar bethau mwy sylweddol, y 
rhai, medd efe, oedd i’w cael yn yr Ysgrythyrau, ac yn ei 
gydwybod ei hun; ac fe weddiodd yn daer dros ei erlidwyr— 
“ O Dad, maddeu iddynt, canys nis gwyddant pa beth y maent 
yn ei wneuthur.” Rhai oedd yn rhyfeddu os dyoddefai efe 
ì’w ysbeilio yn llawen, ond h}m a wnaeth yn siriol er mwyn 
efengyl Crist, pan nad oedd un ífordd i helaethu teyrnas Im- 
manuel well na dyoddef talu y fees annghyfiawn; ac er ei fod 
yn ddigon abl i amddiífyn ei hun pan y byddid yn duo ei enw, 
eto, am achosion nad oedd gogoniant yr efengyl yn gorph- 
wys arnynt, gwell oedd ganddo, pan y tarewid ef ar y rudd 
ddeheu, i droi y rudd aswy hefyd nag ymddial ; a phan 
y dygid ei gochl ef, gwell ganddo, na blino ei ysbryd mewn 
cyfraith am werth cyn lleied, i ymadael â’i bais hefyd ; canys 
yr oedd ei olwg ar ogoniant efengyl Duw. Rhyfeddodd 
Ultorius os dyoddefai dduo ei enw ac yntau yn ddieuog, ac 
yn ddigon abl i amddiffyn ei hun ; ond er syndod iddo ef 
ac i bawb yn y gymydogaeth, fe gadwodd ei amynedd, ac a 
faddeuodd i’w ddrwg-ewyllysiwr; a pha gyntaf y daeth ar 
ei law i wneud cymwynas, fe ’i bendithiodd ef, ac a wnaeth 
ddaioni annysgwyliadwy iddo, yr hyn a barodd i’r dyn 
cyndyn hwn i beidio cynyg gwneud drwg iddo mwyach. 
Rhedodd gair am Fidelius, os oedd neb am ddysgwyl cym- 
wynas ar ei law ef, iddo wneud niwed iddo ; ond eto mor 
faddeugar ydoedd am drosedd yn ei erbyn ei hun, _ac er 
mor farw ydoedd i’w enw ei hun, eto nid oedd felly i enw 
nac achosion ei frodyr na’r efengyl, yr hon oedd yn nes ato 
na’i einioes ei hun. Pan gododd pendefig ardderchog o’r 
wlad hono un tro yn ei erbyn ef, gan wahardd pregethiad y 
Gair o fewn i’w dŷ, yr hwn oedd ganddo fel teml agored i 
brophwydi yr Arglwydd, ac yn ganlynol i’w daflu allan o’r 
holl ardal hono, a gwneud i Fidelius dalu fees dau-ddyblyg 
am iddo dderbyn Gair y Ffydd o dan ei gronglwyd ; y pryd 
hyny yr ymwrolodd efe yn yr Arglwydd, ac yn noethineb 
ei Dduw, gan osod yr achos o flaen yr uchel-swyddogion, ac 
a ddaliodd y peth yn wrol ac yn ddilwfr o blaid y ffydd, yn 
fodlon treulio a feddai yn y byd ar y fath achos ag oedd 
yn perthyn i iachawdwriaeth eneidiau dynion : ac yn gwy- 
bod bod cyfraith y llywodraeth o’i blaid, fe enillodd y dydd, 
ac a gafodd rwydd hynt i’r efengyl fyned trwy holl wlad yr 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 


561 


Aipht. Byth nid oedd mor ddibris ac mor iach am achos- 
ion ereill ag am ei achosion ei hun, canys yna fe geryddai 
yn llym y rhai oedd yn duo eu henwau, ac a gosbodd amryw 
ag oedd yn treisio teulu y ffydd, ac a fynodd amserau mwy 
heddychlon, trwy gosbi drwg weithredwyr, a dial ar elynion 
yr Arglwydd, fel Dafydd, y gŵr oedd wrth fodd calon Duw. 
Ac i’r dyben hyn fe bwrcasodd iddo ei hun swydd oruchel 
ac arbenig yn y wladwriaeth, fel y gallai gael gwell llonydd 
i’r gwirionedd fyw, a gwell rhydd-did i bregethu Gair y 
deyrnas. Yn fyr, yr un peth oedd gwneud niwed i gredadyn 
ag i ganwyll ei lygad ef, mor gu oedd ganddo y saint o bob 
enw; ond fe adawai i amryw i’w felldithio ef ei hun, ac a 
ddywedai, “ Gad iddo ; yr Arglwydd a archodd iddo.” Un 
digyffelyb ydoedd yn ei holl ymarweddiad—manwl, gwresog, 
a gwyliadwrus yn ei ddyledswyddau at Dduw; cywir, gonest, 
a didderbyn wyneb at ddyn; sobr, cymedrol, a hunan- 
ymwadol ato ei hun. 

Percon.— Rhinweddol a hyfryd oedd ei ymarweddiad a’i 
fywyd cymwynasgar a hawdd ei drin ; caredig i’w gyfeill- 
ion, a maddeugar i’w elynion ; a chredu yr wyf mai gŵr da 
a duwiol oedd Fidelius. Ond mae moesoldeb yn myned yn 
mhell, a hunan-gyfiawnder sydd yn myned yn mhellach ; 
ac edrychwch ond ar Eglwys Rhufain—padrysorau anfeidrol 
roddodd miloedd o’r rhai hyn at achosion eglwysig, i borthi 
tlodion, gweddwon, ac amddifaid,—y rhai oeddent hwy yn 
dybied fod felly o leiaf ? pa sel sydd ganddynt at eù heglwys 
eu hun ? Pa gyflawnder a roisant at weddw-dai, mynach- 
logydd, a chapeli ? Pa luaws o offeiriaid, monachod, a mon- 
achesau sydd heddyw yn bwyta bara o’u hydlanau hwy ? 
Ond nid oes nemawr o’r rhai hyn yn adnabod gwaith gras ar 
eu calonau, nac yn adnabod yn deimladwy awelon Ysbryd 
Duw. Eu holl ddiwydrwydd yn eu haddoliadau, a rhifedi eu 
gweddiau sydd yn sawri yn rhy drwm o hunan-gyfiawnder, 
ac ymgais am brynu y nef. Ond er mai o ryw arall yr oedd 
Fidelius, eto da genyf fyddai clywed pa sut yr ydoedd am 
y cyfiawnder sydd o ffydd; ac a ydoedd efe yn ymwadu â’r 
hwn sydd o’r ddeddf. 

Cant.— Ni welais nemawr yn rhagori arno yn y pwnc 
hwn; chwi debyg’sech, o ran ei fanylrwydd i ymwadu â 
hunan-gyfiawnder, mai Antinomian ydoedd efe, ac wrth ei 
ymegniadau mewn dyledswyddau a’i ddiwydrwydd i arferyd 
moddion gras, mai Arminian ydoedd ; ac wrth wastadrwydd 
ei fywyd a’i foesoldeb allanol, mai un o’r hen philosophyddion 
a gododd oddiw T rth y meirw oedd efe. Anhawdd oedd cael 
dyn trwy y fro hono ag oedd yn dyrchafu Crist yn fwy nag 
yr oedd efe ; ei ymffrost oedd bod Crist yn gyfiawnder, 
K 2 


562 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN: 

sancteiddrwydd, yn ddoethineb, ac yn brynedigaeth. Ac yr 
oedd efe mor glir yn yr achos hyn fel yr oedd sylwedd ei 
gynghorion, bywyd ei athrawiaeth, yn nghyda holl lais ei 
weddiau, yn cerdded ar hyd llwybrau rhad ras a chyfìawnder 
y Croeshoeliedig. Dyma brif bwnc ei bleser ef, dyma’r tant 
chwareuai fynychaf arno; ac am y prif bwnc hwn yr oedd 
yn canmawl cymaint ar yr hen ddiwygwyr—Luther, Calfin, 
Huss, a Melancthon: yr athrawiaeth hon, meddai efe, oedd 
tegwch mwyaf yr hen Buritaniaid : mynych y clywais ef fy 
hun yn gosod allan yn rhyfedd oleu, mai o eisieu deall 
manylrwydd cyfraith Duw, yr hon sydd yn myned i mewn 
at yr arenau, ac yn barnu dirgel fwriadau y galon, oedd yr 
achos bod Cristionogion yn gosod i fyny eu gweithredoedd 
eu hun yn lle cyfiawnder y groes ; ac am nad oeddent wedi 
cael golwg ar sancteiddrwydd yr Hollalluog, yr Hwn sydd 
mor bur fel y mae yn gweled ynfydrwydd yn ei angylion, 
ac nid oes dim yn bur yn ei olwg; a mynych iawn yr oedd 
yn dangos pechodau, dyledswyddau, gweddiau, ymprydiau, 
elusenau, a hefyd holl ordinhadau hyfryd yr efengyl, tuag 
at gael yr addolwyr ymaith o bwyso arnynt, heb ymddiried 
mewn dim, nac ymffrostio mewn dim, ond yn ngwaed yr 
Oen. O y melusdra ddywedodd ef iddo gael lawer gwaith 
yn yr Ysgrythyrau yma, Dat. viii. 3 : “ Ac angel arall a 
ddaeth (yr hwn oedd Crist yr Arglwydd) ac a safodd ger 
bron yr allor, a thuser aur ganddo: a rhoddwyd iddo arogl- 
darth lawer, fel yr offrymai ef gyda gweddiau yr holl saint 
ar yr allor aur, yr hon oedd ger bron yr orseddfaingc.” 
Mat. i. 21 : “ Gelwir ei enw Ef Iesu, oblegyd efe a wared ei 
bobl oddiwrth eu pechodau.” Jer. xxiii. 6 : “ A gelwir ei 
enw Ef, Yr Arglwydd ein cyfiawnder.” Esay xlv. 24 : “ Yn 
yr Arglwydd, medd un, y mae i mi gyfiawnder a nerth.” 
Hyn oll oedd yn dangos ei fod ef yn uniongred yn yr athraw- 
iaeth o rad ras yn Nghrist. 

Percon. —Ond pa sect, pa enw o ddynion, pa ryw 
ddysgyblaeth, ac yn mha fath gynulleidfa yr oedd efe mewn 
cymundeb ? 

Cant. —Chwi ryfeddech ei ysbryd a’i farn ef am sectau ; 
yr oedd hyd y nod yn ffieiddio yr enw ynddo ei hunan, 
bydded hen neu newydd; a llawer tro y clywais ef yn 
dywedyd mai balchder pregethwyr y gair, trwy eu bod am 
gael enw, yn fyw ac yn farw, oedd yr achos i amryw o hon- 
ynt dynu dynion atynt eu hunain, yn lle at Arglwydd 
mawr y cynhauaf; a bod dynion hwythau mor barod i 
wneud delw-addoliaeth o’u gilydd, os nid mwy parod, nag 
o un creadur arall pa bynag; a bod y cyffredin bobl, pa 
bryd bynag y clywont areithiwr da, a chael ond ychydig flas 



TRI WYR O SODOM A’R AIPHT. 563 

dan ei athrawiaeth, yn barod i’w osod ef i fyny fel Herod 
gynt, yn lle Duw, a’i galon yntau yn goglais cymaint yn y 
cyfryw ddyrchafiad, ac ymlyniad y bobl wrtho, fel y byddai 
yn ymfalchio ac yn ymchwyddo o’r enw newydd ag máe ef 
am godi, ac ereill mor wag a’i gyflwyno iddo. Yna barna 
ef a’i ganlynwyr fod y sect newydd hon yn well nag un o’r 
hen sectau ag sydd a’u henwau wedi rhydu. Ac o’m rhan 
fy hun nid wyf yn mhell o fod o’r un farn a Fidelius yn y 
pwnc hwn, pan wyf yn gweled gweinidogion ag sydd wedi 
eu codi ychydig i fyny o’r dom mewn doniau, pan enillont 
rai dynion i’w pleidio, yn gwresogi o blaid sect yn fwy 
nag o blaid efengyl Duw; ac am enill dysgyblion iddynt 
eu hunain yn fwy na dychwelyd - eneidiau o gyfeiliorni eu 
ffyrdd. Ac yr oedd efe yn cadarnhau fy marn i o ddydd 
i ddydd, trwy ddangos nad oedd dim rhagor sel am un 
pwnc o’r ffydd, neu am doriad un gorchymyn o'r gyfraíth, 
nag sydd am enwau, sectau, a barnau dynion. Pa bryd 
y twymo, eb efe, ac y gwresoga dyn ragor na phan y bo 
ei sect ef yn cael ei diystyru ? nid oes na llw na rheg, 
na meddwdod na chyfeddach, na balchder na malais, nas 
maddeuir yn gynt na phechu yn erbyn yr enw hyny o 
ddynion ag a fo efe yn broffesu. Hyn, a chyffelyb i hyn, 
a berodd i Fidelius beidio cyfenwi ei hunan ar un enw 
mwy na’r llall; ac ni fynai chwaith yn hollol i roi ei 
hun i farn un difinydd neillduol mewn pwnc o athrawiaeth ; 
na chylymu ei hun wrth un gredo a gyfansoddodd Arminius, 
Baxter, Pisgator, Calfin, Luther, neu rai ereill o dduwin- 
yddion mwy neu lai iachus na’r rhai hyn, am eu bod oll 
wedi rhedeg gormod ar ol eu deall eu hunain, a throi yr 
Ysgrythyrau at eu pynciau eu hunain ormod, a gwneud bob 
un wrhydion meithion o athrawiaethau, a rhoi enwau arnynt 
ag oeddent hwy yn tybied eu bod yn cytuno â’u gilydd, ac 
yna yn ceisio eu profi allan o air y gwirionedd. Ac at ddwyn 
hyn i ben y darfu iddynt ranu geiriau, briwio athrawiaethau, 
hollti yn ddau wirioneddau na holltodd gair Duw mo honynt. 
Yn fyr, yn lle goleuo y Beibl, ei dywyllu; ac yn lle ei ddwyn 
i fod yn dyst, ei wyrdroi at eu pynciau eu hunain ; yn lle 
ymofyn eu pynciau o’r Beibl, ymofyn Beibl i gadarnhau eu 
pynciau, bid hwy uniongred neu gyfeiliornus ; hyn, meddaf, 
a osododd Fidelius i ddarllen gair Duw yn fynych ac yn 
fanwl, ac i dderbyn ei holl wirioneddau o enau Duw ei Hun, 
heb ymholi rhagor pa un a oeddent yn cytuno â’u gilydd ai 
peidio ; ond credu y gair gyda thad y ffyddloniaid, yn unig 
am fod Duw wedi ei lefaru ef, a gadael yr Hwn a’i llefarodd 
osod un rhan i gydsynio a chydgordio â’r llall. Y Beibl 
mawr oedd corph difinyddiaeth Fidelius, ac ynddo yr oedd 







564 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 565 


yn myfyrio nos a dydd. Ond am ei gymundeb eglwysig, yr 
oedd efe yn caru cymundeb lle yr oedd athrawiaeth y fíydd 
fwyaf goleu, ac ysbryd y nef yn disgyn ar y bobl fwyaf pwerus 
ac awdurdodol; ac am hyny efe a roddodd ei hun i eglwys 
un Polemistus, a gyfenwid felly am ei fod ei hunan megys 
yn ngwlad yr Aipht, yn rhyfela o blaid y ffydd, athrawiaeth 
pa un oedd o rad ras, ac ysbryd pa un oedd yn fywiog; ac 
nid oedd efe fyth yn eisieu yn y lle hwn nes byddai rhag- 
luniaeth yn atal; eto fe gymunai yn awr a phryd arall pan 
oddi cartref gydag unrhyw gynulleidfa fyddai â ffydd yn 
Nghrist, dan gredu nad oedd bendith yr ordinhad yn 
gorphwys cymaint ar deilyngdod y cyd-gyfranogion ag yr 
oedd hi ar heddwch a phresenoldeb Duw i’r enaid : pleser 
rhyfedd oedd gan Fidelius gymysgu ei gyfeillach â seintiau 
Duw o bob gradd, sect, ac enw dan y nef; am ei fod ef â’i 
holl egni am chwanegu cariad, a chryfhau rhwymyn 
tangnefedd. Nid oedd ef braidd fwy croes i ddim na’r 
ysbryd cul sydd gan Gristionogion at eu gilydd nas gallant 
feddwl cystal am neb ag am rai o’u sectau eu hunain. Mae 
hyn fel pla gwahanglwyf ag sydd yn glynu wrth ysbryd 
myrddiynau o bobl; ac yr oedd Fidelius yn ei ffieiddio ac yn 
ei geryddu yn mhawb ag y ffeindiai ef ei fod ynddo : a’i farn 
ef oedd mor gariadus, a’i ras mor dyner, fel os byddai i un 
syrthio i ryw fai, neu oeri yn ei ysbryd oddiwrth Dduw, nis 
gallai yr addfwyn ddyn ei roi ef i fyny, ond hir ymarhous 
oedd efe, yn dysgwyl bob dydd am ei ddychweliad, gan ei 
rybuddio a thaer weddio Duw drosto, ac ofni yn galed rhag 
iddo ef ei hun syrthio i’r unrhyw, neu i waeth magl ryw 
ddiwrnod. Y goreu un a welais i erioed oedd Fidelius i gadw 
dirgelion yr eglwys; yr un peth oedd dweyd cwnsel wrtho a 
dweyd wrth y mur ceryg ; fe’i cadwai fel nas cai gwynt afael 
ynddo; am hyn llawer oedd yn dyfod ato i wneud eu hach- 
wynion ; fe gysurai rai, ac a gynghorai ereill, ac a weddiai 
dros bawb, ac amryw a gafodd waredigaeth o’u profedig- 
aethau wedi achwyn wrtho ef; canys Duw a wrandawodd ei 
erfyniau drostynt, ac a fendithiodd ei gynghorion iddynt; ac 
am eu pechodau, eu profedigaethau, a’u gwendidau, fe’u 
celodd tra fu byw yn y byd. 

Percon. —Chwi adroddasoch lawer am ei fywyd allanol, 
ei athrawiaethau, ei ddysgyblaethau cartrefol, ei haelioni, eí 
gymwynasgarwch i ereill; ond a fuoch erioed yn ymddyddan 
âg ef am ei brofìadau tumewnol ? am gysuron a dylanwadau 
Ysbryd y gras, nerthoedd y nefoedd, congcwest pechodau 
tumewnol, buddugoliaeth ar uffern yn rhyfela yn erbyn yr 
enaid ; goruchafiaeth ar ofn angeu a marwolaeth; y llawen- 
ydd annrhaethadwy a gogoneddus, etifeddiaeth y saint, &c. ? 


' 




VI 


Mi wn nad oedd efe ddim yn amddifad o’r rhagorfreintiau 
hyn, eto pa gyflawnder oedd efe yn ei gael sydd arnaf 
chwant gwybod ; a pha un a oedd yn ei gernodio yn galed 
gan ddiafol ? Ac os ydoedd, pa ddull yr oedd yn cario y 
dydd ? 

Cant. —Rhy faith yw adrodd haner a ddywedodd efe 
wrthyf am y pethau hyn ; ac mi wn nas dywedodd i mi y 
ddegfed, os dywedodd y ganfed ran o’i brofiadau yn y rhy- 
feloedd poethion yma. Nid oes fawr o un a glywais i son 
am dano ag a gafodd bicellau mwy tanllyd nag efe, heb son 
am ddyfnder ei argyhoeddiadau, a’r curo fu arno gan Satan 
pan y galwyd ef allan o Ur y Caldeaid ; trwy amheuaeth, 
annghrediniaeth, cabledd, calon-galedwch, a myrdd o wasg- 
feuon ereill oddiwrth yr ysbryd drwg; oddiwirth ba rai y 
cafodd ef ei wared pan y gwawriodd dydd arno, ac y cododd 
y seren ddydd ar ei ysbryd ofnus ; ac y tystiolaethwyd iddo 
ei fod ef yn blentyn i Dduw, yn aelod i Grist, ac yn etifedd 
i deyrnas nefoedd ; heb son am y rhai hyn, meddaf, pa dor- 
feydd mawrion o ellyllon uffernol fu yn curo arno ar ei 
daith trwy yr anialwch mawr ! Ar ol hyn yr oedd dychryn 
arnaf wrth ei glywed ef yn siarad am danynt; ond yr oedd 
efe yn addef wrthyf nad oedd efe yn abl adrodd ei wasgfeuon 
mwyaf, o ran eu bod tu hwnt i nerth dyn i ddal danynt. 
Fe ranodd ei brofedigaethau i mi yn dri math : sef yn gyntaf, 
y rhai oedd efe yn alw picellau tanllyd y gelyn Satan, y 
rhai sydd yn llymion ac yn gryfion fel saethau cawr, ac 
mor wenwynig ag y gall Satan eu gwneuthur ; y rhai hyn 
sydd ddigyfrwng oddiwrth elyn dynolryw, ac yn gweithio 
ar y natur elynol i Dduw, ar annghrediniaeth, ar ddeall 
tywyll, nes gwneud terfysg di-gyffelyb ; dyma y meddyliau 
cableddus sydd fel mellt yn trywanu trwy yr holl ymysgar- 
oedd, yn ceisio temtio yr enaid i annghredu nad oes na 
Duw, na nefoedd, nac uffern, nac angel, na Christ, na Beibl 
nac iachawdwriaeth. Dyma y picellau sydd yn ceisio gan 
yr enaid felldithio Duẁ a marw ! O y fath boenau sydd yn 
y rhyfel hwn ! Yma bu Fidelius yn chwysu yn galed wrth 
weddio yn erbyn myfyrdodau cableddus ag oedd yn difa 
mer ei esgyrn ef: dyma fath o demtasiynau ac y dywedodd 
wrthyf ddarfod iddo ddj^oddef yn galed; ond deall yr oedd 
mai gwasgfeuon y gelyn oeddynt, ac ychydig raddau o’r 
cabledd anobeithioh sydd obry yn nghanol y fflamau tân; 
y rhai oedd yn codi i fyny fel gwreichion, ac yn cael eu 
gwthio gyda sawyr uffern i mewn i’w ysbryd lluddedig ef. 
Ond, ebe efe, nis caiff y rhai hyn eu cyfrif i mi, ond i’r 
diafol, ag sydd yn eu gyru hwynt o orchest, canys yr wyf 
yn meddwl nad oedd o’r cydsyniad lleiaf rhyngwyf â hwynt. 


566 WIIyLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

Yr ail fath o brofedigaethau chwerwon a gafodd efe ydoedd 
oddiwrth y creadur—y byd hwn a’i wrthddrychau amrywiol. 
Prin. ebe efe, na lithrodd fy nhroed, ac na ẃyrodd fy 
ngherddediad, wrth fod harddwch, defnyddioldeb, gwerth- 
fawrogrwydd, a gogoniant pethau presenol yn taro gyda 
gwres a bywyd ar holl serchiadau gwamal fy enaid ; ac â’r 
rhan hyny o honof ag oedd yn gnawd, yn drachwant, ac yn 
wrthgiliedig, oedd yn* blasu, yn ymhyfrydu, ac am gael 
rhagor o fwynhad o’r creadur yn y dull uffernol hyny. 
Llais, ystwr, a murmur y ddaear a ddoi i mewn i’m clustiau 
gyda blas ; newyddion am ddyrchafìad, parch, a gogoniant 
ereill enynai ynwyf flys am fwynhau yr unrhyw, nes deuai 
Ysbryd yr Arglwydd fel dyfroedd melusach i yru y blas 
hwnw ymaith. Mi brofais, ebe efe, fod y llygaid yma yn fy 
mhen wedi eu halogi yn nghwymp Adda; ac yr awr hon eu 
bod yn cytuno â gwrthddrychau gwag y byd, ac yn enyn 
tân trwy holl droell naturiaeth ; trwy y ffenestri hyn y daw 
torfeydd o elynion i mewn—chwant y cnawd, chwant y 
llygad, a balchder y bywyd, mewn cydsain anwahanol; a 
hwy wthiant i mewn trwy y pyrth hyn, nes dodi holl natur 
fel marwor tân llosgedig am fwynhau y gwrthddrychau y 
byddo y llygad wedi eu dewis i fod yn bleser iddo ei hun. 
Galluoedd y nef, ebe efe, yn unig a’m cadwodd rhag fy 
chwant, a grym tragywyddol fu yn amddiffynfa i mi yn 
nydd y frwydr ; nis deallais erioed cyn fy mhrofì fod cwymp 
dyn wedi gwneud y fath briodas rhwng natur a’r creaduriaid; 
ac yn awr nid rhyfedd genyf fod pob dyn heb adnabod 
Tywysog y Bywyd yn nglŷn wrth y creadur mewn rhyw 
ddull neu gilydd; mae y myrddiynau sydd o deganau yn y 
byd, ac o amrywiaethau yn y creadur, yn awr wedi eu troi i 
fod yn gynifer o rwydau a maglau i ddal eneidiau, rhag eu 
dychwelyd at yr Arglwydd. Nid oes dim a wel llygad dan 
y nef nad yw yn brofedigaeth iddo; a hyn a wnaeth i mi 
íawer pryd ddiflasu ar y byd hwn a’i holl weniaith, a brefu 
am fyned i wlad nad oes un palas goreurog, dim meusydd 
meithion, blodeuog, na gwastadedd, yn feichiog ar gnwd tor- 
eithiog i ddenu llygad ar eu hol; dim meirch a cherbydau, 
a phendefìgion o’r radd uchaf yn marchog ynddynt, i enyn 
chwant i fod yn gyfranog o’r un pethau; gwlad heb y myrdd- 
iynau o wag wrthddrychau sydd yma i’w cyfarfod bob awr, 
gwlad sydd yn well na bryniau yn llawn defaid, dolydd yn 
llawn gwartheg, ac yn rhagori ddeng mil o weithiau ar luos- 
ogrwydd cyfoeth Job. Mae ynwyf, ebe Fidelius, yn drydydd, 
dorfeydd meithion o nwydau afreolus a drwg, y rhai sydd 
bob dydd yn cymeryd rhyw wrthddrychau allanol i mewn 
iddynt, y rhai sydd yn eu crasu, ac o’r diwedd eu henyn ar 


TRI WYR O SODOM a’r AIPTH. 567 

dân—tân uffern ; i garu yn annghymedrol boeth un gwrth- 
ddrych neu bleser, a chasau cymaint arall ar ryw wrthddrych 
gwrthwyneb; ymddiried yn, ac hyderu ar un creadur i’r radd 
uchaf; ac ofni, i’r gwrthwyneb, yn afresymol ryw greadur 
arall, ac nas rhaid ofni ipo hono ; fy serchiadau hyn sydd un 
pryd yn dymuno yn rhy danllyd un peth ag na f’o er lles i mi, 
a phryd arall yn ffieiddio yn ddireswm yr hyn allo wneud 
daioni i mi. O, fel yr wyf ar yr awr hon yn llawenhau am 
lwyddiant y creadur i mi; ac o ran fy mod wedi cael ei fwyn- 
hau i’r eithaf, a’m blys wedi cael ei borthi hyd ag yr oedd yn 
gofyn ; ond yn y man yn tristau yn annghymedrol am iddo 
fyned yn eisieu arnaf, er ei fod yn well i mi ei golli na’i fwyn- 
hau. Fel hyn mae fy serchiadau 1 wedi ehedeg o’u lle yn y 
cwymp, ac wedi myned mor afreolus, terfysglyd, ac annhrefn- 
us, nad ydynt ond enyn tân gwyllt a dyeithr oddiwrth yr holl 
wrthddrychau fu yn y byd ; a phan y methont ffeindio gwrth- 
ddrych i maes ag allo eu henyn i lid, i gariad, i obaith, i law- 
enydd, i dristwch, hwy gofiant am wrthddrychau pell, neu 
hwy ddychymygant rai newydd ; ac felly lawer pryd enynant 
dân wrth eu gwres eu hunain, Ond yr Arglwydd, eb efe, a’m 
gwaredodd, nas cefais fod yn gaethwas i’m nwydau hyn ; ond 
fel yr oeddent yn curo arnaf, felly Duw a’m nerthodd nas 
cefais fod yn hollol dan eu traed, ond a roddodd fuddugol- 
iaeth yn ei werthfawr waed ei II un. Ond gweled y nwydau 
hyn ynddo ei hun fu un o’r moddion cryfaf yn llaw yr Holl- 
alluog, yr Hwn all droi pob drwg er daioni, i ddarostwng 
balchder Fidelius, ac i fagu ysbrya tirion,'tyner, maddeugar, 
a hawdd ei drin ynddo at bob dyn; ac i’w roi ef yn berchen 
ar y cariad hwnw ag sydd yn credu pob dim, yn maddeu pob 
dim, yn ymaros â phob dim, ac yn gobeithio pob dim. 

Percon.— O mewn, mae’n debyg, yr oedd y rhan fwyaf 
o’i brofedigaethau ef ? 

Cant.—Y r ydych yn camsynied,canys cymaint, agos, gafodd 
ef o guro arno o maes ; o herwydd nid yn unig llid, malais, a 
chenfigen yr annuwiol oedd am ei ddyfetha, ond hefyd rhag- 
luniaethau croes a chystuddiau yn y corph, cystal a rhai yn 
ei enaid; a chafodd lawer o’r rhai hyn oddiwrth berthyna.sau, 
ac hyd y nod y dynion agosaf—tad, mam, brodyr a chwior- 
ydd, gwraig, a phlant hefyd, yn gosod llwythau trymion o 
feichiau ar ei ysgwyddau yr un diwrnod. Fe fu Fidelius yn 
trafaelu y byd yn mhell ac yn agos, ac nid ychydig gystudd- 
iau a threialon a gafodd ef o’r goror hwnw; fe fu ddwywaith 
neu dair ar fin priodas â rhai ag sydd heddyw yn y bedd, 
wedi i angeu eu tynu ymaith rai diwrnodau byrion o flaen y 
cwlwm. Fe gladdodd blant teg yr olwg, meibion a merched 
doeth a synwyrol, mewn hyfryd oed ; fe ysgubodd y bedd ei 



568 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

deulu ef unwaith neu ddwy yn mron o ben bwy gilydd. Fe I 

gwympodd unwaith wialen Duw ar ei anifeiliaid ef, fel anif- 
eiliaid Job; ond yr Arglwydd a’i daliodd â’i law. Fe gafodd I 

.gystuddiau corphorol, fel y rhoddodd y physygwr ef i fyny 
fel heb obaith; ond mwy na’r cwbl, y loesion a’r gwasgfeuon 
a gafodd efe oddiwrth eglwys Dduw ; hon oedd ei deulu, ac 
am hon yr oedd yn gofidio ei enaid gwerthfawr o ddydd i 
ddydd ; gwasgfeuon a gafodd oddiwrth hon a’i gwasgodd ef 
i lawr i’r ddaear; ond eto, er y cwbl, fe gafodd nerth gyda 
Duw, ac a orchfygodd, ac a ddaeth allan o honynt fel aur 
wedi ei buro trwy dân. 

Percon. —-Diau yw nad oedd rhyfelwr mor fawr ddim heb 
gael llawer o ddyddanwch y nef o’i fewn i’w ddal i fyny dan 
yr holl bethau a ddywedasoch ; a da fyddai genyf pe myneg- 
ech rai o’i brofiadau tu-mewnol ef: pa awelon hyfryd, pa 
dystiolaethau cedyrn, pa heddwch tangnefeddus, pa oleuni 
dysglaer, a pha gysuron melus oedd efe yn eu cael gan ei 
Dduw yn erbyn yr holl wrthwynebiadau oedd yn gwasgu 
arno, o uffern a marwolaeth ? 

Cant. —Wrth siarad âg ef am y pethau hyn y cefais yr 
odfaon mwyaf hyfryd ag a brofodd fy enaid er pan ddaethum 
i adnabod awelon Duw. O ! y fath flas wrth fynegu i mi yr 
holl gyfeillgarwch nefol fu rhyngddo ef a’r Arglwydd ! Yr 
wyf yn cofio iddo ranu ei brofiadau tu-mewnol i bedwar 
math. Yn gyntaf, heddwch cydwybod gwastadol, yr hwn, 
medd efe, oedd yr Arglwydd yn ei adael iddo gan mwyaf 
trwy gydol y dydd a’r nos er ys llawer o amser aeth heibio; 
ond rai prydiau gwelodd ei hun yn gwyro o lwybrau Duw, ac 
fel cosb am ei anwyliadwriaeth, yr Arglwydd a symudodd 
ei heddwch a’i dangnefedd heibio dros ychydig amser; a’r 
heddwch cydwybod hyn, fel y dywedodd wrthyf lawer gwaith, 
oedd mor felus i’w enaid a dil mêl; hwn oedd yn tynu ym- 
aith ofn gair drwg y bobl; pob gwawd, anair, dirmyg, a 
diystyrwch oedd yn myned yn ddim o flaen yr heddwch 
tawel yma; dyma y tangnefedd ag oedd yn gyru tuchan 
ymaith, fel y gyr y wawr oleuni o’i blaen, ac yn gwneud y 
bwyd garwaf yn felus, a’r dwfr glân fel gwin llysieuog ; ac yr 
oedd efe am gadw yr ysbryd hwn fel ei drysor goreu ; a 
thyma yr achos yr oedd yn cymeryd cymaint o ofal wrth 
siarad, wrth brynu, wrth werthu, neu unrhyw fasnach ddae- 
arol, rhag iddo gam-ddywedyd neu gam-wneud, a cholli yr 
heddwch anwyl hyn, yr hwn oedd fwy parod erbyn awr o 
glefyd na’r aur melyn. 

Percon. —Mynegwch yr ail ryw o’i brofiadau tu-mewnol. 

Cant. —Dylanwadau hyfryd o’r Ysbryd nefol, y rhai oedd 
ef gan mwyaf yn eu cael yn ordinhadau Duw, y Gair a’r 


tri wyr o sodom a’r aipht. 569 

sacramentau, gweddiau a mawl; ond yn benaf mewn rhyw 
gyfyngder caled, wrth ymdrechu â Duw, fel Jacob ; y gofidiau 
oedd yn agor ei galon i dderbyn gogoniant y nef, ac yn ei 
ddodi yn felus anfeidrol iddo; yr oedd y fath fwynhad o 
Dduw iddo fel gollwng carcharor o’i garchar, neu fel yr hwn 
yr aethai barn marwolaeth drosto, yn cael ei ollyngdod gan 
y brenin ; yr hwyl nefol hon oedd yn ei godi ef uwch swn y 
byd a’r creadur mor bell, na fyddai yn rhifo yr oriau, na 
meddwl am dymhorau y flwyddyn; ond yn gyflawn o’r Ysbryd 
Glân, yn profi y llawenydd annhraethadwy a gogoneddus 
hwnw sydd yn nefoedd ar y ddaear ; ac yn fynych ar ol tym- 
hestloedd o amheuaeth, annghrediniaeth, tywyllwch, cabledd, 
a phrofedigaethau ereill o eiddo y fall, y byddai yr Arglwydd 
yn gwawrio arno y tymhorau hyfryd hyn, y rhai oedd felusach 
na goleu y dydd i’r pererin trafferthus a ddyrysodd yn yr an- 
ialwch trwy gydol faith y nos ; neu y morwr a welo dir yn 
nghanol ei holl ofnau : dyma ysbryd a wnai ei holl alar a’i 
annghrediniaeth i droi yn llawenydd. 

Percon. —Y trydydd rhyw o’i brofiadau, bellach. 

Cant. —Goleuni rhyfeddol oedd efe yn ei gael rai prydiau ; 
nid yn unig yn ei galon ei hun, i’w hadnabod hi yn well, ond 
hefyd yn yr Ysgrythyrau, ac o galonau rhai ereill, i adnabod 
dyben ysbrydoedd dynion, ac i’w chwilio hwynt yn well nag 
y gallent eu chwilio hwynt eu hunain; fe godai y wawr-ddydd 
hyn arno yn fynyeh wrth ymddyddan yn yr eglwys; wrth 
holi ereill; neu dan bregethau awdurdodol Gair y bywyd ; 
ac wrth ddarllen Gair y ffydd ; wrtho ei hun mewn myfyr- 
dodau, gweddiau, ac ymddyddanion yn fynych. Mi clywais 
ef yn cael cymaint goleuni i ddweyd am ei gyflwr ei hun, ac 
i holi ereill am eu cyflyrau, fel ag y credodd amryw yn ddi- 
amheuol fod cyflawnder o Dduw gydag ef, ac mai y nef ei 
hun oedd yn llefaru trwyddo. 

Percon. —Mynegwch y pedwerydd rhy\\T o brofiadau oedd 
ganddo. 

Cant. —Y rhai hyn oedd ysbryd o gadernid a nerth ag oedd 
y nefoedd yn roddi iddo wrth raid : cadernid ffydd i gredu 
yn sicr ei fod ef ei hun yn wir etifedd teyrnas nefoedd; 
cadernid i beidio llwfrhau a digaloni wrth yr holl wrthwyn- 
ebiadau ydoedd yn eu cyfarfod, cadernid i ryfela yn erbyn 
gelynion o fewn ac o faes, ag oedd am ddinystrio ei enaid; yn 
fyr, cadarnhad o holl wirioneddau yr Ysgrythyr lân; pob 
addewid, pob bygythiad, pob gair, a phob sillaf; credai y 
delai y cwbl ag a lefarodd Duw i ben ; yr ysbryd hwn oedd 
fel gwlith yn peri iddo ail wreiddio, egino, blodeuo, a dwyn 
ffrwyth toreithiog i Arglwydd y cynhauaf. Pan y byddai 
pob gwynt yn ceisio ei chwythu ef yn ol, hwn a’i tynai ef yn 


570 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

mlaen, yna ail ymaflai yn fwy bywiog nag erioed. Dyma i 
chwi rai o’r profiadau tu-mewnol ag oedd ef yn eu cael, trwy 
ba rai yr oedd yn ymladd ac yn ymdrechu o blaid y ffydd; ac 
fe ddaliodd yn y mwynhad o’r profiadau hyn, ac yn y bywyd 
a enwais uchod, yn nghyda choncwest ar ei feiau a’i nwydau, 
fel y clywsoch, hyd y diwedd; ac a derfynodd ei ddyddiau 
mewn heddwch. Ac am un peth y cofiaf ef yn fwy nag am 
ddim arall; sef y difyrwch oedd ganddo i ddyrchafu Tywysog 
heddwch ; 'nid âi braidd air o’i enau na byddai rhyw gymal o 
hono yn moli Iachawdwr y byd. Ganwaith y dywedodd fod 
yr enw Iesu fel dil mêl: fe a’i coffâi yn aml ar ol eu gilydd ; 
ac nid oedd efe yn caru pregethau, hymnau, nac un araeth 
o dduwinyddiaeth, nad oedd yr Arglwydd Iesu yn cael ei 
ddyrchafu ynddynt i’r radd uchaf; ni ysgrifenai ef lythyr at 
gyfaill na pherthynas, na fyddai yn arogli o’r iachawdwriaeth 
yn ngwaed yr Oen. Angeu y groes oedd prif bwnc ei 
fyfyrdod. O ! gyda’r fath felusdra yr oedd efe yn siarad am 
brynedigaeth dyn ! am anfeidrol gariad Duw yn Nghrist 
at bechaduriaid truain! a’r ddiangfa allan o drueni i glwy- 
fau Tywysog Iachawdwriaeth ! Dyma i chwi fywyd un 
o’r rhai agosaf i'r nef ag a welais yn holl ffordd fy ymdaith ; 
ac “ fe ymdrechodd ymdrech deg, fe orphenodd ei yrfa, 
fe gadwodd y ffydd;” ac heddyw rhoddwyd coron cyfiawn- 
der i’w gwisgo iddo, yr hon sydd yn ogoniant ar ei ben yn 
oes oesoedd. 

Percon. —O ! ddedwydd ddyn ! gwyn ei fyd ef heddyw ! a 
gwyn ei fyd fyth ! Ond y mae fy mlys yn rhedeg yn mlaen, 
a chwant sydd arnaf glywed pa sut yr ymadawodd â’r byd 
hwn. Pa gyfoeth adawodd ar ei ol ? pa wahaniaeth oedd 
rhwng eí ewyllys ddiweddaf ef ag Avaritius a Phrodigalus ? 
Pa hyder, pa sicrwydd, a pha hyfrydwch oedd yn ei enaid ef 
wrth ymadael ? Os gŵyr neb hyn, chwi yw y dyn ; am hyny 
ewch rhagoch. 

Cant. —Mi fum mor ddedwydd a bod yn ei dŷ ef y blyn-, 
yddau olaf o’i fywyd ; ac fel yr oedd yn agosau i’r bedd, yr 
oedd yn agosau i’r nefoedd ; ac yr oedd yn meddwl cymaint 
am ei symudiad, fel yr oedd ei ewyllys ddiweddaf yn barod 
er ys blynyddau; ond ei fod yn gwneuthur ychydig gyfnew- 
idiad ynddi bob blwyddyn, o ran nid yn unig am fod ei fedd- 
ianau yn cynyddu neu yn lleihau yn fynych, ond am fod 
gwrthddrychau ei elusen yn cyfnewid—rhai yn marw, rhai 
yn dyfod i’w olwg o’r newydd yn fwy cymwys; ac fel na 
byddai achos terfysg ar ei ol ef i neb o’i berthynasau am 
bethau y byd yma. 

Percon. —A adawodd efe ddim tiroedd neu arian parhaol 
at y weinidogaeth, ysgolion, gweddw-dai, cynulleidfaoedd, neu 





TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 571 

y fath achosion ag fyddai i barhau tra fyddai dwfr yn rhedeg 
mewn afon p 

Cant. —Naddo; canys fe welodd nid yn unig yr esgeulusdra 
o gadw y rhai hyny yn eu lle, ond hefyd ganlyniadau drwg a 
ddygwyddodd yn fynych oddi wrthynt; megys yn Eglwys 
Rhufain, lle y daeth, wrth ymarferyd o fawrion y byd i wneud 
hyn yn aml, bedwaredd ran o diroedd Ynys Prydain i fod yn 
eiddo yr offeiriaid a’r monachlogydd ; nes daeth pendefigion 
mwyaf y deyrnas i chwenychu cael gosod eu plant i mewn 
yn offeiriaid yr eglwys hono; ac nes, trwy gyflawnder 
cyfoeth, brasder, gogoniant, ac esmwythder, i’r monachlog- 
ydd a’r offeiriaid fyned yn fwy llygredig na neb o fewn 
i’r cymundeb hyny. A Fidelius hefyd welodd fod y drefn 
hyn o osod tiroedd neu arian parhaol at weinidogaethu yn 
niweidiol yn ei wlad ei hun ; nid yn unig am eu bod hwy 
yn cael eu rhoi wrth bleidiaeth ddaearol, perthynas, neu 
gyfeillgarwch, i rai ag oedd a lleiaf o’u heisieu, ond hefyd 
am fod lluaws yn dyfod i mewn i’r weinidogaeth heb gael 
eu galw gan Dduw, ond o ddyben cyfoethogi, a gwneud eu 
hunain yn ogoneddus yn y byd hwn; ac felly fód y cyfryw 
foddion yn halogi y cysegr. Ond Fidelius, yn ei ewyllys 
ddiweddaf, a roddodd i’w wraig a’i blant yr hyn oedd 
gariadus, a’r hyn oedd ddigon, gyda bendith yr Arglwydd ; 
ond nid annghofiodd ewyllys Duw y pryd hyny_; canys fe 
gyfranodd arian, ymborth, a dillad, i aneirif o rai tlodion, a 
theiau i rai uwch eu penau tra fyddent byw yn y byd. Ac 
y mae y gwir amddifaid heddyw trwy holl wlad yr Aipht 
yn ei fendithio ef. Ond am ei glefyd diweddaf, hyfryd iawn 
ydoedd; canys pan gyntaf y clafychodd, fe gredodd ynddo 
ei hun fod ei amser ef yn terfynu, ei waith yn darfod, ei 
ganwyll yn mron diffodd ; ond mor belled oedd efe oddi- 
wrth aflonyddu neu lwfrhau yn ei ysbryd, fel yr ymaflodd 
yn fwy cadarn nag erioed yn addewidion bywyd ; gwir yw, 
nid heb ymladdfeydd celyd âg uffern, angeu, a’r bedd, yr 
aeth ef drosodd i dir y bywyd; ond eto fe gafodd nerth 
gyda Duw, ac a orchfygodd. Addewidion pur y Beibl opdd 
-ei gleddyfau mwyaf llymion yn ngwyneb angeu; “ Byw i mi 
yw Crist, a marw sydd elw.” “ Pe rhodiwn ar hyd glyn cys- 
god angeu, nid ofnaf niwed ; canys yr ydwyt Ti gyda mi; 
dy wialen a’th ffon a’m cysurant.” “ Nid oes nac angeu, nac 
einioes, na phethau presenol na phethau i ddyfod, nac uch- 
der, na dyfnder, all ein gwahanu ni oddiwrth gariad Duw.” 
“ Canys yn y pethau hyn oll yr ydym ni yn fwy na choncwer- 
wyr, trwy yr Hwn a’n carodd ni.” Pan yr ydoedd ar drengu, 
yn líe rhyfela ei hun ág ofnau, cysuro ei wraig a’i blant oedd 
efe, a dangos fel y byddai Duw gyda hwynt hyd y diwedd, 


572 


WIILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


am ei fod wedi addaw bod. Ac yn fyr, yr oedd ei oriau 
diweddaf ef yn oriau pregethu, cystal ag oriau gweddi. O í 
y fath arogl hyfryd oedd yn ei holl ymadroddion y pryd hyny, 
ag oedd yn dodi blas ar dduwioldeb gan bawb ; ac felly yr 
hunodd yn yr Arglwydd. Ac fel y darfu i chwi ddymuno 
arnaf wneud Marwnad Avaritius a Phrodigalus, mi wnes 
hefyd gyda’r pleser mwyaf Farwnad i Fidelius ; a’m hysbryd 
a enynodd yn fath fflam wrth ei chyfansoddi, fel methais lai 
na myned at fy achosion ysbrydol fy hun a’m brodyr. Hiraeth 
oedd arnaf am fod fel yntau ; fy ngweled yr oeddwn yn fyr 
o’r grasau—y ffydd, y goleuni, yr ymarweddiad, a’r ffyddlon- 
deb ag oedd yn eiddo ef. Ffarwel. 

Percon. — O, adroddwch y Farwnad. 


MARWNAD FIDELIUS. 

Wel, dacw fe, Fidelius, o’r diwedd yn ei le!— 

Trwy ’r anial wedi dringo i mewn i deyrnas ne’ : 

Heb ofn, ac heb flinder, heb foreu na phrydnawn, 

A’r delyn aur yn canu am iachawdwriaeth lawn. 

Ei nwydau oll sydd heddyw,heb derfysg yn gytun, 

Yn gryno yn molianu Creawdwr nef yn ddyn ; 

Galluoedd maith ei enaid mewn digymysgedd hoen, 

Sy ’n swnio ’r hymn dragwyddol i’r croeshoeliedig Oen. 

Fe ddarfu wylo heddyw,—’d oes wylo yn y nef; 

Fe sychodd Duw ei Hunan ei ddagrau gwlybion ef: 
Llawenydd pur, digymysg,—mwynhad didrangc, didrai, 

Yw gwledd dragwyddol hyfryd y cadwedigol rai. 

Mae ef yn medi ’r awrhon yr had a ga’dd ei hau ; 

Nid oedd yr had ond ’chydig,—mae’r ffrwythau ’n amlhau : 
Bydd coron ö ogoniant yn eistedd arno ef 
Tra paro Duw ei Hunan—tra paro nef y nef. 

Rhif ei gyfeillion heddyw sy ’mhell uwch deall dyn, 

Yn berffaith fel yr heulwen, heb frychau, bob yr un ; 

’R un lun, ’r un lais, ’r un ysbryd, ’r un elfen, a’r un dôn, 
Yn cymysg pur ganiadau i’r croeshoeliedig Oen. 

Y clod, y nerth, a’r enw, ’r anrhydedd, parch, a’r bri 
Fo i’r Drindod mawr yn Undod, a’r Undod pur yn Dri; 

Ei glod ehedo allan—ei glod anfeidrol Ef, 

Trwy eangder annherfynol mesurau maith y nef. 

Am iddo Ef greu daear, am icLdo brynu dyn, 

A gwisgo ei naturiaeth, a marw drosto ei Hun ; 

Am iddo gongcro angeu, a dadglo cloriau ’r bedd, 

A dwyn ei briodasferch i mewn i’w nefol hedd. 


/ 


TRI WYR O SODOM a’r AIPHT. 


573 


Fidelius, bydd di ddedwydd, bendithia am nefol glwy’; 

Ni thâl i’r ddae’r dy geisio,—byth ni ddychweli mwy ; 
Diengaist ar dy ofid, ti êst i’r lan i’r ne’, 

A gwynfyd a’th ganlyno nes dyfod i’r un lle. 

Gwynfyd i hwnw gaffo ’r un gras a thi, ryw ddydd,— 

A gaffo d’ edifeirwch, a gaffo ’th gywir ffydd ; 

Gwyn fyd fel ti gongcwero y diafol, byd, a dyn, 

Ei gnawd a phob rhyw chwantau a godo ynddo ei hun. 

Hir iawn y bu y rhyfel, a ffyddlon gwnawd it’ fod, 

Ce’st nerth, er pob deniadau, i gyrchu at y nod ; 

Er ’stwr, a thwrf, a murmur y greadigaeth lawn, 
Cyrhaeddaist dir y bywyd yn oleu cyn prydnawn. 

Ti dreiddiaist trwy ’r Iorddonen, er dyfned oedd y llif, 

Ti gedwaist wàr y tonau, er cymaint oedd eu rhif; 

Ni cha’dd y creigydd celyd mewn ’stormydd uwcha’ eu rhyw 
I gwrddyd dim â’th lestr, na rhoddi i ti friw. 

Enillaist dir y bywyd,—y tir ro’wd i ti ’n rhodd ; 

Pob rhan o hono heddyw sy’n gyflawn wrth dy fodd : 

Ce’st wel’d mai ’r wlad addawyd, nad oes is nef o’i bath, 

A’i bod hi fel y dwedwyd—yn llifo o fêl a llaeth. 

O ! na allai f ’ enaid forio trwy donau mawr eu grym, 

Fel ti, tua thir y bywyd, heb ofni tonau ddim ; 

A d’od i’r hafan hyfryd, lle mae llawenydd llawn, 

Cyn oero fy serchiadau, a dyfod y prydnawn. 

Mae ’m cnawd yn brysio yno, fy ffydd i sydd yn wan, 

Yn ofni fil o weithiau na ddeuaf fyth i’r lan ; 

Fy esgyrn sydd yn sierig gan rif y tonau maith 
A gwrddais gynt, ac eto wy’n gwrddyd lawer gwaith. 

Fy nghnawd, ’r wyt ti ’n rhoi summons i mi o bryd i bryd, 
Fod rhaid cyweirio ’m llety ar fyr i maes o’r byd ; 

Mae ’m llygaid wedi t’wyllu, yn arwydd myn’d i’r tŷ 
Fyth na lewyrcha ynddo mo haul y nefoedd fry. 

Mae f’ esgyrn wedi oeri, fe ddarfu grym eu mer, 

Yn argoel fod rhaid ’mofyn am fywyd uwch y ser ; 

Fy nghnawd sy fel yr eira, collodd fy ngwaed ei rin, 

’D oes dim ag a’i cynesa ond danllwyth dwym o ddyn. 

Cytuno ’r wyf â’r beddrod, y gwely oera ’i ryw, 

Aiff pridd i’r pridd ar fyrder, nesau mae galwad Duw ; 

Pan gwrddo ’m cnawd â'r ddaear, dan oerni fydd gytun ; 

A chyn pen ’chydig ddyddiau â ’r pridd a minau ’n un. 



Crocodil Afon yr Aipht , 


WEDI EI WELED 


AR FYNYDD SEION: 


SEP 


CENFIGEN, 

WEDI EI HOLRHAIN TRWY’R BYD A’R EGLWYS ; 

Tan gyffelybiaeth Bwystfil Gormesol yr Anialwch,. 

MOR AFLUNIAIDD A GWENWYNIG EI NATUR AG UN 

o Fwystflod y Pwll, &C. 


“Ami a welais fod pob llafur, a phob uniondeb gwaith dyn, yn per 


iddo génfigen gan ei gymydog.”—P reg. iv. 4. 




AT Y DARLLENYDD. 


F E allai bydd rhai mor ynfyd neu fyrbwyll a thybied mai 
araeth yw’r llyfr bychan hwn wedi ei redeg fel bollt a’i 
saethu o ganol y tân yn wyllt-danbaid at Sandeman a’i 
ychydig ganlynwyr yn Nghymru. Rhaid bod y cyfryw rai 
yn tybied nad oes un dyn cenfìgenus yn y byd ag a dâl ei 
guro am genfigen ond hwnw, neu fod yr Awdwr yn ei garu ef 
yn well na neb o’i frodyr, o ran ei fod yn ei geryddu mor 
llym a gado’r lleill o ddynolryw yn llonydd, mewn gwlad ac 
eglwys, Ond bydded hysbys i bwy bynag a ddarlleno hyn o 
lyfryn, bod yr Awdwr yn ysgrifenu at dorfeydd mawrion yn 
nes gartref na’r Scot pellenig hwnw. Ac nid yw ef mor ddi- 
ddeaíl ac ieuangc ag yr anturiai i ryfel â neb dynion ag sydd 
o ysbryd absenwyr, ymhaerwyr, camgyfieithwyr, du-wyr 
enwau, a gwawdwyr gweithrediadau Ysbryd y gras, y rhai 
sydd wedi cymeryd i fyny arfau Simei yn erbyn Dafydd, a’r 
Phariseaid yn erbyn Iachawdwr y byd ; sef pob disflig eiriau 
malais, llid, a chenfîgen, cellwair, gwawd, &c. Ac heblaw 
hyny, y mae Jude wedi gorchfygu’r genhedlaeth hono pan y 
dywedodd—“ Hwy a gerddasant yn ffordd faleisus a chen- 
figenus Cain, ac a’u collwyd o blith yr eglwys, fel ag yr 
aethant i felldigo gwýr Israel Duwtrwy dwyll gwobr Balaam, 
ac a’u difethwyd yn eu gwrthddywediad yn erbyn gwir 
weinidogion Duw, fel Cora.” Am hyny, onis caf saeth oddi- 
wjrthynt waeth nag y cefais eto, y ffordd oreu yw rhoi iddynt 
yr un cyfarchiad ag a roes Mr. Sandeman i amryw o wir 
weinidogion yr Arglwydd, yn enwedig Mr. John Wesley— 
mai’r mwyaf gwenwynig yn ynys Prydain oedd efe. A phe 
bawn mor ynfyd a leflo at bedwar neu bump o’r rhai’n yn 
Nghymru, ni roent y parch i mi o ddarllain fy llyfr; os 
peidient a’i losgi o bleser gweled ei fwg yn dyrchafu i fyny i 
entrych y nef, ac felly’m llafur âi yn ofer o’u rhan hwy. Ond 
gwybydded y darllenydd bod hyn o lyfr wedi ei ysgrifenu yn 
benaf at yr amrywiol enwau o ddynion yn Nghymru ag sy’n 
proffesu duwioldeb, y rhai trwy eu balchder, hunan-dyb, a’u 
cenfigen sydd wedi gwneud cymaint anrhaith mewn crefydd 
ag a wnaeth N ebuchadonosor ar Jerusalem, yr amser y caeth- 
iwodd efe Seion i ganol Babilon. Pwy sydd â’i lygaid yn 
agored na wel efe y genfîgen hon yn llanw’r byd, yn enyn tân 
o ryfeloedd yn erbyn breninoedd y ddaear, yn gosod myrdd- 
L 2 



578 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


iynau o bobl yn ysglyfaeth i’r cleddyf, ac yn gwlychu’r 
ddaear â gwaed dynion, fel gwlawogydd mawrion yn nhir y 
Dwyrain ? Gwelwch yr ysbryd hwn yn enyn ymryson mewn 
tref a gwlad—yn y bwth lleiaf cystal a’r palas auraidd, yn 
mhlith y begeriaid cystal a’r swyddogion penaf, ac yn fam i 
bechodau duon, megys llofruddiaeth, anudoniaeth, trais, 
gorthrymder, a chelwydd, y rhai dynodd ddialedd ar y byd 
fel dyfroedd Noah. Ond rhowch dro i’n heglwysi ni ein 
hunain, a byddwch mor ynfyd a dweyd mai yn erbyn San- 
deman y mae’r araeth hon yn unig. Gwelwch bob gradd, 
swydd, ac enw, pob doniau a chymhwysiadau, yn methu bod 
yn rhydd oddiwrth y genfigen hon: ynte paham y mae 
cymaìnt o rwygiadau, ymrysonau, a therfysgoedd mewn 
cynulleidfaoedd, ond am fod yr ellyll hwn eto heb ei ladd, 
Gwelwch weinidogion, ag sydd o’r un athrawiaeth a dysg- 
eidiaeth, yn oer ac yn anserchog y naill i’r llall. Paham nas 
gall un Gweledydd yma ddyoddef canmawl Gweledydd arall 
acw, ond am fod y gwreiddyn hyn eto heb ei farwhau. Paham 
nas gall gvvr Duw yma lawenhau yn llwyddiant gŵr Duw 
acw, ond am yr un achos. A phaham nas gall yr holl eglwys 
lawenhau yn nghodiad a dyrchafiad y naill y llall, ond am yr 
un peth. Yn fyr, os yw’r esgobion yn rhydd, eto mae’r oífeir- 
iad a’r presbyter, y diacon a’r cynghorwr, y clochydd a 
thorwr y beddau, yn fynych yn cwympo i genfigenu ded- 
wyddwch y naill y lla.ll. Ac y mae hyn o lyfr wedi cael ei 
ysgrifenu at y rhai’n, yn gyntaf er mwyn iddynt adnabod yr 
ysbryd hwn ; ac yn ail, at y rhai sy yn ei adnabod, er mwyn 
bloeddio yn ei erbyn, yr hyn yw dymuniad eich— 



W. W. 


Crocodil Afon yr Aipht. 



P ERCONTATOR.—Groeso adre’, bererin ; chwi roisoch 
dro eang yn yr holl amser hyn; chwi annghofiasoch 
dre’, debygwn ; chwi welsoch fyd ac eglwys erbyn hyn; 
atolwg, pa beth sydd ragor genych nag oedd o’r blaen ? Pa un 
ai dysg, doniau, neu gyfoeth enillasoch ? 

Peregrinus. —Nid oes fawr i’w weled yn y byd ond ei 
lygredigaethau, er hardded ei drefydd, ergwyched ei adeilad, 
er gwerthfawroced ei drysorau, er amled ei deganau ; cant 
cymaint o bethau gwrth’nebus sydd i weled ynddo nag sydd o 
ryfeddodau yn, nghelfyddydau dynion—llid, malais, trais, 
gormes, balchder, aflendid, lladrad, mwrddrad, ac eithaf 
cenfigen o un gwynt i’r nefoedd i’r llall, sy’n ei lanw fel y 
lleinw’r dyfroedd y môr. 

Percon.— Ni cheisiaf genych adrodd gogoniant y byd hwn; 
mi wn Jawer sydd yntho—mi fum fy hun yn fy ieuengctyd 
mor wag a cheisio dilyn Drake ac Anson yn mhell i ymofyn 
am ei hapusrwydd, a methu ei gael fel yr oeddwn yn ei 
ymofyn yn y diwedd. Ond adroddwch ychydig i mi am 
Eglwys Dduw, o ran fy mod yn meddwl mai dyna degwch yr 
holl ddaear. 

Pereg. —Mae Mynydd Duw goruwch yr holl fryniau, 
eisteddfod y Brenin mawr ; yma mae gorsedd barn, yma casgí 
yr holl lwythau, ac yma mae rhyfeddodau na welodd llygad, 
ac na chlywodd clust, ac na ddaeth i galon dyn eu dychymyg 
hwynt, ac eto maent yn cael eu dadguddio i drigolion y 
ddinas hon. Gwaith Tywysog mawr y ddinas sydd ryfeddol, 
ei gleddyf Ef 'sy’n llwyddo yn y byd, nis dwg neb ei ysglyfaeth 
Ef o’i law, a’i gariad sy’n parhau byth. Ond deallwch nad 
yw’r Ddraig goch fawr ddim yn segur ddydd na nos, ond 
ceisio tynu goleuadau’r nefoedd i lawr â’i chynffon ; ac yn ei 
chynflon y mae ei nerth a’i cholyn hi: nid ymfoddlona hi ar 
gymaint o fwystfilod, pryfed, ac ymlusgiaid ag sydd eisoes yn 
cerdded ar eu torau ar hyd y ddaear hon, yn bwyta pridd, ac 
yn gloddesta ar wenwyn, fel hi ei hun, ond rhaid iddi anturio 
trwy bob dyfais (os yw bosibl) i dynu hefyd draian ser y nef 
i lawr. 



580 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


581 


Percon. —Nis gall hi dynu neb ag sydd yn nghyfamod 
Duw, “ Canys cryfach yw Ef na phawb; ac nis dwg neb 
hwynt allan o’i law Ef.” 

Pereg. —Gwir; ond mae’rfath beth a denu gwireiddo Duw 
ar gyfeiliorn tros dro; mae’r fath beth ag i’r ŵyn gael eu 
twyllo i grwydro oddiwrth wir bebyll y bugeiliaid, a myned i’r 
anialwch amser hir, o ba le nis deuant fyth yn ol nes dêl y 
gwir Fugail i’w dwyn hwynt adref ar ei ysgwyddau ei Hunan; 
pa sawl myrdd erioed a ddenwyd o honynt i gau athraw- 
iaethau, i fywyd penrydd, i ryfyg, i ragfarn, i galon-galedwch, 
i anystyriaeth, i bleserau cnawd, i ofalon byd, ac i’r pechod 
gwenwynig hwnw—cenfìgen ? Ónd ei drugaredd Ef, yr hon 
sydd goruwch ei holl weithredoedd, nis dyoddef iddynt 
grwydro byth. Ond Efe a’u cerydda â gwialen ddynol, ac a 
wna iddynt yfed eu cwpan yn ddauddyblyg o law’r Ar- 
glwydd tu yma i’r bedd, ac yna yr adfera Ef gysur iddynt fel 
cynt. Ac oni chredwch hyn darllenwch ond Epistolau Paul 
at Eglwys Corinth ; pa gyfeiliornadau ofnadwy oedd wedi 
dyfod yno i mewn ? Am ba sawl bai mae’r Apostol yn 
eu ceryddu hwynt ? Nid cwympiadau disymwth, ond 
pechodau oeddid yn byw ynddynt—ysbryd anlladrwydd a 
godineb, ysbryd meddwdod a glythineb, ysbryd terfysg ac 
ymryson, ysbryd ymddial ac ymgyfreithio, hyd y nod o flaen 
y rhai digred. Edrychwch fel y daeth athrawiaeth a bywyd 
y Nicholaiaid i mewn i Eglwysi Asia. Gwelwch wrthgiliad y 
Galatiaid oddiwrth efengyl bur at draddodiadau a seremoniau 
y gyfraith ; meddyliwch pa sawl mil o ddynion da a dorwyd 
i lawr yn yr anialwch am eu hymadawiad oddiwrth Dduw at 
ry w eilun neu gilydd ; ystyriwch pa sawl cerydd a dderbyn- 
iasant o bryd i bryd am eu gwrthgiliad; ac yna y gwelwch yn 
eglur fod y pwnc yn wir, y gall dynion duwiol gael eu denu 
amser hir oddiwrth y symlrwydd sydd yn Nghrist, ar ol 
oferedd eu meddyliau a themtasiynau yr ysbryd drwg. Ac 
O ! na fuasech yn gweled yr hyn a welais i’n ddiweddar ! 
fe’ch gwnaethid eto’n fwy sicr o hyn—gweled eglwysi cyfan 
wedi syrthio i derfysg, ymryson, ac ymraniadau annghred- 
adwy; lle y gwelais gariad, undeb, gostyngeiddrwydd, ac 
amynedd ychydig amser o’r blaen yn cario’r dydd, yn awr y 
genfigen hono sydd yn rheoli, yn lladd, yn merthyru, yn 
barnu, ac yn damnio dynion ar ol ei hewyllys ; yr hon, unwaith 
pan delo hi i mewn, nid oes ond llid, duo enw, rhagfarn, a 
chelwydd yn ei chanlyn, fel y canlyn tywyllwch absenoldeb 
yr haul. 

Percon. —Gwir yw; ond anhawdd genyf gredu fod y 
bwystfil hwnw, cenfigen, âg awdurdod fawr iawn yn Eglwys 
Dduw, er cymaint sydd ganddo o awdurdod yn y byd. 


Pereg. —Da yr enwasoch ef bwystfil, canys bwystfil yw, 
mwy afluniaidd, mwy gwenwynig, a mwy aml ei golynau na 
holl fwystfilod y maes; a gwyn fyd pe buasai ond y byd hwn 
yn llety iddo ; ond gwybyddwch ei fod ef yn Eglwys Dduw 
hefyd, a chymaint o awdurdod gantho ag un o fwystfilod y 
pwll, os nid mwy; onide rhowch dro eto i Eglwys Corinth, 
gwelwch pa faint o genfigenu doniau oedd yn y gynulleidfa 
fwyaf ei gogoniant, ei sel, a’i dysgleirdeb, o ran nerthoedd y 
nefoedd a phweroedd yr Ysbryd Glân, o un tan y Testament 
Newydd, A ddarllenasoch Epistol Iago?—“ Cenfigenu yr 
ydych, ac nid ydych yn cael;” yr oedd y genad Apostolaidd 
hon yn ysgrifenu at rai ag oedd yn chwenych cyrhaedd mwy 
o ddoniau ysbrydol nag ereill, fel trwy’r rhai hyn, y gallent 
ddyfod i fwy o barch a gogoniant, na rhai ag oedd arnynt 
ofn eu bod o’u blaen, ac yn digio wrth y rhai ag oedd â 
doniau mwy. Darllenwch hanes codiad cyntaf Eglwys 
Rhufain i’r rhwysg ag y bu hi yn y dyddiau gynt; gwelwch 
lid, awydd, malais, balchder, ymryson, a therfýsg yn eithaf 
eu mawredd. Gwelwch esgob yn rhyfela yn erbyn esgob am 
fod yn ben ar y Dwyrain a’r Gorllewin; Constantinople yn 
erbyn Rhufain, Rhufain yn erbyn Constantinople ; gwaed yn 
rhedeg fel afon yn nghanol Rhufain fawr; bywydau dynion 
ysglyfaeth i’r cleddyf — aberth i genfigen oeddid yn eì 
wneuthur yn y dyddiau hyn—nes i Esgob Rhufain gario’r 
dydd, a myned yn ben ar eglwysi’r Gorllewin. Gormod i mi 
redeg trwy holl ymladdfau yr oesoedd cyntaf, i ddangos i 
chwi wirionedd y pwnc hwn. Mi wnaf fy ngoreu i’ch bodd- 
loni trwy ddangos drygau yr anghenfil hwn yn yr Ysgrythyr- 
lân, yn mywydau y duwioíion a’r annuwiolion; ac eilwaith 
oddeutu tref, yr hyn wy’n obeithio a’ch gwna chwi yn sicr 
mai nid y pechod lleiaf yn eglwys Dduw yw cenfigen; ond 
y mae diafol cyfrwys, ag sy’n rhith ymliwio ei hun fel angel y 
goleuni, ac yn dirgel fwrddro cynulleidfaoedd blodeuog. 

Percon.— O ba le daeth yr ysbryd hwn gyntaf ? Pa ddull 
y cafodd ef fod ? Pwy a’i cenhedlodd ef P Pa bryd y 
ganwyd y fath ellyll ? Os creadur yw, pwy a’i creodd ef ? 

Pereg. —Nid creadur yw, ac nid yn y chwech diwrnod, 
mae’n debyg, y cafodd ei fod ; ac mae yn ddiau mai nid gwaith 
bysedd Crëwr y byd yw efe, canys pob peth a wnaeth Efe, 
wele da iawn oedd ; ond y drwg mwj^af—nesaf at ddiafoí 
ei hun—yw hwn; a gwaeth i ddyn yw na diafol, o ran fod 
pechod yn waeth na’r hwn sy’n temtio i bechod ; ond rhyw 
anghenfil yw a ddaeth i gael ei fod trwy rai o’r creaduriaid 
uwchaf eu rhyw. 

Percon. —Ewch rhagoch. 

Pereg. —Fe dybia rhai iddo gael ei fod cyn creu’r ddaear; 



WILLIAM WILLlAMSj PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


583 


582 

er d’wed ereill mai ar ol hyn y daeth mewn bod ; ond pa un 
bynag, ei fod a gafodd ef, a hyny gan Lucifer, penaeth y 
cythreuliaid, yn yr amser yr oedd ef yn ardderchög iawn yn y 
nef, a hwn, yn nghyda balchder—anghenfil arall o’r un natur 
a chenfigen—oedd dau o’r pechodau esgorwyd arnynt gyntaf 
yn y byd. 

Percon. —Rhoddwch yr hanes yn fwy cyflawn. 

Pereg. —Llu aneirif i rifedyddiaeth dyn oedd o gerubiaid, 
angylion, a seraphiaid wedi eu creu i amgylchu gorsedd 
Duw, ac i’w folianu Ef mewn anthemau hyfryd ddydd a nos 
heb drai, i seinio ei glod Ef i eithaf terfyn goleuni, ac i 
fynegu ei ryfeddodau o wynt i wynt i’r nef; ond ar un dorf 
ardderchog o’r lluoedd gogoneddus hyn yr oedd Lucifer— 
seraph o’r radd uwchaf— yn arglwydd ac yn ben; eto o un 
galon fel ser y boreu yn uchel ac yn ddysglaer yn moli, ac yn 
rhyfeddu Creawdwr mawr y nef, tan eu hardderchocaf a’u 
godidocaf dywysog Lucifer, seren y wawrddydd. Ond O ! 
godwm diddiwedd ! y cerub hwn tan y gyfryw fraint ogon- 
eddus a hon, newydd ei derbyn, yn y fath le goruchel, ac yn 
meddu rhwysg mor fawr, — meddyliau a weithiodd o’i 
fewn am ei le gogoneddus, ei eisteddfod gadarn ac- awdur- 
dodol, y llu aneirif tan ei lywodraeth, a’i allu arnynt, eu 
hufudd-dod iddo, eu hamrywiol ddoniau hwy, a’i ragor- 
ddoniau ei hun, harddwch ei berson, cyflymdra ei ddealldwr- 
íaethau, meithder ei ddyfais, cwmpas annherfynol ei holl am- 
rywiol synwyrau, yn nghydag eangder ei rwysg; hyn a 
wnaeth iddo, meddaf, trwy fyfyrio arnynt, yn lle myfyrio ar 
anfeidroldeb priodoliaethau y Crëwr, a’r Rhoddwr o honynt, 
dybied gallasai eto fod yn uwch nag yr oedd, a chael rhan 
fawr ragor, os nid cael yr holl nefoedd tan ei lywodraeth ei 
hun, gan dybied nad oedd neb yn fwy cymhwys i’r lle uchel 
hwnw nag ef ei hun ; ond yn mhell, pell uwch ei law yr oedd 
Jehovah wedi gosod Immanuel i fod yn Ben, nid ar ran fawr, 
neu haner y nef, ond ar y nef i gyd ; a rhoddi oll, yn lluoedd, 
yn fyddinoedd, yn awdurdodau, yn angylion, yn gerubiaid, 
ac yn seraphiaid o bob graddau, tan ei draed Ef, gan 
helaethu ei deyrnas at yr holl bethau gweledig ac anweíedig, 
a rhoi eanger eithaf yr hyn a gai ei greu tan ei lywodraeth 
Ef—haul, lloer, ser, môr a thir, daear ac wybr, ac yn olaf ac 
yn benaf ei roddi Ef yn Dywysog dynolryw, i fod yn Gre- 
awdwr, yn Gynhaliwr, yn Iachawdwr, ac yn Farnwr arnynt 
yn y diwedd. Yr Immanuel hwn oedd gyntaf-anedig o’r holl 
greaduriaid a blaenffrwyth creaduriaeth Duw, ac Ef ei 
Hun a drigodd yntho, ac fe gafodd fod fel anedd addas iddo. 
Yma y trigodd y Duwdod, ac fe roddwyd iddo Enw uwch pob 
enw, sef Rnyfeddol, Cynghorwr, y Duw Cadarn, Tywysog 


Tangnefedd, Tad Tragywyddoldeb ; fel y plygai iddo bob glin 
o’r nefolion, daearolion, a than-ddaearolion bethau. Hwn 
oedd y Duw-ddyn, difyrwch y Duwdod tros holl dragy- 
wyddoldeb. Ei natur ddynol Ef oedd i gael ei chynysgaeddu 
â phob dawn a gras addas i’r lle, yr enw, a’r gogoniant; nid 
oedd raid i’r natur ddwyfol, ac anmhosibl ei chynysgaeddu â 
dim mwy. Dyma Fab Duw, dyma Frenin Heddwch, dyma 
yr Hwn a ddaeth yn nghyflawnder yr amser i’w eni o forwyn 
bur. Ond Lucifer, pan gwelodd Hwn o’r fath barch, y fath 
gariad iddo, y fath ddoniau, a’r fath ogoniant wedi eu rhoddi 
iddo, ac yn eistedd ar orsedd Duw ei Hun, heb ddeall yr an- 
feidrol ddyfais, na dadguddiad y dyddiau diweddaf, a fagodd 
ynddo ei hun (wedi ymchwyddo eisoes i feddyliau mawr, yr 
hyn elwir yn awr balchder) anfoddlonrwydd a rhyfyg, poen 
ac ymddial; y rhai’n i gyd, wedi cael eu meithrin yn rhy hir 
yn ei ymenydd ef, a dorasant allanltan yr enw cenfigen. Fel 
y mâg amryw ddefnyddiau brwnt a drewllyd, wedi eu taflu 
yn nghyd yn un pentwr, bryfed cas a ffiaidd ; felly tybiau da, 
uwchder ysbryd, hunan-gais, a hunan-ogoniant o’r diwedd 
esgorasant ar Genfigen—fel erthyl gwraig, heb lun na lliwiau 
i’w garu gan neb, debygasid, o drigolion y nef. Ni welwyd 
o’i fath eto erioed mewn un man ; nid oedd gyffelyb iddo yn 
mhlith trigolion y wlad uchod; nid oedd gantho ben, eto yr 
oedd ef yn gyfrwys; nid oedd gantho droed nac adenydd, 
eto efe ehedai ac a symudai mewn ychydig enyd; nid oedd 
gantho lygaid nac amrantau, eto fe welai dyllau i ffoi, fe 
dreiddiai i mewn i leoedd dirgel mor gyfarwydd a’r wâdd yn 
y ddaear. Eto i gyd, pan gyntaf gwelodd lluoedd yr arch- 
angel ef, hwy a gyfarchasant well iddo; rhai a fynasai 
gwympo i lawr a’i addoli; ond yr anghenfil a’u gwaharddodd 
hwynt, gan beri rhoddi’r holl glod i Lucifer a’i cenhedlodd 
ef—gan addef, er ei fod ef yn fab, eto ei fod yn was ffyddlon 
iddo, gan dyngu y tynai ef gymaint o greaduriaid i ymladd o 
blaid ei dad a’i feistr a neb o’i weision ef. Hwn yw’r ysbryd 
a greodd y rhyfel fawr yn y nef, pan bu Michael a’i 
angylion yn rhyfela yn erbyn y ddraig, a’r ddraig a ryfelodd 
â’i hangylion hithau ; a’u lle hwynt nis cafwyd mwyach yn y 
nef; a’r pryd hyn y taflwyd allan oddiyno yr hen ddraig, y 
diafol a Satan ; a’r angylion a daflwyd allan gydag ef, ac un 
o’r penaf o’i angylion ef oedd yr ellyll hwn, Cenfigen. 

Percon. —Ai dyma lle cafodd yr holl genfigen sy’n y byd 
ei ddechreu ? Rhyfedd y fath danllwyth fawr y mae gwreich- 
ionen fach yn ei enyn. Mynegwch, atolwg, pa waith ragor a 
wnaeth yr ellyll hwn yn y nef—pa fodd y daeth efe i lawr 
oddiyno i’r ddaear, a’r drygau a wnaeth y llofrudd hwn yn 
y byd ? 



584 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


585 


Pereg. —Nis gellir deall pethau dyfnion, anweledig y byd 
arall; ond diau i’r llu a wrthgiliodd gael eu taflu i lawr ben- 
dramwnwgl i drueni tragywyddol, er eu bod tros ronyn yn 
cael cenad i dramwyo’r ddaear if yny ac i waered i demtio 
dynolryw ; a’r ysbryd hwn yw’r egwyddor benaf ag sydd yn 
Satan ei hunan i’w yru ef yn wyllt danbaid i dwyllo meibion 
dynion. A thyma un achos rfa faddeuir pechod y diafol byth, 
am ei fod yn wastad o lid, malais, a chenfigen yn erbyn Duw. 
A’r holl bobl sy’n pechu y pechod anfaddeuol hwnw, rhaid 
yw bod llid a chenfigen barhaus ynthynt yn erbyn Duw, ei 
waith, ei bobl, a’i efengyl, fel gwaed mewn gwythien, fel nad 
oes cytnod i’w gael. A’r ysbryd hwn, canys ysbryd yw efe 
sydd wedi cymeryd meddiant ar ysbrydoedd yrholl lu gwrth- 
giliedig, tan ba enwau bynag y maent yn myned, neu pa 
swydd bynag sydd ganthynt yn nheyrnas y tywyllwch; ac 
a’u cymhwysodd hwynt iddi, pa un bynag ai i demtio i lid, i 
falais, i buteindra, i anudoniaeth, i ladrad, i falchder, i ym- 
ddial, neu i unrhyw arall wyniau gwarthus, oll sydd o gen- 
figen yn erbyn Duw, ac yn erbyn ei bobl Ef. 

Percon. —Desgrifiwch rywfaìnt ragor ar naturyr anghenfil 
hwn, a phaham y mae Satan yn cenfigenu cymaint wrth 
ddedwyddwch dynolryw ? 

Pereg. —Cenfìgen' — elfen yw sydd mewn ysbryd ag sy’n 
gofidio, yn poeni, ac yn maleisio am fod arall yn ddedwydd, 
neu mewn gobaith o fod felly, a hyn yn gweithio’r fath der- 
fysg o mewn ag sy’n peri i’r person hwnw i ymegnio ei oreu 
yn erbyn hapusrwydd y cyfryw ; i ddigio wrtho ef a digio 
wrth Roddwr ei drugareddau ; i ymddial arno ; i rwystro ei 
ddedwyddwch i ddyfod i ben trwy bob moddion ag a allo. 
A hyn a welir yn eglur yn y diafol, a’r holl lu a ddisgynodd i 
waered gydag ef, pan mae’n cenfigenu wrth ddynion am fod 
gobaith wedi ei adael iddynt am fywyd tragywyddol, am fod 
yr efengyl yn galw arnynt, a bod rhai o’r rhai gwaethaf 
o honynt yn ymladd eu fíordd i mewn i deyrnas nef. 

Percon. —Bellach, adroddwch amj rwysg ei deyrnas, a’i 
ddichellion yn y byd a’r eglwys. 

Pereg. —Anhawdd yw hyny, am fod gantho gymaint o 
droiadau, lliwiau, lluniau, dull ymddangosiadau, newid- 
gwisgoedd, hunan baentio, ymfrithio, ymwneuthuriadau teg, 
ymddangosiadau crefyddoí, fel nad oes neb ond Ysbryd y 
Duw byw ei Hun yn abl ei orddiwes yn mhob twll, a’i daflu 
allan o bob gwâl ddirgel y mae ef yn llochesu yntho. Yn 
ngardd Eden y gwelwyd yr anghenfil gyntaf yn rhodio’r 
ddaear hon, a Satan ei hun a’i trosglwyddodd ef yno; nid 
yw’r ellyll yn weledig ond yn ei ffrwythau a’i weithredoedd, 
canys ysbryd yw ag sydd yn ymlusgo i mewn i ddynolryw yn 


fynych heb yn wybod iddynt, nes bo wedi gwneud anrhaith. 
fawr ; ac ni chais ef ar y cyntaf ond cwr bychan o galon dyn, 
—twfl dirgel yn un o’r nwydau gwanaf, lle gallo ef ond 
ymdroi ac ymchwyddo gronyn, ac yna fe lusg i mewn dor- 
feydd o’i gyfeillion, y rhai gydagef a ymwthiant yma a thrwy 
furiau’r gaion i bob ochr, gan yru allan yr hen gyfaneddwyr 
—megys cariad, amynedd, ffydd, a symlrwydd, a gwneud 
lle helaeth i dorf o ellylion i gyfaneddu yn y cof, y deall, yr 
ewyllys, y gydwybod, a’r serchiadau, ac o’r diwedd rhoi teml 
Dduw yn ogof lladron. 

Percon. —Enwch rai o’r ellyllon hyn sy’n gyfeillion i Gen- 
figen, ac yn dwyn ei ryfeloedd ef yn mlaen yn erbyn teyrnas 
ein Duw ni. 

Pereg. —Rhy faith yw hyny, ac anhawdd eu hadnabod, o 
ran maent oll, fel yntau, yn newid eu lleoedd, eu henwau, ac 
yn ymrithio gant o ffyrdd yn yr un diwrnod ; hwy gânt yr 
enw hyn yn y fan hyn, a’r enw arall yn y fan arall; a hwy a 
ymddangosani o luniau mor wahanol oddiwrth oeddent o’r 
blaen, fel nad bes ond llygad wedi ei oleuo oddi uchod all yn 
gywir eu cael allan. Y rhai mwyaf cyffredi,n o’i gymdeithion 
ef yw hunan-dyb, hunan-gais, hunan-gariad, llid, malais,. 
drwg-dyb, celwydd, twyll, dichell, trais, gormes, anudoniaeth, 
drwg-air, ymryson, heresiau, heblaw ereill—megys eiddigedd 
uffernol, duo enw, gau dystiolaeth, gwag siarad, sisial drwg, 
dymuno trallod, a thorfeydd ereill sydd yn rhy faith ea 
henwi, ond dywedyd eu bod bob yr un o’r un gwaith a’r ua 
ysbryd a chenfigen ei hunan. 

Percon. —Adroddwch ychydig, atolwg, pa fodd y maentyn. 
newid eu llun a’u lliwiau. 

Pereg. —Hyn sydd amlwg pe edrychech ond ar rai o 
honynt, ac wrth hyny y gallech gredu bod y lleill oll yr un 
wedd ; pa sawl enw, atolwg, mae’r ellyll hwnw, rhagfarn, yn 
gymeryd arno ei hun, pan weithiau, wrth argyhoeddi un a fo 
wedi myned allan o’i serch ef, geilw ei hun yn sel tros Dduw, 
yn gydwybod ddirwystr, neu ysbryd na ddyoddef bechod yn 
neb; bryd arall, d’wed mai didderbyn-wyneb yw ei enw, ac 
jm fynych rho yr enw arno ei hun o gasau pechod. Ac fel y 
mae rhagfarn, felly mae’r lleill oll; megys cenfigen ei hua 
sydd yn galw ei hun sel, gwii oleuni, iawn athrawiaeth, cyd- 
wybod ddirwystr, dysgyblaeth gywir, gwir grefydd, duwiol- 
deb, tosturi ysbrydol, gogoniant Duw, a chant o enwau yn 
rhagor, ac wrth hyn deallwch am y lleill oll. 

Percon. —A ddaeth y rhai’n gyda Lucifer a’i finteioedd i 
lawr o’r nef P 

Pereg. —Bob yr un, a llawer iawn yn rhagor; ac i ardd. 
Eden y disgynasant—hyfrydaf fan îs y nef—at y ddau 





^86 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

greadur mwyaf dedwydd, harddaf eu cyrph, lleiaf eu niwaid, 
tecaf eu pryd, helaethaf eu dealldwriaethau, mwyaf eu pur- 
deb, eangaf eu hawdurdod a fu erioed yn y byd. Ond y 
genfigen hon yn Satan, wrth weled dedwyddwch y fath 
greaduriaid, y rhai oedd yn llawer is nag y bu ef ei hun, a 
enynodd dân ffiamllyd o’i fewn, yn annyoddefol i edrych ar 
eu hapusrwydd, ac a osododd bob scil a dichell ar waith ag 
allai archangel ddyfeisio i gwympo y ddau ddyn agosaf i’r 
nef; ac ar ol amryw gynygiadau yn ei feddyliau tanllyd ei 
hun, dewisodd o’r diwedd y ddyfais o gymeryd y creadur 
callaf o holl fwystfilod y maes, a ddeuai i mewn i'r ardd heb 
ei chanfod, a ddringai i bren, a fwytai ei ffrwythau, hawddgar 
ei llun, diniwaid ei natur, cyfrwys, a chymhwysaf o bob 
creadur i fod yn offeryn tros ddiawl i demtio dynolryw. 
Lucifer, yn y sarph, ymddyddanodd âg Efa; a mam dynolryw, 
trwy chwant y cnawd, chwant y llygad, balchder y bywyd, a 
ddenwyd i fwyta o ffrwyth y pren—y wraig gyntaf dwyllwyd, 
dyn a gwympodd o’i ogoniant, a chenfigen a ddaeth i 
deyrnasu i’r byd; a phan gyntaf y daeth, hi ddechreuodd 
arferyd ei dichell a’i chyfrwysdra; dyma’r lle y gwnaeth 
hi’r drwg mwyaf erioed, ac o hyn allan y cafodd hi le yn 
nghalonau holl ddynolryw, fel nad oes dyn a aned o wraignad 
yw’r bwystfil hwn wedi cael rhyw loches yntho y dydd 
heddyw. 

Percon.— Ond pa ddull yr ymddangosodd y genfigen hon 
gyntaf yn Efa p 

Pereg. —Pryd cyntaf y bwytaodd mam holl ddynolryw 
ffrwyth y pren gwaharddedig, hi aeth yn gaeth-forwyn tan 
bob pechod,—tan holl nwydau natur a brofodd y gwaethaf o 
ddynion yn y byd ; pan demtiwyd hi trwy genfigen, yna 
cymerodd yr un ysbryd afael arni hithau, a letyodd ynddi, ac 
a ddygodd i mewn gyda hi yr holl luoedd a enwais uchod, 
a byddinoedd ereill gyda hwy; ei deall hi dywyllwyd, ei chof 
a farweiddiwyd, ei chydwybod a gysgodd, ei holl serchiadau 
hi a newidiasant eu lle; gwrthddrychau newyddion a lanwas- 
ant ei meddyliau, a holí fwyn gynheddfau ei henaid a aethant 
yn hollol afreolus, fel nas cadwodd un ei le priodol ei hun; yr 
olaf aeth yn mlaenaf, a’r blaenaf yn olaf; y cynheddfau 
mwyaf gwan a thyner aethant yn ben—fel pe b’ai y fieren yn 
myned yn frenin ar holl goed y goedwig,—a’r deall, y rheswm, 
a’r gydwybod a rwymwyd i fyny mewn pydew dwfn, heb 
weled goleu’r dydd. Ofnau ddaeth i mewn yr awr hon yn lle 
hyder, cnawd yn lle ysbryd, cariad at y creadur yn lle cariad 
at y Creawdwr, a’r adeilad penaf tan y nef a ŵyrdrowyd, nes 
ydoedd fel palas brenin wedi myned yn garnedd o bridd a 
cheryg, heb harddwch na gogoniant. Ac yna, pob ysbryd 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 587 

drwg a gafodd lety yno a ddechreuasant yn fuan dori allanl 
ac un o’r rhai cyntaf oedd yr ellyll hwn, cenfigen, yr hwn, fe, 
ag y gweithiodd yn Satan i dwyllo’r wraig, felly drachefn 
a weithiodd yn y wraig i dwyllo ei gŵr. 

Percon.— Nid oedd dim llid, malais, a digter yn Efa at 
Adda, fel yr ydych chwi yn dweyd bod cenfigen ? 

Pereg. —Ond deallwch fod cenfigen yma wedi ymrithio i 
lun arall, fel y dywedais o’r blaen, ac wedi dodi ei chyfeillion 
hefyd i newid eu lliw a’u henwau, ac oni buasai hyn, ni allasai 
yr anghenfil hwnw mor hawdd i gwympo tegwch y byd ;. yr 
oedd yma dwyll, dichell, celwydd, dymuno drwg, rhagrith, 
derbyn wyneb, a thorfeydd ereill o rai ag sydd yn nghwm- 
peini cenfigen ; ond wedi newid eu henwau, ac yn galw eu 
hunain cariad, dymuniad da, gwirionedd, symlrwydd, undeb 
brawdol, a’r cyffelyb i’r rhai’n, ac yn enwedig geiriau gwen- 
ieithus, a gwên drythyll y pryd hyny gafodd yr enwau o wir 
undeb a chariad ysbrydol. Ond tuag at i chwi adnabod mai 
cenfigen oedd yno, chwi ellwch ddeall fod poen, gofid, a 
blinder yn nghalon Efa i deimlo ei hunan mewn cyflwr o 
farwolaeth, a’i phen a’i phriod eto yn ei ogoniant a’i berffeith- 
rwydd ; efe yn bur, a hithau yn aflan—efe yn hyderus at 
wyneb Duw, a hithau tan euogrwydd, ofn, ac arswyd; yn y 
cyflwr hyn o genfigen at ei ddedwyddwch ef, ac ofn nas carai 
efe hi pan gyntaf y ffeindiai ef hi yn bechadur, a’i gyrodd hi’n 
gyfrwys-gall ac yn ddichellgar i demtio ei gŵr i’r un cyflwr â 
hi ei hunan, er nad oedd gobaith iddi hi fod yn well trwy 
hyny, mwy nag yr oedd y diafol trwy ei themtio hithau, yr 
hyn sy’n dangos cenfigen yn ei liw ei hun. 

Percon. —Mi a ryfeddais lawer pa fodd y twyllodd Efa 
Adda, ac yntau yn gallach, yn ddoethach na neb o’i holl 
hiliogaeth, ac efe wedi gweled ei chwymp hi yn mlaen llaw, 
ac wedi cael y gwaharddiad i fwyta ffrwyth y pren gan y 
Crëwr mawr ei Hun. 

Pereg. —Pa fodd na ryfedd’sech chwi hefyd pa fodd y twyll- 
wyd Solomon, y doethaf o blant Adda, i adeiladu teml i Astor- 
eth, duwies y Sidoniaid, ar fryn gyferbyn a theml yr Ar- 
glwydd P Gwragedd hudodd y brenin i hyny, er mor an- 
nhebygol oedd. Paham hefyd na ryfeddwch pa fodd y twyll- 
wyd Pedr i wadu’r Hwn y bu mor galonog yn ei addef, ac 
mor ddiofn yn mentro ei fywyd trosto lawer gwaith o’r blaen ? 
Morwynig fechan wnaeth hyn. A pha fodd yr ydys wedi 
eich hudo chwi eich hunan i ganoedd o bethau croes i’ch 
tyb chwi yr aech fyth iddynt ? Ond deallwch am Adda fod ei 
brofiad yn fychan, os oedd ei oleuni yn fawr, ac nas gwyddai 
eto beth oedd na phechod nac euogrwydd, nag un o’r aneirif 
ddrygau oedd y wraig yn awr wedi eu lletya ynthi ei hun. 


588 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

Elfen y brenin diniwaid hwn oedd caru ei Dduw, caru eí 
wraig, a rhyfeddu gwaith bysedd y Creawdwr yn yr holl 
greadigaeth; ac er bod Efa’n awr yn fenyw arali o’i mewn, 
eto oddi allan nid oedd wahaniaeth i Adda i weled rhyngddi 
ag o’r blaen, ond yn hytrach ei geiriau teg yn fwy dengar, ei 
thafod gwenieithus yn fwy mwyn, ei llygaid cnawdol yn fwy 
cynes, a’i breichiau teg, tolachlyd* yn gwasgu yn fwy hyfryd, 
—yntau, syml-ddyn, heb ystyried fod drygau mor fawr gerllaw r 
ond tybied fod oll oedd yn ei weled yn ddiniwaid ac yn ddi- 
ddyfais : ond i ddibenu’r hanes, rhwng bod ífrwyth y pren yn 
cael ei bresentio wrth ei fin, a chariad at ei anwylyd ag oedd 
yn ei gymhell arno yn fawr, ac anystyriaeth trwy lawer o 
fawrhau cnawd, a tholach wedi goresgyn y galon â llawenydd 
diniwaid, ac annghof o’r gorchymyn wedi cyd-redeg gydag ef 
i mewn—a mwy na’r cwbl, Duw wedi troi ei gefn a’i adael 
iddo ei hun—Adda fwytaodd o hono heb ystyried y niwaid, 
nes i euogrwydd ddyfod i mewn fel afon, a’r gydwybod ruo- 
fel llew. Fel hyn y twyllwyd dyn ; cenfigen dan liw o undeb, 
cariad, cyfeillgarwch, a natur dda, a enillodd y dydd, ond 
twyll, celwydd, a dichell yn nghwmpeini cenfigen, oedd yr 
ellyllon a wnaeth y dinystr. 

Percon. —Ni feddyliais fod llaw gan genfigen yn ngwymp- 
dyn; ac os dechreuodd hi mor foreu, cant i un na cheir 
gweled ôl ei throed hi mewn amryw fan yn yr Hen Des- 
tament. 

Pereg. —Yn mhen ychydig bach wed’yn, cawn weled yr 
anrhaith a wnaeth hi yn mwrddrad Abel; dyna’r fan gyntaf 
yr ymddangosodd llid a malais, yn eithaf eu grym, yn erbyn 
bywyd crefydd ac onestrwydd ysbryd. Y ddau addolwr 
ddaeth â’u hoffrymau yn mlaen ar y dydd nodedig, i’r fan 
arferol, a’r hen batriarch ei hun, mae’n debyg, ar ol arferyd 
dyddiau hyny, yn offeiriad ; un ddygodd o ffrwyth y maes, ŷd 
—a hwnw y nesaf at ei law—heb feddwl nemawr am roi’r 
goreuon i Arglwydd y cynhauaf. Ond y llall ddygodd 
ragorach aberth, y goreu o’r anifeiliaid, heb ei weled yn rhy 
dda at wasanaeth Duw mor fawr, ac i gysgodi aberth cymaint 
ag oedd i’w aberthu yn nghyflawnder yr amscr tros 
bechodau’r byd; hwn a ddygodd ei aberth yn mlaen, 
meddaf, fel pechadur, ac a’i lladdodd ef yn offrwm tros- 
bechod—yma yr oedd addefiad o ddyfnder ei gwymp a’i 
drueni, a’r angenrheidrwydd o iawn ragor nag allasai ei holl- 
gyflawniadau ef dalu. Ond y brawd hynaf, nid oedd ei 

* Toìach— tolachlyd. Yr wyf yn deall ddarfod i mi gymeryd fy nghamarwain gan Dr. 
Pughe am ystyr y gair hwn. Gwel Cyf. I., tndal 371. Yr hyn a ddeallir wrth y gair yn- 
y parthau Ue y mae mewn arferiad cyffredin [Ceredigion a JJwyrain Caerfyrddin],, 
yw chware, dorlota, cofleidio. " It stgnifies ”—medd y Parch. D. Silvan Evans—“ to ioý 
•smth, todandle, to meddle playfully with.” 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 589 

offrwm ef ond un o ddiolchgarwch, bwyd offrwm i’r Ar- 
glwydd, y fath ag allasid roddi cyn y cwymp ; ac hefyd yn 
cael ei ddwyn yno gan galon gyfan, heb weled angenrheid- 
rwydd o un iawn tros bechod. Un offrymwr oedd yn wir 
sant, ac yn gweithredu’r cwbl o’i galon—y llall yn annuwiol, 
heb garu Duw, nac ymofyn uniondeb yn ei wasanaeth. Ond 
Jehovah yn gweled hyn a dderbyniodd aberth Abel a roddodd 
ef trwy ffydd, ac a’i llosgodd â thân ; ond y llall nis edrychodd 
arno gyda dim hoffder, ac ni esgynodd y fflam i’r nef, yr hyû 
a derfysgodd Cain gymaint fel y cenfigenodd wrtho ef, ac y 
llidiodd wrth Dduw hefyd am dderbyn ei aberth ef a gwrthod 
ei aberth yntau ; fel, er i’r Creawdwr mawr ymresymu âg ef 
yn dirion, a chynyg drachefn, ar ei edifeirwch, adferu iddo 
heddwch a derbyniad, a’i gynghori i beidio a rhedeg yn mlaen 
mewn anfoddlonrwydd yn erbyn ei frawd, eto Cain a’i 
lladdodd ef. A phaham y lladdodd efe ef ? ond am fod ei 
weithredoedd ef yn ddrwg, ac eiddo ei frawd yn dda. Dyma’r 
lleiddiad dyn a’r merthyrdod cyntaf a wnaeth cenfigen yn y 
byd newydd ; ond ar ol hyn hi laddodd ei miloedd, a’i deng 
miloedd, onide pa losgi, pa garcharu, pa dywallt gwaed, a 
pha farwolaethau chwerwon ddyfeisiodd Eglwys Rhufain, yr 
hon oedd yn galw ei hunan y wir eglwys, erioed ar saint y 
Goruchaf ? A hyn holl o lid a chenfigen at bobl ag oedd 
Duw yn eu caru yn well na hwynt-hwy. 

Percon. —Yr ydych wedi fy rhoi i weled fod amryw o 
ellyllon uffernol yn cadw cyfeillach yr anghenfil hwn nas en- 
wasoch chwi hwynt eto, megys hunan-gyfiawnder, tuchaò, 
anfoddlonrwydd, cybydd-dod, a gau-ddyben, o ran mae 
rhai hyn oll i’w gweled yn Cain, a llawer mwy. 

Pereg.— Diau, ond dewch yn mlaen, chwi gewch weled 
rhagor eto o’i waith ef, a’r ellyllon sydd gydag ef, wrth ddar- 
llen ychydig hanesion, naill ai yn y byd neu yn y Beibl; mae’r 
ysbryd drwg hwn yn dyfod i mewn i balasau brenhinoedd, ac 
yn lletya gydag ymherawdwyr yn y byd; yn y llysoedd 
mwyaf ardderchog y ceir ei weled fwyaf aml, er nad yn 
ddyeithr yn y bythod gwaelaf. Edrychwch y fath anrhaith a 
wnaeth efe unwaith yn senedd Rhufain, pan trywanwyd 
Julius Caesar ei hun â’r cleddyf gan ei benaethiaid ardderch- 
ocaf; rhwysg mawr yr ymherawdwr, ei lwyddiant wrth fin y 
cleddyf, ei glod o haul i haul, a’i enw wedi ymdaenu tros y 
moroedd eithaf, a osododd genfigen yn dân, ac enynodd drach- 
want i gyfoeth, awydd i barch, a serch at lywodraeth 
cymaint, nes ca’s y cleddyf glas dau-finiog yfed gwaed y 
cadarn yn ddirgel ac yn ddiarwybod. Edrychwch eto ar 
hanes Mordecai a Haman; yna cewch lun y bwystfil hwn 
mor eglur ag un man mewn hanes yn dyfod i mewn i balasau 



590 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

pendefigion y byd. Gwelwch fab Hammedatha yr Agagiad 
yn ei holl ogoniant—y brenin mawr wedi dyrchafu ei orsedd 
goruwch gorseddfeingciau ei holl dywysogion, a holl weision 
y brenin i gyd yn ymgrymu iddo hyd lawr. Gwelwch ei 
awdurdod digymhar, yn cael cenad i anfon allan lythyrau, 
wedi eu selio â sêl y brenin, i fwrddro’r holl Iuddewon trwy 
holl amrywiol faith daleithiau’r brenin. Gwelwch ei gyfoeth, 
yn rhoi deng mil o dalentau arian i drysorau’r brenin, feí 
rhodd i agor drws i’r mwrddrad ysgeler ac annhrugarog. 
Ewch gydag ef i’w dŷ ei hun ; gwrandewch arno o eithaf 
balchder yn galw am ei wraig a’i garedigion, ac yn adrodd 
iddynt ogoniant ei gyfoeth, amldra ei feibion, a’r hyn oll y 
mawrhasai y brenin ef ynthynt ; gwrandewch ar ei ymffrost 
yn mynegu na wahoddasai Esther y frenhines neb gyda’r 
brenin i’r wledd ond efe, a’i fod yn myned yno fory eilwaith. 
Ond O ! pa ddedwyddwch yn y nef a’r ddaear tra fo cenfigen 
a’i pherthynasau o mewn yn teyrnasu; ni esmwythâ llonaid 
llong o aur ddim o’r dyn hwnw bo tân cenfigen yn fflamio 
yn ei fynwes : ynte gwrandewch Haman yn dweyd wrth ei 
wraig a’i garedigion—“ Nid yw hyn oll yn lleshau i mi tra 
fyddwyf yn gweled Mordecai yr Iuddew yn eistedd yn mhorth 
y brenin! ” Yma, fy ffrynd, cewch weled dull y sarph 
dorchog wenwynig hono, cenfigen, yn eithaf ei grym a’i 
malais, pan nas gwnai dim y tro i lanw ei chylla gwancus 
ond gwaed yr holl Iuddewon—yn feibion, yn ferched, yn 
wragedd, ac yn blant, trwy holl daleithiau’r brenin mawr. 
Rhaid oedd lladd myrddiynau o honynt yn yr un boreu, heb 
adael un i ddianc am ei einioes, am na ymgjrymai Mordecai 
yr Iuddew yn mhorth y brenin i Haman yr Agagiad. Hyn, 
debygasid, oedd ddigon i lanw bol yr ellyll hyn, cenfigen ; 
ond nid ydoedd, canys ar ol taflu lot am yr amser, fe ddyg- 
wyddodd y deuddegfed mis, fel yr oedd un mis ar ddeg eto i 
Haman fod tan boen a gofid cenfigen cyn cael ei gyflafan i 
ben ; am hyny, angenrhaid oedd cael rhyw faint o ymddial 
yn gynt i lanw ychydig ar ei stymog wenwynllyd cyn cael ei 
giniaw ; ac at gael hyn i ben, trwy gynghor ei wraig ZereSj 
fe barotodd grogbren haner cant cufudd ei uwchder, i grogi 
Mordecai arno. Dyma genfigen a malais yn eu lliw eu 
hunain, heb fedru eu cuddio na’u harbed. 

Percon. —Ond rhyfeddol yw Rhagluniaeth, fel y trodd hi yma 
y rhod yn ei hol; canys dyma Haman, wrth geisio peri crogi 
Mordecai, mewn anwybod, yn rhoi cynghor iddo gael parch 
mwy; canys pan gofynodd y brenin i Haman “ Pa beth a 
wneid i’r gŵr a fynai y brenin ddyrchafu ? ” ei ateb oedd, 
“ Dwyn y wisg frenhinol ag oedd y brenin yn ei gwisgo, a’r 
march ag y marchogai’r brenin arno, a rhoi’r frenhinol goron 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 59I 

ar ei ben, a rhoi’r wisg a’r march yn llaw un o dywysogion y 
brenin, a’u gwisgo am y gŵr hwnw a fynaiy brenin ei an- 
rhydeddu ; a pharant iddo,” ebe fe, “ farchogaeth ar y march 
trwy heol y ddinas, a chyhoeddant o’i flaen ef, Fel hyn y 
gwneir i’r gŵr a fyno’r brenin ei anrhydeddu.” Ond hyn o 
ogoniant ddygwyddodd i Mordecai yr Iuddew, a Haman orfu 
gyflawni iddo hyn oll, heb adael dim a lefarodd heb ei 
wneuthur. 

Pereg. —Felly y mae cenfigen yn diweddu yn wastad, er 
drwg iddi ei hunan yn fwy na drwg i’r hwn y mae yn ei 
ewyllysio; onide daliwch sylw 1 yn unig ar genfigen brodyr 
Joseph. Dyna un man eto cewch weled yr ysbryd hwn mor 
eglur ag un man yn yr Hen Destament; ac eto, fel y try pob 
peth er daioni i seintiau Duw, hyn a drodd er rhwysg a 
gogoniant rhyfedd i Joseph ei hun, mawr fendith i’w holl 
genedl, a bendith arbenig i Eglwys Dduw hyd byth. Pan 
welodd meibion Leah, Bilhah, a Zilpah, eu brawd Joseph, 
yr hwn oedd lanc lawer ieuangach na hwynt-hwy, yn cael ei 
anrhŷdeddu cymaint gan ei dad â mawrder, ac â dillad, 
siaced fraith o amryw ddarnau, ac yn enwedig âg arwyddion 
o ffafr Duw ar ol llaw, yr hyn oeddent yn ei ofni trwy 
freuddwydion,—yr un-ysgub-ar-ddeg yn ymgrymu i ysgub 
Joseph, a’r haul, y lloer, a’r un-seren-ar-ddeg yn ymgrymu 
ìddo ef—hwy a genfigenasant wrtho, a’r elfen uffernol hon nis 
gorphwysodd, ond dyfeisio gwneud rhyw waredigaeth o hono; 
ac ar ddiwrnod, pan ddaeth y gwirion wrth arch ei dad i 
ymweled â’i frodyr i Ddothan, cenfigen a gafodd le cyfleus i 
gael anwylaf fab a bywyd Jacob oddiar y ffòrdd, a gwneud y 
breuddwydion yn ddirym; ond Duw, yr Hwn oedd yn y nef, 
a’u gwatwarodd hwynt, canys nid oes dim cuddiedig i’w 
lygaid Ef. Rhai o honynt a fynent ei ladd ef yn union, a’i 
daflu i un o’r pydewau, a dwyn celwydd—cyfaill cenfigen— 
adref at eu hen dad Jacob, fod bwystfil wedi ei ladd ef; ond 
trwy gynghor Reuben, ei fywyd a achubwyd, ac i’r pydew y 
taflwyd ef; ond trwy gynghor Juda fe’i codwyd oddiyno, ac 
a’i gwerthwyd ef—fel Iachawdwr y byd—i’r IsmaeHaid oedd 
yn dyfod o Gilead, ac yn myned i waered i’r Aipht, a’u 
camelod yn dwyn llysiau, a balm, a myrr, am ugain darn o 
arian. Hwythau a’i dygasant ef i’r Aipht, a’r Midianiaid a’i 
gwerthasant i Putiphar, tywysog Pharao, a’i ddisdain ; ond 
ei frodyr a anfonasant ei siaced fraith ef at eu tad, wedi ei 
throchi mewn gwaed myn gafr, gan ddywedyd—“ Hon a 
gawsom ; myn wybod yn awr ai siaced dy fab di yw hi, ai 
nage.” Dyma falais heb un achos ; dyma genfìgen heb dad 
na mam ond diafol ei hun; dyma’r ysbryd uffernol yn ei 
liwiau ei hun yn poeni, yn gofidio, yn llidio am fod rhyw ar- 



592 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

goelion o fod Joseph eu brawd i fod rhyw bryd yn uwch na 
hwynt-hwy gyda Duw a dynion. Ond, fel y dywedasoch, 
yma y dyrchafwyd Joseph—dyma’r cam cyntaf o’r ysgol ag 
oedd yn dwyn y gŵr a garodd yr Arglwydd i fod yn ben ar 
ei frodyr, ac yn fywyd i holl wlad yr Aipht; Duw a ; i han- 
fonodd ef yno i barotoi ŷd, lle, a lluniaeth i’w frodyr—cysgod 
ardderchogo Iachawdwr y byd ; oni buasai i’r alltud hwn gael 
ei drosglwyddo i dir yr Aipht, ni fuasai braich yr Arglwydd, 
yn dwyn Israel allan oddiyno, ddim yn un o waredigaethau’r 
eglwys. Ond, fy ffrynd, daliwch sylw ronyn ar natur ddi- 
eflig cenfigen; pa dorfeydd o ellyllon uffernol sy’n cyd- 
gerdded â hi! gwelwch i ba fath galon-galedwch a dibrisdod, 
i ba fath daeogrwydd ac anystyriaeth, i ba fath ddichellion 
cyfrwys a chelwyddau digywilydd y gyrodd cenfigen y 
mwrddwyr hyn iddynt ! Rhaid lladd myn, rhaid trochi 
siaced mewn gwaed, a’i danfon felly adref i’r hen batriarch, 
a’i roi i gredu mai bwystfil oedd wedi lladd anwylyd ei enaid, 
ac addfedu ei benllwydni i waered i’w fedd. 

Percon. —Y peth sy’n gwneuthur cenfigen yn bechod 
erchyll yw, ei bod hi’n llidio ac yn ymddial ar rai nad ydynt 
yn gwneuthur dim drwg iddi, ac felly yn talu drwg am dda. 
Mi welaf nad oedd Abel yn gwneud dim drwg i Cain, ond o’r 
tu arall yn foddlon ymddarostwng iddo, fel y dywed Duw ei 
hunan wrth Cain,—“ Atat ti hefyd mae ei ddymuniad ef, a 
thi a lywodraethi arno ef.” Nid oedd Mordecai hefyd yn 
dweyd nac yn gwneuthur dim niwed i Haman, canys yr wyf 
yn deall nad oedd ei waith ef yn peidio ymostwng i’r gwr 
ddim yn tarddu oddiwrth falchder, am ei fod ef yn perthyn 
mor agos i Ester y frenines, nac oddiwrth ysbryd ymrysongar, 
terfysglyd, pen-galedwch, neu ymddangos o fod yn un neill- 
duol, nac ychwaith un drwg ewyllys nac oerfelgarwch at y 
brenin a’i lywodraeth, ond oddiwrth fod crefydd yr Iuddewon 
yn gwahardd iddynt i roi’r fath anrhydedd oruchel i un dyn 
byw, yn enwedig i’r fath un annuwiol ag oedd Haman; ac 
edrych hefyd yr oedd arno, debygwn, yn ddarn o annghyf- 
iawnder i’w genedl ei hun i roi’r fath anrhydedd i Amaleciad 
—un o’r cenedlaeth.au hyny y tyngodd Duw y byddai iddo 
ryfela yn eu herbyn hwynt o genedlaeth i genedlaeth (Exod. 
xvii. 16). Ac felly yma; diniwed oedd Joseph yn hyn oll, 
eto cenfigen a’i gwerthodd ef i’r Aipht; ond Duw oedd gydag 
ef; a phan mae’r hen batriarch yn ei eistedd yn y gwely yn 
bendithio ei feibion, fe ddywed wrth Joseph, “Joseph fydd 
gangen ffrwythlon, cangen ftrwythlon wrth ffynon ; ceingciau 
jm cerdded ar hyd y mur. A’r saethyddion fuont chwerw 
wrtho ef, ac a saethasant, ac a’i casasant ef; er hyny arhodd 
ei fwa ef yn gryf, a breichiau ei ddwylaw a gryf hasant trwy 


crocodil afon yr aipht. 593 

ddwylaw grymus Dduw Jacob; oddi yno y mae’r Bugail— 
Maen Israel.” “ Trwy Dduw dy dad,” ebe fe, “yr Hwn a’th 
gynorthwya, yr Hollalluog, yr Hwn a’th fendithia â bendith- 
ion y nefoedd oddi uchod, à bendithion y dyfnder yn gorwedd 
isod, â bendithion y bronau a’r groth, rhagorodd bendithion 
■dy dad ar fendithion fy rhieni hyd derfyn bryniau tragywydd- 
oldeb ; byddant ar ben Joseph, ac ar goryn yr hwn a neill- 
duwyd oddiwrth ei frodyr.” 

Pereg. —Da y dywedasoch ; ond am i chwi ddal sylw fod 
•cenfigen yn gwneud drwg i rai nad y’nt yn gwneud dim 
drwg iddi hi, pe craffech yn iawn, chwi gaech ei gweled hi 
yn gwneud drwg i rai ag sydd yn gwneud llawer iawn o 
dda iddi hi; onide gwelwch genfigen Saul yn erbyn Dafydd. 
Pan ddarfu i Saul, trwy ei ddrwg ymddygiad a’i gybydd-dod, 
i dori gorchymyn Duw, a chael gwybod fod y frenhiniaeth i 
gael ei thori oddiwrtho, a’i rhoddi i gymydog gwell nag ef ei 
hun, yr hwn a gyflawnai holl feddwl yr Arglwydd, yr anfon- 
wyd Samuel i eneinio Dafydd, mab Jesse, i fod yn frenin ar 
Israel. Yn mhen ychydig ar ol pa amser y daeth y Philist- 
iaid yn finteioedd yn erbyn gwlad Israel, a Saul aeth allan yn 
•eu herbyn hwynt, ond pan oeddent yn sefyll ar fynydd o’r 
naill du, ac Israel yn sefyll ar fynydd o’r tu arall—a dyffryn 
oedd rhyngthynt. “ A daeth gŵr allan o wersylloedd y Philist- 
iaid, a’i enw Goliah, o Gath : ei uchder oedd chwe’ chufudd 
& rhychwant, a helm o bres ar ei ben, a llurig emmog a 
wisgai: a phwys y llurig oedd bum’ mil o siclau pres ; a 
bottasau pres oedd am ei draed ef, a tharian pres rhwng ei 
ŷsgwyddau; a phaladr ei waewffon ef oedd fel carfan 
gwehydd; a blaen ei waewffon ef oedd chwe’ chan’ sicl o 
haiarn ; ac un yn dwyn tarian oedd yn myned o’i flaen ef. 
Ac efe a safodd, ac a waeddodd ar fyddinoedd Israel, ac a 
ddywedodd wrthynt—I ba beth y dewch i drefnu’ch byddin- 
oedd ? Onid ydwyf fi Philistiad, a chwithau yn weision i 
Saul: dewiswch i chwi ŵr i ddyfod i waered ataf fi. Os gall 
efe ymladd â mi, a’m lladd i, yna y byddwn ni yn weision i 
chwi; ond os myfi a’i gorchfygaf ef, ac a’i lladdaf ef, yna y 
byddwch chwi yn weision i ni, ac y gwasanaethwch ni. A’r 
Philistiad a ddywedodd, Myfi a waradwyddais fyddinoedd 
Israel y dydd hwn. A phan glybu Saul a holl Israel y 
geiriau hyny gan y Philistiad, yna y digalonasant ac yr ofn- 
asant yn ddirfawr. A’r Philistiad a nesaodd foreu a hwyr, 
ac a ymddangosodd ddeugain niwrnod, heb un gŵr eto o 
Israel a chalon i fyned yn ei erbyn ef.” Yma buasent yn 
myned tan law’r Philistiaid oni buasai mab Jesse, eneiniog 
yr Arglwydd, yr hwn oedd yn awr wedi derbyn ysbryd 
doethineb a nerth (yr hwn a ymadawodd â Saul) ddyfod i’r 
M 2 




594 WIILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

gwersyll—gŵr gwridgoch ieuangc o oedran, teg yr olwg, ond 
annhebygol iawn o gael y maes ar Goliah, o Gath. “ Ond na 
lwfrhaed calon neb o’i herwydd ef,” ebe mab Jesse wrth 
frenin Israel, “ dy was di a â, ac a ymladd â’r Philistiad 
hwn.” A phan ddywedodd Saul, “ ni elli di fyned i ymladd 
â’r Philistiad, canys llanc ydwyt ti, ac yntau sydd ryfelwr 
o’i febyd.” Ónd Dafydd a atebodd y brenin, “ Bugail oedd 
dy was ar ddefaid ei dad ; a daeth llew ac arth ac a gymer- 
asant oen o’r praidd, a mi a aethum ar ei ol ef, ac a’i tarewais 
ef, ac a’ihachubais o’i safn ef; a phangyfododd ef i’m herbyn,, 
mi a ymafìais yn ei farf ef, ac a’i tarewais, ac a’i lleddais ef. 
Felly dy was di a laddodd y llew a’r arth, a’r Philistiad di- 
enwaededig hwn fydd megys un o honynt, gan iddo an- 
mharchu byddinoedd y Ì3uw byw; a’r Arglwydd a’m 
hachubodd i o grafanc y llew, ac o balf yr arth, efe a’m 
hachub o law y Philistiad hwn.” Dyma ŵr Duw yn awr yn. 
myned yn nerth ac Ysbryd Duw i waredu byddinoedd Israel 
o’u holl ofnau. Gwelwch lanc ìeuangc yn myned i ymladd â 
chawr na fu o’i fath yn y byd! heb un arf ond ffon-dafì a 
phump o geryg llyfnion yr afon. Gwrandewch eiriau’r 
Philistiad ! “ Ai ci ydwyf fi, gan dy fod yn dyfod ataf fi â ffyn ? 
a’r Philistiad a regodd Dafydd trwy ei dduwiau ef,” ac a 
fygythiodd roi ei gnawd ef i ehediaid y nefoedd ac i anifeil- 
iaid y maes. Ond O! ateb ffyddiog, cadarn, gwas yr Ar- 
glwydd, “ Ti ydwyt yn dyfod ataf fi â chleddyf, ac â gwaew- 
ffon, ac â tharian ; a minau ydwyf yn dyfod atat ti yn enw 
Arglwydd y lluoedd, Duw byddinoedd Israel, yr Hwn a 
geblaist di. Y dydd hwn y dyry’r Arglwydd dydi yn fy llaw 
i, a mi a’th darawaf di; ac a gymeraf ymaith dy ben oddí 
arnat, ac a roddaf gelanedd gwersyll y Philistiaid y dydd 
hwn i ehediaid y nefoedd, ac i fwystfilod y ddaear ; fel y 
gwypo’r holl ddaear fod Duw yn Israel. A’r holl gynulleidfa 
hon a gânt wybod nad â chleddyf nac â gwaewffon y gwared 
yr Arglwydd (canys eiddo yr Arglwydd yw y rhyfel), ac Efe 
a’ch rhydd chwi yn ein llaw ni. Yna cymerodd Dafydd, 
gwas yr Arglwydd, gareg o’i gôd, ac a’i taflodd, ac a 
darawodd y Philistiad yn ei dalcen ; a’r gareg a soddodd yn 
ei dalcen ef, ac efe a syrthiodd i lawr ar ei wyneb. Yna 
cymerodd ei gleddyf, ac y torodd ei ben âg ef, ac a’i dygodd 
i’r gwersyll at fyddinoedd yr Arglwydd, o flaen Saul. A 
gwŷr Israel a godasant, a floeddiasant, ac a erlidiasant ar ol 
y Philistiad, ac a ysbeiliasant eu gwersylloedd hwynt.” 
Dyma fuddugoliaeth annhebygol! a thyma barch anarferol 
i’r gŵr ag oedd ddiystyrllyd gan ei frodyr ychydig oriau. o’r 
blaen, yn awr yn cael ei anrhydeddu gan Saul a holl Israel, 
a Jonathan yn rhoddi iddo ei fantell ei hun, a’i holl wisgoedd 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 595 

hyd y nod ei gleddyf, a’i fwa, a’i wregys; ond er hyn oll, mae 
dyddiau drwg i orddiwes Dafydd, a chenfigen Saul i enyn yn 
fflam o dân angerddol yn ei erbyn ef; canys wrth ddyfod 
adref trwy’r trefydd a’r pentrefydd y gwragedd a ddaethant 
allan o bob dinas, dan ganu a dawnsio i gyfarfod â’r brenin 
Saul â thympanau a gorfoledd, ac âg offer cerdd danau ; ac 
wrth ganu hwy a ymatebent y naill y llall, ac a floeddient— 
“ Saul a laddodd ei filoedd, a Dafydd ei ddeng miloedd.” A’r 
gwragedd nid ystyriasant y genfigen allai hyn i enyn yn Saul, 
yr hwn oedd fwy am enw gyda dynion nac am enw a gogon- 
iant Duw Israel. “ Ac yna y digiodd Saul yn ddirfawr, ac a 
ddywedodd, Rhoddasant i Dafydd ei fyrddiwn, ac i mi y 
rhoddasant filoedd ; beth mwy a roddant iddo ef ond y fren- 
hiniaeth ? ” A bu Saul â’i lygad ar Dafydd o’r dydd hwnw 
allan, fel pa dda bynag a wnai Dafydd, cenfigen Saul a fynai 
ei ddyfetha ef, megys am wneud y da hwnw. Edrychwch o 
hyn allan, pa sawl cymwynas a wnaeth Dafydd i Saul ac i 
holl Israel ? cynifer a hyny o weithiau a mwy y ceisiodd cen- 
figen Saul ei ddieneidio ef. Dwy waith ar ol hyn y taflodd 
ef y waewffon i drywanu Dafydd, a chan y nerth, y bicell yn 
glynu yn y pared, ac eneiniog yr Arglwydd yn ddihangol ;: 
dyma’r iawn a roddodd cenfigen am ladd Goliah, a hyn oll 
oedd yn erbyn goleuni yn y brenin, o ran fe wyddai fod Duw 
gyda Dafydd, o achos paham yr oedd yn ei ofni ef. Pa sawl 
cam wnaeth efe âg ef ar ol hyn ? er fod ei holl ymddygiad ef 
yn ddoeth, ac yn llwyddianus; wedi addaw ei ferch hynaf 
iddo yn ei phallu, a’i rhoddi i arall, anffyddlon y gwelwch ef 
yma yn ei addewid, ond yn fwy dichellgar a chenfigenus yn 
ei ddyben, am ei fod yn rhoi ei ferch yn wraig iddo er mwyn 
cael cant o flaen-grwyn y Philistiaid, gan dybied, wrth ym- 
ladd â hwy, y cwympai ef trwy eu dwylaw hwynt; ond dyma 
y ffyddlon yn dyfod adref yn ddihangol, a dau gant o flaen- 
grwyn gydag ef. Ond cenfigen y brenin a gynyddodd fwy, 
fwy ; yn mhen ychydig, Saul sy’n mynegu i Jonathan ei fod 
ef am ladd Dafydd, ac yntau yn ei gynghori ef yn y maes, 
gan ddywedyd, “Na pheched y brenin yn erbyn ei was, 
oherwydd ni phechodd efe i’th erbyn di; ac oherwydd bod 
ei weithredoedd ef yn dda iawn i ti. Canys fe ddododd ei 
einioes yn ei law, ac a darawodd y Philistiad, a’r Arglwydd 
a wnaeth iechydwriaeth mawr i holl Israel, ti a’i gwelaist, 
ac a lawenychaist; paham gan hyny y pechi yn erbyn gwaed 
gwirion yn ddiachos.” Ac ar ol i Saul wrando ar gynghor 
Jonathan, a thyngu, fel mai byw’r Arglwydd, ni leddir ef; 
yn mhen ychydig amser, pan daeth y Philistiaid ŷn erbyn 
Israel, a Dafydd fyned allan yn eu herbyn hwynt, a’u gorch- 
fygu â lladdfa fawr, yr ysbryd drwg eilwaith a ddaeth i Saul; 



596 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


597 


pan oedd ef yn eistedd yn ei dŷ, a’i waewffon yn ei law, a 
Dafydd yn canu’r delyn, ceisiodd daro ei waewffon trwy 
Dafydd yn y pared ; ac ar ol iddo ffoi y nos hono, gyrodd y 
brenin ar ei ol ef i’w dŷ, ac oni buasai i Michal ei ollwng ef i 
lawr trwy’r ffenestr, cenadon Saul a’i lladdasent ef; a phan 
ddywedodd Michal ei fod ef yn glaf, gan ddodi delw yn y 
gwely yn ei le ef, a chlustog o flew geifr tan ei ben, y dan- 
fonodd y brenin genadon ar ol cenadon i’w ddwyn ef yn y 
gwely ato ei hun i gael ei ladd ef. 

Percon. —Creulondeb digymhar ; am dda o hyd yr oedd y 
brenin am ei ladd. 

Pereg. — Ie; canys y llid oedd yn erbyn yr enw oedd 
e’n gael trwy holl Israel, ac yn gwybod hefyd y deuai i’r fren- 
hiniaeth yn lle ei hiliogaeth ef. 

Percon. —Onid oedd Duw wedi ordeinio ei bod felty, a 
phwy all sefyll yn ei erbyn Ef ? A Jonathan hefyd yn llawn 
fbddlawn i’r peth, ac wedi cyfamodi â Dafydd o genhedlaeth 
i genhedlaeth. 

Pereg. —Gwir; ond nid oes nag ewyllys Duw, na hyn- 
awsedd dynion, a ddiffydd dân cenfigen y lle dechreua enyn. 

A chwi a gewch weled mwy o ryfeddod na hyn yn yr ysbryd 
cenfigenus. Pan ddanfonodd Saul genadon i ymofyn Dafydd 
-^-yr hwn oedd yn awr gyda Samuel yn Naioth, yn Rama— 
i’w ddal ef, a gweled prophwydi’r Arglwydd yn prophwydo, 
a Samuel arnynt hwy, cenadon Saul hefyd a brophwydasant; 
a phan anfonodd yr ail waith, y rhei’ny a brophwydasant, 
a’r trydydd cenadon a brophwydasant yr un wedd ; ac yn 
olaf daeth Saul yno ei hunan i ddal Dafydd, a gweled o hono 
brophwydi Duw yn prophwydo, ddisgyn o’r un ysbryd arno 
ef, a phrophwydo ar hyd y ffordd i Naioth, gan ddiosg ei 
ddillad, a phrophwydo hefyd ger bron Samuel, ac a syrthiodd 
i lawr hefyd yn noeth yr holl ddiwrnod hwnw, a’r holl nos. 

PerCon. —’Rwyf yn synu pa fodd na buasai’r ysbryd o 
brophwydo—sef, fel yr wyf yn tybied, canmawl Duw, ben- 
dithio ei enw, cyhoeddi allan ei ryfeddodau, ddeall wrth 
brophwydo—p’odd, meddaf, na buasai yr ysbryd hwn yn 
gadaw Saul, ac yn diffodd ei holl genfigen, ac yn ei roi i garu 
Dafydd fel ei ffrynd penaf. 5 

Pereg.— Fe debygasid hyny; ond deallwch nad oedd y 
tân ddim yn ffiamio ond tra yr oedd Saul yn mysg y 
prophwydi; ac yn union fel yr ymadawodd ef â hwynt, fe 
ddaeth yr un genfigen i lywodraethu, ac o lid at Jonathan am 
ei fod yn ffrynd i Dafydd ; fe ergydiodd y waewffon ato i’w 
daro ef; ac eilwaith ceir y brenin yn taro pedwar ugain a 
phump o offeiriaid yr Arglwydd yn gwisgo ephod liain, ac 
Abimelec, offeiriad Nob, yn nghyda’r holl ddinas, yn wŷr, yn 


wragedd, yn feibion, ac yn ferched, yn blentyn sugno, yn ŷch, 
yn asyn, ac yn oen, am yn unig i Abimelec, mab Ahitub, i 
fyned o flaen yr Arglwydd yn achos Dafydd. A rhy faith, 
fy ffrynd, yw adrodd holl genfigen Saul, a holl ffyddlondeb 
Dafydd iddo trwy ei holl ddyddiau. B’le yr oedd lle i ddangos 
mwy diniweidrwydd a ffyddlondeb i Saul nag a ddangos- 
odd Dafydd iddo yn Engedi, lle yr oedd efe a’i chwe’ chan’ 
ŵr yn ymguddio yn ystlysau’r ogof, a mab Cis yn dyfod yno 
i’r ogof i wasanaethu ei gorph, lle gallasai Dafydd ei ladd ef ; 
a gwŷr Dafydd a ddywedodd, “ Wele’r dydd wedi dyfod yn 
mha un y rhoddodd yr Arglwydd dy elyn yn dy law di, fel y 
gwnelech iddo fel y bydd da yn dy olwg; a Dafydd a gododd 
ac a dorodd ymyl ei wisg ef.” 

Percon —A oedd hyn ddim digon i weled gonestrwydd, a 
thori lawr genfigen ? 

Pereg. —Nac ydoedd ; canys er i Saul y pryd hwn i 
edifarhau i ddyfod allan yn ei erbyn ef, a dweyd, “ A’i dy lef 
di yw hwn, fy mab Dafydd ” (pan oedd Dafydd wedi dangos 
cwr ei fantell iddo, a gwneud yn hysbys bod ei einioes ef yn- 
ei law ef). “ A Saul a ddyrchafodd ei lef ac a wylodd ; efe 
a ddywedodd hefyd wrth Dafydd, Cyfiawnach wyt ti na 
myfi ; canys ti a delaist i mi dda, a minau a delaist i tithau 
ddrwg ; a thi a ddangosaist wneuthur o honot i mi ddaioni, 
o herwydd rhoddodd yr Arglwydd fi yn dy law di, ac ni’m 
lleddaist. Oblegyd os caffai ŵr ei elyn, a ollyngai efe ef 
mewn ffordd dda ? Am hyny yr Arglwydd a dalo i ti 
ddaioni am yr hyn a wnaethost i mi y dydd hwn. Ac wele 
yn awr mi wn gan deyrnasu y teyrnasi di, ac y sicrhaer 
brenhiniaeth Israel. Twng dithau wrthyf fi yn awr i’r Ar- 
GLWYDD, na thori ymaith fy had i ar fy ol, ac na ddyfethi fy 
enw i o dý fy nhad. A Dafydd a dyngodd wrth Saul; a 
Saul a aeth i’w dŷ.” A Dafydd a’i wŷr a aethant i’r am- 
ddiffynfa. 

PERCON.-^Mae yn edrych i mi fel rhyw benwandod neu 
eithaf calon-galedwch, os cododd ef yn erbyn Dafydd byth 
mwy ; ac eto fe ddywed yr Ysgrythyr mai felly y gwnaeth ; 
ac fe roddodd Michal ei ferch, gwraig Dafydd, i Phalti fab 
Lais o Alim. 

Pereg. —Felly y gwnaeth ; ond mae’n debyg gallasai hyn 
fod ryw amser o’r blaen ; ond chwi gewch Saul yn canlyn ar 
ol Dafydd wedi hyn, pan y cafodd Dafydd ef yn cysgu, a 
thair mil o wŷr etholedig Israel gydag ef, yn mryn Iíacila, 
yn amalwch Ziph, ac y cymerodd ef y waewffon oedd yn y 
ddaear, wrth ei obenydd, a’r llestr a’r dwfr wrth ei ben ef; 
ac nid oedd neb yn gweled, nac yn gwybod, nac yn effro, 
canys yr oeddent oll yn cysgu, o herwydd trwmgwsg oddi- 



598 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


wrth yr Arglwydd a syrthiasai arnynt. Abisai y pryd hyn 
a fynai ei ladd ef, gan ddywedyd, “ Duw a gauodd heddyw 
dy elyn yn dy law di; yn awr, gan hyny, gad i mi ei daro 
ef, atolwg, â gwaewffon hyd y ddaear unwaith, ac ni ail 
darawaf ef.” Ond Dafydd a ddywedodd, “na ddyfetha ef, 
canys pwy a estynai ei law yn erbyn eneiniog yr Arglwydd, 
ac a fyddai ddieuog ? Fel y mae’r Arglwydd yn fyw, naill ai 
yr Arglwydd ai tery ef, ai ei ddydd ef a ddaw i farw; ac efe 
a ddisgyn i’r rhyfel, ac a ddyfethir.” 

Percon.— Ond fe faeddodd Dafydd Saul o’r diwedd trwy 
gymwynasau, ffyddlondeb, a diniweidrwydd. 

Pereg. —Mae’n wir na chwanegodd Saul ymlid mwy ar 
ei ol ef; ac fe ddywedodd, pan adnabu ef lais Dafydd yn 
danod i Abner, tywysog ei lu ef, ei esgeulusdra, “ Ai dy lais 
di yw hwn, fy mab Dafydd, ebe fe ; pechais, dychwel, fy 
mab, canys ni’th ddrygaf mwy, o herwydd gwerthfawr fu 
fy einioes yn dy olwg di y dydd hwn: wele, ynfyd y 
gwnaethum, a mi a gyfeiliornais yn ddirfawr.” A diau yw 
.nad oes un ffordd well i gongcwero cenfìgen na dyoddef hyd 
yr eithaf, a gadael Duw ei Hun i dalu’r pwyth ; er na ellir 
trwy hyny ladd y genfìgen yn y dyn cenfìgenus, eto 
mae’r sawl a ddyoddefo â chydwybod rydd, ac mae Duw yn 
taro yn mlaen yn fynych, ac yn agor drws o rydd-did i’r 
dyoddefwr, ac yn dangos i’r byd, a’r cenfìgenwr ei hunan, 
ei fod ef yn gwneuthur cam â’r gwirion. 

Percon.— Am fod ymherawdwyr a brenhinoedd y byd yn 
cenfìgenu llwyddiant a hawddfyd y naill y lla.ll, nid yw 
ryfedd genyf, canys yr wyf yn meddwl am lawer o ryfel- 
oedd sydd yn terfysgu’r holl ddaear, ac yn gosod ymher- 
odraethau meithion ar dân, mai cenfìgen yw eu dechreuad; 
y rhyfeloedd mawrion fu rhwng Rhufain a holl genedlaethau’r 
byd o oes i oes, yn enwedig rhyngthynt a’r Carthaginiaid, 
yr hwn nas dibenwyd nes rhoi Carthage fawr yn gyd-wastad 
a’r llawr, oedd i gyd a’u gwraidd o genfìgen. Rhufain 
oedd am ddringad uwch dinasoedd a theyrnasoedd y byd, 
ac am fyned yn ben, fel y cafodd yn y diwedd ar holl 
ardaloedd y ddaear; ac nid oedd yr ymherodraethau ereill, 
megys y Caldeaid, y Persiaid, a’r Groegiaid, un gronyn 
gwell. Ond eto, hyn wyf yn ei ryfeddu, os yw’r ysbryd 
hwn yn dyfod i’r eglwys, ac yn gwneuthur y fath anrhaith 
yno. 

Pereg. —Paham y rhyfeddwch hyny? Fe ddaw’r diafol 
â phechod i mewn i’r eglwys fel y daeth ef i ardd Eden, os 
Duw a dry ei gefn ; ac onid proffeswyr oedd Cain a Saul; 
ac onid proffeswyr enwog oedd Cora, Dathan, ac Abiram ; 
ac eto hwy a genfigasant wrth Moses yn y gwersyll, ac 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


599 


wrth Aaron, sanct yr Israel. Mi ddymunwn i chwi ddal 
sylw ragor ar genfigen Cora, nid yn unig am ei bod hi 
wedi ei gosod i lawr yn Epistol Judas, fel dadseiniad o farn 
yn erbyn tuchanwyr, terfysgwyr, a chenfigenwyr y dyddiau 
hyny, “ hwy a ddifethwyd yn ngwrthddywediad Cora,” sef, fe 
lyngcodd eu cenfigen eu hun hwy fel y llyngcodd y ddaear 
Cora ; ond hefyd am fod yr un sut genfigen yn y dyddiau 
hyn yn ymddyrchafu mewn amryw broffeswyr yn erbyn 
gwir weinidogion yr Arglwydd, a bydd y diwedd yn debyg 
o fod yn ol yr hyn a fynegodd y rhagddywededig Apostol. 
Daliwch sylw ar yr hanes. Fe enynodd y genfigen hon 
mewn amser ag oedd yr Arglwydd wedi arddel gweinidog- 
aeth Moses ac Aaron, ac wedi rhoi yn nhir yr Aipht, yn y 
Môr Coch, yn anialwch Sin, ac yn Massa, Meriba, arwyddion 
rhyfedd o aiwad gŵr Duw. Ond dyrchafiad arali fydd yn 
enyn cenfigen; am hyny dyma Cora, cefnder Moses, yn 
gweled Aaron wedi caei ei ddyrchafu i’r offeiriadaeth, yn 
terfysgu; ac wedi hudo gydag ef Dathan, Abiram, ac On, 
o íwyth Reuben—hwythau hefyd wedi anfoddloni fod 
Moses wedi gosod llwyth Juda yn nesaf at babell y cyfarfod; 
lle mai cyntaf-anedig Jacob oedd Reuben—y rhai’n yr 
awrhon yn gymydogion i’w gilydd, am eu bod yn gwer- 
syllu yn yr un tu i’r babell, a ddenasant gyda hwy ddau 
cant a haner, nid o rai isel radd, ond penaethiaid y gynull- 
eidfa, pendefigion y gymanfa, gwŷr enwog, naill ai penau 
teuluoedd, neu gyntaf-anedigion y bobl bob yr un; ond yn 
flaenor o bawb oedd Cora o lwyth Lefi. Y rhai’n oll, mae’n 
debyg, cyn dyrchafiad Aaron i’r offeiriadaeth, oedd yn gwas- 
anaethu yn y pethau sanctaidd ; yr oeddent oll yn grefydd- 
wyr mor fawrion yn Israel, fel nad oedd oddiallan nemawr 
o’u blaen hwynt. Yr oedd llwyth Lefi yn bobl neillduol i’r 
Arglwydd, ac oll yn dwyn, yn glanhau, neu yn gwneud rhyw 
wasanaeth yn nghylch pabell yr Arglwydd, ac wedi bod yn 
hynod am sêl a chadernid yn ddiweddar yn mherthynas i’r 
llo aur ; ond yn awr gweled dyrchafìad Moses i fod fel ty- 
wysog, ac Aaron yn archoffeiriad, a’r offeiriadaeth hefyd 
wedi ei dodi i fod o dŷ ac o deulu Aaron hyd fyth, a berodd 
i’r gwýr hyn genfigenu cymaint fel y cyfodasant i fyny yn 
erbyn Moses ac Aaron, gan ddywedyd, “ Gormod i chwi hyn 
o.ddyrchafiad; mae’r holl gynulleidfa yn sanctaidd, bob un 
o honynt, a hwy allant aberthu ebyrth bob penteulu dros ei 
deulu fel o’r blaen, ac mae’r Arglwydd yn eu mysg eisoes ; 
ac nid y chwi trwy’ch gweddiau na’ch eiriolaeth sy’n tynu 
Duw atynt, fel yr ydych yn dodi y bobl i dybied. Paham 
yr ymgodwch, ac y gwnewch eich hunain yn wŷr mawrion 
goruwch cynulleidfa’r Arglwydd ? ” Dyma genfigen yn ei 


600 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

lliw ei hun ; gwelwch pa duchan, pa lid, pa awydd i barch, 
pa ddrwg-dyb, a pha gondemnio diachos sydd yn gwneud yr 
un pechod atgas hwnw i fyny ? Tuchan yn erbyn Duw a 
Moses, eisieu dyrchafu Cora lle Aaron ; llid at Moses ac 
Aaron, am eu bod goruwch yr holl gynulleidfa ; awydd i 
barch, am eu bod hwy eu hunain am fod yn lle Moses ac 
Aaron ; drwg-dyb, am eu bod yn gosod ar Moses ac Aaron 
mai hwynt-hwy eu hunain a roddasant y lleoedd hyn iddynt 
eu hunain ; condemnio diachos, am nad aeth Moses nac 
Aaron i’r lleoedd uchel hyn ond wrth orchymyn Duw. 
Ond fel y clywch yn mlaen, mae cenfigen eto yn dduach ei 
lliw, ac yn fwy dieflig ei natur. 

Percon. —Ewch yn mlaen ynte i agor yr holl hanes. 

Pereg. —Moses y pryd hyn a gwympodd ar ei wyneb o 
fiaen yr Arglwydd, yr Hwn yw Tad yr ymddifad, ac 
Amddiffynwr y gwirion yn erbyn y sawl a’i cenfigeno ef, 
—ac a ddywedodd wrth Cora,—y boreu y dengys yr Ar- 
glwydd yr hwn sydd eiddo Ef, a’r sanctaidd, sef yr hwn 
sydd wedi ei neillduo gan Dduw at yr offeiriadaeth ; a phwy 
a ddylai nesau ato Ef, sef pa un ai Aaron ? ai Cora ? canys 
yr hwn a ddewisodd Efe a nesa ato Ef. Am hyny, ebe fe, 
çymered Cora a’i holl gynulleidfa yfory ei thuserau, a rhodd- 
wch ynthynt dân, a gosodwch ynthynt arogl darth ger bron 
yr Arglwydd : yna bydd i’r gŵr hwnw fod yn ddewisedig 
i’r offeiriadaeth, yr hwn a ddewiso’r Arglwydd ; gormod i 
chwi hyn, meibion Lefi.—Chwi welwch Moses yn foddlon 
i osod Duw yn ganolwr, yn gwybod ei alwad ei hun, ac 
Aaron yn sicr ; ac hefyd yn foddlon i ymadael â’i hawl, os yr 
Arglwydd a’i tynai oddiwrtho i foddloni’r bobl duchanllyd 
hyn, a swyddwyr ereill ; a phresenoldeb yr Arglwydd wrth 
losgi yr arogl darth gaiff fod yn arwydd o’r peth, a dewisedig 
yr Arglwydd fydd hwnw a ddysgyno’r llewyrch nefol arno ; 
Ond ar ol gwneud y treial, gwae’r hwn sy’n rhyfygu. 

Percon. —Yr oedd Moses yn fyrbwyll na buasai yn aros 
i berswadio y rhai’n i’r gwirionedd, yn lle gadael cynifer o 
bobl enwog i ddinystr. 

Pereg. — Nage; Moses a’u ceryddodd hwynt, ac a’u 
cynghorodd trwy eiriau teg ; ond nis tâl dim a wneir i’r 
dyn cenfigenus ; pechod yw gan mwyaf sy’n addfedu i farn, 
a da yw os barn dymhorol a fydd hon. Ebe fe, Gwrandewch, 
atolwg, meibion Lefi, am fod mwy o blant Lefi yn y genfigen 
hon na neb arall, a Chora yn benaf o honynt—“ Ai bychan 
neillduo o Dduw Israel chwi oddiwrth gynulleidfa Israel ? 
gan eich nesau chwi ato ei Hun i wasanaethu gwasanaeth 
tabernacl yr Arglwydd ? ac i sefyll ger bron y gynulleidfa 
i’w gwasanaethu hwynt ? canys Efe a’th nesaodd di o’th 


crocodil afon yr aipht. 


6 ol 


holl frodyr meibion Lefi gyda thi,” ebe fe wrth Cora : “ ac a 
geisiwch chwi’r offeiriadaeth hefyd ? ” Am hyny, tydi a’th 
holl gynulleidfa ydych yn ymgynull yn erbyn yr Arglwydd :. 
ond Aaron, beth yw efe i chwi duchan yn ei erbyn ? Ni. 
wnai hyn, sef eu bod wedi eu dyrchafu uwch holl lwythau 
Israel, er fod hyny yn mhell uwch eu haeddiant, ddim llesad, 
canys nid yw’r ysbryd balch hwnw yn edrych ar ddim da a. 
wnaeth Duw na dyn, ond ar y da a ddylai ef i wneuthur ' r 
lle nad yw gostyngeiddrwydd am fod neb wedi ei ddyrchafu 
o’i flaen ef mewn parch, gallu, meddianau, neu ddoniau,. 
grasusau mewn defnyddioldeb, ddim yn terfysgu nac yrr 
ymflino, ond yn synu ac yn rhyfeddu ei fod ef wedi cael 
lle i gadw drws yn nhŷ Dduw, ac i fod yn llai na’r lleiaf o’r 
holl saint. Nid oedd y cenfigenwyr hyn yn meddwl fod. 
eu holl wrthddywediad hwynt yn erbyn yr Arglwydd, ei. 
ewyllys, a’i air, yn gosod Aaron yn yr offeiriadaeth: ond. 
fe ddywed Moses wrthynt yn eglur mai yn erbyn Duw yr 
oedd yr holl lid a’r tuchan hyn ; canys beth yw Aaron-, ebe 
fe ? nid yw ef ond offeryn yn llaw Duw, ac nid yn fwy na, 
Uai nag y mae Duw yn peri ei fod ef. Ond tuag at. 
wneuthur y gwrthddywedwyr hyn yn ddiesgus, y geilw 
Moses am Dathan ac Abiram, a hwythau omeddasant 
ddyfod, ac a ddywedasant wrth y cenadon a ddanfon'odd 
Moses—Ai bychan yw dwyn o honot ni i fyny o dir yn 
llifeirio o laeth a mêl (sef tir yr Aipht oeddent yn ei alw 
felly i watwar Moses am ei glod i dir Canaan, i ba un yr 
addawodd ef ei dwyn hwy) i’n lladd ni yn y diffeithwch ? 
Gwelwch genfigen yn bwrw y bai ar arall, pan yn unig y 
bo fe arni hi ei hun, canys eu pechod hwy, eu hannghredin- 
iaeth a’u lladdasant hwy, nid Moses. A rhaid yw i ti 
hefyd arglwyddiaethu yn dost arnom ni! O genfigen ! pa 
sawl celwydd, pa sawl cam-dystiolaeth, a pha lid a malais 
sy’n gwneud i fyny yr anrhaith ddigywflydd hon ? Ni 
ddygaist ni eto i dir yn llifeirio o laeth a mel, meddant, ac 
ni roddaist i ni feddiant mewn maes na gwinllan ; a dyni di 
lygaid y gwŷr hyn, fel y gallost eu harwain lle y mynost ? 
A hwy a ballasant ddyfod i fyny at Moses. Dyma gynyg pob 
amodau : ond cenfigen a â yn mlaen hyd ddystryw, a’r ysbryd 
hwn sydd yn gosod yn erbyn Moses y pethau hyn, ac ef yu 
ddieuog oddi wrthynt. Fe fynai cenfigen fod Moses wedi. 
gwneuthur cam â hwynt—eu dwyn o wlad yr Aipht. O dru- 
einiaid anniolchgar, eu hysbryd cenfigenus hwynt yn gosod 
hyny fel cam, ag oedd yn un o’r bendithion mwyaf fu pobl 
yn gyfranog o hono. Maent yn rhoi yn ei erbyn fod gantho 
amcan i ddwyn eu bywydau yn yr anialwch, lle yr oedd 
manna o’r nef, a dwfr o’r graig yn eu canlyn, nes dyfod O' 




002 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN 

honynt i mewn i dir Canaan; ac os yr Arglwydd oedd yn 
•eu lladd, eu pechodau eu hunain oedd yr achos o hyny, ac 
nid dyben Moses wrth eu dwyn i’r anialwch. Maent yn 
gosod ar Moses i fod gantho amcan i gaethiwo eu rhydd-did, 
trwy osod ei hunan yn frenin arnynt. O genfigen ! O gel- 
wydd ! hen ellyll y pwll! Onid tad tirion oedd Moses iddynt ? 
Onid gwas gostyngedig tros yr Arglwydd ? Onid oedd eu 
meddianau hwynt yn cael eu sicrhau iddynt, a’u trefn yn 
•cael ei hamddiífyn ? cyfiawnder yn cael ei weinidogaethu yn 
ddiduedd ? ac onid oeddent yn byw mewn anrhydedd, ac 
mewn esmwythder ? ac eto rhaid achwyn, fel pe buasai iau 
Moses yn drymach na iau Pharao. Ac a oedd Moses yn 
gwneuthur ei hunan yn dywysog ? pell iawn oddiwrth hyny ; 
pa mor ewyllysgar y buasai yn rhoi ei swydd heibio ar y 
•cyntaf, ac nid llai boddlon yn awr, pe gwelsai Duw fod hyny 
yn oreu ? Eto llid a chenfigen Dathan ac Abiram sy’n ei roi 
ef tan y nodau mwyaf du o ormesdeyrn, a gorthrymwr yn 
neidio i lywodraeth nad oedd yn perthyn iddo. Rhaid i 
falais y dynion hyn eto osod yn erbyn Moses ei fod ef yn eu 
twyllo hwy trwy addaw iddynt wlad o laeth a mêl, ac heb 
gwblhau. Ond, atolwg, bai pwy oedd hyn ? fe’u harweiniodd 
hwynt i’w hymyl hi, ac yr oedd ef yn union barod tan Dduw 
i’w dwyn hwynt i mewn i’w pherchenogi; ond hwy a gauas- 
ant y drws yn eu herbyn eu hunain, fel mai eu hunig fai 
hwynt oedd yr achos na fuasent yn awr yn Nghanaan. Eto 
rhaid i genfigen i fwrw ar Moses, fel cyflawnid yr Ysgrythyr, 
“ Pan gvvyro flolineb dyn ei ffordd ef, ei galon a ymddigia yn 
•erbyn yr Arglwydd.” Ond nid hyn yn unig osododd genfigen 
Dathan ac Abiram yn erbyn Moses, canys dywedent ei fod 
yn tynu llygaid y bobl hyn er mwyn eu harwain i’r man y 
mynai ef ei hun, heb iddynt adnabod ei fod ef yn eu twyllo ; 
nis gallasai uffern ei hun ddim dyfeisio geiriau mwy gwrth- 
wyneb i bob gwirionedd, gonestrwydd, ffyddlondeb ag oedd 
yn Moses, a phob union sail o wir alwad oddiwrth Dduw. 
Dyma i chwi, fy ffrynd, olwg lawn ar yr ysbryd hwn mewn 
proffeswyr enwog, heb un achos cynhyrfiad o hono, ond bod 
Duw wedi dyrchafu Moses yn fugail i’w bobl, ac Aaron yn 
archoffeiriad. 

Percon.— Adroddwch yr hanes yn mlaen, f’allai y cawn 
ryw ychydig ragor o natur y pechod hwn yn y canlyniad. 

Pereg. — Cewch weled cyndynrwydd, calon-galedwch, 
rhyfyg, a hunan-dyb fwy nag a welsoch erioed o’r blaen ; 
am hyny mi ddarllenaf i chwi, gydag ychydig agoriad, dext 
y Beibl—“ Am hyny y digiodd Moses, y dyn llareiddiaf yn 
fyw, canys sel yn achos Duw a’i hysodd ef, ac a ddywedodd 
wrth yr Arglwydd, Nac edrych ar eu hoffrwm hwynt; 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 603 

hyny yw, nad ymddangosed y Shekina (llewyrch gogoniant 
yr Arglwydd) pan y b’ont yfory yn arogl-darthu. Ni 
chymerais un asyn oddi arnynt, ac ni ddrygais neb o honynt; 
nis cymerais gyflog cadben llu, na thâl barnwr, llawer llai 
teyrnged tywysog (y peth oedd cenfigen Dathan ac Abiram 
yn osod yn fy erbyn). Yna y galwodd Moses Cora i fod â’i 
gynulleidfa gydag ef yfory o flaen yr Arglwydd, i arogl- 
darthu, ac Aaron hefyd gyda hwynt; a chymered pob un 
(ebe fe) ei thuser (f’allai mai y thuserau oedd ganthynt o’r 
blaen, pan oedd pob penteulu yn arogl-darthu) a rhoddwch 
arnynt arogl-darth; a dyged pob un ei thuser ger bron yr 
Arglwydd, sef dau cant a deg a deugain o thuserau ; dwg 
ffithau hefyd ac Aaron bob un ei thuser. A chymerasant 
bob un ei thuser, a rhoddasant dân ynthynt, a gosodasant 
arogl-darth arnynt, a safasant wrth ddrws pabell y cyfarfod, 
yn ngwydd Moses ac Aaron.” Tuag at i Cora gael pob 
chwareu teg, daliwch sylw fel perodd Moses i Aaron ei 
hunan, yr hwn oedd yn awr trwy awdurdod dwyfol wedi 
cael yr anrhydedd o losgi arogl-darth o fewn i’r babell; eto 
yn y prawf hwn, fe gafodd ei ddodi ar J dreial, ac i losgi ei 
arogl-darth wrth ddrws y babell, i fod megys un o’r un radd 
a Chora ; ac fe erys Moses ei hun yno gyda hwynt, fel y 
caffo y gwthddywedwr bob union chwareu ag a allo ddymuno 
—fel y cauer pob genau, ag y caffo cyfiawnder fyned wrth 
bwys. Ond O eithaf rhyfyg,—fe dderbyniodd Cora y shalens, 
ac a ymddangosodd gyda Moses ac Aaron, o flaen drws pabell 
y cyfarfod, mewn gobaith o bosibl o gario’r dydd. B’le an- 
ystyriaeth, b’le galon-galedwch, a ph’le ëondra mwy digywil- 
ydd nag sydd mewn cenfigen ? Oni welodd ef Nabad ac 
Abihu, y rhai oeddynt offeiriaid cysegredig, yn ddiweddar 
iawn yn cael eu taro yn farw am iddynt gynyg arogl-darthu 
à thân dyeithr, neu dân halogedig; a pha faint mwy peryglus 
ydoedd iddynt hwy arogl-darthu â dwylaw halogedig ? Eto 
i wynebu Moses ac Aaron, yn eithaf ei falchder fel hyn, y mae 
ef yn shalens y nefoedd, ac yn cymeryd arno i gleimio hawl 
i’r derbyniad dwyfol, er nad oedd gantho un dwyfol sail. 
Dyma genfigen wedi gwisgo rhyfyg yn ei holl arfogaeth ; am 
.hyny fe gymerodd ei thuser, a’r fath dân enynodd cenfigen y 
gwỳr hyn, fel gwelwch yr holl gynulleidfa wedi cael eu casglu 
yn erbyn Moses ac Aaron i ddrws pabell y cyfarfod, i gyd yn 
ffysgwyl pa ochr y troai’r rhod, a rhan fawr fwyaf yn gobeithio 
mai o ochr Cora; ac yntau ei hun mor rhyfygus a chredu y 
deuai’r achos o’i ochr ei hun, ag y caffai’r holl gynulleidfa 
«drych arno yn anrhydeddus ; ond yn lle hyn fe’u galwodd 
hwynt yn nghyd i weled ei ddinystr a’i warth tragwyddol ei 
hunan, canys gogoniant yr Arglwydd a ymddangosodd : yr 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


605 


604 

un gogoniant ag a ymddangosodd wrth osod Aaron i mewo 
gyntaf yn ei swydd, a ymddangosodd yr awr hon hefyd i’w 
gadarnhau ef ynthi, ac i waradwyddo y rhai ag oedd yn ei 
wrthwynebu ef, ac am osod eu hunain i fyny yn yr un swydd. 
Y gogoniant hyn oedd y Shekina—y mawrhydi dwyfol, gogon- 
iant y Gair tragwyddol, yr hwn oedd yn aros yn gyfìredin 
rhwng y cerubiaid o fewn i’r llen, ond yn awr yn weledig i 
bawb uwch ben drws y babell, er dychryn i’r holl gynulleidfa 
canys er nad oeddynt yn gweléd un llun, eto mae’n debygoí 
fod llewyrch y goleuni a’r tân o’r fath olwg ag oedd yn dangos- 
yn eglur fod Duw wedi digio wrthynt. Yna enynodd digllon- 
edd yr Arglwydd, ac y llefarodd wrth Moses^ac Aaron,— 
“ Ymneillduwch o fysg y gynulleidfa hon, a mi a’u difâf hwynt- 
ar unwaith.” A hwy a syrthiasant ar eu hwynebau, ac a 
lefasant ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, “ O Dduw! Duw 
ysbrydion pob cnawd, un dyn a bechodd, ac a ddigi di wrth 
yr holl gynulleidfa ?” Mor ofnadwy yw cadw cymdeithas â- 
gwyr cenfigenus ! Amryw o'r gynulleidfa ddaeth yno, mae’n 
debygol, o ran cwmpeini, gan ddilyn y lluaws, neu o guriosity' 
i weled y diwedd; gto am nas daethant fel y dylasent ddyfod 
i ddwyn eu tystiolaeth yn erbyn y cenfigenwyr, ac i fynegu’n 
gyhoedd eu bod o du Dduw a Moses, hwy fuant oll yn debyg' 
o gael eu dyfetha mewn moment, Ond gwelwch y bugeiliaid- 
hyn yn sefyll rhwng y llewod a’r ŵyn, mewn amser ag yr oedd 
y praidd yn finteioedd wedi myned ar ddisperod. Dyma dalu- 
da tros ddrwg— dyma gariad, tosturi, cymwynasgarwch, ys- 
bryd maddeugar, a thorfeydd o rasusau croes i genfigen ;. 
gweddi daer, gweddi awdurdodol, gweddi a achubodd fyrdd 
o ddynion oddiwfth y pla ; am hyn dywed y Salmydd (Salm 
cvi. 23,); “ Am hyny y dywêdodd y dinystriai efe hwynt, oni 
buasai i Moses ei etholedig i sefyll ar yr adwy o’i flaen ef, i 
droi ymaith ei lidiowgrwydd rhag eu dinystrio.” Duw ysbryd- 
ion pob cnawd, ebe hwy, gan feddwl wrth hyny y gwyddai 
Efe eu sylwedd, ac allai wahaniaethu rhwng y blaenorwyr 
a’r rhai oedd yn canlyn—rhwng y rhei’ny ag oedd wedi pechu 
yn faleisus, a’r rhei’ny ag oedd wedi caeí eu harwain i mewn 
trwy ddichell, ac y gwnai wahan felly rhyngthynt wrth 
dywallt barn arnynt; a’u rheswm cryf hwynt gyda Duw' 
oedd, A gaiff un dyn bechu, ac a ddigi Di wrth yr holl gyn- 
ulleidfa ? 

Percon. —Chwi gewch lonydd bellach am yr hanes hyn;. 
mi wn y farn ofnadwy ddisgynodd arnynt—“Y ddaear a 
agorodd, ac a lyncodd Dathan, ac a orchguddiodd gynulleidfa 
Abiram ; cynheuodd tan hefyd yn eu eynulleidfa hwynt, ffiam 
a losgodd y rhai annuwiol.” 

Pereg. —Ond os aroswch ronyn, chwi gewch weled rhagor 


o gyndynrwydd yn erbyn Duw, a dirmyg yn erbyn Moses, 
yn y gwŷr hyn. Canys Moses aeth yn union oddiwrth ddrws 
pabell y cyfarfod, efe a henuriaid Israel gydag ef, at bebyll 
Dathan ac Abiram, y rhai oedd wedi sefyll fwyaf yn erbyn 
Moses, ac a ddywedodd, “ Ciliwch, atolwg, oddiwrth bebyll 
y dynion annuwiol hyn, ac na chyffyrddwch â dim o’r eiddynt, 
rhag eich difa yn eu holl bechodau hwynt.” Yna yr aethant 
oddiwrth babell Cora, Dathan, ac Abiram, oddi amgylch. A 
Dathan ac Abiram, a’u gwragedd hefyd, a’u meibion, a’u 
plant, a ddaethant. allan, gan sefyll wrth ddrws eu pebyll. 
Mae’n debyg fod Dathan ac Abiram wedi gosod i fyny babell 
ardderchog yn nghanol pebyll eu teuluoedd,.lle yr oeddynt 
yn cadw cymanfaoedd, yn cyfarfod i drefnu eu hachosion, ac 
yn crogi allan faner o ddirmyg yn erbyn Moses ; a hon enwir 
yma pabell Cora, Dathan, ac Abiram. Ond ar ol i’r holl bobl 
ymadael oddiwrth beb}fil y gwŷr hyn, gwelwch fel y daeth 
Dathan ac Abiram allan—hwynt-hwy a’u gwragedd, a’u plant 
—yn ddiofn ac yn ddi-arswyd—mor belled oddiwrth edifarhau 
a galw yn ol eu rhyfyg, fel y tebygid eu bod yn dyfod yno 
mewn fîordd o wawd a dirmyg ar Moses ag oedd yri bygwth 
barn ddisymwth arnynt; ac yno yr aroshasant nes i’r ddaear 
agor a’u llyncu hwynt yn fyw i waered i uffern. Yr Arglwydd 
a’u rhoddodd hwynt, fel brenin yr Aipht, i fyny i gyndyn- 
rwydd a chaledwch eu calon; er eu bod hwy yn gweled eu 
hunain wedi cael eu gadaw gan eu holl gymydogìon, ac wedi 
cael eu gosod fel nòd i holl saethau cyfiawnder, eto, yn lle 
cwympo i lawr, a darostwng o flaen Duw a Moses, gan addef 
eu pechod a cheisio maddeuant; yn lle ffoi, ac ymofyn am 
rhyw noddfa yn mysg y lluaws, maent yn ddi-gywilydd yn 
sefyll yn nrysau eu pebyll, fel pe buasent am wrthsefyll Duw 
ei hun, a’i shalens Ef i wneud ei waethaf. Fel hyn gwnaeth 
cenfigen hwynt yn ddi-ofn, pan oedd eu cyflwr fwyaf ofnadwy; 
a phan yr edrychom ni yn ol i ddrws pabell y cyfarfod, yno y 
cawn ddau gant a haner o feibion Lefi, a Chora yn eu canol, 
â thuserau yn eu dwylaw yn arogl-darthu, a barn yn cwympo 
arnynt, f’allai yr.un pryd ag yr agorodd y ddaear yn y 
gwersyll i lyncu Dathan ac Abiram, tân a aeth allan oddiwrth 
yr Arglwydd, ac a ddifaodd y ddau cant a deg-a-deugain; 
ond Aaron, ag oedd yn eu çanol hwynt, a gadwyd yn fyw. 

Percon. —Echryslon yw’r hanes, a chwi roisoch genfigen a 
thuchan yn dduach yn fy ngolwg nag y gwelais. hwynt erioed 
o’r blaen, ac mi welaf eu bod yn dyfod i mewn i broffeswyr 
fel i ereill; ond y rhai oll a enwasoch, proffeswyr gweigion 
oeddynt; na ato Duw ei fod yn cael gafael mor gryfed yn 
ngwir eiddo Duw, ac mewn eglwysi cyfain fel y dywedasoch, 




6o6 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


607 


ac y gwna iddynt fyw mewn rhagfarn, oerfelgarwch, annghar- 
iad, a drwg ewyllys y naill i’r llall. 

Pereg. —Wedi dangos fel y daeth ef i mewn i eglwys Cor- 
inth, a rhai eglwysi ereill tan y Testament Newydd, a hyny 
fethu agor eich llygaid, rhowch genad i mi roi dwy engraph i 
chwi, y naill o’r Hen Destament, a’r llall o’r Newydd ; ac 
oni wna hyny’r tro, byddwch fyw ar eich tyb dda eich hunan, 
nes deloch trwy brofiad mwy gofidus i gael prawf o fod y 
peth yn wir. 

Percon.— ’R wyf yn ymfoddloni gwrando arnoch ; ac am 
mai siamplau sydd genych o’r Ysgrythyrau, maent yn fwy 
cryf yn gweithio ar fy ysbryd. 

Pereg.— Y siampl sydd genyf o’r Hen Destament yw 
cenfigen yr Iuddewon yn erbyn y Samariaid, yr hon oedd 
mor boeth ac ofnadwy fel y darfu i’r Iuddewon felldithio ac 
esgymuno’r Samariaid, trwy’r esgymundod mwy cableddus a 
dychrynllyd ag erioed a glywyd son am dano; ac rhag ofn i 
chwi dybied mai ias boeth oedd y genfigen hon tros rai 
wythnosau, hi barhaodd o adeilad yr ail deml hyd ddyddiau 
ein Hiachawdwr, yr hyn oedd tros bum’ cant o flynyddau; 
a mwy na’r cwbl, mae yn para hyd y dydd hwn, canys 
geilw’r Iuddewon ddyn atgas yn Samariad, neu Cuthiad, fel 
galwn ninau ddyn cyndyn, caled, digydwybod, yn Dwrc neu 
yn Iuddew. 

Percon. —Mynegwch pa fodd y dechreuodd y genfigen 
danbaid hon ? Canys mi welaf, pan agorasoch fy llygaid, ei 
bod yn para hyd amser ein Hiachawdwr, pan y dywedai’r 
wraig o Samaria, “ Pa fodd yr wyt ti, a thi yn Iuddew, yn 
ceisio dwfr genyf fi, a mi yn wraig o Samaria, o ran nid oes 
cyfeillach ”—siarad, na rhoi, na derbyn cymwynasau— 
“ rhwng yr Iuddew a’r Samariad ;” ac y mae geiriau y wraig 
wrth ein Harglwydd Iesu yn mynegu bod eithaf rhagfarn, 
cenfigen, a hunan-dyb gan y ddwy blaid yn nghylch y lle 
union i addoli. 

Pereg. —Felly yr oedd, ac mor gryf oedd y llid, y rhag- 
farn, a’r genfìgen, nad oedd un enw i fod ar ein Hiachawdwr, 
pan yr oeddent am ei gablu Ef i’r eithaf, ond dywedyd, 
Samariad yw, ac mae gantho gythraul. Ond i’ch ateb am 
ddechreuad y genfigen annghydmarol hon—Deallwch, ar 
ddychweliad yr Iuddewon o Babilon, i’r Samariaid, y rhai 
oedd bobl ddyeithr a ddygodd Salmanasar, brenin Assyria, i 
mewn yno o Babilon, o Cutha, o Asa, o Hamath hefyd, ac 
o Sepharfain, ac a’u cyfleodd hwynt yn ninasoedd Samaria 
yn lle meibion Israel, y rhai a symudodd efe i Hala, i Habor, 
wrth afon Gasan, ac i ddinasoedd y Mediaid ; i’r Samariaid 
hyn, meddaf, y rhai oedd yn addoli eu duwiau eu hunain, 


ac hefyd yn gwneud rhyw rith addoliad i Arglwydd y nef, 
i ddymuno ar yr Iuddewon gael bod yn un a chytun â 
hwynt, i adeiladu teml yr Arglwydd yn Jerusalem, gan 
ddywedyd eu bod hwy o’r wir grefydd Iuddewig er yr 
amser y danfonodd Duw lewod i’w dinystrio hwynt am ea 
heilun-addoliad; ond yr Iuddewon a ballasant iddynt fod 
âg un llaw yn y gwaith, gan adrodd gorchymyn Cyrus,- 
mai had Israel yn unig gai’r fraint o godi tŷ Dduw yn 
Jerusalem; a phan darfu i’r Iuddewon omedd iddynt, 
nwythau a’u gwrthwynebasant hwynt, gan anfon llythyrau 
at Artaxerxes, brenin Persia, i dduo’r Iuddewon, a’u dodi 
allan yn bobl gyndyn, wrthryfelgar, ac nas talent dreth,. 
toll, na theyrnged, i un brenin pwy bynag ; a hyn a ataliodd 
y gwaith hyd yr ail flwyddyn i Darius Hystaspes; hyn 
ddechreuodd y gelyniaeth; ond yn mhen tro wedi’n, pan y 
daeth Nehemia o freninllys Persia i fod yn benaeth ar yr 
Iuddewon, fe’i gwelodd hwynt wedi cyfeiliorni mewn 
bywyd, oeri mewn duwioldeb, yn dwyn beichiau, yn prynu 
ac yn gwerthu ar y Sabbothau ; yna efe a’u hargyhoeddodd 
hwynt, ac fel yr oedd amryw o honynt wedi priodi gwragedd. 
dyeithr, Asdodiesau, Amoniesau, a Moabiesau, efe a wahan- 
odd, ac a dorodd y cyfryw briodasau; ac yn enwedig pan 
gwelodd ef Manasse, mab neu wyr Jehoiada yr archoffeir- 
iad, wedi priodi merch Sanbalat yr Horoniad, fe’i trodd ef 
allan o’i offeiriadaeth, yr hyn a enynodd lid Sanbalat 
gymaint yn erbyn yr íuddewon fel, ar ol cael cenad gan 
Darius Nothus, brenin Persia, fe adeiladodd deml ar ben 
mynydd Gerisim yn gyffelyb i deml yr Arglwydd yn Jeru- 
salem, ac a osododd Manasse ei gâr yn archoffeiriad 
yno ; a’r lle hwn gas fod mwy fel yn noddfa i’r Iuddewon 
ag oedd wedi gwneud rhyw drosedd mawr yn erbyn y 
llywodraeth neu gyfraith Moses, ac amryw iawn o honynt 
a ffodd yno; ac yn awr diwygiwyd crefydd y Samariaid,. 
nes ydoedd yn agos o fod fel crefydd yr Iuddewon eu 
hunain ; gan daflu allan bob eilun-addoliaeth, darfu iddynt 
gymeryd i fyny’r gwasanaeth beunyddiol fel yn y deml yn 
Jerusalem, a darllain cyfraith Moses fel yn nheml yr 
Arglwydd yn Seion, yr hyn beth, debygasid, fuasai yn 
gweithio cariad, undeb, a chyfeillgarwch ; ond yn lle hyny,. 
fe enynodd genfigen hyd yr eithaf, fel y dywedais uchod, 
gymaint ag y darfu i’r Iuddewon felldithio ac esgymuno’r 
Samariaid o bob cyfeillach yn y byd hwn, ac hyd ag jr 
gallasent hwy yn y byd a ddaw, fel nad oedd i Iuddew na 
bwyta nac yfed, na chadw un sut gymdeithas fyth â Samar- 
iad, na chael bod yn broselyt, na chwaith cael cyfran yn ad- 
gyfodiad y meirw. 


6o8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


Percon. —Ond pa fath ffyrdd oedd eu hesgymundod 
hwynt yn cerdded. 

Pereg. —Mae rhai o’r hen ysgrifenwyr Iuddewíg yn ei 
osod allan fel yma—Ar ol cynull yn gynulleidfa yn nghyd i 
■deml yr Arglwydd, hwy a gasglent dri chant o offeiriaid, a 
thri chant o lyfrau’r gyfraith, a thri chant o udgyrn, a 
-chynifer a hyny o fechgyn yn chwythu ynthynt, a’r Lefìaid 
tan ganu yn melldithio’r Samariaid trwy bob rhyw felldith, 
:sef, yn gyntaf, yn nirgelwch yr enw Jehofah, Tad, Mab, ac 
YsbrydGlân; yn nesaf, yn melldithion deng air yddeddf; 
,ac yna yn melldith y tŷ uwchaf barn; ac yn olaf, yn 
melldith y tỳ isaf barn; gan gyhoeddi fod holl ffrwythau eu 
tir hwynt yn aflan fel cig moch, a’u hanifeiliaid felly, ac nad 
«oedd neb i fwyta bara yn Samaria o’r Iuddewon hyd fyth. 
Dyma, fy ffrynd, engraph o genfigen hyd yr eithaf; ac nid 
rhith o broffeswyr oedd yr Iuddewon yma i gyd ag oedd 
yn cenfigenu fel yma, ond dynion da oedd amryw o honynt, 
wedi gadael eu teiau a’u ffryns ar ol yn Babilon, ac wedi 
dyfod yn awr i Jerusalem er mwyn addoliad yr Arglwydd eu 
Duw; a miloedd o’r rhai’n a ddyoddefodd tros y grefydd 
Iuddewig ar ol hyn. 

Í'ercon. —Yr ydych yn fy rhoi i edrych ar natur dyn yn 
fwy truenus nag oeddwn o’r blaen ; ac ni feddyliais i erioed 
gallai eglwysi cyfain i fyned i’r fath ysbryd o ragfarn a chen- 
figen; ond ewch rhagoch at yr ail siampl o’r Testament 
Newydd. 

Pereg. —Yr ail yw yr ysbryd cenfigenus oedd gan yr 
Iuddewon at y Cenhedloedd, am iddynt gael y fraint o fod 
yn gyfranog o ras yr efengyl, ac am y derbyniad croesawus 
oedd Iachawdwr y byd yn ei wneud i bechaduriaid edifeiriol. 
Hyn a gewch mewn amryw fanau yn y pedwar Efengylwyr, 
megys pan oeddent yn codi i fyny yn nhŷ Matthew y 
publican, am fod pechaduriaid a phublicanod yn eistedd 
gyda’n Harglwydd bendigedig ar y bwrdd, yn cael cenad 
rydd i gyd-fwyta âg Ef. Ac eilwaith, pan y cododd Sirnon 
y Pharisead yn erbyn y wraig â’r blwch o enaint a eneiniodd 
-draed ein Harglwydd ; ac amrywiol fanau ereill o’r Tes- 
tament Newydd y ceir yr ysbryd chwerw hwn yn tarddu 
allan fel ffynon o ddwfr gwenwynig yn y Phariseaid, pa bryd 
bynag y disgynai Ysbryd Crist ar neb o’r Cenhedloedd 
dienwaededig. Ond yn benaf, chwi gewch yr ysbryd hwn 
yn cael ei osod allan gydag annghydmarol oleuni gan ein 
Hiachawdwr bendigedig ei Hun, yn y bymthengfed benod o 
Luc, yn nameg y mab afradlon, yr hon, am ei bod yn 
■desgrifio ymadawiad dyn oddiwrth Dduẁ, a derbyniad 
pechadur edifeiriol yn ol i dŷ ei Dad, yn nghyda’r genfigen 


ÖOg 

wrthgas sydd gan yr holl rai deddfol at y rhai sydd yn 
derbyn y gras hyn, ac at Dduw y Rhoddwr o hono, mor 
hyfryd a dysglaer. Mi gaf trwy nerth Duw gynyg ymhel- 
aethu mwy ar y rhan hon o’r Ysgrythyr na neb o’r lleill. 
Yma y gelwir Duw yn Dad cyffredinol i holl ddynolryw 
—pob llwyth, iaith, a chenedl tan y nef; y Groegwr 
oystal a’r Iuddew, un Arglwydd tros bawb, ag sy’n 
gyfoethog o drugaredd i bawb ag sy’n galw arno. A holl 
ddynolryw osodir allan tan ddau fath o nod neu gamcter; 
yr oedd gantho ddau fab—un yn ŵr ieuangc dwys a phwyllog, 
yn ddystaw, ac yn sobr ato ei hun, ond yn sarug ac 
yn annaturiol tuag at y rhai o’i gwmpas; y llall yn w}dlt, 
yn hedegog, ac *yn annyoddefol o bob deddf a rhwymau, o 
ysbryd am grwydro’r byd, treio ei lwyddiant; ac er ei 
ddwyn i fyny mewn teulu da, eto yn debyg o fod yn 
afradlon. Yr ieuengctyd hyn sydd yn dal allan y publicanod 
a’r pechaduriaid ag oedd ein Harglwydd da yn dderbyn ar 
ou hedifeirwch, a’r Apostolion wedi cael eu hanfon i bregethu 
edifeirwch iddynt. Gwelwch y fath dro gwyllt a rodd y 
llanc ieuangc—pa fath afradlondeb, pa ofid a chystuddiau 
y syrthiodd ef iddynt! Gwrandewch ei gais cyntaf ef. Fe 
ddywedodd wrth ei dad yn ffraeth, yn falch, yn rhyfygus— 
Fy nhad, rho y rhan a ddygwydd i mi o’r da ;” yn ffraeth, 
o ran nad oes yma un gair o barch ac anrhydedd ; yn eithaf 
rhyfygus, i feddwl fod dim da yn ddyledus iddo oddiwrth 
ei dad. Ac i ba ddyben mae ef am eu cael hwynt ? ond odid 
i gael dianc o tan lywodraeth ei dad, yr hon oedd yn rhy 
gaeth, a gormod o bethau gwaharddedig ynthi, ac i fyned 
yn ddigon pell oddiwrth y llygad ag oedd yn dal sylw 
manwl ar ei holl ymddygiad, ac yn ei geryddu yn dadol 
am ei holl feiau, ac hefyd am fod gantho feddyliau mawripn 
am ei synwyr a’i drefn ei hun; felly gallasai feddwl y 
gwnai well cynydd, ardderchocach gwasanaeth, a rhagor o 
barch iddo ei hun, trwy gael y meddianau i’w law ; ac felly, 
fel ein rhieni cyntaf, efe, trwy eî hunan-dyb a’i falchder, a 

ysbeiliodd ei hun o’r cyfan.-Ond O anfeidrol ymddar- 

ostyngiad ! dyma’r tad yn rhanu iddynt ei fywyd; nid yn 
unig fel y gallai ddangos ei hun yn dad teg, ond hefyd er 
mwyn dangos iddo mewn amser a ddeuai ei ynfydrwydd, 
ac nad oedd efe gystal llywodraethwr ag oedd ef ei hun yn, 
neu am ddodi ereill i feddwl ei fod. Ond pa fodd y daeth 
pan y cafodd y moddion yn ei law ? Gwelwch, fe osododd ei 
hun i’w treulio mor gynted ag y gallai; mewn byr ddyddiau 
fe wnaeth ei hun yn feger. Rhaid i mi, fy ffrynd, annghofio 
gronyn ar olrhain y genfigen ddu, a rhyfeddu dyfnder trueni 
dyn ; edrychwch yma ar gyflwr natur, ymadawiad oddiwrth 
N 2 




6io 


WILLIAM. WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROÇODIL AFON YR AIPHT. 


Dduw yw; fe gymerodd dyn daith o dý ei dad i wlad bell; 
y wlad y mae pechadur anedifeiriol ynthi yr awr hon, sydd 
bell iawn oddiwrth Dduw, oddiwrth sancteiddrwydd, oddi- 
wrth heddwch, ac oddiwrth fywyd tragywyddol, ac yn teithio 
bellach, bellach oddiwrth Ffynon pob daioni. Ac wedi 
ymadael oddiwrth Dduw, yn difa’r cwbl—“ Fe wasgarodd yr 
ieuengctyd hwn ei dda, gan fyw yn afradlon,—yr hwn a 
ddifaodd dy fywyd di gyda phuteiniaid,” medd y mab hynaf; 
ac yn mhen ychydig bach fe dreuliodd y cwbl, fe gamddef- 
nyddiodd ei feddyliau, fe gamdreuliodd ei amser a’i holl 
odfeuon, fe afradlonodd y talentau a ymddiriedwyd iddo 
am danynt; a holl roddion rhagluniaeth, y rhai a roddwyd o 
ddyben i wasanaethu Duw, a wnaed yn fwyd ac yn dânwydd 
i’w felus chwantau. A chyflwr pechadur sy’n gyflwr o eisien 
—“ Pan ddifaodd ef y cwbl, fe gododd newyn mawr yn y 
wlad hono ; ac fe ddechreuodd fod mewn eisieu.” Pan 
daflo pechadur ymaith ei drugareddau ei hun,—ffafr Duw, 
rhan yn Nghrist, cynhyrfiadau’r Ysbryd, ác argyhoeddiadau 
cydwybod, am bleserau teimlad, a chyfoeth y byd hwn, 
mae’n barod i ddarfod am dano o’u heisieu; newyn sydd yn 
codi yn y wlad, nefuwch ben yn bres, ffafr Duw a’i fendithion 
sy’n cael eu hatal, a’r ddaear isod yn haiarn, y galon yn 
galed, yn gras, ac yn ddiffrwyth. A phan aeth yr ieuengctyd 
yma i eisieu, fe ddygodd ei eisieu ef i wasanaetff, ac i was- 
anaeth tlawd iawn—“ Efe a aeth ac a lynodd wrth un o 
ddinasyddwyr y wlad hono;” y diafol ei hun, yr hwn a’i dan- 
fonodd ef i’r maesydd i borthi moch, “i wneud rhagddarbod 
tros y cnawd, i gyflawni ei holl wyniau ef,” yr hyn nad yw 
fawr well na phorthi moch brwnt, gwancus, a rhocheinllyd ; 
ac yn y cyflwr hyn nid oes ond tuchan ac anfoddlonrwydd; 
pan dechreuodd i fod mewn eisieu, fe geisiodd gyflawni ei 
ddiffyg â’r parotoad ag oedd, nid yn y tŷ, fel tŷ ei 
dad, ond y maes yn ei osod o’i flaen ef—“ Fe fynai lanw 
ei fol â’r cibau a fwytâi’r^ moch ”—y bỳd a’i ogoniant, a’r 
cnawd a’i bleserau, all fod yn fwyd i’r corph gwael, ond nid 
i eneidiau gwerthfawr, a’r sawl a ymborthant arnynt a ym- 
borthant ar wynt: ac nid oes i’r pechadur gysur oddiwrth un 
creadur. “ Ond ni roddodd neb iddo ? ” ni all creadur 
gynorthwyo yr hwn wrthodo gynorthwy Duw. Ond O ! y 
íath druenusrwydd yn mhellach yw cyflwr dyn naturiol.— 
Yn gyntaf, marwolaeth,—“ fy mab hwn oedd yn farw ;” marw 
tan farn marwolaeth cystal a marw mewn camweddau a 
phechodau, wedi tori ei hunan o dŷ ei dad, fel cangen oddi- 
wrth y pren, ae wedi gwywo.—Yn ail, wedi ei golli, “ Fy mab 
hwn a gollasid,” ei golli o dŷ ei dad, a’r holl dylwyth heb 
wybod am dano ; wedi ei golli i bob rhinwedd, gogoniant, a 


6n 

defnyddioldeb.—Ac yn olaf, fel allan o’i bwyll, “ pan y daeth 
ef ato ei hun;” diau yẁ ei fod ef allan o hono ei hun i ym- 
adael â thŷ ei dad, a glynu wrth un o ddinasyddwyr y wlad 
bell hono.—Ond, bellach, gwelwch ei ddychweliad ef adref, a 
daliwch sylw ar yr hyn a’i gweithiodd—ei gystuddiau ; “ fe 
ddaeth ato ei hun,” fe gafodd olwg ar annigonoldeb y creadur- 
iaid i’w wneud yn ddedwydd, am hyny dyma chwant dych- 
welyd yn ol i dŷ ei dad ; yr oedd o’r blaen yn byw mewn an- 
ystyriaeth, ond heddyw daeth i lawn ystyried; a thyma y 
cam cyntaf tua thref—fe ystyriodd ei gyflwr truenus, “ a 
finau yma yn marw o newyn.” Pwy ddaw at Iachawdwr 
nes gwelont eu bod yn meirw yn ngwasanaeth pechod ? Fe 
ystyriodd pa faint well oedd hi i ddychwelyd nac i aros yno 
—“ Pa sawl gwas cyflog o eiddo fy nhad sy’n cael eu gwala 
a’u gweddill o fara ? ” nid cyflawnder i’r rhai sydd yno 
eisoes, hyd y nod at y gwaelaf, ond gweddill hefyd i’r rhai 
sydd i ddyfod eto i mewn ; ac am fod ei dad mor gyfoethog, 
ac yntau mor druenus, dyma ei fwriad ef o’r diwedd—“ Mi a 
godaf ac a âf at fy nhad;” mi deithia’r holl ffordd hono y 
daethum o dref yn ei gwrthol, cam am gam, a chyda mwy o 
flas fyned i dref nag y daethum o dref; nid oedd na meithder 
ffordd, na rhwym y gyflog, na dim ofnau yn y daith, neu ar 
en y daith, a’i rhwystrai ef i anturio adref; nid yw pechadur 
ddim yn ddyledwr i’w gnawd i wneud rhagddarbod trosto ; 
dyma'r tlawd truenus o’r diwedd wedi dyfod i’w gof, ac yn 
parotoi geiriau i fyned tua thref—“Fy nhad, pechais yn 
erbyn y nef, ac o’th flaen dithau.” Dyma bechadur yn rhedeg 
at gyfamod gras, ac wedi gadael cyfamod o weithredoedd yn 
yn y cam cyntaf o’i ddychweliad, yn pwyso yn unig ar dru- 
garedd rad; fe ddyd ei bechod allan yn y lliw dua’— 
“ Pechais yn erbyn y nef, ac o’th flaen dithau ;” mae ef yn 
addef fod ei ymddygiad yn ddiystyrwch i awdurdod Duw— 
“ Gosodasant eu geneuau yn erbyn y nef.” Nid yw hyn oll 
ond malais ; canys nis gall pechadur ddrygu’r nef, a’r saeth 
a saethir yno a ddychwel ar ben yr hwn a’i saetho hi. Mae’r 
edifeiriol hwn yn gweled fod ei bechod yn ddirmyg i Dduw y 
nef, yn werthiad o ogoniant a llawenydd y nef, yn wrthwyn- 
ebiad i holl ddyfais trugaredd ynef; a chan gondemnio ei 
hun, fe ddywed—“ Nid ydwyf deilwng i’m galw yn fab i ti;” 
nid yw yn gwadu’r berthynas, canys dyna oedd gantho i 
obeithio yntho, ond y mae yn addef y gall ei dad ei wadu a’i 
daflu i maes i’r drws tros byth. Ond eto yn resolfo begian y 
fendith o ddyfod i mewn i’r teulu, er na buasai ond y lle 
gwaelaf yno—“ Gwna fi fel un o’th weision cyflog:” mor 
anwyl cael lle yn nhŷ Dduw gan bechadur edifeiriol, ac 
mae’r lle gwaelaf yno yn well na thrigo yn mhalasau brenhin- 



6l2. 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


oedd y ddaear —“ Dewiswn gadw drws yn nhŷ Dduw o flaen 
trigo yn mhebyll annuwioldeb.” Ond trwy oll ni fynai lai na 
golygu Duw fel Tad—“ Codaf, ac a âf at fy nhada’r olwg 
hon oedd yn gwneud ei alar yn efengylaidd, ei fwriad yn 
erbyn pechod yn gryf, ac yn cadarnhau ei obaith am bardwn. 
Edrychwch fel y cyflawnodd ei fwriad; fe ddilynodd ei 
argyhoeddiad ; fe gododd, ac a àeth at ei dad; yma y gwel- 
wch y llawn dderbyniad sydd gan Dduw i bechaduriaid 
truain wedi troi eu hwynebau tuag adref trwy fíydd. Dyma 
gariad anfeidrol y tad yn derbyn y mab—“ Pan oedd efe eto 
yn mhell oddiwrtho, ei dad a’i gwelodd ef;” rhyfeddod y 
rhyfeddodau! Cariad y tad yn dadguddio ei hun cyn i 
edifeirwch y mab i ymddangos—“ Cyn y galwom y mae efe 
yn ateb.” Rhaid oedd bod y tad yn dysgwyl ei afradlon llwm 
a dyeithr i ddyfod ryw bryd i dref, cyn iddo ei weled ef—“ Ac 
ynte eto yn mhell oddiwrtho;” llygad trugaredd Duw sy’n hir 
ddysgwyl dychweliad pechadur, ac ymysgaroedd ei drugaredd 
Ef sy’n rhuo am dano, traed trugaredd sy’n rhedeg i’w gyfar- 
fod ef, a’i breichiau sydd estynedig allan i gofleidio’r dych- 
weledig adref. Mae ef yn dyfod yn ol tan faich cywilydd 
ac ofnau; ond y tad sydd ysgafn, ac yn fywiog yn rhedeg i’w 
gyfarfod ef;—nid yn unig yn foddlon maddeu’r cwbl, ond 
hefyd maddeu heb ddanod, yr holl gam a wnaeth efe â’i 
dad, a’i ddistryw o’r holl feddianau. Dyma ryfeddol 
gysondeb gras, canys mor gynted ag y cwympodd y tad ar 
wddf y mab a’i gusanu, mae’r mab yn cyhoeddi allan—“ Fy 
; nhad, pechaîs yn erbyn y nef, ac o’th flaen dithau, ac 
mwyach nid wyf deilwng i’m galw yn fab i ti.” Yr oedd 
pob ochr yn wresog, ac yn llawn o frys ; ond y tad gariodd 
y dydd; Duw yw’r cyntaf a’r diweddaf; dyma rad ras yn 
! ysbryd y cyfamod newydd; ar ol cael tystiolaeth o 
■ faddeuant, gwelwch gyfaddefiad hyfryd efengylaidd, pechais 
yn erbyn y nef, ac o’th flaen dithau—yr ysbryd a bro- 
phwydodd Execiel am dano, xvi. 61—“ Fel y cofiech di, ac 
y cywilyddiech,” pan y dyhudder fi atat.—Deuwch bellach, 
edrychwch ar y wledd mae Duw, y Tad caredicaf, 
• yn ei gwneuthur i bechaduriaid edifeiriol; cyn i’r mab 
ddweyd, “ Gwna fi fel un o’th weision cyflog,” dyma y tad 
w-edi rhoi arw> dd iddo y cai fod ÿn fab, yn anwyl fab, heb 
eto gymaint a rhoi un gair o gerydd am ei dro gwyllt, 
afradlon. Canys nid yw Duw yn cofio beiau ei rai edifeiriol, 
ond eu claddu a’u boddi yn eigion y mòr. A thyma mewn 
mynydyn wledd ardderchocaf freninol wedi cael ei 
pharotoi, nid yn unig tu hwnt i ddysgwyliad, ond yn mhell 
tu hwnt i allasai’r dyn tlawd ei ddymuno, nac i ofyn. Fe 
ddaeth adref rhwng ofn a gobaith, ond ei dad fu gan’ gwell 


613 

na’i ofn, a llawer gwell na’i obaith; fe ddaeth i dref mewn 
bratiau, ond ei dad nid yn unig a’i gwisgodd ef, ond hefyd 
a’i haddurnodd ef, “ gan ddy wedyd wrth ei weision,” y 
rhai oedd barod wrth yr alwad gyntaf i ufuddhau, “ dygwch 
allan y wisg oreu.” Nid cochl, neu bais ag oedd gwŷr 
cyffredinyn wisgo, ond y wisg, yfath ag sydd gan bendefigion 
a brenhinoedd y byd—y wisg oreu hyny, y wisg benaf, 
gwell na’r hon yr oedd efe yn ei gwisgo cyn ei grwydriad; ac 
er bydd arno ef gywilydd i’w gwisgö, gan dybied ei bod hi yn 
anaddas iddo yn y fath gyflwr gwarthus, aflan, a bratiog, 
eto “ rhowch hi am dano, ac hefyd rhowch fodrwy am ei 
fys ef”—sêl fodrwy, y signet auraidd loew, ac arni wisg 
arfogaeth y teulu, fel nod o’i fod yn wir gangen o hono ; fe 
ddaeth adref yn droed-noeth, “ rhowch esgidiau am ei draed 
ef,” y rhai sydd yn awr wedi eu briwio gan y daith. Dyma’r 
wisg oreu, “cyfiawnder dwyfol, mantell cyfiawnder, gwisg- 
oedd iechydwriaeth,” yn cael ei osod am y pechadur; y 
fodrwy auraidd am ei fys, ar ol credu, yn cael ei selio â 
glân Ysbryd yr addewid; esgidiau parotoad efengyi 
tangnefedd am ei draed, fel y gallont redeg ffyrdd deddfau 
Duw heb ddiffygio. Ac er ei fod yn newynog yn dyfod i 
dref, dyma wledd barod o loew win puredig, a phasgedigion 
breision—“ Dygwch allan y llo pasgedig,” a gafodd ei hir 
borthiant, a’i gadw yn unig at yr achos hyn ; “ lleddwch ef, 
fel y caffo fy mab hwn wledda eto yn nhỳ ei dad.” Crist 
yw bara’r bywyd, ei gnawd sydd fwyd yn wir, a’i waed sydd 
ddiod yn wir; dyma ddedwydd gyfnewid ! yr hwn oedd yn 
ddiweddar yn bwyta y cibau a fwytâi y moch, heddyw yn 
cael ei wala a’i weddill o ddanteithion yn nhŷ ei dad ; pa 
mor werthfawr yw trysorau y cyfamod newydd, a dan- 
teithion ei gysuron ef i’r rhei’ny a fu yn ofer geisio llanw eu 
boliau ar fwyniant y creaduriaid. Dyma ni bellach yn cael 
clywed yr hyn a enynodd ddigofaint a chenfigen y riîab 
hynaf, sef llawenydd anarferol y tad, a’r holl deulu, ar 
ddychweliad yr afradfon i dref. Nid oedd y llo pasgedig 
ddim wedi ei barotoi yn unig i’r tad ei hun, ond i fod fel 
gwledd i’r holl deulu—“ Bwytawn oll, a byddwn lawen.” 
O ddedwydd awr ! ebe’r tad, “ fy mab hwn oedd yn farw, ac 
a aeth yn fyw; a gollwyd, ac a gafwyd.” Dychweliad 
pechadur s}Md adgyfodiad oddiwrth y meirw, a chaffeliad o’r 
hyn a gollwyd. Dyma lawenydd gan yr holl deulu, a’r tad 
ei hunan yn dechreu’r gorfoledd; nef y nefoedd â’i holl 
luoedd sydd lawen am ddychweliad un pechadur. Ond i 
ddyfod at y pwnc mewn llaw, sef cenfigen ddireswm y 
brawd hynaf, yr hwn oedd allan yn y meusydd pan y 
daeth ei frawd i dref; ac erbyn ei ddyfod yn agos at y tŷ. 



6*4 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

dyma gyfnewid annghyffredin; llais amryw gerddorion a 
dawns, a’r holl deulu yn y radd benaf o lawenydd. Dyma 
genfigen ofnadwy at ras Duw i bechaduHaid wedi ei gosod 
allan gan Iachawdwr y byd, nas gallasai ond Efe ei Iiunan 
ei dangos mor glir; a phwy bynag a agoro ei lygaid, fe 
gaiff weled yr ysbryd hwn yn llanw’r eglwys fel dyfroedd 
yn toi’r môr. Yn gyntaf, gwelwch ef yn yr hen Ysgrifen- 
yddion a’r Phariseaid at bechaduriaid a phublicanod ag 
oedd yn derbyn ysbryd a gras yr efengyl. O mor gryf 
oedd llid a chenfigen yn gweithio yma; mor gynddeiriog 
oeddent, nid yn unig yn erbyn y pechaduriaid eu hunain, 
ond hefyd yn erbyn Iachawdwr y byd, oedd yn haelionus 
gyfranu’r gras hyn arnynt ; meddent am dano, ar droedigaeth 
Zacheus, “ Wele y mae Ef yn myned i mewn i letya at ŵr 
pechadurus.” A Zacheus, er mwyn tori i lawr bob tram- 
gwydd oddiar y ffordd, a lefodd allan yn eu gwydd hwynt oll, 
“ Wele haner fy na yr wyf yn ei roddi i’r tlodion; ac os 
dygais i ddim ar neb, yr wyf yn ei dalu ef yn ol ar ei bedwar- 
ydd.” A’r llid aeth gymaint yn mlaen yn erbyn yr ysbryd 
maddeuol hwn yn ein.Prynwr, fel y galwent Ef mewn ffordd 
o falais, “ Wele ddyn glwth, yfwr gwin, cyfaill publicanod a 
phechaduriaid ;” a’r gynddaredd hyn a gynyddodd o’r diwedd 
gymaint, fel y cyhoeddent “ Mai trwy Belsebub, penaeth y 
cythreuliaid, yr oedd Efe yn bwrw allan gythreuliaida hyn 
oll yn tarddu oddiwrth ei fod Ef yn barod i faddeu i rai 
edifeiriol, er cynddrwg y bu eu bywydau o’r blaen. A chwi 
gewch weled y genfigen hon yn para yn yr hen Iuddewon o 
hyd at y Cenhedloedd. Pa erledigaethau chwerwon a gafodd 
yr Apostol Paul, yn unig am ei fod ef yn Apostol i’r Cen- 
hedloedd; pa ymgynhenu oedd yr Iuddewon yn mhob man 
am fod maddeuant a gras yn cael eu rhoddi i rai nad oedd yn 
had Abraham. A’r genfigen a erys hyd nes tynir ymaith y 
gorchudd sydd ar eu hwynebau hwynt, ac ymchwelyd o 
Israel at yr Arglwydd ei Dduw ; yna y bydd malais wedi 
darfod, ac y bydd “ saith o forwynion y Cenhedloedd yn 
ymaflyd yn ngodrau gŵr o Iuddew, ac yn dywedyd, Ni 
fwytawn ein bara ein hunain, ac yfwn ein dwfr ein hunain ; 
gelwir ni ar dy enw di.’’ Yn ail, y mae cenfigen y mab hynaf 
hyn i’w gweled yn y rhai ag a ddaeth i mewn i’r eglwys yn 
bobl fwy gloew, ac a gadwasant o'u ieuengctyd i fyny yn 
foesol, yn erbyn rhai a ddaeth i mewn yn bechaduriaid 
mawrion ; anhawdd yw gan y rhai’n faddeu, ac edrych yn 
gariadus ar y rhai, fel y mab ieuengaf hyn, a dreuliodd eu 
holl dda, gan fyw yn afradlon, ac sydd heddyw yn dychwelyd 
adref â’rgair yn eu genau, “ Pechais yn erbyn y nef, ac o’th 
flaen dithau.” Yn drydydd, edrychwch ar ysbryd y mab hwn 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 615 

mewn hen Grist’nogion wedi hepian a huno, at y rhai 
ieuengaf sydd eto yn ddihun, yn wresog, ac yn ddiwyd : an- 
hawdd gan yr hwn a welodd hir ddyddiau ddyoddef ieuengc- 
tyd i redeg o’i flaen, er fod y memrwn sanctaidd yn dywedyd, 
“ Yr olaf a fyddant flaenaf, a’r blaenaf yn olaf.” Ac os 
dygwydd i neb iau nag ef flaenu mewn ffydd, sêl, cariad, neu 
ryw un dawn arall, parodrwydd fydd i ddanod iddynt fod eu 
sêl yn fwy na’u gwybodaeth, a’u gwres yn fwy na’u sylwedd; 
prophwydir iddynt wrthgiliad, oeri, cwympo, a myned ar feth, 
er cywilydd a gwarth tragywyddol i grefydd ac iddynt eu 
hunain; neu eu bod yn rhy dduwiol, yn rhy gyfiawn, ac yn 

I ouog o ddinystrio eu hunain. Äc yn olaf, mae ysbryd y 
mab hynaf hyn yn dal y genfigen sydd gan gynulleidfaoedd 
oedranus wedi oeri a cholli eu cariad cyntaf at gynulleidfa- 
oedd ag mae tywyniad Ysbryd yr Arglwydd arnynt. Lao- 
dicea sy’n gweled ei bod yn gyfoethog, heb arni eisieu dim, ac 
yn edrych ar ereill ag sydd lawer uwch eu sêl a’u mwynhad, 
yn dlawd, yn wan ; tra, mewn gwirionedd, hi ei hunan “ sydd 
yn resynol, yn druan, yn dlawd, yn ddall, ac yn noeth.” Ac 
ymddygiad y mab hwn sydd yn dangos yn mhob gair, ac yn 
mhob gweithred, ei fod yn falch, yn hunanol, yn fawr, yn 
gyndyn, ac yn annhrugarog at bawb o’i gwmpas ; gwran- 
dewch arno yn ymffrostio ei hun, ei rinweddau, a’i ufudd-dod 
—“ Wele cynifer blwyddyn yr wyf yn dy wasanaeth di, ac 
nis troseddais dy air di erioed! ” nid oedd lle fod hyn yn wir, 
•oddieithr ei fod ef yn un o’r angylion, canys ei gyndyn- 
rwydd presenol oedd yn dadguddio hyn. “ Mae cenhedlaeth 
yn lân yn ei golwg ei hun, er nas glanhawyd hi oddiwrth 
ei haflendid.” Fe ymffrostia’r hunan-gyfiawn hyd y nod 
wrth Dduw ei Hun. Gwrandewch arno yn achwyn ar 
Dduw, fel pe buasai heb fod cystal iddo ag y dylasai, ac 
yntau mor ufudd a ffyddlon holl ddyddiau ei fywyd—“ Ni 
roddaist i mi fynn erioed eto i wneud yn llawen gyda 
’nghyfeillion;” am ei fod yn tybied yn fawr am ei wasan- 
aeth, mae yn tybied yn wael am Dduw a’i holl roddiori ; ac 

( nid o gariad ar fod yn llawen gyda eí dad yr oedd yn 
achwyn na chafodd fynn, c’anys i wledda gyda ei ffryns o 
dref yr oedd efe yn ei ymofyn ; ond o lawenydd gyda ei dad 
gartref, a’r teulu, yr oedd yr afradlon yn chwenych y llo 
pasgedigf. Ac mor llidiog oedd efe at ei frawd, fel nad âi 
•efe i’r un tŷ ag ef, nes troi ei frawd allan. er mai tŷ ei dad 
ydoedd. Dyma lais y balch a’r hunan-gyfiawn—“ Saf di ar 
dy ben dy hun: na nesa ataf fi, canys sancteidddiach ydwyf 
na thydi. Ac yr ydwyf yn diolch i Dduw nad ydwyf fel y 
mae dynion ereill, yn drawsion, yn annghyfiawn, yn odineb- 
wyr; neu fel y publican hwn chwaith.” Rhaid yw fod 


6i6 


WIILLIAM WIL>LIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


617 


yma radd ofnadwy o genfigen pan nas gall yr hen fab, sy’n 
bostio ei fod yn nhŷ ei dad erioed, i ddyfod i mewn i 
gwmni ag y mae ei dad yn boddio yn rhyfedd arno ; ac 
mor danbaid mae ef wedi digio, na fyn ei alw ef yn frawd, 
ond dy fab hwn, medd efe—y rhai oedd eiriau hyfalch 
digywilydd, yn gogwyddo i feio ar ei dad, am ei gydym- 
agweddiad â’i fab afradlon, fel pe buasai am ei ddodi yn 
euog o’i afradlondeb ef; fe fynai hefyd dduo ei frawd, ac 
enyn llid ei dad yn ei erbyn—“ Dy fab hwn a ddifaodd dy 
fywyd gyda phuteiniaid.” Gwir oedd, fe dreuliodd ei ran 
o’r da, ond pa un ai gyda phuteiniaid neu peidio, f’allai 
nad oedd hyn ond iaith drwg-dyb a drwg-ewyllys oedd yn 
tarddu oddiwrth ei genfigen ef; ond celwydd gloew iddo 
ddifa holl fywyd ei dad, a chelwydd yw un o gyfeillion 
penaf cenfigen, heb un dafn o ysbryd maddeugar yn perthyn 
iddo. Edrychwch arno yn grwgnach am gymwynasgarwch 
y tad i’r mab ieuengaf—“ Ti a leddaist iddo y llo pasgedig.” 
Mae yr un genfigen ag sydd yn cenfigenu rhoddion y byd i 
rai anhaeddianol, yn cenfigenu hefyd roddion cariad y 
cyfamod i’r gwaethaf o bechaduriaid. Mae cenfigen yn 
llidio am fod Duw yn rhoddi heddwch a bywyd tragywyddol i 
rai ag oedd wedi treulio eu holl amser i bechu yn erbyn y nef. 

Percon. —Chwi’m rhoisoch i gredu fod mwy o genfìgen 
mewn byd ac eglwys nag a feddyliais i erioed o’r blaen, ac 
yr wyf yn deall mai eisieu yn y galon o bethau Duw yw’r 
achos cyntaf o’i chynhyrfiad hi: ac ni flinaf chwi am y 
dyddiau gynt, os gellwch olrhain ychydig yn rhagor arni yn 
ein gwlad a’n heglwysi ninau, canys diameu bod yr 
anghenfil hwn yn llechu mewn lleoedd dirgel oddeutu 
gartref; ond nis gwelir ef nes dangos ei ddichellion yn 
ymlusgo i dyllau, ei gyfrwysdra i wau rhwydau, ac i dynu 
dynion ag sydd yn anwybodus i mewn i’w faglau, a lladd 
myrdd o honynt yn ddiarwybod. 

Pereg. —Pethau pell fum eto yn siarad am danynt; ond 
os rhaid rhoi tro oddeutu gartref, mewn gwlad ac eglwys, 
mi allwn ddangos i chwi filoedd o droiadau cyfrwys, o 
ddichellion dyrus, ac o falais ddidrugaredd mae’r ellyll hwn, 
cenfigen, yn eu harferyd o ddydd i ddydd. 

Percon.— Yr ydych yn nechreu y llyfr yn ei alw ef 
Crocodil; bwystfil hyll ac ofnadwy yw hwnw sydd yn afon 
yr Aipht; atolwg, ewch yn mlaen â’ch cyífelybiaeth; ond 
rhowch i mi ddesgrifiad llawn o hono, heb adael lloches 
mewn un man yn mynydd Seion, nac yn holl dir Immanuel, 
heb ei hela ef allan ; os creadur dwfr neu greadur tir yw ef, 
dilynwch ef o’r tir i’r dwfr, o’r dwfr i’r tir, ac na adewch 
lonydd iddo nes ffeindio’r baban lleiaf yn Eglwys Dduw ef 


allan gyda’r awgrym lleiaf—îe, hyd y nod wrth ei arogliad. 

Pereg. —Hyn a wnaf, os caniata Duw; goddefwch 
chwithau i mi ei ddodi ef allan mewn dull alegoraidd, 
gyfíelybiaethol, am y gallaf felly ei ddilyn ef yn fwy 
llawn, a dangos ei droion ef yn fwy manwl yn y tlawd a’r 
pendefig, y call, y ffol, yr hen a’r ieuangc, y crefyddol a’r 
annghrefyddoi; ac am ei fod ef yn fwystfil annhebygol o fod 
ar fynydd Seion, rhaid i mi gael y fantais o newid fy 
nghyfíelybiaethau, a’i alw ef weithiau yn fwystfil hagar, 
weithiau yn llwynog cyfrwys, weithiau yn sarph ddichellgar, 
weithiau yn ddelw ardderchog, ond fynychaf yn Grocodil 
hyll, gwancus, ac aflunaidd, yr hwn a’i dod ef allan cystal 
ag un o’r lleill, nid yn unig am ei fod yn greadur dwfr-dir, 
ag all fyw yn y dwfr neu ar y tir, neu am ei fod o lun 
hagar, yn fawr ei faint, ond yn benaf am ei fod yn dysgwyl 
mewn dirgel-leoedd am ei ysglyfaeth, a phan y dalio ef hi, 
ei fod yn ei boddi yn gyntaf, ac yna yn ei rhwygo yn 
ddarnau, a’i llyngcu mewn ychydig amser; ac anhawdd iawn 
cael emblem mwy cymhwys o genfigen na hyn. 

Percon.— Ewch rhagoch fel y mynoch, ond i mí gael fy 
ngoleuo yn well i adnabod yr anghenfil hwn ynof fy hunan 
ac yn ereill. 

Pereg. —Nis gwn pa le y dechreuaf, onid âf yn ol at ei 
ddyfodiad cyntaf ef i Ardd Eden; canys mor gynted ag yr 
enillodd ef y ddau ddyn hyny, fe helaethodd ei derfynau 
yn y byd, nes cael nid yn unig gorseddfeingciau brenhinoedd 
iddo ei hun, ond hefyd synagogau lawer iawn trwy holi dir 
Immanuel a mynydd Seion; ac o’r diwedd fe gynyddodd 
i gymaint o rwysg fel yr adeiladwyd temlau iddo mewn 
amryw o leoedd, ac yr aeth yr ëlíyll hon, cenfigen, yn 
dduwies odidog ei henw yn mhlith pob sect , barn, ac enw o 
ddynion trwy holl wledydd cred; hi aeth yn eiiun fel 
eilunod y Cenhedloedd, ac yn mhob synagog hi fynodd 
’stafell ddirgel iddi ei hun, fel ’stafell delw yr eiddigefíd gynt, 
yr hon oedd yn gwèithio eiddigedd ; felly delw’r genfigen oedd 
yn gweithio cenfigen, nes gyru yr holl seçtau a barnau o 
ddynion i genfigenu y naill wrth y llall; ac yno, trwy rym 
yr ysbryd hyn, yn ymneillduo bellach, bellach. Un enw o 
ddynìon yn gwasgu ar y llaw ddeheu yn rhy galed, er 
mwyn bod yn ddigon pell oddiwrth y llaw aswy ; er bod y 
dduwies hon yn peri i’w haddolwyr wneud felly, tra f’ont 
mewn sêl a gwresogrwydd, eto yn mhen tro, pan yr oerent, 
hwy gaent ddilyn y naill y llall, a phawb i ddilyn y sect 
o’u blaen, ac yn unig genfigenu wrth yr un a fyddai ar eu 
hol. A’r enw o ddynion a lediodd yn yr oesoedd diweddaf 
oedd Eglwys Rhufain, y butain fawr, yr hon a harddodd 



6i8 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


619 


<ei hun â phob tlysau, porphor, ac ysgarlad, wedi eu gwychu 
ág aur ac â meini gwerthfawr, a pherlau, a chanthi gwpan 
aur yn ei llaw, yn llawn o íheidd-dra ac aflendid ei phut- 
eindra, ac mewn eithaf balchder y gwahanodd hi ei hun 
oddiwrth eglwysi y byd, gan osod i fyny demlau ardder- 
chog, addurnau gwerthfawr, organau, gwisgoedd ofifeiriaid, 
blaenoriaethau, bywioliaethau, a phob rhagoriaeth ag allasai 
dyfais dyn i gael allan, i dwyllo’r anwybodus a’r digred, 
gan genfigenu wrth yr holl rai o’i hol ag nad oedd yn uno 
â hi.—Ond edrychwch heddyw ar yr holl eglwysi a ym- 
neillduodd oddiwrthi ; pa fath frys sydd arnynt i’w chanlyn 
hi, pa harddu temlau, pa ardderchawgrwydd gwisgoedd, pa 
gyflogau dau-ddyblyg, pa raddau mewn gweinidogaeth, a 
pha ffafr a derbyn wyneb sydd heddyw i’w weled yn yr holl 
enwau a sectau a ymadawodd unwaith o ganol Babilon 
fawr ? a chenfigen yn awr yn ymfoddloni yn unig ar iddynt 
edrych yn ddu a maleisio wrth y rhai sy’n codi i fyny ar eu 
hol hwynt, ond ymestyn at ardderchawgrwydd a gogoniant 
dynol y rhai sydd o’r blaen. 

Percon. —Gan eich bod am alw cenfigen yn ddelw, pa 
ddull yw y ddelw hon p A pha aberthaü maent yn eu 
rhoddi iddh? Ac ar ba bethau y mae hi yn ymborthi ? 

Pereg. —Am ei dull, chwi glywsoch eisoes mewn rhan ; 
ond i ymhelaethu, mae yn bur debyg i’r Crocodil, ei safn 
sydd eang, ac a lwnc enwau da, meddianau, meusydd cyfain, 
ac eneidiau dynion ar unwaith; ei danedd fel danedd llew 
yn briwio esgyrn, fel y briwia’r felin yr ýd ; ei llygaid sydd 
danllyd, fel y pelican, a llid fel mellt yn saethu allan o 
honynt; a’i nerth hi sydd fel nerth unicorn. A ddelir ganthi 
a ddyfethir, oni ddaw y gwir Fugail a dwyn yr oen allan o’i 
safn, ac achub y myn trwy ei nerth o’i phalfau hi. 

Percon. —Pa bethau yw ei haberthau hi ? Cant i un nad 
yw dynion yn dwyn rhoddion iddi fel i’r sarph yn nyddiau 
Daniel; ond enwch rai pethau sydd wrth ei bodd. 

Pereg. —Pob burgyn drewllyd, nas gellir gan eu hamled eu 
henwi hwynt; ond nid o’r un creaduriaid glân, a’r rhai gwa- 
harddedig chwaith, ond y pethau mwyaf fifiaidd, drewedig, 
ac aflan ; oni bydd iddynt gael eu rhoi trwy dwyll, hoced, 
a chelwydd, neu eu henill trwy anudoniaeth a dichell, ac yna 
fe wna’r pethau goreu’r tro, ond cael cymaint a hyny o arch- 
waeth uffern gyda hwynt, canys pob peth a ddelo trwy gel- 
wydd, malais, ac annghyfiawnder yw’r danteithion goreu ar 
ei halior. Ond cyn diwedd pob gẃyl o’i heiddo, mae hi am 
gael prawf o’r tlysau mwyaf gwerthfawr, sef eneidiau dynion. 
Ond yn fyr, y pedwar peth hyn ydys fynychaf yn aberthu 
iddi—(i) Holl grach, cornwydion crawnllyd, gwaed-ddifeir- 


lif, a chnawd-ddifeirlif yr holl saint; dom hefyd, a biswel yr 
holl eglwys. Hyny yw, mewn iaith a ddeallir, gwendidau, 
drwg nwydau, çwympiadau, gwrthgiliadau, neu un math o 
frychau ereill yn neb o dduwiolion y tir. 

Percon. —Mae hi yn ymborthi ar bethau mae y saint eu 
hunain yn eu ffieiddio, yn gasau, ac yn rhyfela am fuddugol- 
iaeth arnynt, ac yn taer weddio am eu cael tan draed ; a pha 
ddull y mae hi yn ymborthi ar y pethau hyn ? 

Pereg. —Yr wyf yn ateb, trwy wag siarad am danynt 
trwy gydol y dydd, a phob dydd o’r flwyddyn, a hi a 
ddechreu yn foreu, ac a ddilyn hyd yr hwyr : hi a leinw eí 
bol arnynt fel ar win melus ; hi a’u hadrodd, hi a’u hail ad- 
rodd, ac ni flina fyth ; pan bo un chwedl wedi myned yn hen, 
2ii ymofyn am un newydd, ac a’i derbyn gyda blas, fel offrwm 
blaenffrwyth y cynhauaf; hi a’i cred, ac a’i gwiria; pan 
gyntaf y clywo, hi a’i taen ar led—hi a’i denfjm o fôr i fôr 
mewn mynydyn, fel newydd fod gelynion wedi dyfod i dir; 
hi a’i gyr at ei ffryns pellenig gyda llawenydd mawr, a’i 
gofìd fydd eisieu ei yru ef gyda digon o frys, neu rhag na 
fydd digon o orfoledd o’i blegyd ; mewn awydd mawr mae 
yn ymofyn am ddigon o newyddion ; a phan bo’r eglwys yn 
ílwm, hi grea newydd drewllyd ei hun, ac a ddywed mai ei 
gael a wnaeth hi; rhyw un a’i dywedodd, er nad oes le i 
eldywedyd pwy, mai o enau geirwir y daeth, ac nad rhaid 
ameu sillaf o hono : ac felly y mae hi yn llunio myrdd o 
gelwyddau, heb sail nac awdurdod ond hi ei hun, er nad yw 
hi yn cael cymaint blas ar ei newyddion celwyddog ei hun 
ag ar râi a aberthir iddi gan arall, am ei bod yn ofni nad oes 
o bawb yn eu credu hwynt; ac os na thycia’r fath ddyfais, 
•cyn y bo hi heb offrwm, hi chwyda i fyny o’i chylla gwen- 
wynig hen gwympiadau, pymtheng neu ugain mlwydd oed, 
ac a’u cilgnô hwynt o newydd, ac a gâis daenu yr hen 
ddrewdod drachefn ar led y byd. 

Percon. —Ffiaidd yr aberth, ffiaidd y dull y mae’n ym- 
borthi arno; mwg uffern yw ei hanadl, a drewdod y pydew 
■diwaelod yw ei hyfrydwch. Ond pa bethau eto yw ei 
haberthau ? 

Pereg. — (2) Weithiau fe’i ceir hi yn llyngcu meddianau 
•cymydogion, wedi eu dwyn ger bron gan eu haddolwyr yn 
•offrwm o ddiolchgarwch—eu da a’u haur, eu teiau, eu tiroedd, 
eu henwau, ac os bydd bosibl, eu bywydau hejfyd ; ysbail 
gwragedd gweddwon, a phawb sydd heb rwysg na pherthyn- 
asau, grym, na chalondid i ymladd â dynion cenfigenus y 
byd, sy’n cael eu rhoi yn offrwm fel hyn i genfigen, a hithau 
yn ymborthi arnynt. 

Percon. —Agorwch hyn yn helaethach. 



620 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CR 0 C 0 DIL AFON YR AIPHT. 


621 


Pereg. —Y dduwies hon, cenfigen, sydd mor llawn o dra- 
chwant ag yw’r môr o ddwfr; a’r ysbryd trachwantus hwn 
ynthi sydd am lyngcu parch,. enw, a meddianau dynion ; a’r 
ysbryd hwn, sy’n trigo ynthi ei hun, mae hi yn ei dywallt ar 
ei haddolwyr, fel ar Ahab i chwenychu gwinllan Naboth, 
y Jesreeliad ; a rhagor y gyfranodd hi o hono ar Jesebel, 
pan, trwy lid, celwjMd, ac anudoniaeth, y dygodd hi, nid yn 
unig gwinllan y gŵr gwirion, ond ei enw a’i fywyd hefyd ; 
ac ni fyn addolwyr cenfigen, y rhai a dderbyniasant o’i 
hysbryd hi, fod neb yn byw ond hwy eu hunain, a phrin y 
goddef y naill o honynt fod y llall yn byw. Gwrandewch, 
lais yr ellyll trwy’r byd yn ei addolwyr—Mae gormod gan 
bawb, medd ef, ond gantho ei hun, ac yn awyddus er hyny 
i dynu ymaith glod y clodfawr, enw’r anrhydeddus, cyfoeth 
y llwyddianus, a bywyd y gŵr gonest, fel y bo hi ei hun yn 
berchen ar y cwbl; a byn oll yn offrwm o flaenffrwyth cyn- 
hauaf mawr i’r ddelw yma, cenfigen. 

Percon. —Ond pa beth yw (3) y peth sy’n fwyd ac ebyrth 
i’r eilun hwn ? 

Pereg. —Mae’r anghenfil hwn yn lladd, yn llyngcu, ac yn 
difa cnawd a bywydau ei addolwyr. Cenfigen, medd Solo- 
mon, sy’n difa ei pherchenog ; pa sut ond trwy flino, gofidio_, 
a therfysgu’r cenfigenwr, nes clwyfo natur ei hun, a’i 
harwain i amryw gystuddiau, ac o’r diwedd i angeu ei hunan. 
Pa sawl myrddiwn yrodd cenfigen erioed, trwy eu haflonyddu 
a’u terfysgu, i hysterics, i’r melanchcly, y clefyd melyn, ac am- 
ryw o gystuddiau a’u gyrodd hwynt i’r bedd ? Rhowch 
dro trwy’r Bedlam ; pa sawl mab gwraig sydd yno heddyw 
heb wybod gwahan rhwng eu llaw ddeheu na’u haswy, o 
achos cenfigen cariad, neu genfìgen enill, neu genfigen colled, 
neu genfigen cyfraith, neu ryw achosion ereill a derfysgodd 
eu meddyliau nes eu gwneud mor dlawd o reswm ag anifeil- 
iaid y maes. Felly yr eilun hwn sy’n dwyn bywyd ei ber- 
chenog, ac yn ei yru i dristwch y byd hwn, yr hwn sydd yn 
gweithio angeu—“ Ond y duwiol dristwch sy’n gweithio edi- 
feirwch nad rhaid edifarhau am dano.” 

Percon. —Ofnadwy yw’r pethau mae y ddelw hon, fel yr 
ydych yn ei galw hi, yn ymborthi arnynt. 

Pereg. —Mwy ofnadwy yw ei bod hi (4) yn ymborthi 
ar eneidiau dynion; ac nid oes dim a dyr ei newyn, nac a 
leinw ei chylla gwangcus cystal a’r cyfryw werthfawr off- 
rymau a rhai’n ; canys fel y mae’r ellyll yn fab i ddiafol, niS' 
gall lai na bod o’r un egwyddor, o’r un ddyben, ac yn dwyn 
yr un gwaith yn mlaen ag ef; ac eto nis tyr hyn ei newyn ef r 
mwy nag y tyr yr holl afonydd gri a dwndwr y moroedd. 
Mae ei newyn ef fel. newyn y tân a’r bedd, heb fyth ddigoní 


arno; mae myrddiynau heddyw yn uffern wedi dyfod yno 
o’i achos ef, gydag ellyllon o’r un natur wenwynig. 

Percon.— O na b’ai fwy o grio a gwaeddi yn ei erbyn gan 
bawb ; a oes nemawr neu neb yn gweled yr holl ddrygau mae 
ef yn wneuthur ? A ydyw’r holl eglwysi yn cysgu ; a oes un 
dyn a â allan i’w hela ef, nag yn y byd nag ar fynydd Seion ? 

Pereg. —Nid ychydig waeddi a chrio sydd ar ei ol ef, ac 
nid ychydig gondemnio sydd arno pan ceir er ; amryw wŷr 
gonest a chyfiawn, ardderchog mewn nerth, ac enwog o ran 
cyflymdra, ac nid llai o ran eu doethineb a’u dyfais, a 
aethant allan er’s dyddiau i ymofyn am y llofrudd hwn, a 
hwy a’i cawsant ef mewn amryw fanau—cromlechydd y 
creigiau, tyllau, a chornelau y galon ; hwy a’i daliasant, ac 
a’i condemniasant ef, ac eto yn methu ei orchfygu na’i ladd, 
o ran fod gantho gymaint o ffryns, cynifer o galonau agored, 
cynifer o dyllau, o ffauau, ac o nythod dirgel, nad oes neb a’i 
maedda yn lân ond Tywysog Immanuel ei Hun. Ac mae’r 
Brenin mawr wedi resolfo ei ddyoddef ef tra parhao’r byd, er 
adnabod ei bobl oddiwrth y lleill o drigolion gwlad y Philist- 
iaid ; ac i fod iddynt yn Swmbwl yn y cnawd, cenad Satan 
i’w cernodio hwynt,” fyth yr ochr hyn i’r Iorddonen sydd 
rhyngom a gwlad yr addewid. 

Percon.— Adroddwch ychydig am y gwŷr hyn, eu hachau, 
eu henwau, eu teitlau, a pha gynygiadau a wnaethant i 
ddifa’r anghenfil hwn. 

Pereg. —Nis gallaf gofio na’u henwau na’u rhifedi i gyd 
yn bresenol; ond f allai gallwn, wrth fyned yn mlaen o bryd 
i bryd, i ddangos i chwi pwy ydoedd y rhan fwyaf o honynt; 
un oedd Llygad-syml, un arall oedd Ofn-duwiol, a’r lleill oedd 
Cariad-Duw, Cariad-brawdol, Ffyddlondeb, Clust-enwaed- 
edig, Union-ddyben, Eiddigedd-dduwiol, Sel-i’r-gwirionedd, 
Gostyngeiddrwydd a Ffydd, Amynedd a Gweddi. Gwir 
foneddigion yw y rhai’n oll, a’u genedigaeth o’r nef, cyn i’r 
anghenfil mawr cenfigen gael ei fod, a’u teitlau sydd oll o 
wlad Canaan nefol; a hwy a ddaethant i lawr i ardd Eden 
i fod yn life-guard i Adda a’i briod, i ddangos ardderchawg- 
rwydd gwaith Duw, ac i fod yn ogoniant i Frenin y ddaear; 
a hwy a fuasent yn dal y dyn cyntaf yn ddiberygl oni buasai 
iddynt fyned gyda eu Harglwydd allan o’r ardd tros rai 
mynydau, yn mha amser y neidiodd y bwystfil hwn i mewn 
gan wisgo corph sarph am dano, a thrwy lawer o weniaith, 
twyll, celwydd, rhagrith, a hudodd fam holl ddynolryw i 
fwyta o ffrwyth y pren gwaharddedig ; a’r holl wŷr da hyn 
sy’n berthynasau agosaf y naill y llall, ac nid y’nt fyth yn 
Cwympo allan â’u gilydd, ond mewn cydsain hyfryd yn cadw 
,eu lleoedd, tan Immanuel, Tywysog heddwch, yn ei holl dir 



622 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

Ef, yn chwilio am yr anghenfil hwn, a’r bwystfilod ereill sy’n 
cyd-ysglyfaethu âg ef, mewn tref a gwlad, yn enwedig ar 
fynydd Seion, yn yr hen baradwys yn ngwlad Gosen, lle bu 
ac y mae yr had sanctaidd yn byw, a lle maent hwythau 
eu hunain fwyaf yn caru trigo. 

Percon. —Mynegwch am yr hyn a wnaeth y rhai’n i ymofyn 
am y Crocodil ofnadwy hwn, yn mha leoedd y cawsant hwy 
ef, pa ymladdfa fu rhyngthynt ag ef, pa fodd y condemniasant 
ef ? Yr wyf yn blasu mwy yr awr hon i glywed am dano, ac 
yn mha le y gwelsant ef gyntaf, mynegwch ? 

Pereg.— Y rhai hyn wedi clywed ei ddrygau ef ar fynydd 
Seion, a’r holl diroedd oddi amgylch, a wridasant o sêl dros 
Dduw, ac a enynasant yn dân o awydd i’w chwilio ef allan ; 
Llygad-syml a ymagorodd, ac a graffodd yn hyll ar bob ffau, 
gwâl, a lloches, er mwyn ei ffeindio ef allan. Ofn-duwiol a 
ocheneidiodd o hiraeth am i bawb aros yn gywir ar lwybr y 
bywyd. Cariad-Duw a lidiodd, rhag bod neb gelynion yn dys- 
trywio gwinllan y brenin. Cariad-brawdol ynfydodd o awydd 
cynorthwyo'r saint yn erbyn holl fwystfilod yr anialwch. 
Ffyddlondeb oedd wyllt rhag i neb golli ei le. Clust-ênwaed- 
edig a wrandawodd bob sisial, rhag ofn bod d.im drygau yn 
nesau at bebyll y bugeiliaid. Union-ddyben a safodd ar ei 
draed, ac a dyngodd i’r Hwn sy’n byw yn oes oesoedd, na chai 
neb o wyrdraws ddybenion weithio yn ngwinllan y brenin. 
Eiddigedd-dduwiol feichiogodd ar dybiau cyfyng, o fod rhai o 
locustiaid y pwll wedi dyfod allan i anrheitho dinas Seion. Sel- 
i’r-gwirionedd aeth yn dân gwyllt o frys i ymofyn am y llofrudd. 
Gostyngeiddrwydd, ÿntau a ymgripiodd ar y ddaear i edrych 
rhyngtho a phelydr yr haul, a welai neb o’r llofruddicn yn 
dringo mur Seion. Ffydd, Amynedd, a Gweddi, a daer 
ddysgwyliasant wrth Dduw am nerth i’w ganlyn Ef, a hwynt 
oll o un fryd a fynent ei ddal ef, a’i ladd ; ond gwaith rhy 
anhawdd oedd hyn, eto hwy a chwiliasant am dano trwy 
bob cwr o’r wlad a’r dref hono, fel y gallent ei ddrygu ef 
mewn rhyw ddull, os oedd bosibl. A chwi a ryfeddech fel y 
dywedasant i mi mor aml oedd ei drigfanau. Mae ef yn 
tramwyo o fôr i fôr, o India i India, o orllewin i ddwyrain. 
Ac er mor anhawdd yw credu hyny, nid oes nemawr o dy 
nad oes gantho rhyw reolaeth yntho, na nemawr o galon nad 
yw, neu na fu rhyw bryd, yn ymofyn lloches ynthi; nid oes 
hefyd nemawr o negeseuon, nac achosion daearol nac eglwys- 
ig, nad oes gantho ef rhyw law ynthynt. Os priodi, os claddu, 
mae rhai yn cenfigenu; os cyfoethogi, os elwa, mae cenfigen 
yn ffiamio mewn rhai; os cael parch, neu enw, rhai sy’n gofidio 
o genfigen ; os dyrchefir rhai i swyddau, cenfigena rhai ereill; 
yn fyr s mae’r mor, y tir, y wlad, a’r ddinas, y lluest, y palas, 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 62j 

cefn yr asyn, ac eisteddfod y cerbyd, yn llawn o genfigen. 
A’r gwyr hyn a welodd, er mawr alar, ddinas Seion ei hunan 
yn lletya, mewn amryw o’i phalasau penaf, yr ellyll hwn— 
cenfigen. 

Percon.— Pa le y cwrddasant hwy âg ef gyntaf ? 

Pereg. —Yn y tý nesaf, sef bwth y beger, yr hwn oedd tu 
faes i byrth y ddinas; enw gŵr y tỳ oedd Grwgnachlyd ; yr 
oedd eíe yn hen iawn, a Chlust-enwaededig, yr hwn oedd yn* 
wastad yn graff iawn i glywed sisial, a phob hunan-siarad,. 
a wrandawodd ychydig wrth y ffenestr, ac adnabu—wrth lais- 
dystaw ehedodd allan gyda’r awel—fod cenfigen yn lletya 
yno ; a’i achwyniad oedd fel hyn :—O dlotaf o ddynion îs y 
nef—nid oes neb heb ddim ond myfi—mae nef a daear 
wedi fy ngadael—fy mwth sy’n adfeilio—-fy ngwisgoedd 
sydd wedi treulio gan henaint—fy ’sten sydd heb olew—fy 
nghelwrn heb flawd—-mewn gwlad annhrugarog yr wyf yn. 
byw—y cyfoethogion o’m cwmpas ydynt gyb}Mdion annhru- 
garog—ni fedrant ymadael â’r hatling leiaf o’u meddianau 
meithion — gwae hwynt y dydd sydd ar ddyfod — pe 
buasai’r tlawd hwn yn eu cyflwr hwy—pell fuaswn o fod 
yn euog o’u pechod—O annhrugarogion ! nid fel hyn yr 
ydwyf yn deilwng o gaei fy nhrin—mae fy achau, fy oed- 
ran, a’m gweithredoedd erioed, yn galw am lawer rhagor o* 
drugaredd ar eu dwylaw.—Ond erbyn hyn methodd Clust- 
enwaededig wrando yn hwy, ac a adroddodd yr ymadrodd 
(canys nid oeddynt oll yn eu clywed hwynt) wrth Eiddigedd- 
dduwiol, yr hwn a ddeallodd fodGrwgnach, Tuchan, Hunan- 
dyb, a Chenfigen yn lletya yno, ac a waeddodd allan, Stopia, 
stopia, gardotyn, yr wyt yn mhell, bell i maes o’th le—dy 
gyflwr sydd gan’ waith yn well nag yr wyt yn haeddu—dy 
gymydogion sydd hefyd tuag atat lawer gwell nag y buasit 
ti tuag atynt hwy, pe buasit yn eu cyflyrau hwynt—mae dy 
hunan-dyb a’th genfigen yn cauad allan bob trugaredd ar law 
Duw a dynion.— O’r ystyfnig ! meddai Sel-tros-DDUw, gwel 
dy fraint—dy le priodol yw bod yr awrhon mewn íflamau o 
dân—gwel drugaredd dy fod yn cael bod ar dir y byw heddyw 
—dy haeddiant oedd marw o newyn—ac wele cryf ydwyt— 
ac yn cael dy ddigoni â bara—ni fedd y damnedigion na bara. 
na dwfr ; mewn fílamau berwedig o frwmstan y maent yn 
aros, tra f’ost dithau heb na phoen, na gofid, na syched, na 
newyn, yn huno ar dy wely clyd.—Mae dy gyflwr yn well, 
ebe Gostyngeiddrwydd, pe gwelit ti ef, na chyflwr y milwr, 
yr hwsmon, na’r pendefig ; mae un yn maes y gwaed mewn 
perygl bywyd bob mynydyn, a’r llall yn goddef gwres yr haf 
ac oerfel y gauaf, a chyflawnder cyfoeth yr olaf ni âd iddo 
gysgu, tra yr wyt ti hebnag ofni’r cleddyf o un tu, na chwysu. 


624 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


yn mhoethder y gwres o’r tu arall, nac ofni fyth o’r lleidr 
sydd yn cloddio trwodd, ac yn lladrata. Mae’th gyflwr yn 
rhagori ar gyflwr brenhinoedd y byd, a’r ffordd i’r bywyd 
sydd yn hawsach i ti gerdded na hwynt-hwy; yr holl achos 
o’th derfysg yw dy fod yn lletya yr ellyllon ag y daeth o’r 
pwli i fyny ; balchder a chenfigen sydd gyda thi yn mhob 
man, a’u llais hwy yw yr hyn ydym yn ei glywed yr awrhon 
o’th enau, a’r ellyllon hyn sy’n dy roi i feddwl yn dda am 
danat dy hun, ac yn galed am Dduw ; am hyny tewch, 
feibion uffern, y rhai a dynodd y pläau ar Israel gynt; a 
dysg dithau, gardotyn, i yru allan o’th dý y llwynogod hyn, 
a molianu enw Duw am ei anfeidrol roddion, nad wyt 
heddyw lle nad yw’r tân yn diffodd, na’r pryf 301 marw. Ond 
er hyn oll methodd y gwýr hyn i daflu allan genfìgen o fwth 
y cardotyn, ac nid. oes a’i gyr ond effeithiol ras y nef. 

Percon. —Ond pa le y teithiasant oddiyno ? A pha le y 
cawsant ef? 

Pereg —Nid yn mhell, ond i dý pendefig yn y gymydogaeth ; 
gŵr cyfoethog, a gŵr yn cyfoethogi beunydd, a’i dý ardderch- 
og tu faes i’r ddinas, ac enw ei balas oedd Trais. 

Percon. —Ow ! nid oedd cenfigen yno, yr wyf yn gobeithio. 

Pereg. —Mor gryf ag mewn un man tan y nef. 

Percon. —Pa ddull, atolwg ? 

Pereg. —Yr hanes a roisant hwy i mi oedd fel hyn :— 
Llygad-syml, Clust-enwaededig, Union-ddyben, a Chariad- 
brawdol, fuont yn lletya yn ei dŷ ef dri diwrnod a thair 
nos; ac ni buasent erioed mewn Ue mwy poenfawr, a 
gwrthwyneb i’w tymherau, canys yr oeddynt yn gweled yr 
ellyll hyn trwy gydol y dydd a’r nos ar hyd y tý : weíthiau 
yn tuchan, weithiau yn rhuo, weithiau yn condemnio, ac 
yn gwneud cymaint terfysg fel y bu’r tri diwrnod hyny 
iddynt mor fawr a blwyddyn; ac yr oedd cenfigen wedi 
cael cymaint argraff ar yr hen ŵr boneddig, fel nad oedd 
gantho air da braidd i un dyn ag oedd yn cyfoethogi fel ei 
hunan, ond yn digio wrthynt; fel pe buasai’r byd yn rh)/' 
fach iddo ef a hwythau; a phe gallasai, fe a’u gwnaethai 
hwynt oll yn dlawd; ei awydd oedd cymaint am helaethu ei 
derfynau, fel nas cai fyth ddigon o dir na meddianau tan ei 
ofal, ac yn tuchan yn annyoddefol am bob rhai y rhoi rhag- 
luniaeth iddynt ran ragor o’r ddaear nag o’r blaen. Cenfigen 
yr hen bendefig oedd yn enyn yn erbyn y cryf a’r gwan, y 
cyfoethog a’r tlawd ; y cyfoethog, am ei fod cu’wch ag ef »i 
hun; y tlawd, am na buasai yn berffaith was iddo, ac heb 
íod felly i neb arall; a’r ellyll hwn a’i perswadiodd ef yn ei 
henaint i letya Llid, Malais, Ymryson, Hunan-dyb, Sisial- 
drwg, Caru-celwydd, ac amryw o ddrwg nwydau ereill ag 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


625 


oedd, fel y dywedais, yn perthyn i Genfigen. Yr oedd y gŵr 
hwn yn ei holl ymddygiad at ereill fel Ahab, brenin Israel, 
yr hwn, er cymaint ei olud, a glafychodd o drachwant ac o 
awydd i gael gwinllan Naboth y Jesreeliad ; felly yntau, am 
fod ereill yn byw gydag ef, nid oedd ond blinder a gofid iddo 
o’i holl lwyddiant a’i gyfoeth. 

Percon. —Pa beth a ddywedodd y gwýr hyn wrth yr hen 
bendefig ? 

Pereg. —Yr wyf yn meddwl na fuasent yn dweyd nemawr 
wrtho oni buasai fod cyfaill idd)mt, a’i enw Diofn-wyneb, yn 
mhalas y gŵr cyfoethog y pryd hyny ; a’r gŵr hwn ddech- 
reuodd ei araeth fel hyn—Syr, ofnadwy yw bod gŵr o’ch bath 
chwi, ag a dderbyniodd gynifer o drugareddau mawrion, yn 
cadw gelynion gwenwynig i Dywysog Mynydd Seìon yn eich 
tý—llwynogod uffernol ag sy’n bwyta holl rawn egin gwinllan 
y Brenin. Pa beth sydd eisieu arnoch ag sydd yn perthyn i 
ddedwyddwch y»byd hwn ? y cwbl a roddwyd i chwi; ond 
paham y cedwch Lid, Malais, Ymryson, Ymddial, Sisial- 
drwg, Duo-enw, Celwydd, ac Anudoniaeth yn eich tý ? a 
llawer o ellyllon ag sydd yn gyfeillion i Genfigen ? P’am y 
digiwch am fod Duw yn dda i ereill ?—“ A gaiff Ef ddim 
gwneuthur a fyno â’i eiddo ei Hun ? A raid bod eich llygad 
chwi yn ddrwg am fc>d Duw yn dda ? ” A fyddwch chwi yn 
fwy hapus pe b’ai pawb yn drallodedig, yn wan, ac yn dlawd ? 
Mae’r ysbryd hwn yn tarddu oddiwrth y genfigen ag sydd yn 
y diafol yn erbyn llwyddiant holl ddynolryw, er nad yw ef 
un gronyn gwell ei hunan o hyny, ond llawer gwaeth ; paham 
na folianwch chwi yr Arglwydd am yr hyn a gawsoch ? Ed- 
rychwch ar eich rhoddion—mae’ch gwraig fel gwinwydden 
ffrwythlon ar hyd ystlysau’ch tŷ, a’ch plant fel planhigion 
oddeutu’ch bwrdd, eich meusydd yn llawn ŷd, qich gwinllan- 
oedd yn llawn gwin, a’ch olew)Md-íanau yn rhedeg yn afonydd 
o olew. O dysgwch ganmol Duw ; rhowch heibio ymddial 
ac ymddigio ; ceisiwch gan Dduw faddeu i chwi. Ond erbyn 
i son am y gair maddeu i ddyfod, Cariad-brawdol a neidiodd. 
yn mlaen, ac a’i cynghorodd ef am garu ereill fel hyn—A 
ydych (ebe fe) yn gweled dim dyled arnoch i drugarhau 
wrth ereill am fod Duw wedi trugarhau cymaint wrthych 
chwi ? A raid i chwi ewyllysio drwg i ran fawr o ddynol- 
ryw am fod Duw yn dangos iddynt ewyllys da, fel y 
gwnaeth Ef â chwithau ? A fydd ei holl roddion Ef i chwi i 
gael un effaith arnoch ond i faleisio, i gasâu, ac i genfigenu 
wrth lwyddiant rhai ereill ? Holl fendithion y nef a’r ddaear 
sydd wedi cael eu rhoi er enyn cariad at Dduw a dynion; 
a pha bryd bynag bo cariad yn eisieu, fel effaith, maent 
wedi eu rhoi er dinystr a melldith i’w perchenog. Am 
o 2 



626 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


627 


hyny, yr wyf yn dymuno arnoch i daflu o’ch anedd yr 
ellyll hwn, Cenfigen, a gwisgwch gariad, a chwi fyddwch fel 
halen, a phob rhan o’ch gweithredoedd a ddysgleiriant fel 
goleuadau yn y nef. Ac ar hyn y gwŷr a ymadawasant â’r 
tŷ; ond nid ymadawodd Cenfigen â’r g\vr boneddig, canys 
yr oedd wedi parotoi llochesau amryw ar hyd y tŷ—yn y 
parlwr, yn ei ’stafell wely, ac amryw fanau ereill; ac wedi 
gwisgo yn hardd am dano, a chyfnewid ei enw, a’i alw 
Cyflawnder, Enw-da, Doethineb, Talu’r-pwyth, Synwyr, ac 
amryw enwau ereill ag a ddodai cenfigen yn harddach o 
flaen dynion. 

Percon. —Ond i ba le yr aethant oddiyma ? 

Pereg. —At ei frawd hynaf mor genfigenus ag yntau. 

Percon. —Enwch y lle, a gŵr y tý. 

Pereg. —Enw’r gŵr oedd Gwastrafflyd, ac enw’r tŷ oedd 
Aflwyddiant; a gŵr oedd hwn a fu yn gyfoethog iawn, ond 
trwy segurdod, glythineb, a meddwdod, ŷn nghydag ym- 
ryson, a afradlonodd ei dda, nes daeth tlodi arno yr awrhon 
fel gŵr arfog; ei wisgoedd, ei feusydd, a’r hen balas ei hunan, 
oedd yn mynegu hyny, canys nid oedd heddyw ond drain y 
ysgall, mieri, a danadl yn tyfu tros wyneb y gerddi a fu yn 
rhodfeydd hyfryd, ac yn welyau peraidd o bob llysiau a 
blodau. Y dylluanod a’r ellyllon oedd yn awr yn cyfaneddu 
yn yr hen balas, lle bu llais telyn a dawns. Y gwŷr hyn a 
edrychasant dro oddeutu yr adeilad ag oedd heddyw wedi 
adfeilio yn rhyfedd, ac a welsant air Solomon wedi ei gyflawni. 
—“ Mi aethum heibio i faes y diog, a gwinllan yr annghall, 
ac wele codasai drain ar hyd-ddo oll; danadl a guddiasai ei 
wyneb ef, a’i fagwyr geryg a syrthiasai i lawr.” Ond y 
grechwen ofnadwy oedd yn y tŷ, nas gwyddent yn iawn gan 
bwy, nac am ba achos, a berodd iddynt ryfeddu fwyaf. Ond 
Eiddigedd-dduwiol a dybiodd yn union wrth y llais, canys 
cras oedd a chnawdol, mai nid am beth da yr oedd ; ac yna 
Llygad-syml a edrychodd trwy’r fíenestr, ac ni welai neb ond 
hen ŵr briglas ei hunan yn eistedd mewn cadair, a rhyw un 
o’i flaen, yr hwn oedd yn dwyn newyddion iddo, ac yntau ar 
bob newydd yn tori allan fel hyn o grechwen. 

Percon. —Pa fath newyddion oeddent ? 

Pereg. —Rhai ag oedd yn rhoi Cenfigen i lawenhau ; a’r 
fath oédd am golledion rhai o’r cymydogion, neu fel y gorfu 
ar rai i werthu eu meddianau rhag myned i garchar ; fel yr 
oedd ereill wedi spendio y cwbl trwy fyw yn afradlon ; fel y 
colledwyd rhai drwy lifeiriant, mellt, ’stormydd, a lladron 
neu fel y darfu haint y nodau, y newyn, a’r chwaren i 
ddinystrio teiau, trefi, a dinasoedd ; neu am ddaear-grynfau, 
a thân gwyllt, yn taflu lawr drefi mawrion, ac adeiladau teg ;. 


neu am fyrddiynau yn cael eu lladd mewn rhyfel, neu ryw un 
pla neu ddamwain ddrwg arall allasai ddygwydd i neb dynion 
pwy bynag, naill ai yn eu meddianau nen eu henwau. Wrth 
glywed neb o’r fath newyddion, meddaf, y gŵr hwn a grech- 
wenai yn arw ; ac os b’ai yr hyn a glywai ond celwydd, yr 
un dull y gorfoleddai. Ac er y byddai yn gwybod mai cel- 
wydd a fyddai, eto fe’i cadarnhai fel gwir, ac a haerai ei fod 
wedi ei rag-weled er’s dyddiau meithion; a hyn oll o genfigen, 
am ei fod ef ei hun wedi afradloni ei dda, a threulio’r cyfan; 
llawenhau yr öedd i glywed fod neb arall mewn tebyg o fod 
yr un wedd—heb barch, heb enw, heb gyfoeth, heb lywod- 
raeth, heb gred nac anrhydedd, ond yn wrthddrych gwawd 
a diystyrwch pawb a’i hadwaenant. 

Percon. —Nis gwyddwn bod Cenfigen yn llaẅenhau, canys 
dywedasoch mai gofid o mewn oedd hi am wynfyd rhai 
ereill. 

Pereg. —Gwir yw, os bydd rhai ereill yn para yn wynfyd- 
edig, Cenfigen sy’n gofidio ; ond os bydd ei gwynfydedigrwydd 
hwynt yn cwympo, yna Cenfigen sy’n llawenhau. 

Percon. —Rhyfedd cynifer gwisg sydd am dani; ond, 
atolwg, pa beth a ddywedodd y gwŷr hyn wrth yr hen ben- 
defig tlawd yma ? 

Pereg. — Cariad-Duw, Cariad-brawdol, Cyd-ymdeimlad 
hefyd (yr hwn oedd yn ŵr parchedig, ac yn dwyn gydag 
ef blastaron i roi wrth archollion rhai cystuddiedig ag oedd 
yn fynych yn nghwmpeini y gwŷr hyn), a’i hargyhoeddasant 
ef yn bur llym, ond eto gyda pharch a gostyngeiddrwydd gan 
ddywedyd—Syr, atolwg na lawenhewch yn nghystuddiau rhai 
èreill, ond yn hytrach cydymdeimlwch â hwynt. Oni 
wyddoch eich bod eich hunan yr awr hon mewn adfyd ? Ai 
da yw genych bod ereill yn llawenhau yn eich tristwch ? Ys- 
tyriwch mai wrth y mesur y mesurwch y mesurir i chwithau ; 
pechod—'ie, prif bechod—y diafol ei hun yw y pechod hwn; 
ac nid yw’r damnedigion eu hunain yn wastad yn euog o 
hono. Mae’r gŵr goludog yn uffern yn dymuno ar Abraham 
i ddanfon at ei bump brodyr, i’w rhybuddio hwynt na ddeuent 
i’r lle poenus hwnw ; am hyny, yr ydym yn dymuno arnoch, 
ebe hwy, i daflu allan y gwŷr maleisus hyn—sef Cenfigen, 
Duo-enw, Codi-celwydd, Sisial-drwg, Anudoniaeth, Ymryson, 
Ymddial, y rhai sy’n wastad yn llawenhau yn ninystr ac 
aflwyddiant dynolryw, a derbyn i mewn yn eu lle hwynt 
Gariad, Ffydd, Amynedd, Gobeithio’r-goreu, Tiriondeb, Cym- 
wynasgarwch, y rhai, pan gyntaf y delont o fewn i’ch parlwr, 
a’i hysgubant ef yn lán, ac a daflant allan yr holl fwystfilod 
rheibus sydd yna yn awr yn cadw’r lle; a hwy a ddygant i 
mewn gyda hwynt Hyder-nefol, Llawenydd-ysbrydol, Tang- 



628 


WILUAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


629 


nefedd, a Heddwch, y rhai y’nt y cymdeithion goreu ag all 
neb i ddewis îs yr haul—y rhai a geidw allan bob ofn angeu, 
nc a ddygant yr enaid yn y diwedd tros yr Iorddonen i’r tir 
dymunol. Fel hyn y siaradodd y gwŷr hyn; ond pwy lwydd- 
iant a gawsant, nis gwn. Ond p’odd bynag, hwy a aethant 
yn y blaen. 

Percon. — I ba le ? 

Pereg. —At dŷ gŵr dysgedig a doeth ; ond nid mwy doeth 
a dysgedig nag yr ydoedd efe ei hun yn tybied. 

Percon. —Pa fath ydoedd, atolwg? A pha un ai yn y 
ddinas, neu allan o’r ddinas, yr ydoedd yn byw ? 

Pereg. —Yr oedd ei dý ef yn mur y ddinas, ac yr oedd 
yn cadw cyfeillach â thref a gwlad; ac am ddesgrifìad ragor 
o hono, yr oedd efe yn hyddysg iawn mewn amryw o’r 
celfyddydau, yn ysgrifenwr mawr, yn awdwr, ac yn athraw i 
ddysgu’r byd anwybodus, a’i glod aeth allan o fôr i fôr. 

Percon. —Peth rhyfedd fod y fath ŵr yn lletya Cenfìgen yn 
éi dŷ ; canys fe ddysgwyliasid mai Cariad, Amynedd, Tosturi, 
Union-ddyben, a’r lleill o drigolion y nef, a fuasai y fath ŵr 
da a hwn yn eu lletya. 

Pereg. —Diau; ac yr oedd efe yn cymeryd arno ei fod yn 
lletya Union-ddyben, Gostyngeiddrwydd, Hunan-ymwadiad, 
àc amrywiol ereill o wŷr da, y rhai a ffeindiasant amryw 
elynion yn ei dý ef, megys Hunan-glod, Hunan-dyb, Ymffrost- 
gnawdol, a Chenfigen yn llechu yn mhob cornel tywyll, heb 
eu gwahardd, na gwarafun iddynt ymguddio lle gallent; yn 
unig, os oedd bosibl, na f’ai iddynt ỳmddangos yn gyhoedd 
ar hyd y tý. 

Percon.— Pa fodd y cafodd y gwýr da hyn eu gweled 
hwynt pan yr oeddent yn dilyn llochesau mor ddirgelaidd ? 

Pereg. —Trwy dyllau dirgel, agenau parwydydd, rhwng 
yr astyllod, a thyllau’r cloion, ac ar hyd y ’stafelloedd ag yr 
oedd y ffenestri wedi eu cauad ; ac weithiau hwy ddeuent ì’r 
parlwr, brig yr hwyr, cyn enyn canwyllau. Ond ganol dydd 
fe fyddai bron yn anmhosibl i gael golwg arnynt, canys 
cymaint y maent hwy yn ffieiddio’r haul. 

Percon. —Pa rai o honynt oedd fwyaf ëon, ac fwyaf 
mynych yn ymddangos ? 

Pereg. —Hunan-dyb, Hunan-glod, a Chnawdol-ymffrost 
oedd yn fynychaf yn dyfod i’r golwg, yn ngeiriau, yn ysgrifen- 
iadau, ac yn enwedig yn areithiau cyhoeddus yr hen ŵr dysg- 
edig; a phryd bynag y deuai un o honynt i ymddangos, fe 
gollai’r gwŷr duwiol hyn y blas a’r archwaeth ar y rhan hyny 
o’r araeth neu’r ysgrifen, cany^ nid oedd dim yn blasu’r cwbl 
iddynt ond llais Hunan-ymwadiad, Ffydd, a Chariad, yn 
nghydag awel Ysbryd y nef. Ond am Genfigen. hi a ym- 


ddangosai yn fwy cynif; ac oni buasai fod Llygad-syml, 
Clust-enwaededig, ac Eiddigedd-dduwiol yn y tý, mae’n 
gwestiwn pa un a welsai’r lleill hi yn hir o amser, canys nid 
yw Cariad-Duw, a Chariad-brawdol, na Ffyddlondeb chwaith, 
ddim mor graff eu llygaid nas gallant gam-gymeryd gelynion 
yn lle ffryns, a gobeithio mai defaid yw eirth a llwynogod, pan 
na b’ont ddim ond dodi crwyn defaid am danynt. 

Percon. —Ond pa ddull yr oeddent yn dyfod i adnabod fod 
y gŵr hwn yn lletya y fath fwystfil ? 

Pereg. —Wrth ei waith yn condemnio goleuni ereill, ag 
oedd cj^stal a gwell na’i oleuni ef ei hun ; yn gwyr-droi ath- 
rawiaethau y rhai aeth o’r blaen ; yn ceisio bod yn gallach 
na’i hynafiaid; yn diystyru pob hen wirioneddau, ac am 
ddwyn i mewn bethau newyddion mewn difinyddiaeth, cystal 
ag mewn philosophi; yn nghyda beio, lladd, diystyru, dirmygu 
a gwawdio goleuni, iaith, dysg, synwyr, a phrofiad rhai mwy 
rhagorol nag ef ei hun, oedd ddigon o dystiolaeth fod Cenfigen 
yn lletya yno. Fel dywedir am rai o’r philosophyddion gynt, 
iddynt losgi llyfrau y rhai o’u blaen ; o awydd am y parch 
a’r enw i gyd eu hunain, yn peri cenfigen fod ereill yn cael 
dim ; felly y gŵr hwn, er cymaint oedd yn gymeryd arno o- 
sêl, bywyd, ac enw, a ddymunasai, pe buasai pawb o’i flaen 
a’u henwau wedi pydru gyda hwynt yn y llwch, ac i’r holl fyd 
i .edrych arno ef yn benaf ac yn flaenaf o ddynolryw; ac yn 
resolfo duo enw, lladd, a mwrddro, hyd ag y gallasai, ’r byw a’r 
marw, er mwyn iddo ei hun i gael ei godi i binacl y deml, 
a’i addoli yno fel duw. 

Percon.— A berodd Cenfigen iddo lwyddo ? 

Pereg. —Ni lwyddodd hi, na neb o’i pherthynasau—Llid, 
Malais, Ymryson, nac Ymddial—eto erioed. Ac ni wnaeth y 
gŵr hwn ond dadguddio i’r holl fyd, ac i drigolion mynydd 
Seion, pa fath ydoedd, a gosod tref a gwlad i oeri ato, a chyn- 
hesu rhagor at ei hen athrawon nag o’r blaen. Ac heb law 
hyny, mae Act wedi ei gwneud a’i chadarnhau gan Dywysog 
heddwch yn y flwyddyn gyntaf o’i deyrnasiad Ef,—a hon sydd 
i’w gweled yn rhôl y llyfr yn mreninllys Brenin Seion—nad oes 
i un gŵr gymeryd arno unrhyw swydd yn, neu yn perthyn i 
winllan y Brenin ag a fo yn cadw yr ellyllon uchod—sef Llid, 
Malais, Rhagfarn, Duo-enw, Codi-celwydd, ac yn enwedig 
Cenfigen, i lwyddo ; ac mae’r un Act yn cyhoeddi allan, 
mewn geiriau yn hen iaith Paradwys a Mynydd Seion, y 
llwydda’r gŵr a gadwo Ffyddlondeb, Ofn-duwiol, Cariad- 
brawdol, Tosturi, Amynedd, yn nghydag Eiddigedd-dduwiol, 
a Ffydd, y rhai sydd yn canlyn ar ol Cenfigen i’w ddys- 
trywio ef. 

Percon. —Onid oedd y gŵr dysgedig yn cymeryd arno i 



630 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


631 


gadw tŷ rhydd i’r gwŷr da hyn ? Paham ynte y lletyai efe y 
fath elynion i’r Brenin ? 

Pereg. —Am, fallai, fod gwreiddyn drwg yn y cwbl o 
eiddo’r gŵr yma; canys y mae yn arwydd drwg o’i fod yn 
rhoi lle i ddiafliaid perffaith, ac yntau am i bobl gredu mai 
ffrynd enwog oedd i Dywysog Immanuel Ond o’r ochr arall, 
nid oes neb a ŵyr nad oedd llawer o hyn yn tarddu oddiwrth 
ei fod ef yn edrych arnynt yn llai niweidiol nag yr oeddent, 
a hwythau o natur ddengar iawn yn ei berswadio ef nad oedd 
ganthynt un drwg ddyben, un gau athrawiaeth, un hunan- 
gais, ac yn galw eu hunain ar enwau ereill, agos yr un ag 
enwau y gwŷr oedd yn eu canlyn hẅy—yn newid eu lliwiau, 
eu lluniau, a’u hysbrydoedd. Yr hwn a fyddai âg ysbryd 
arth gantho a ymddangosai megys yn berchen ar ysbryd oen ; 
y llew a’r blaidd a wisgai wisg y ddafad yn ei dŷ ef, ac felly 
a’i twyllasant i roi iddynt lawer lloches o fewn ei dŷ, er bod 
Hunan-ymwadiad, Ofn-duwiol, Union-ddyben yn fynych yn 
pregethu iddo “ mai pryf oedd efe, ac nid gŵr, gwarthrudd 
dynion a dirmyg y bobl, gan beri iddo ymffrostio yn unig yn 
yr Arglwydd, ac nid yn ei wendidau ei hun ;” eto methasant 
ei berswadio ef i roddi pob cyfaill heibio o’r ysbrydion drwg 
hyn ; a hwythau aethant ymaith, ac a’i gadawsant ef, a’r 
bwystfìlod hyn yn llawenhau am eu hymadawiad hwynt. 

Percon. —Mae arnaf ofn y gŵr hwnw, canys arwydd drwg 
yw bod y fath wŷr da yn ymadael â’r tŷ; ond i ba le yr 
aethant oddiyno ? 

Pereg. —Hwy a deithiasant y wlad i fyny ac i waered ; 
ac fel yr oeddent yn myned yn y blaen, mwy profiadol oedd- 
ent o gyfrwysdra, dichell, twyll, a malais Cenfìgen. Yr oeddent 
yr awrhon yn dechreu adnabod ei amryw leisiau, canys fe 
ruai weithiau fel llew ; weithiau fe frefai fel oen ; fe chwythai 
weithiau fel sarph; a phryd arall fe drydarai fel colomen ; 
rai prydiau fe wisgai am dano sêl, cariad, tiriondeb, amynedd, 
neu yn y rhan leiaf pethau yr oedd ef yn eu galw felly, nes 
byddai mor hardded ag un o rasusau’r nef; a phryd arall fe 
wisgai ei wisgoedd blewog, draenogaidd ei hun, megys geiriau 
chwerwon, ymddial, celwydd, ac anudoniaeth, nes gallai pawb 
adnabod mai un o locustiaid y pwll ydoedd ef. Ac fel newidiai 
ei lais a’i liw, fe hefyd newidiai ei lun, canys fe fedrai fod yn 
fawr, yn gryf, ac yn hyll yr olwg; a phryd arall fe ymwnai 
ei hun yn fychan, yn wan, yn llyfn, ac yn ddi-sylwedd ; canys 
pan y byddai gyntaf yn myned i mewn i’r galon, fe ymwnai 
ei hun mor lleied ag amwydyn; ond cyn pen tro, fe ym- 
chwyddai yno nes b’ai cymaint a sarph danllyd hedegog, na 
b’ai braidd le i ddim yno ond ef ei hunan a’i gymdeithion ; 
hwy a’i canfyddent ef hefyd yr awrhon mewn lleoedd dirgel, 


na feddyliasant ei fod ef o’r blaen—hwy a’i canfyddent ef 
rhwng y prentisiaid yn gweithio terfysg ac anfodlondeb, llid, 
ac ymddial, ar sail fod y meistr yn caru ac yn ymddiried i’r 
naill yn fwy na’r llall; yn mhlith y gwasanaeth-ddynion y 
gwelent ef yr un modd—y lleiaf yn cenfigenu yn erbyn y 
mwyaf, y ffol yn erbyn y call, yr aflunaidd yn erbyn y siongc, 
yr annghanmoladwy yn erbyn y canmoladwy, fel na welid 
braidd dŷ nad oedd ynddo rai yn cenfigenu yn erbyn llwydd- 
iant a dedwyddwch y naill y llaìl; hwy welent yr awrhon y 
gwŷr yn eiddigeddu yn achos eu gwragedd, a’r eiddigedd yn 
magu cenfigen; a’r gwragedd yn achos y gwŷr yn ymchwyddo 
ar eiddigedd, a thybiau drwg, rhag bod gwrthddrychau ereill 
anwylach ganthynt, nes magu cenfigen at rai nas gwyddant 
yn iawn pwy, y rhai gai fod yn nôd o’u saethau a’u geiriau 
chwerwon fyth mwy. 

Percon.— Mae Cenfigen fel hyn wedi gyru ei hunan yn mron 
i bob man o’r byd a’r eglwys. 

Pereg.— -.1 lawer mwy nag y tybiech, canys mor belled ag 
y cerddodd pechod, mor belíed a hyny daeth rhyw radd o’r 
ysbryd chwerw hyn, yr hyn oedd y prif achos i demtio ar y 
cyntaf ddynolry w. 

Percon. —Chwi roisoch i mi gredu fod y deg cymaint o 
genfìgen yn y byd nag a feddyliais erioed; ond am i chwi i 
ddweyd fod yr anghenfil hwn wedi dringo i mewn tros y mur 
i ddinas Seion, hyn sydd ryfedd genyf, am fod cynifer o wŷr 
ardderchog yn cadw, nid yn unig y pyrth, ond muriau y 
ddinas santaidd hono: pa fodd y daeth hyny i ben, mynegwch 
hyny ? 

Pereg. —Mae amrýw o wŷr defosiynol—trigolion y nef 
uchod—yma’n cadw gwylfa, rhag neb gelynion i daro i mewn, 
naill ai trwy gael y pyrth yn agor, neu dori’r mur; ond y 
pedwar penaf o honynt oedd, Gweinidogaeth-fywiol, Dysgybl- 
aeth-fanwl, Ceryddon-llymion, a Gwyliadwriaeth-ysbrydol, y 
rhai y’nt y gwŷr gonestaf yn y byd mawr ; ac mae yn edrych, 
ar yr olwg gyntaf, fod yn anmhosibl i sarph danllyd hedegog, 
i arth, a llew mor gadenog, ac yn enwedig i Grocodil hagr, 
afluniaidd, i ddringo’r mur heb wybod ìddynt; ond trwy 
rhyw fath o ddiofalwch yn y gwylwyr, neu rhyw ddyoddef 
yn Mrenin y ddinas, hwy a ddaethant i mewn yma, fel y 
daethant i ardd Eden, pan oedd angylion y nef yn ei gwylio hi. 
Ond fe ddywed rhai mai fel yma y dygwyddodd hi ar y pedwar 
wŷr hyn y pryd hyny, sef i Weinidogaeth-fywiol i gysgu hun, 
ac iddo yn ei drwmgwsg syrthio ar draws Gwyliadwriaeth- 
ysbrydol, nes ydoedd yn haner marw. 

Percon. —Ond os felly, beth a ddaeth o’r ddau arall ? 

Pereg. —Dysgyblaeth-fanwl, a Cheryddon-llymion, wrth 



632 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


weled dygwyddiad mor ddisymwth, a ofnasant gymaint nes 
daeth llen tros eu llygaid hwynt; ac yn y cyfamser y bwystfil 
ä ddaeth i ganol y ddinas, er nad oedd nemawr o’r dref yn ei 
weled ef, a’r gwylwyr oll trwy ddamwain yn haner marw. 
Ac y mae ef, o lety i lety, hyd y dydd heddyw, ar hyd Mynydd 
Seion ; ceir ei weled ef weithiau yn nhai rhai o’r Gibeoniaíd 
sydd yn dwyn coed at deml yr Arglwydd. Bryd arall yn 
nhai rhai o’r Lefiaid sydd yn cynorthwyo at wasanaeth yr 
allor. Bryd arall yn ’stafelloedd yr offeiriaid; ac rai prydiau 
yn llys yr arch-offeiriad. Ac y mae’r anghenfìl hwn yn llechu 
yr awrhon yn mhob ystafell gylch-o-gylch y deml: fe’i 
gwelwyd ef tan y mor prês, rhwng y deuddeg ychain sydd 
yn dwyn y mòr i bedwar gwynt y ddaear; fe’i gwelwyd ef 
rhwng colofnau pres tŷ Dduw ; ac y mae amryw o wŷr 
gonest a gafodd olwg arno yn hyd y deml o benbwygilydd ; 
ond yn unig yn y cysegr sancteiddiolaf, lle ni fu, ac ni ddaw 
ef byth. 

Percon. —P’am yno ? am ei fod ef yn ymlusgo i bob twll ? 

Pereg. —Yno mae presenoldeb y Duw byw ; yno y mae 
arch cyfamod yr Arglwydd ; yno mae’r crochan aur, a’r 
manna, gwialen Aaron, llechau cyfraith Mynydd Seion. 
Ac nis gall Cenfigen, na neb o’i chyfeillion, anturio i le mor 
agos at Dduw ’r nef, canys y tyllau, a’r gwalau ag y mae 
ef yn llechu ynthynt, gan mwyaf, sydd yn wrthwyneb Haul 
y cyfiawnder, ac yn mhell oddiwrth dawel bresenoldeb Brenin 
Seion. 

Percon. —Ond yr wyf yn deall i’r gwŷr da oedd yn ei ganlyn 
fyned ar ei ol i Fynydd Seion, a thrwy’holl heolydd Jerusalem 
a pha fodd y bu rhyngthynt ag ef, mynegwch ? 

Pereg. —Buant yn chwilio yn fanwl am dano mewn amryw 
gilfachau o’r ddinas, ac amryw ’stafelloedd dirgel o’r deml; 
ond er iddynt ei gael ef a’i gondemnio, eto nis gallasant er 
dim ei fwrw ef allan o’r ddinas. 

Percon. —A fwrir fyth o hono o honi, ydych yn dybied ? 

Pereg. —Gwnair, mewn rhan fawr, pan y disgyno angel o’r 
nef, a chantho agoriad y pydew diwaelod, a chadwyn fáwr 
yn ei law, a dal y ddraig, yr hen sarph, yr hon elwir diafol a 
Satan, a’i rwymo ef tros fil o flynyddoedd, fel na thwyllo efe 
y Cenhedloedd mwyach, nes cyflawni’r mil blynyddau. 
Dyma y dyddiau y daẅ cyflawnder y Cenhedloedd i mewn, 
a holl Israel i fod yn gadwedig, a Chenfigen wedi cael ei mar- 
weiddio mor belled ag y bydd saith o férched y Cenhedloedd 
yn ymaflyd yn ngodrau gvŷr o Iuddew, am y bydd cyflawnder 
Ysbryd Duw gyda’r Iuddewon, ac yn dweyd, “ Ni fwytaWn- 
ein bara ein hunain, ac a yfwn ein dwfr ein hunain, gelwir ni 
ar dy enw di;” ac am y bydd yn waradwydd ac yn warth y 


633 

pryd hyny i fod yn mhell oddiwrth Dduw, dywedant hefyd— 
“ Tyn ymaith ein gwarth ni, canys ni glywsom fod Duw gyda 
thi.” Dyma’r amser y bydd y nef newydd a’r ddaear newydd; 
canys y ddaear gyntaf o lid, cenfigen, ymddial, awydd, trach- 
want, poen, a gofid o bob math, a â heibio ; a’r nef gyntaf o 
grefydd farw, deddfol, fydol, ragfarnllyd, ddigariad, â heibio ; 
a’r môr hefyd o ddwndwr, a therfysgiadau am orseddfeingciau, 
llywodraethau, ac awdurdod daearola dderfydd ; a Jerusalem 
newydd a ddaw i waered o’r nef, oddiwrth Dduw, wedi ei 
pharotoi fel priodas-ferch wedi thrwsio i’w gvvr. Y pryd hyn 
y bydd pabell Duw gyda dynion, ac Efe a drig gyda hwynt, 
a hwy a fyddant bobl iddo Ef, a Duw ei Hun fydd gyda 
hwynt, ac a fydd yn Dduw iddynt; ac fe sych bob deigr 
oddiwrth eu llygaid hwynt, a marwolaeth ni bydd mwyach; 
na thristwch, na llefain, na phoen ni bydd mwyach, oblegyd 
y pethau cyntaf, grym pechod a themtasiynau’r ddraig, a â 
heibio, a sancteiddrwydd a ymledaena o fôr i fôr, nes bo yn 
ysgrifenedig ar ffrwynau’r meirch, Sancteiddrwydd i’r Ar- 
clwydd ; a’r crochanau “ oll yn nhŷ yr ArGlwydd fel meiliau 
ger bron yr allor.” 

Percon. —Gwyn ei fyd a welai’r amser gwynfydedig hwnw ; 
ond ewch rhagoch i fynegu pa fath chwiliad manwl wnaed am 
dano trwy holl heolydd a ’strydoedd dinas Seion ; a fuwyd 
yno yn nhŷ y hrenin a’r beger, gwŷr llug a gwŷr llen P A 
dreiddiwyd i mewn i bob ’stafell, twlc, a gw r âl ? i bob rhan 
o’r deml, cystal a phob un o’r synagogau ? Pa le y cafwyd 
ef ? a pha effeithiau drwg ydoedd yn ei ganlyn ? 

Pereg. —Chwi wyddoch fod dau fath o drigolion yn ninas 
Seion ddaearol; er nad oes ond un rhyw yn y Jerusalem 
hyny uchod, lle mae ysbrydoedd y rhai a berffeithiwyd ; un yn 
rhith broffeswyr, a’r llall yn wir addolwyr y Duw*byw ; y 
eyntaf oeddent ffryns o’u calon i Genfigen, a’r lleill yn elynion 
perffaith, am ei fod yn. erbyn eu Brenin hwy. Ond fel yr 
oedd efe yn ymrithio ar lun angel y goleuni, ac yn arwain 
gydag ef oddeutu rith sêl, cariad, goleuni, a bywyd, yr ydoedd 
yn twyllo y rhan dduwiolaf o drigolion y ddinas rai prydiau i 
daro o’i blaid, heb adnabod mai efe oedd y bwystfil; ac felly 
fe ddaeth, txvjy gonsent rhai o’r ddwy ochr, i lawer o synagogau 
Jerusalem. Ac am nas gallaf roi gwell desgrifiad o’i ddyfodiad 
nag wrth ei waith, a’r effeithiau gwrthwynebus a ganlynodd, 
mi ddangosaf i chwi rywfaint 0 ol ei draed ef ar hyd eglwysi 
Seion ; a deallwch hyn, er mai nid tan rym haul Duw a 
thywyniad awdurdodol mae ef yn gweithio, eto ei fod ef yn 
fwy llidus, ac yn fwy chwanog i ddyfod i mewn yno, lle mae 
Duw yn gweithio fwyaf, er mai nid yn y rhai mae tywyniad 
Ysbryd Duw arnynt fwyaf y mae efe yn cael lle ; ond yn y 



WIILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


^34 

rhai sydd â doniau mawrion heb ran fawr o’r presenoldeb 
dwyfol, yr hyn, fel y dywedais eisoes, sy’n ei gadw allan 
mewn rhan fawr. Am hyny, y synagog fwyaf yn Seion, y 
dyddiau hyny, oedd Corintheus, yr hon oedd wedi cael ei 
heffeithioli yn anarferol â’r Ysbryd Glân, fel nad oedd dim llai 
na naw neu ddeg o ddoniau ysbrydol yn yr eglwys ddedwydd 
hono. Fe’u cyfenwyd hwynt y pryd hyny—prophwydo, 
llefaru â thafodau, cyfìeithu, gwneud gwyrthiau, gwahan- 
iaethu ysbrydoedd, iachau, gweinidogaethu, athrawiaethu, ac 
amrywiol iawn o’r fath; yr hon, am ei bod mor llawn o bob 
ysbryd doethineb a gwybodaeth, fel gardd hyfryd yn llawn o 
lysiau peraidd, aroglau, ac egin grawnwin, y ceisiodd pob 
bwystfìl rheibus a llwynog cyfrwys dori i mewn, ac yn en- 
wedig Cenfigen, yr hwn, fel gynt yn ngardd Eden, sydd ar ei 
*dor yn cerdded, ac yn gyfrwysach na holl fwystfìlod y maes ; 
yr hwn, wedi cael derbyniad, a lediodd gydag ef i mewn 
Falchder a Hunan-dyb, y rhai a enynasant dân gwyilt o 
feddyliau mawrion yn y calonau y cafodd ef le, a’r hwn oedd 
yn prophwydo bellach fynai gredu mai efe biodd y faingc 
uwchaf; a’r hwn’bedd _yn llefaru â thafodau mai yntau ; yr 
hwn oedd yn iachau mai ef. ond y cyfìeithwr mai yntau ; ac 
felly pawb o’r lleill, nes, cyn hir, trwy gynörthwy Balchder a 
Hunan-dyb, y daeth Cenfigen i osod yr holi synagog mewn 
terfysg, ac ymryson, ac ymraniad ddyfod i mewn fel afon, ac 
i’r naill ran o’r eglwys ddewis un Pauleus fel ei hunig athraw, 
a rhan arall i ddewis un Appoleus, a’r trydydd un Cepharius 
—tri o’r offeiriaid mwyaf duwiol o fewn i holl ddinas Seion; 
a’r ysbryd cenfigenus hwn a gafodd gymaint rwysg, fel yr 
oedd un rhan o’r eglwys hono yn dymuno cwymp y llall; fel, 
pan ddygwyddodd un i orwedd gyda gwraig ei dad—an- 
nghynefin hyd y nod yn mhlith y Cenhedîoedd—y lleill a or- 
foleddasant am iddo ef gwympo, megys pe buasai hyny yn 
godiad iddynt hwy. 

Percon. —Ond pa fodd y dibenodd hyn ? 

Pereg — Gorfu ar Pauleus—gŵr parchedig gyda Duw a 
dynion—ddanfon dau lyfr atynt, y rhai yr oedd yn ysgrifen- 
edig arnynt, Gruddfan, Galar, a Gwae ; a gorfu arnynt fwyta’r 
llyfrau, ac yr oeddent yn chwerw fel bustl yn eu safnau, ond 
melus oeddent yn eu cylla fel dil mel. 

Percon. —A wnaeth hyn ddaioni iddynt ? 

Pereg. —Cymaint fel y purodd efe hwynt oddiwrth dor- 
feydd o bryfed gwenwynig, ag oedd cenfigen wedi eu dwyn 
yno gyda hi. 

Percon. —Enwch hwynt. 

Pereg. —Maent yn gang bygddu o ellyllon, i gyd yn dilyn 
Cenfigen, fel y dilyn mwg y tân—sef Tor-priodas, Aflendid, 


635 

•Godineb, Casineb, Cynhenau, Llid, Gwynfydau, Ymbleidio, 
Ymrysonau, Heresiau, Cenfigenau, Meddwdod, Cyfeddach, 
Ymgyfreithio o flaen y rhai digred, ac amryw o’r fath, y rhai 
mae Pauleus yn taer ddymuno arnynt i ymadael â hwynt, a 
chymeryd un gras cyntaf-anedig o holl rasusau’r nef yn eu lle 
hwynt. 

Percon. —Pa’r un ? 

Pereg. —Cariad ; yr hwn a bwysodd Pauleus, offeiriad y 
synagog, ei hun yn nghlorian fawr y cysegr, ac a’i cafodd yn 
llawer mwy ei bwys na ffydd na gobaith, ac yn fwy cymer- 
adwy na hwynt yn nheyrnas dragwyddoly Brenm Immanuel; 
yn fwy buddiol hefyd trwy’r holl ddinas, o ran yr heddwch, 
llonyddwch, barn dda, a chymwynasgarwch sydd yn ei 
ganlyn ef. 

Percon, —Agorwch i mi, atolwg. y pethau rhyfedd enwa’r 
Apostol Paul yn y xiii. benod o’r epistol cyntaf at y Corinth- 
iaid, am gynheddfau cariad brawdol; ac yr wyf yn meddwl 
nad yw hyn yn mhell oddiwrth y peth mewn llaw, pan y 
darfu i chwi ddodi ef yn uno’r cyfeillion sy’n chwilio am Gen- 
figen, ac yn son cymaint am dano trwy’ch holl ymadroddion. 

Pereg. —Nidyw; canys gras cyfan wrthwyneb i genfigen 
yw cariad; ac wrth ddesgrifio cariad y gwelir cenfigen oreu, 
fel y gwelir beth yw tywyllwch wrth ddesgrifio goleuni. Am 
hyny, y gyneddf gyntaf yno yw, bod cariad yn hir-ymarhous, 
:sef y gall efe ddyoddef cam, digter, ac anmharch, heb gael ei 
lanw o chwerwedd, llid, ac ymddial, í’r hyn y mae cenfigen 
yn llwyr wrthwyneb, yr hon, ar yr anmharch leiaf, ac yn wir 
heb un achos, a ymleinw ar y nwydau afradlon hyn, nes bo 
hi bron ymdori allan i’r radd eithaf o falais ; tra fyddocariad 
yn gorchfygu’r nwydau cynddeiriog hyn, ac yn arfogi’r 
meddwl âg amynedd, fel y bo yn hytrach yn dymuno ac yn 
■ dysgwyl diwygiad y brawd, na thasgu allan mewn chwerwedd 
am ei ymddygiad anweddus ef. 

Percon. —Ewch at yr ail. 

PEREG.—Cymwynasgarwch yw, ac ef sydd gyfan groes i 
genfigen, canys nis gall yr ysbryd hwn i gytuno âg ymddial— 
yr hyn yw cyfaill penaf cehfigen—mwy na’r dwfr â’r tân ; 
cariad sydd haelionus, ac yn barod i gynorthwyo ; calon 
cariad sydd helaeth, a’i dwylaw hi sydd agored, parod i 
weini pob da i enaid dyn, ei enw da, a’i feddiauau ; lle mae 
cenfigen am wneud drwg i bob un o’r tri, yn enwedig i enaid, 
lle mae cariad fwyaf haeiionus. Cariad sy’n ymofyn odfeuon 
i ddweyd ac i wneud da ; felly cenfigen i ddweyd ac i wneud 
drwg. 

Percon. —Agorwch y drydedd gyneddf, sef nad yw yn 
cenfigenu. 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Ÿ-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


636 

Pereg.—H yn ydwyf yn ei agor i chwi er y dechreu, sef 
nad yw cariad, fel mae cenfìgen, yn ymofidio wrth ddaioni 
ereill, na’u doniau, eu rhinweddau, eu hanrhydedd, na’u 
meddianau, canys yr hwn sy’n caru ei gymydog sydd mor 
belled oddiwrth genfigenu ei ddaioni, fel y mae’n llawenhau 
gydag ef am ei lwyddiant; ac nis gall y meddwi ag sy’m 
ewyllysio da i bawb i ewyllysio drwg i neb. 

Percon. —Ewch at y pedwerydd cyneddf. 

Pereg. —Nid yw yn ymchwyddo ac yn ymffrostio, sef y 
mae yn gorchfygu balchder a gwag ogoniant, heb ymchwydda- 
i hunan-dyb oddiwrth ei ddoniau, nac yn priodoli iddo ei hun 
yr anrhydedd nad yw yn perthyn iddo ; nid yw falch, yn di- 
ystyru ereiíl, ond yn rhoddi parch gyda gostyngeiddrwydd,. 
gan dybied ereill yn well nag ef ei hun. 

Percon. —Y bumed nwyd o gariad yw, nad yw’n gwneuthur 
yn anweddaidd. 

Pereg. —Nad yw yn gwneud dim fo yn nghyfrif cyffredim 
dynion yn anhardd, yn wael, yn anonest, ac yn anhyfryd ; 
gwneud dim i maes o le i neb, un amser, ond yn ymddwyn at- 
bob dyn yn ol eu graddau a’u galwad gyda pharch ac an- 
rhydedd i’r rhai uwch radd; gyda chymwynasgarwch a 
chydymagweddiad i’r rhai îs radd, a chyda charedigtwydd- 
ac ewyllys da i bob dyn; nid yw cariad am dori’r drefn 
osododd Duw yn mhlith dynion i ddodi holl ddynolryw go- 
gyfuwch. 

Percon- —Ewch at y chweched peth. 

Pereg. —Nid yw yn ceisio yr eiddo ei hun, sef yn annghym- 
edrol geisio ei glod, ei anrhydedd, ei elw, na’i bleser ei hun ; 
mae cariad cymedrol o ddyn iddo ei hun yn cael ei osod 
allan gan ein Iachawdwr fel mesur i garu rhai ereill—“ Câr. 
dy gymydog fel ti dy hun ;” ond nid yw cariad yn ceisio yr 
eiddo ei hun er drwg i rai ereill, nac i esgeuluso ei hun er 
mwyn ereill, gan ddyrchafu eu daioni a’u manteision hwy o 
flaen ei un ei hunan. Croes i genfìgen, yr hòn sydd am 
wneud pob drwg i arall er ei mantais a’i phleser ei hun. 

Percon. —Ewch at y seithfed cyneddf o gariad,—ni chyth- 
ryddir, ni feddwl ddrwg. 

Pereg —Sef ni therfysga ei nwydau, canys y mae ef yn 
dofi y natur wyllt ag sy’n codi i fyny fel ffiam yn erbyn tae^ 
ogrwydd, anmharch, a diystyrwch brawd neu elyn. Lle bo- 
cariad o mewn, nis gall digofaint enyn yn hawdd, ac os enyn, 
ni hir barha. 

PercoN '—Y nesaf yw, ni feddwl ddrwg 

Pereg. —Sef nid yw yn bwrw yn euog neb trwy rjwr gan- 
lyniadau, pan na bo dim yn ymddangos yn gyhoedd ; nid yw 
barod i fod yn ddrwg-dybus. Fe gudd feiau fo’n ymddangos, ac 


63Y 

,-a rydd orchgudd trostynt, yn lle chwilio allan y rhai fo gudd- 
iedig ; mae cariad mor belled o roi lle i ddrwg-dyb heb dyst- 
iolaeth, fel y mae yn tueddu yn hytrach i dywyllu ac an- 
nghredu tystiolaeth yn erbyn y sawl a fo ef yn ei garu ; a 
phan orfyddo gredu, y mae yn credu gyda gofid a blinder ys- 
bryd. Felty cariad sy’ndodi’r wyneb goreu ar amgylchiadau 
na bo ymddangosiad da arnynt, a chenfigen yn drwg-dybio, 
ac yn credu y gwaethaf ar yr ymddangosiad mwyaf tyw.yll a 
lleiaf ei sail. 

Percon. —Y nesaf yw, nid ydyw lawen am annghyfiawn- 
der, ond cyd-lawenhau y mae â’r gwirionedd. 

Pereg. —Sef ni orfoledda ef am feiau a ffaeledigaethau 
ereill tuag at osod allan ei rinweddau ei hun, neu i foddloni 
ei falais. Cenfigen ei hun sy’n gwneud hyn, ond beiau ereill 
y’nt alar i ysbryd cariad, ac eithaf malais yw cymeryd pleser 
yn nhrueni un o’n cyd-greaduriaid ; ond cydlawenhau mae 
â’r gwirionedd, sef gorfoleddu weled llwyddiant ar yr efengyl, 
nid cymeryd dyddanwch mawr yn union fod achos neb yn 
anobeithiol, ond a ddymuna wellhad y gwaethaf o ddynion, 
ác yn barod i obeithio am yr hyn y mae ef yn ddymuno. 
Dyma’r cariad sydd wrthwyneb i genfigen; a gwyn fyd y gŵr 
sydd â’r perl dymunol hwn yn ei fynwes, y tân hwn yn llosgi 
yn ei galon, ac yn dylifo maes o’i enau, ac yn taenu allan i 
wneud daioni i holl ddynolryw. 

Percon. —Yr wyf yn gweled yn hollol fod y cariad hyn 
yn mhob erthygl yn wrthwyneb i genfigen; a phe b’ai ond 
hwn yn rheoli yn mhob eglwys, ni fyddai ddim o’r holl rwyg- 
iadau gresynol ag sydd wedi dygwydd yn awr er’s canoedd o 
flynyddoedd, ac yn tori allan bob dydd yn rhyw le newydd, 
,am fod cariad yn oeri, a balchder a chenfigen yn dyfod i 
mewn yn ei le. Ond ewch rhagoch; i ba le yr aeth y gwŷr 
hyn i ymofyn am Genfigen ? 

Pereg. —Nid yn mhell, a hwy a’i cawsant hi a’i chyfeillion 
mewn man na chredasech fyth ei bod, oni buasai fod rhôl-lyfr 
y ddinas yn tystio hyny hyd heddyw. 

Percon. —Yn mha le, atolwg ? 

Pereg. —Mewn synagog o fewn trwch y mur i’r cysegr 
sancteiddiolaf. A balchder, awydd o ddyrchafiad, yn nghyda 
digofaint a chenfigen, er mawr ofid calon, a gafwyd yn y lle 
hwnw. 

Percon. —Chwi ddywedasoch nad oedd yr ellyllon hyn 
yn dyfod i’r cysegr sancteiddiolaf, lle mae’r fath gyflawnder o 
YsbrydDuw; ond pa ddull yr ymddangosodd y sarph wen- 
wynig mor agos yno ? 

Pereg. —Enw y synagog oedd yr Apostolaidd, wedi ei 
hadeiladu fel goruwch-’stafell wrth fur y deml; ond yn mhen 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


639 


638 

tro wedi’n fe dorwyd mur y gwahaniaeth hyn, sef ar ŵyl y 
Pentecost. Pan yr oedd yr holl eglwys yn nghyd yn yr un. 
fan yn gweddio Duw, disgynodd yr Ysbryd Glân arnynt fel 
tân, a’r pryd hyn yr aeth y synagog hon a’r cysegr bendigedig 
hwnw yn un ; ac nis gwelwyd yr ellyllon hyn ynthi fyth mwy. 

Percon. — Pa ddull y daeth yr afancod hyn i mewn mor 
agos at sancteiddle’r nef ? 

Pereg. —Dau o offeiriaid y synagog hon, un gyfenwyd 
Johannes a’r llall Jacobus, oddìwrth eu bod nid yn unig yn 
ddau o’r tri hynaf yn eu swydd, ac yn perthyn ar ol y cnawd 
yn agos i’r Pen-bugail a’r Archoffeiraid, ond hefyd am ei fod 
Ef yn rhoddi mwy o’i gyfeillach iddynt, ac yn eu dwyn hwynt 
gynt gydag ef i weled ei wedd-newidiad a’i ogoniant yn y 
mynydd sanctaidd. Hyn, meddaf, yn lle eu darostwng, a’u 
chwyddodd hwy i fyny o falchder, ac yn gyfrwys-gall danfon- 
asant eu mam Salome, a hon, am ei bod yn fynych iawn yn ei 
gyfeillach, ac yn gweini iddo o’r pethau oedd ganthi, a 
dybiodd fel ei meibion nas gallasai ballu un cais iddi, pa beth. 
bynag; a hithau, eisieu deall gwell, yn lle eu ceryddu, a fu 
yn offeryn i foddloni eu hawydd, trwy ddymuno arno ar ei 
dau fab hi gael eistedd—un ar ei law ddeheu, a’r llall ar yr 
aswy, yn ei frenhiniaeth, gan dybied, hi a hwythau, er 
cymaint a bregethodd Ef iddynt, o’r groes a dirmyg y byd. 
hwn, mai coron ddaearol a gaent eu gwisgo ar fyr, ac y cai 
rhai fod mewn swyddau agosach, a rhai mewn swyddau 
pellach oddiwrtho. Nid oedd hi na hwythau yn ymofyn am 
ddim gwaith yn y frenhiniaeth newydd, ond anrhydedd yn 
unig ; ac nid oedd un lle a wnai eu tro hwynt i eiriol am 
dano, ond bod yn nesaf at eu Meistr. Yma yr oedd balchder 
ofnadwy, tyb gref o’u haeddiant eu hunain, diystyrwch balch 
o’u brodyr, ac awydd tanllyd i anrhydedd a gogoniant. 
Awydd sanctaidd yw ceisio blaenori mewn gras a sancteidd- 
rwydd, ond awydd pechadurus yw trachwantu rhagori ar 
ereill mewn mawrhydi a gogoniant daearol. 

Percon. —Ond pa ateb a gafodd y fath ofyniad balch y 
rhyfygus ? 

Përeg. —Y Pen-bugail a’u hatebodd hwynt—“ Ni wydd- 
och pa beth yr ydych yn ei ofyn; a ellwch yfed o’r cwpan yr 
ydwyí fi i yfed o hono ? a’ch bedyddio â’r bedydd y bedyddir 
fi 4 ? a phan dywedasant wrtho, Gallwn, Efe a’u hatebodd. 
hwynt, Diau yr yfwch o’m cwpan, ac y’ch bedyddir â’r 
bedydd y bedyddier fi âg ef; ond eistedd ar fy llaw ddeheu 
neu aswy, nid eiddo fi ei roddi ond i’r sawl y darparwyd gan 
fy Nhad. A phan glywodd y deg hyn, hwy a sorasant wrth 
y adau frodyr.” Dyma soriant, anfoddlonrwydd, a chenfigen 
yn y deg athraw arall, am fod y ddau mewn tebygoliaeth o 


gael dyrchafiad, a lle uwch na hwynt-hwy. Nid oedd y 
soriant hyn am fod balchder ynthynt yn ymofyn am y lle 
uchaf, canys nid yn erbyn y pechod ag oedd eu Harglwydd 
yn eu ceryddu am dano yr oedd y digofaint, ond am eu bod. 
yn blaenu arnynt hwy, ac mewn awydd o gael gorseddfaingc- 
mwy gogoneddus ; yr oedd y deg hyn yn anfoddloni í awydd. 
eu brodyr am eu bod hwy eu hunain mor awyddus. 

Percon.— A wnaeth cenfigen a therfysg un rhwygiad yn y 
synagog hon ? ac a ddywedodd y gwŷr hyn ag oedd yn ei. 
chanlyn hi trwy holl ddinas Seion un gair o gerydd ? 

Pereg. —Na wnaeth un cythrwfl ragor nag a ddywedais;, 
ac nid oedd raid yngan un gair yma, canys yr oedd yr Arch- 
synagogydd ei Hun, yr Hwn elwir Duw cadarn, Tywysog' 
tangnefedd, ei Hun yn bresenol, ac Efe a gurodd falchder,, 
rhyfyg, a thywyllwch y ddau frawd, ac anfoddlonrwydd, 
soriant, a chenfigen y deg arall, trwy ddangos iddynt mai 
ffordd mawrion y byd hwn oedd ymofyn lleoedd uchel, ac 
awdurdod ar ddynion; ond lle pregethwyr yr efengyl oedd 
gwasanaethu eu gilydd, ac i’r blaenaf fod fel yn olaf, a’r 
hynaf fod fel yr ieuengaf, ac a roddodd iddynt orchymyn 
newydd, “ i garu pawb eu gilydd;” ac, wrth ymadael â 
hwynt, a olchodd eu traed, yn arwydd dylasent hwythau i. 
wneud y gwasanaeth isaf i’w gilydd gyda’r pleser mwyaf. 

Percon. —Pan daeth yr anghenfil hwn i’r nef, i baradwys,. 
ac i gynulleidfa’r Apostolion, ni wn i ba le nis daw ef mwy ;. 
ond ewch rhagoch i fynegu pa erlid yn mhellach wnaethant. 
ar ei ol. 

Pereg. —Y gwŷr hyn, wrth deithio’r dref i fyny ac i waered, 
a ddaethant o’r diwedd, ar ddamwain, wrth hen adeilad 
ardderchog, wedi bod felly gynt, ond yr awrhon wedi adfeilio 
yn arw, a’r dorau yn nghauad, heb lwybr yn myned ato nac 
oddiwrtho ; ac yna, ar oltroi gylch o gylch iddo, un o’r gwŷr 
hyn ofynodd i’r llall, beth allasai’r fath adeilad fod ? Ac 
Eiddigedd-dduwiol a feddyliodd mai hen synagog ydoedd, 
ond wrth osod allan ei dybiau i’w gyfeillion, daeth gŵr heibio 
a’i enw Gweledydd, yr hwn oedd yn teithio’r dref i edrych pa 
fodd oedd llwyddiant Jerusalem ; ond ar ol gofyn iddo, hwn a 
roddodd yr holl hanes iddynt feí y caiffyn :—Yn nyddiau un 
Fferfidus, ebe fe, yr hwn oedd bregethwr enwog yn y dyddiau 
gynt, yr oedd y synagog hon, a gyfenwid y pryd hyny Lluaws, 
yn un o’r rhai mwyaf enwog yn holl ddinas Seion, yn agös- 
fel y deml ei hun. Y rhanau pellaf o Judea oedd yn crynhoi 
yma i wrando gair y bywyd. Fferfidus oedd yn cael pwer- 
oedd anarferol; myrdd o wrandawyr oedd yn myned yn. 
ddryllíau tan ei air. Nid oedd yma son am sect nac enw, na 
chwympo maes am swyddau na bedyddiau, ond yn unig pwy" 



640 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

allai garu fwyaf ar Iachawdwr y byd, pwy oedd wedi credu 
â’r galon, pwy oedd wedi ei fedyddio â’r Ysbryd Glân ; a son 
aeth am yr eglwys hon o’r afon hyd eithaf y ddaear, a’i 
llwyddiant daenodd tros yr holl fyd. Ond, ebe Ofn-duwiol, 
pa fodd yr aeth hi yn llyn yr awr hon? Chwi gewch glywed, 
ebe fe—yr anghenfil hwnw a ddaeth i mewn, sef Cenfigen, ac 
a’u gwasgarodd hwynt oddiwrth eu gilydd, fel ci yn gyru 
buarthed cryno o ddefaid, fel nad oes ond Duw ei Hun a ŵyr 
heddyw pa beth a ddaeth o honynt.—Ond pa fodd y cafodd 
yr ysbryd drwg hwnw le i ddodi ei droed mor agos a hyn i’r 
nef, ebe Cariad brawdol ? Pa fodd, ebe yntau, y cafodd le i 
ddodi ei droed yn y nef, ac yn ngardd Paradwys, lle nad 
oedd nac anhapusrwydd na phechod ? ond y modd y daeth 
ef yma oedd hyn :—Pan oedd llwyddiant mawr ar air y bywyd, 
a gwynt y nef yn chwythu yn hwylus o fryniau tragywyddol- 
deb, llawer a fagasant amryw ddoniau, nes daeth yr holl eg- 
lwys i fod fel gardd o amryw lysiau, a blodau yn perarogli yn 
hyfryd iawn i bawb ag elai heibio. Ond deallwch, feì y cyn- 
yddodd hi mewn dawn, hi gynyddodd hefyd mewn gwy- 
bodaeth o’r dawn a dderbyniodd, ac a orphwysodd 
gymaint ar, ac ymddiriedodd gymaint yn ei doniau ei 
hunan, fel yr agorodd hi ddrws falchder a hunan-dyb i 
ddyfod i mewn. Ac yn mhen gronyn bu farw Fferfidus, 
eu pregethwr, fe ddiffoddodd rhan fawr o’r gwres, fe 
syçhodd y cafodydd iraidd, fe beidiodd y deheu-wynt 
a chwythu, a doniau sychion yn unig a gadwodd eu tir, 
y rhai yn awr — am fod balchder a hunan-dyb wedi ym- 
gymysg â hwy—a ymchwyddasant ac ymofynasant am fwy o 
le, dysgwyliasant am barch rhagor, ymdrechasant am fagu 
doniau mwy; ac o’r diwedd, eisieu gogoniant ragor gan eu 
gilyad, a ymneillduasant oddiwrth eu gilydd, nes agor y drws 
yn ddigon helaeth i roi lle i Genfigen, yr hon, pan y cafodd 
ond y rhan leiaf o’r galon, a ddygodd gyda hi ellyllon cyn- 
ddrwg a hiei hunan—sef Drwg-dyb, Duo-enw, Codi-celwydd, 
a’r lleill oll, nes ydoedd, yn lle un pen, gynifer o benau nad 
oedd lle i gael cynffonau ddigon. Fe ranwyd, fe ymneilldu- 
wyd yn sectau, yn enwau, a threuliwyd oriau gweddi yn wrth- 
ddadleu, a braidd yr oedd un o’r un ddaliadau a’r lleill, a’r 
lleiaf o ddoniau cystal a’r penaf oedd am ddyrchafu i fod yn 
ben. Ond, ebe Ofn-duwiol wrth y Gweledydd, Pa beth a 
ddaeth o’r rhai da yn y synagog hon ? Fe lygrwyd llawer o 
honynt yn y terfysg, ebe yntau ; fe feddwyd rhai â gwin 
ymryson, fel y buant hir iawn cyn sobri; fe syfrdanwyd 
ereill fel na chawsant eu clybod ddyddiau meithion ; fe ddall- 
wyd rhai na welent o’r llwybr o’u blaen; ac fe gloffwyd ereill 
nas teithiasant fyth fel cynt o lwybr y bywyd: llawer iawn a 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 64I 

gollwyd y pryd hyny, rhai o ba rai na welwyd byth ar dir y 
byw, ac ereill a gafwyd yma a thraw ar hyd syíiagogau 
gwasgaredig. Ond pa beth a ddaeth o wŷr y doniau a 
ddechreuasant y cythrwfl ? ebe Clust-enwaededig. Ow, ebe’r 
Gweledydd, hwynt-hwy a lwfrasant, ac a fagasant ddar- 
fodedigaeth, amryw o honynt; ond rhai gymerasant galon, 
ac a ymneillduasant, gan godi i fyny ryw synagogau bychain, 
ac a gasglasant yno ychydig braidd oddi yma a thraw—eu 
lladrata, gan mwyaf, o synagogau ereill, ac nid eu dwyn 
oddiar ddiafol, o’r lluaws mawr ag sy’n myned i waered gydag 
ef tua Thophet. Y bugeiliaid hyn. meddaf, wedi colli eu sêl, 
eu hysbryd (os buant erioed yn meddianu peth ellid ei alw 
felly), a gymerasant arnynt borthi ac ymgeleddu bob un ei 
braidd ei hun; ond nid â’r gwir fanna na’r gwir ddwfr 
bywiol ag sy’n tarddu o Graig yr Oesoedd, ond â gwrth- 
ddadleuon a chwestiynau, gwag bynciau, seremoniau, tra- 
ddodiadau, arferion allanol, yn nghyda holl blisg a mascal 
crefydd, gan fod yn fwy gwresog yn y pethau hyny nag y 
buont erioed o’r blaen am y pethau mwyaf sylweddol. Ond 
ni ddiystyrwyd o’r bobl dda, ebe Ofn-duwiol, yn y cythrwfl 
hyn, yr wyf yn gobeithio ? “ Canys fy nefaid i a wrandawant 
ar fy llais i, ac ni chyfrgollant fyth, ac nis dwg neb hwynt 
allan o’m llaw i.” Naddo, ebe’r Gweledydd; canys amryw o 
honynt, fel y dywedais eisoes, daenasant i synagogau ereill, 
lle cawsant ychydig ymborth ; ond eu blys at fwyd ydoedd 
mor wan nad allasent, yn hir iawn, na theimlo blas arno, na 
chanthynt ’stymog i’w fwyta; a chymaint hefyd y cawsant 
eu clwyfo yn y terfysg uchod, fel y buant yn hir iawn cyn 
cael eu iachau. Rhai a glwyfwyd yn eu penau, fel y buwyd 
bron tori pilen eu hymenydd hwynt á gau athrawiaethau ; 
rhai yn eu-traed, nes oeddent yn methu teithio at foddion 
gras ac ordinhadau’r efengyl, ond fel y dygid hwynt ar 
ysgwyddau dynion; rhai hefyd yn eu dwylaw, nes gwyw- 
asant agos wrth eu cyrph, fel nas gallent gyfranu at un achos 
na gweithio’n un rhan o’r winllan yn fywiog ac yn ddiwyd. 
Önd y clwyfau gwaethaf roddwyd i rai o honynt oedd yn agos 
at eu calonau, nes oeddent yn fynych mewn llewygfau oerion 
o ddiarbodrwydd, anystyriaeth, iechyd ysbryd, ac weith- 
iau yn cwympo i’r fits poethion, rhyfyg, rhagfarn, llid 
malais, ac ymddial; ond er hyn i gyd, meddaf, yn mhen 
amseroedd hirion, llawer o honynt a iachawyd, er i rai o 
honynt fyned i dragywyddoldeb tan y clwyfau a’r archollion 
ofnadwy hyny ; pa fodd y gwnaeth y Duw trugarog a gras- 
lawn â hwy, tu hwnt i’n deaíl ni yw i amgyffred. A thyma’r 
holl hanes a roddodd y Gweledydd am y synagog hono a fu 
p 2 



CROCODIL AFON YR AIPHT. 


642 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

unwaith mor fawr a hynod ag un o fewn yr holl ddinas 
sanctaidd. 

Percon. —Yr wyf wedi eich blino erbyn hyn ; os dywedwch 
rywbeth o honoch eich hun, dywedwch. Mae mwy o bleser 
i mi wrando na gofyn dim yn rhagor. 

Pereg. —Rhy faith yw i minau adrodd y cwbl a welais ac 
a glywais o ddichellion yr anghenfil hwn ; ond mae dau neu 
dri o bethau i ddweyd cyn diweddu, ac un o honynt yw un 
o’r castiau mwyaf haerllug, y ddyfais fwyaf ëon a thanbaid 
ag y welais gan neb o broffeswyr crefydd Immanuel mewn 
un oes. 

Percon. —Mae’m clustiau yn llawn agor i wrando. 

Pereg. —Wrth weled yr amryw ymrafaelion uchod a 
wnaeth Cenfigen yn Mynydd Seion, a’r awydd oedd yn 
mhawb yn mron am leoedd uchel, am raddau arbenig, am 
enwau mawrion, am lywodraeth, rheolaeth, a blaenoriaeth 
eglwysi; wrth weled hyn, meddaf, cododd gŵr, ag oedd eto 
ond eistedd ar ystol ganolig yn un o’r synagogau, yntau i 
ymofyn lle ag oedd lawer uwch, nid yn unig uwch nag 
ydoedd yn ei eglwys ei hun, ond uwch hefyd nag oedd yn un 
o eglwysi Judea, ac fel Mahomet i ddyrchafu ei hun goruwch 
yr holl bobl. Dyfeisiodd athrawiaeth a dysgyblaeth newydd 
na fu ei bath er yr amser y mae heretic yn heretic. 

Percon.— ’Rwy’n gwrando yn astud. 

Pereg —Deallwch, ynte, fod y gŵr hwn yn cymeryd arno 
fod yn fawr mewn dysg—ond pa faint ydoedd, Duw a’i 
gŵyr,—ac yn cael ei alw o ddoniau mawrion gan rai yn y 
dyddiau hyny; er, os dywedir y gwir, doniau tywyll, nad 
oedd yn goleuo ; doniau cyfrwys, ag oedd yn dyrysu dynion 
sychion, ag oedd yn caledu; doniau dadleugar ag oedd yn 
arwain i ymryson, oeddent. Ond o ba radd bynag yr oedd 
ei ddysg a’i ddoniau, gwir yw ei fod yn hyddysg iawn yn 
mhob credo ac articlau crefydd trwy holl synagogau Jeru- 
salem a Mynydd Seion, yr hyn a roddodd le i’w genfigen ef i 
chwilio allan bob rhyw annghysondeb mewn athrawiaethau r 
canys Hunan-dyb ymnyddodd ei hun i mewn i ’stafelloedd 
dirgel ei galon, agorodd y drws i Falchder, a Balchder i 
Ragfarn, a Rhagfarn i Genfigen, a Chenfigen roddodd le 
hithau i Dduo-enw, Condemnio ereill, Gau-athrawiaethau, 
Heresiau, a lluaws mawr a’u canlynasant hwy, megys Llid r 
Malais, Celwydd, ac Ysgymundodau, gwaeth nag a fu mewn 
pab na heretic.er dyddiau Noe. 

Percon.— -Fe ddringodd yn uchel, ond pa le y diweddodd ef ? 

Pereg. —Fe’i taflwyd allan o’i synagog ei hun am athraw- 
iaethau gau, yr hyn fu mor belled o’i ddiwygio ag y chwyth- 
odd y tân o’i fewn i fflamio ddeg cymaint ag o’r blaen, nes iddo 


643 

o’r diwedd wau o’i ymysgaroedd ei hun dorch o gau athraw • 
iaethau, nad oedd gymaint ag un linc o honynt yn union- 
gred wrth y memrwn mawr sydd yn nghadw yn Mreninllys 
Mynydd Seion. Ac mor danbaid oedd efe yn ei egwyddorion 
cyntaf, fel y cyhoeddodd anathema, gyda’r hen Iuddewon yn 
erbyn y Samariaid, ar yr holl fyd, yn enwedig y byd crediniol, 
o bob llwyth, iaith, cenedl, ac egwyddorion îs y nef, ond y 
sawl oedd yn credu fel ei hun. 

Percon.— Os oedd y pwnc cyntaf o’i grefydd mor danbaid 
annghariadus, cant i un i fod y lleill lawer iawn gwell ? 

Pereg. —Un gronyn ; canys rhaid oedd i’w broselytiaid ef 
i wadu’r cwbl ag a fu ynthynt o’r blaen—pob nwyd nefol, 
pob gras, teimlad, argyhoeddiad, cariad, llawenydd, gor- 
foledd, heddwch, neu gysur a gawsant, pa mor agos bynag 
yr oedd hyny at iaith ac ysbryd siarter y ddinas, neu gyson- 
deb union ffydd; a chredu mai Satan a wnaeth bob cyf- 
newidiad tufewnol, ac nad oedd iddynt edrych mwy ar un 
rhyw o’r fath gyfnewidiau, na dysgwyl am danynt. 

Percon. —Dyma eithaf casineb at weithrediadau gras. 

Pereg. —Nid at weithrediadau yr Arglwydd yn unig oedd 
liyn, ond at ei weinidogion Ef hefyd ; canys trwy holl Judea 
a Jerusalem y lladdodd efe hwynt, gyda Jezebel,—yn benau 
synagogau, yn athrawon, yn awdwyr, yn ysgrifenwyr, yn 
ofíeiriaid, presbyteriaid, diaconiaid, a phob graddau a 
swyddau yn ninas y Duw byw, gan eu galw yn dwyllwyr a 
mwrddwyr eneidiau, wedi caledu saith mwy na neb o ddynol- 
ryw, fel yr ai’r publicanod a’r pechaduriaid i mewn i deyrnas 
nefoedd o’u blaen hwynt. 

Percon. —Fe allai bod yn ddigon hawdd i’w ganlynwyr ef 
1 wadu eu grasusau tufewnol o’r blaen, ac wed’yn, am na 
ieddent arnynt; ond pa fath bynag oedd y lleill o’i athraw- 
iaethau, ofnadwy yw’r dechreuad. 

Pereg. —Nid ydoedd y lleillun gronyn gwell, canys Cen- 
figen oedd wedi gosod yntho i roi yn mron bob pwnc yn 
wrthwyneb i’r hyn ag oedd o’r blaen gan bawb o bob enwau, 
yn cael ei bregethu trwy holl synagogau Mynydd Seion, fel 
nad oedd neb o honynt agos—na saint na merthyr, o ddyddiau 
yr Apostolion hyd ei amser ef, wedi credu yn iawn ac yn 
union: anmhosibl i neb oedd i wneuthur hyny, nes credent 
fel ef ei hun—sef ei fod ef yn dad, yn ben, yn athraw, ac yn 
apostol ag oedd wedi ei ddanfon gan Dduw o’r nef i ddiwygio 
synagogau ag oedd wedi cyfeiliorni i golledigaeth er dyddiau 
yr Apostolion, heb neb—nes iddo ef ei hun—godi i amddiffyn 
y gwirionedd. Ac o’r pryd hyny hyd ei ddyddiau ef, tros 
ddau cant ar bymtheg, i’w dyb ef, y bu Jerusalem heb un 
gwir brophwyd. 



644 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 

Percon. —Pa lwyddiant a fu o’r weinidogaeth ynfyd hon ? 

Pereg. —Pa lwyddiant a ddysgwyliech o weinidogaeth heb 
ysbryd, heb fywyd, heb brawf, héb deimlad, ac heb ddim 
ond ordinhadau sychion, seremoniau oerion, pregethau 
meirwon, a gorchymynion dynion ? canys yr ysbryd sydd yn 
bywhau; y cnawd nid yw yn llesau dim. A lle bo gwrth’- 
nebu, condemnio, a gwawdio credu â’r galon, a’i osod yn 
hanes oer, noeth y talcen, diystyru gydag eithaf dirmyg y 
galon ddrylliog, gystuddiedig, yr hon nad yw Duw yn ei 
dirmygu, yn nghydag erlid pob rhyw waith gras yn y galon; 
pa ry w lwyddiant a ddysgwyliech i fod yno ? 

Percon. —A gafodd y gwenwynig hwnw ryw faint o 
ddysgyblion ? 

Pereg. —Ychydig iawn, prin cymaint ag allai ei faentumio 
mewn brasder, rhwysg, ac esmwythder, fel yr ydoedd yn 
dymuno bod. A’r duíl yr oedd yn eu cael hwynt ydoedd 
trwy gynllwyn mewn lleoedd dirgel, fel llew am ysglyfaeth ; 
yn ochr y prif ffyrdd, lle yr oedd pererinion yn teithio tua 
Mynydd Seion ; a rhai yn mhlith y rhai’n yn drigolion yr 
. Aipht, am fyned tua thref; neu rai wedi blino ar eu taith, 
yn gweled y wlad dda yn rhy bell; neu rai am ymddifyru ar 
drugareddau yr anialwch ; yn nghyda’r holi rai pendreigl, bw- 
hwmanllyd ag f’ai naill ai wedi meddwi gan genfigen a rhag. 
farn, neu eu dallu gan falchder a hunan-dyb, ac yn methu 
cael parch ddigon yn eu synagogau eu hunain; y rhai’n—am 
ffoi i ryw le gyda Chain oddiwrth bresenoldeb yr Arglwydd 
—a ddaliodd efe yn ei faglau, ac a gynygiodd eu rhwymo yno 
mor ddyogel, fel y gwnaeth yn y pwnc o’i athrawiaeth, nad 
oedd un iechydwriaeth i gael o’i eglwys ef ei hun, a bod pob 
dyn ag ymneillduai oddiwrtho mewn un pwnc i’w esgymuno, 
a’i draddodi i Satan ; a phob un esgymunid fel hyn, ei fod 
wedi ei gadarnhau felly yn y nef; a’r hwn a dorid ymaith 
ddwywaith felly, er y byddai iddo edifarhau, nad oedd fyth 
mwy i gael ei dderbyn.—Dyma ei lwyddiant, dyma ei 
ffordd o groes gredu i holl dduwiolion y byd, a chymamt 
yn erbyn swn ac ysbryd Siarter mawr dinas Seien, 
fel mae amryw o wŷr da yn tybied mai ei ddyfais yw di- 
wreiddio crefydd Immanuel i maes o’r dref; a diau yw ei fod 
yn llwyr groes o alw gwahoddedigion i mewn i wledd y 
brenin; gan wawdio a diystyru y gweision a aeth allan i’r 
prif-ffyrdd a’r caeau, gan eu cymhell hwynt i ddyfod i mewn 
—-yn ddeillion, yn gloffion, ac yn wywedigion, fel y llenwid y 
breninllys mawr. 

Percon. —Yr wyf yn rhyfeddu na buasai’r holl bobl naturiol 
yn cludo i mewn i’r synagog hono, fel afonydd i’r môr, am 
fod yr athrawiaethau hyn o ddiddymu gweithrediadau gras 


crocodil afon yr aipht. 645 

yn y galon, cynhyrfiadau Ysbryd Duw, a chysuron tawel ei 
bresenoldeb Ef, yn cytuno yn dda iawn â natur dyn. 

Pereg. —Chwi ryfeddech fwy pe clywech y fath rydd-did 
oedd yr athraw hwn yn ei roi i’w ganlynwyr yn mhob ymar- 
weddiad allanol,—nad oedd braidd yn eu hatal oddiwrth ddim 
pleserau, ond rhyw ychydig iawn, fel gallasai dyn naturiol i 
gael pob peth fuasai arno chwant, ond rhyw nifer fechan; 
a’r dyledswyddau, o’r tu arall, mor lleied, nad oeddent un 
tasg yn y byd i’w cyflawni. Ond eto, Duw bia’r llwyddo. 
Cenfigen a ddechreuodd y grefydd hon yn Seion, ac ar hyd y 
llwybr hwn y rhedodd hi yn mlaen ; a pha faint bynag o 
amser y pery, rhaid yw iddi hi a’i pherchenog i gwympo i 
warth a dinystr ryw bryd, canys ni saif ond a ddisgynodd i 
lawr o’r nef. Ei egwyddorion sydd o’r ddaear ; ei ymar- 
weddiad, ei rwysg a’i fawredd, addurnau ei synagog, hardd- 
wch ei wisgoedd, gogoniant ei gerbyd, lliwiau ei feirch, a 
brasder ei lygaid, sy’n dangos fod ei ddyben a’i bleser hefyd 
o’r byd hwn. 

Percon. —Gwrando a synu yw fy ngwaith i yr awr hon, 
ond yr hyn a addawsoch o honoch eich hun, mynegwch ; 
ond yr wy’n dysgwyl clywed pa beth a ddaeth o Llygad- 
syml, Union-ddyben, a’r lleill yn y dyddiau hyn ? pa un a 
ddaeth llewyg arnynt with y fath gyflafan gael ei gwneud yn 
y ddinas ? 

Pereg.— -Naddo; ond yr oeddent yn gystuddiedig iawn i 
weled y fath beth ifiaidd wedi dygwydd, a bod Cenfigen yno 
mewn un synagog yn cael ei haddoli fel un o dduwiau’r India ; 
canys ni fu erioed fwy o barch gan neb eilun-addolwyr pagan- 
aidd i’w duwiau nag oedd gan y synagog hon i’r ellyll hwn. Er 
mor afluniaidd ydoedd, yr oeddid yn ei weled ef yn tramwyo 
i mewn yno ganol dydd ; a mwy na’r cwbl, fe roddodd yr 
athraw yma iddo eisteddfod yn ei ochr yn y pulpit, a dywed 
rhai ei fod yn lleisio gydag ef oddiyno, yn well na chanopy i’w 
gynorthwyo ef i ddyrchafu ei lais. A pha beth, debygech, 
wnai Llygad-syml yn y fath le ond ei weled a digio wrth yr 
athraw ag oedd yn ei gadw a’i feithrin ? pa beth wnai Clust- 
enwaededig ond gofidio wrth glywed ei ’screch sych ef o’r 
pulpit yn condemnio pawb ? pa beth oedd gan Gariad-brawdol 
i wneud ond credu yn llwyr wrthwyneb am y brodyr ? a’r un 
modd gwnaeth y lleill oll. Ond Eiddigedd-dduwiol oedd yn 
crynu rhag ofn fod un rhan o’i eiriau. ef yn erbyn y brodyr yn 
wir; ond er hyn oll, ni allodd dim geiriau a lefarodd y gwŷr 
hyn wneud lles iddo, na’i ddodi i gasâu un gronyn ar y cad- 
naw hwnw ; ond yn hytrach cellwair, chwerthin, a gwawdio 
y gwŷr gonest hyn, a rhoi llysenwau arnynt, eu galw,—Teim- 
ladau, Tymherau-diawledig, Cŵn-uffern, Bytheiaid-y-pwll, 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


646 

a’r cyffelyb, a'u gyru i maes o’r tŷ tan berygl eu bywydau. 
A’r peth mwyaf rhyfedd, rhan fawr o bregethau yr athraw 
hwn oedd duo’r gwýr hyn, a cheisio gan bawb i’w gyru allan 
o’r ẃlad hono, a haeru nad oedd gwaeth carn-lladron na 
hwynt rhwng yr afon Danube a’r afon Amazon. 

Percon. —Digon ; at y peth nesaf. 

Pereg. —Mawr yr annghyfanedd-dra wnaeth yr ellyll hwn 
trwy holl heolydd Jerusalem ; llawer synagog a adfeiliodd o’i 
blegyd ef; chwi allasech weled ei ôl ef ar hyd y dref yma a 
thraw—offeiriaid wedi eu llygru, Lefiaid wedi cael eu taro â 
gwahan-gìwyf, y Gibeoniaid eu hunain wedi gwanhau eu 
breichiau i ddwyn cynud at wasanaeth y cysegr. Ac yn 
esiampl o hyn, deallwch fod yn ddiweddar ddiwygiad mawr 
iawn trwy hoíl dir Immanuel, yr hwn a gyrhaeddodd o’r 
Iorddonen i’r Môr Canoldir, gwlad y Gadareniaid, Samaria, 
a Chaldea ; canys prophwydi a aeth allan o Fynydd Seion, 
ac a daenasant air y deyrnas ar led, fel aeth ei swn ef hyd 
eithaf y ddaear, a phob llwyth, iaith, a phobloedd i gasglu 
yn nghyd i Fynydd Seion, i weled y dwfr bywiol yn tarddu 
allan o tan y faingc, nes oedd Jerusalem wedi cael ei llanw o 
bobl fel dyfroedd y môr, o’r Aipht a pharthau Lybia, Meso- 
potamia, a’r ynysoedd pell, a phob gwlad ag oedd o fewn 
cyrhaedd clywedigaeth Mynydd Seion. Ar y dyddiau hyn 
yr adeiladwyd muriau’r ddinas, y codwyd i fyny y bylchau, 
cyweiriwyd ’stafelloedd yr offeiriaid, adeiladwyd aílor poeth- 
oftrwm, ac y cadwyd i’r Arglwydd Basg na fu o’i fath er y 
dyddiau gynt. 

Percon. —Pwy ydoedd y prophwydi hyn ? 

Pereg. —Lluaws o gedyrn ieuaingc Israel, a rhai hefyd o’r 
Aipht ac o Assyria, wedi cael eu gwneud yn broselytiaid 
Mynydd Seion, a dysgu iaith gwlad Canaan, i gyd ar y 
cyntaf o’r un gred, un ffydd, un bedydd, a Thywysog Im- 
manuel yn eu bendithio hwynt, fel y dychwelwyd llawer- 
oedd trwyddynt i ffordd y bywyd ; daeth caethion hefyd y 
pryd hyny adref o bob llwyth ; y rhai gaethiwyd i’r Aipht ac 
Assyria, i Babilon, a holl wlad y Caldeaid, a ddychwelasant 
gyda llawenydd mawr i dref, fel na welwyd rhagor o lwydd- 
iant Jerusalem er pan gosodwyd yno faen ar faen. 

Percon. —Ond a wnaeth Cenfigen a’i chyfeillion ryw alan- 
asdra neu gyflafan yn y diwygiad rhyfedd hyn ? 

Pereg. —Balchder, Hunan-dyb, a hithau a wnaethant 
ragor o anrhaith yma eto nag y gwnaeth un ellyll ag a ddaeth 
i fyny o’r pydew, canys Hunan-dyb a yrodd amrywiol 
ddynion, wedi rhoddi iddynt ychydig ddoniau, sêl, ac ëondra 
yn mlaenllaw, i feddwl eu bod hwy cystal a’r diwygwyr penaf, 
ac yr haeddent dderbyniad fel hwythau trwy holl Fynydd 


647 

Seion ; y rhai’n a gyhoeddasant wahoddiad y Brenin cuwch eu 
llais, hyfed eu hysbryd, ac mor ddiofn perygl, os nid llai na 
neb o’r prophwydi penaf; eto gwahaniaeth oedd rhyngthynt 
a’r lleill, er tebyced oeddent iddynt, canys os delid sylw 
manwl arnynt, yr oedd eu llygaid i waered tua’r ddaear pan 
byddent yn ehedeg uwchaf, fel barcut yn edrych i lawr ar ei 
ysglyfaeth. A phan gyntaf y cynygio tywysog y byd hwn 
iddynt ddyrchafiad a gogoniant, hwy a’i dilynasant ef, un i’w 
faes, arall i’w fasnach, ac a adawsant wahoddiad y Brenin 
mawr. A rhai’n a fuasai yn waradwydd ac yn rhwystr i’r 
gwaith oni buasai fod holl bwys y gorchwyl ar Dywysog 
mawr y ddinas, a hyn hefyd oedd wedi ei ragfynegu yn 
Siarter y dref—“ Oddi wrthym ni yr aethant hwy allan ; nid 
oeddent o honom ni; pe buasent o honom ni, hwy a arosas- 
ent gyda ni; o’r byd yr oeddent, a’r byd a wrandawodd 
arnynt.” Hunan-dyb, Awydd i barch, a Chwant golud a 
ddaeth â hwynt i mewn, a’r un egwyddor a’u gyrodd hwynt 
allan. 

Percon. —Ond nid Cenfigen gymaint oedd yma. 

Pereg. —Mae hi yn wastad lle mae ei chyfeillion, a’i 
chyfeillion penaf yw y rhai a enwais uchod; a pheth mwy 
annhebygol, chwi gewch ei gweled hi yn y rhai safodd, canys 
nis gadawodd hi offeiriad, na henuriad, Lefiad, na Gibeoniad, 
nac un swyddog, o’r uwchaf hyd yr isaf radd, nas clwyfodd 
hi hwynt ryw ffordd neu gilydd. Rhai a ymneillduasent o 
blith eu brodyr at swyddogau ereill, o eisieu cael parch ragor 
yn eu synagogau eu hunain, gan dybied os aent yn athrawon 
eu hunain, caent barch, elw, a chariad y gymanfa hono, ac 
hefyd gymaint ag oedd ganthynt o bob un o’r rhai’n o’r blaen; 
rhai hefjM, er na ymneillduasant, eto a weithiasent mewn 
rhan neillduol o’r ddinas heb gadw nemawr iawn gymdeithas 
â’r lleill; a hyn oddiwrth yr un ysbryd, nas gallent ddyoddef 
gweled â’u llygaid y parch a’r gogoniant yn cludo i mewn 
fel ŷd yr Aipht i drysorau ereill. Ereill fuant ychydig yn 
fwy Uwyddianus, a ddysgwyliasant i holl Jerusalem a Judea 
ddyfod yno i addoli i’w synagogau hwynt, gan dybied nad 
oedd y Shekina yn perthyn i, nac yn dysgleirio cymaint ar 
un gynulleidfa a’r eiddynt hwy eu hunain, ac yn methu caru 
pawb nad oedd yn dyfod i’r lle hwnw i addoli; rhai hefyd a 
ddringodd cymaint i falchder a chenfigen, na fynent enwi neb 
enwau trwy holl ddinas Seion, nac i neb gredu bod yno rai 
ereill o’u blaen hwynt mewn parch, ysbryd, na doniau, gan 
eu galw eu hunain yn archoffeiriaid, yn batriarchiaid, ac yn 
ganwriaid, ac yn haeddu parch deg dyblyg ar ddwylaw’r holl 
bobl oedd yn trigo ynjerusalem ; ac amryw o’r rhai’n oeddyn 
blasu cymaint ar eu hareithiau eu hunain, fel y tybient nad 


648 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


CROCODIL AFON YR AIPHT. 


649 


oedd dim yn wych, yn hardd, ac yn effeithiol, ond yr hyn 
ddeuai allan o’u geneuau hwynt eu hunain. A chymaint 
gafodd yr ysbryd hwn le gyda rhai ö’r prophwydi hyn, fel nas 
gallent ddyoddef canmol na phregeth nac awdwr, llyfr nac ys- 
grifen, araeth nac awdl, a gyfansoddid yn y dyddiau hyny 
gan neb rhyw ddyn, na dim un amser gystal a’r hyn a gen- 
hedlid o’u deall hwynt eu hunain. Ac yn fyr, fe haerai rhai O' 
honynt mai benthyg a lladrad oedd oll a genhedlid gan ereill, 
am ei fod yn cael ei ofni y deuai fel cwmwl i orchguddio eu 
doniau hwy; a’r ysbryd hwn oerodd gymaint ar ysbryd 
y prophwydi y naill at y llall fel mai anfynych y gwelid rhai o 
honynt yn troedio i neb synagogau ereill. 

Percon.— Ofnadwy gwaith Cenfìgen yn mhob man o’r 
byd ; ond pa fodd yr ydoedd ar ysbryd y gwŷr da a gonest ag 
oedd yn ei ganlyn ef erbyn hyn. ? 

Pereg.— Hwy a ymofidiasant i angeu ; ond yn nyfnder eu 
gofidiau hwy a aethant i freninllys y Brenin mawr, lle mae 
pob gŵr gofidus yn Mynydd Seion yn myned, a hwy achwyn- 
asant wrtho Ef eu holl drafferth ; dywedasant hefyd y dirmyg, 
y gwawd, a’r erlid a gawsant gan bob rhyw elynion wrth gan- 
lyn yr ellyll hwn o fan i fan, gan fynegu bod iddo ffryns mor 
aml a’r tywod ar fìn y mòr, a hwy a wylasant yn chwerw-dost 
wrth y Brenin, ar iddo gyda brys ymddial ar ei elynion. Ond 
Efe a’u hatebodd hwynt fel hyn, a’i eiriau Ef a lonyddodd eu 
hysbrydoedd hwynt. 

Percon. —Mynegwch ar frys hyfrydaf eiriau y Brenin. 

Pereg. —Na ddigalonwch, ebe fe, weled gelynion bob dydd 
yn ymlidio, yn ymgynddeiriogi, ac yn chwareu pob dyfais yn 
erbyn fy nheyrnas : felly yr oedd er dechreuad y byd, ac 
ewyllys fy Nhad yw dyoddef y pethau hyn am y caiff holl lid 
uffern ei droi aUan er rhagor o ogoniant iddo yn y diwedd. 
Nid fy analluogrwydd na bawn yn eu darostwng hwynt mewn 
mynydyn i lawr tan fy nhraed, ond hyn arfaethwyd er egluro 
dirgeledigaethau mawrion ag oedd guddiedig er seiliad y byd. 
Gadawyd hwynt yn fyw i brofi fy mhobl; gelynion sydd am 
ddinystrio eu heneidiau a’u cyrph, a’u llithro i bob drygioni, 
a’u dyd i ddangos i’r byd o bwy ochr y maent—ai myfi neu 
hwythau sydd i’w garu a’i anrhydeddu. Pe buasent heb y- 
rhai’n ni fuasent yn cadw eu harfogaeth mor ddysglaer ; da 
yw dyfod rhwystrau, onide ei ffydd a gysgai; gelynion yn eu 
cynddeiriogrwydd mwyaf sy’n cadw y gras hyn yn fyw ; at 
ymladd y rhoddwyd ef, a mwyaf grymus yw yn y frwydr ; pe 
na byddai nwyd fyth yn gorchfygu, ni fuasai galar nac edi- 
farhau ; ac nid bychan y fantais sydd i’m pobl oddiwrth y 
gelynion hyn. Nid iawn iddynt deyrnasu yn y nef heb ym- 
dfechu ar y ddaear; ac ar ol eu hymdrech yr ochr hyn y 


bydd helaethrwydd eu gogoniant yn y byd a ddaw. Eu curo 
mewn ymladdfau tanllyd yma wna iddynt brisio’r nef yn 
saith-dyblyg, ac nid ânt yno heb gael yr un ymdrin gan bob 
gelyn ag y gefais I fy Hun. Nid bychan y dyddanwch a 
gludir iddynt trwy y rhyfeloedd hyn ; canys yn mhob brwydr 
—pan enillont y dydd—maent yn dyfod i dderbyn eu buddug- 
oliaeth gyda’r un gorfoledd a’r morwr ofnog gan y dymestl yn 
dyfod i mewn yn ddyogel i’r hafan a ddymunai. Dyoddefi. 
wyd hefyd y gelynion hyn fel na fyddai i fy mhobl ymffrostio ; 
canys y rhai’n yn aml, yn gyfrwys, ac yn gedyrn, a hwythau 
yn analluog i’w gorchfygu hwynt, a wna iddynt weled mai’m 
gras i sydd yn ddigonol iddynt hwy, a’m nerth I a berffeithir 
yn eu gwendid; a phan b’ont wedi esgeuluso taflu allan y 
Canaaneaid hyn, gan ddigoni’r cnawd a’i chwantau ef, y 
rhai’n a fyddant fel draen yn eu hystlysau, ac yn gethri yn eu 
llygaid, i’w blino hwynt. Ond yn benaf, mae’r gelynion hyn 
wedi eu dyoddef gan fy Nhad er mwyn dadguddio helaeth- 
rwydd ei annherfynol ras a’i allu Ef, ac anfeidrol haeddiant 
fy marwolaeth inau. Ni fuasent yn defnyddio fy angeu yn 
maddeuant pechod pe buasai pechod fyth heb eu blino. En 
gelynion sydd yn peri iddynt waeddi am faddeu, a maddeu 
sydd iddynt fel diliau mel, yn adnewyddu cariad, enyn sêl, 
ac yn magu gwyliadwriaeth. Fy ngallu I a geir weled yn fwy 
yn eu cadw hwynt rhwng myrdd o elynion, o mewn ac o 
maes, fel llong yn nghanol y môr, heb ei soddi er maint y 
tonau ; ni ymchwelai gogoniant cymaint im’ o roi fy ngelynion 
ar unwaith wrth fìn y cleddyf, ond amryw o honynt wyf yn 
gymeryd yn garcharorion, gan eu gado hwynt yn fyw hyd 
ddydd y lladdfa, ac yno y dinystriaf hwynt, er cywilydd 
iddynt hwy, a gogoniant i minau. Yr wyf yn cauad rhai bren- 
inol nwydau mewn ogof-feydd, lle cânt aflonyddu a rhuo ar 
fy mhobl, ond ni chant deyrnasu fyth mwy. Ac yna cafgoroni 
dydd fy ymweliad, trwy eu harddangos ar gyhoedd, a gorfol- 
eddu yn eu dinystr tragywyddol hwynt. Mae fy holl briodol- 
iaethau hefyd yn cael rhagor o ogoniant o fod y gelynion yna 
heb eu lladd, canys eu dichellion mwyaf a faeddir gan fy an- 
feidrol ddoethineb, ac a droir yn orfoledd i holl drigolion y 
nef. Eu nerth a faeddir gan fy ngallu, eu heuogrwydd gan fy 
nghyfiawnder, a’u halogrwydd a olchir ymaith gan fy Ysbryd 
bob yn ychydig ac ychydig. Eu llid a’u cynddeiriogrwydd 
a drof yn foddion i ddwyn fy ngwaith yn mlaen. Er y gall fy 
mhobl gwympo trwy eu dichell hwynt, eto mi wnaf ddefnydd 
o’r codwm hwnw i roi i’w gelynion ffwyl ragor nac erioed ; 
canys ar ol eu gorchfygu yr ânt i leoedd dirgel—yno yr wylant 
ac y gofidiant, a hwy weddiant ac a wyliant, ac a ddych- 
welant ataf fi, a mi a’u hiachaf hwynt. Er cymaint gelyniaeth 



650 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN î 

sydd iddynt, ni syrth blewyn o wallt eu penau; a’r ellyll 
hwnw, Cenfigen, am ba un y maent yn chwilio, er ei fod yn 
llidio wrthynt, ac yn maleisio am eu dedwyddwch, eto myfi 
fyddaf yn Ffrynd iddynt, ac efe a ffy rhagddynt o fan i fan 
tra parhao ei ddyddiau ar y ddaear. Yna gorphenodd y 
Brenin ei ymadrodd; a’r gwŷr a aethant allan o’i bresenol- 
deb yn hyf, yn llawen, ac yn llawn sêl, ac y maent yn chwilio 
dinas Jerusalem hyd y dydd heddyw. 




PREGETHA U. 



NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. 


T RWY bregethu y creodd y Diwygwyr Methodistaidd yn 
Nghymru nefoedd newydd a daear newydd. Ond, ryw- 
fodd, pan gymerwyd y pregethwyr i ogoniant, fe gollwyd 
eu pregethau. Hwyrach, pe cadwesid y pregethau hyny i 
ni, na buasai yr enill yn gymainí ag a dybid gan rai; oblegyd 
yn y pregetbwyr eu hunain y trigai yr Ysbryd oedd yn 
gwneud y pre^ethau yn fywiol ac yn nerthol. Yr un pryd, 
gwaddol gwerthfawr i Gymru fuasai Cyfrol o Bregethau gan 
y Tadau Methodistaidd. Ond fel hyn y mae yn bod—ychydig 
iawn o’r pregethau hyny sydd ar gael erbyn hyn. 

Yr oedd yn llawenydd mawr i ni gael ar ddeall fod rhyw 
nifer o bregethau Williams wedi osgoi difangcoll, ac i’w 
gweled yn ei lawysgrif, yn mysg ei lyfrau a’í bapyrau. Cafwyd 
y gyntaf o’r pregethau a ganlÿn trwy law y Parch. Thomas 
E. Thomas, Llanymddyfri, o lyfrgell boneddwr ag yr oedd 
rhan fawr o lyfrau Williams yn ei feddiant. Yn ddiweddar, 
bu farw y boneddwr hwnw, a daeth y llyfrau ar werth. 
Prynwyd yr adran a berthynai i Williams gan Mr. Daniel 
Davies, Ton, Rhondda; ac yr ydym yn deall iddo eu tros- 
glwyddo yn rhad i gyfoethogi Llyfrfa y Coleg yn Nhrefeca. 
Wrth drosi y llyfrau a chwilio i gynwys yr hyn a ddaethai 
i’w ran, daeth Mr. Davies o hyd i rai pregethau ysgrifenedig; 
ac wrth edrych dros y rhai hyny, a dal ar y llawysgrif, a’i 
chymharu â llawysgrif Williams, boddlonwyd ef â sicrwydd 
digonol ei fod wedi cael tair o bregethau yr Efengylydd o 
Bantycelyn. Gwelais inau ddwy o’r tair hyny yn eu gwedd 
wreiddiol; ac yr oedd gweled yr ysgrifen yn ddigon i’m 
hargyhoeddi eu bod wedi dyfod oddiwrth law Williams,— 
llawysgrif ag yr wyf erbyn hyn wedi cael llawer o fanteision 
i’w hadwaen. Cefais y ddwy bregeth hyny gan Mr. Davies 
i’w dodi yma ; y mae y drydedd, ar hyn o bryd, ar goll. 

Yr oedd y gyntaf o’r tair a welir yma wedi ei hysgrifenu 
yn Gymraeg; ac argrefììr hi heb ymyryd âg iaith yr awdwr. 
Nid yw yn gwbl gyflawn—yr oedd dalen neu ddwy yn eisieu 
yn nechreu ac yn niwedd y copi a gefais o honi. Am y ddwy 
olaf, y rhai a gefais oddiwrth Mr. D. Davies, yr oedd y rhai 
hyny wedi eu hysgrifenu yn Saesoneg; a chyfieithais hwy. 
Y rheswm dros eu hysgrifenu yn Saesoneg, mae’n debyg, 
oedd, mai i’w pregethu yn Anniveysary y Coleg y cyfansodd- 
wyd hwynt. Ar yr achlysuron hyny byddai Iarlles Hunting- 
don, a chyfeillion Seisonigj ereill, yn bresenol. Gweiir oddi- 
wrth y dyddiad sydd yn niwedd yr olaf iddi gael ei hysgrifenu, 
a’i phregethu mae’n debyg, yn y flwyddyn 1789. 



Pr egeiha u . 



PREGETH I. 


Salm lxxxix. 16.—" Yn dy enw Di y gorfoleddant beunydd ; ac yn dy 
gyfiawnder yr ymddyrchafant.’’ 

# # # ##### 
# # # 

laf .—Natur ac angenrheidrwydd y cyfiawnder hwn .—Fe greodd 
Duw ddyn yn greadur rhesymol, yn alluog o gael ei lyw- 
odraeth foesol gan Dduw; ac fe roddodd. iddo gyfraith, 
berthynol i’w natur, i lywodraethu ei hun yn y dyledswyddau 
hyny oedd yn ddyledus i Dduw fel ei Greawdwr. Fe 
roddwyd y gyfraith hon i ddyn mewn ífurf o gyfamod, gydag 
addewid o fywyd ar berffaith ufudd-dod Adda, eithr marwol- 
aeth ar ei anufudd-dod. Adda, a’i holl had ynddo a chydag 
ef, wedi tori y cyfamod, a aethant dan y felldith, fel ag yr 
oedd ein hiachawdwriaeth ynhollol anmhosibl, nes i gyfiawn- 
der gael ei foddloni, ac anrhydedd y gyfraith doredig gael ei 
adgyweirio. Cyfiawnder a’r gyfraith oedd yn rhaid gael 
iawn, onid e fe fuasai pyrth y nef yn gauad yn erbyn pawb o 
hil Adda. Y cleddyf tanllyd ysgwydedig oedd yn cadw ffordd 
pren y bywyd. 

Yn yr amgylchiadau hyn, tra yr oedd dyn yn dysgwyl dim 
ond syrthio yn aberth i gyfiawnder Dwjffol, fe safodd Mab 
Duw, fel Cyfryngwr ac fel Meichiau, yn neddfle y pechadur, 
i gyflawni y gorchymyn a dyoddef y felldith. Derbyniodd 
Duw Ef yn Iawn. Pe buasai yn sefyll yn ol llymder a 
gerwindeb y gyfraith, fe fuasai yn ’mofyn iawn personol gan 
y troseddwr, ac yn gwrthod iawn (gan) Feichiau; ac felly 
Adda a’i hâd yn dyoddef byth dan gyfiawnder dialeddol a 
digofaint Duw. * * * Crist, tragywyddol Fab 

Duw, yn nghyflawnder yr amser, a wnaed o wraig, a than y 
ddeddf, fel Meichiau yn ein lle ni, a gyflawnodd holl amodau 
y cyfamod, ac, mewn gair, a ufuddhaodd i holl orchymynion 
y gyfraith; dyoddefodd y felldith; ac felly a ddygodd i mewn 



6 5 6 


WIILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


PREGETHAU. 


6 5 7 


gyfiawnder trwy yr hwn y mae pechadur euog yn cael ei 
gyfiawnhau ger bron Duw. A thyma y cyfiawnder y sonir 
am dano yn y testyn,—“ Yn dy gyfiawnder yr ymddyrch- 
afant.” 

Sylwch eto,—Er i Grist ufuddhau i’r gyfraith, boddloni 
•cyfiawnder, a dwyn i mewn gyfiawnder tragywyddol, er hyny 
ni ddyrchefir etholedigion Duw trwy rinwedd y cyfiawnder 
hwn hyd nes y bydd i nerth Duw eu dwyn i’w dderbyn ef 
trwy ffydd. Yr wyf yn gwadu eu bod wedi eu cyfiawnhau 
yn weithredol ger bron Duw er tragywyddoldeb; ond yr wyf 
yn credu eu bod wedi eu cyfiawnhau yn fwriadol er tragyw- 
yddoldeb,—ond nid yn weithredol hyd nes y bydd ffydd yn 
cael ei phlanu yn yr enaid, a gwaed Crist yn cael ei gymhwyso 
at y gydwybod. Cyn hyn, y maent yn blant digofaint, megys 
ereill, ac, o herwydd annghrediniaeth, wedi eu damnio eisoes. 

Y mae cyfiawnder y Meichiau yn cael ei drosglwyddo i ni 
trwy gyfrifiad, fel y mae yn eglur oddiwrth yr Ysgrythyrau.— 
Rhuf. iv. 6, n, 12, &c. Y mae Duw yn cyfrif yn eiddo i ni 
beth wnaeth y Meichiau yn ein lle, fel y mae ei gyfiawnder 
Ef yn gymaint o eiddo i ni ger bron Duw am gyfiawnhad a 
phe buasai Cyfiawnder Dwyfol yn cael ei foddloni yn ein 
personau ni ein hunain. Neu fel hyn,—Yn nhragywyddoldeb 
draw, fe ymrwymodd Mab Duw yn Feichiau drosom, a 
rhoddodd pond i dalu ein dyled.* ****** 

“ Wele yr wyf yn dyfod.”—Trwy gyfrifiad eto, os sylwch 
ar yr adnod hon—“ Yr Arglwydd a roddes arno Ef ein 
hanwiredd ni i gyd.” Dyma gyfnewid rhwng Crist a’i bobl 
—F.fe yn cymeryd ein pechod a’n hannghyfiawnder ni, ac yn 
lle hyny yn rhoi i ni ei gyfiawnder glân, difrycheulyd Ef. 
“ Yr Hwn nid adnabu bechod, a wnaeth Efe yn bechod 
drosom ni, fel y gwneiid ni yn gyfiawnder Duw ynddo Ef.” 

Eto, y mae yn gyfiawnder cyfrifol ar sylfaen yr undeb sydd 
rhwng Crist a chredinwyr. Pan y bo y ddamnedigaeth yn 
cael ei symud i gerdded, a’r pechadur trwy ffydd yn cymeryd 
gafael yn Nghrist, y mae y pechadur, trwy undeb â Christ, 
yn dyfod i heddwch â Duw. Trwy yr undeb yma y mae 
credinwyr yn ddiadell gasgledig mewn un gorlan, a than yr 
un Bugail; yn gorph ag iddo aelodau lawer, ac eto yn unedig 
dan yr un Pen ; teulu yn byw dan yr un Meistr; dinas ddar- 
ostyngedig i’r un Tywysog, a than reolau yr un gyfraith; 
meini ar yr un Sylfaen; canghenau yn yr un Winwydden. 
Ac wedi cael eu huno â Christ, y mae cyfiawnder Duw yn 
cael ei daflu drostynt;—y maent yn cael eu rhyddhau oddi- 
wrth y ddamnedigaeth trwy fod Crist wedi ei wneuthur 
iddynt yn gyfiawnder. 

• Mae y copi yn rhy anmharus i ni allu ei ddarllen yn y lleoedd.hyn. 


2 Ì 1 . — Dangoswn ragoroldeb y cyfiawnder hwn. —(iaf.) Y mae 
yn gyfiawnder perffaith a difrychau. Os amgen ni fuasai yn 
gyfiawnder Duw; mor berffaith fel y mae y gyfraith sanctaidd 
nid yn unig wedi ei chyflawni, ond wedi ei mawrhau a’i 
gwneud yn anrhydeddus. Esa. xlii. 21.—Mor berífaith fel 
nad all llygaid pur Cyfiawnder Dwyfol weled un bai na gwall 
ynddo ; 'ie, y mae wedi cael ei foddhau gymaint ynddo, fel y 
mae yn edrych ar yr enaid sydd wedi ei wisgo âg ef, mewn 
^stad o ddiniweidrwydd,—yn hollol rydd oddiwrth bechod. 
“ Ti oll ydwyt deg, fy anwylyd ; ac nid oes ynot frycheuyn.” 
“ Ni wel Efe anwiredd yn Jacob, na thrawsedd yn Israel.” Y 
mae yn gweled llawer o frychau yn y credadyn fel y mae 
ynddo ei hun ; ond yn nghyfiawnder Crist nid oes frycheuyn 
ynddo. 

(2ÌI.) Heblaw hyny, y mae yn gyfìawnder haeddianol. Y 
mae pryniad yr enaid yn werthfawr. Y mae arian ac aur a 
phethau llygredig yn ganmil rhy fach i’w brynu. Dodwch y 
nefoedd a’i gogoniant yn y glorian i gyd-bwyso â’r cyfiawn- 
•der yma, ni bydd ond fel mân lwch y clorianau.—Diferyn 
mewn cymhariaeth â’r môr eáng. Etifeddiaeth fawr yw y 
nefoedd, ond etifeddiaeth wedi ei phwrcasu trwy y cyfiawn- 
der hwn. Y mae y fath haeddiant ynddo fel y mae yn cuddio 
pechodau oedd fel porphor ac fel ysgarlad, ac yn prynu byd o 
etholedigion o ddigofaint a distryw. Y mae cymaint gwerth 
ynddo, gyfiawnder anfeidrol! fel ag i brynu yr holl hil; ie, 
dengmil o fydoedd syrthiedig, os Duw a’i mynai. Am hyny, 
bechadur, myn ei gael, fel na byddo i ti fod yn fud yn y farn 
olaf. 

(3ydd.) Y mae yn gyfiawnder annghydmarol. Cyfiawnder 
creaduriaid nid yw i’w gymharu âg ef. Dy gyfiawnder dy hun, 
yr hwn sydd o’r gyfraith, nid yw ond fel sothach yn ymyl 
hwn ; ie, dy gyfiawnder wedi dy droedigaeth, y mae yn dom 
ac yn golled yn y glorian gyda hwn. Cyfiawnder Adda yn ei 
ddiniweidrwydd, nid yw yn ddim mewn cymhariaeth i’r cyf- 
iawnder yma. Cyfiawnder angelion glân y nef, ni ddeil i’w 
ddangos yn ymyl hwn. Cyfiawnder creaduriaid yw y rhai’n 
oll; ond cyfiawnder Duw yw y cyfiawnder yma. 

(4ydd.) Mor hardd y mae y credadyn weai ei wisgo yn y 
cyfiawnder yma ! Y mae yn awr yn ngolwg Duw heb na 
brycheuyn na chrychni arno, na dim o’r cyfryw; ac os ydych 
chwi heb ei weled ef felly yn bresenol, fe wawria y dydd maes 
o law, fe gilia y cysgodau cyn hir, ac yna cewch ei weled fel 
y wawr, yn deg fel y lleuad, yn bur fel yr haul, ie, yn 
llewyrchu fel y ffurfafen, ac fel y ser byth ac yn dragywydd. 

( 5 ed.) Heblaw hyny, y mae y cyfiawnder hwn a ddygodd 
Crist i mewn, yn gyfiawnder tragywyddol. A llefaru yn 
Q 2 



658 


WIILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


PREGETHAU. 


659 


briodol—er bod y cyfiawnder yma yn mwriad ac addewid 
Duw ertragywyddoldeb, ac mai trwyddo efyr aeth Abraham, 
Isaac, a Jacob, a’r holl seintiau gynt i’r nefoedd, eto o Feth- 
lêhem i Gaifaria y gweithiwyd ef. Gan ei fod yn gyfiawnder 
tragywyddol yn ngolwg Duw, fe bery byth, ac fe weryd 
rhag angeu:—tragywyddoldeb ni threulia mo hon© i maes. 
—-“ Byw wyf Fi, a byw fyddwch chwithau hefyd.” Cân y 
gwaredigion byth ac yn oes oesoedd fydd,—“ Iddo Ef, yr 
Hwn a’n carodd ni, ac a’n golchodd oddiwrth ein pechodau 
yn ei waed ei Hun,” &c. “ Yn dy gyfiawnder yr ymddyrch- 

afant.” 

3ydd.— Dyrchafiad y credinwyr trwy y cyfiawnder hwn. —“ Yn 
dy gyfiawnder yr ymddyrchafant.” (iaf-) Yn y cyfiawnder 
hwn y mae y credadyn yn cael ei ddyrchafu uwchlaw 
cyfiawnder gweithredoedd. “ Nid ydych dan y ddeddf, eithr 
dan ras.” Os nad ydynt dani y maent uwchlaw iddi. Yn 
wir, nid ydynt uwchlaw iddi fel rheol dyledswydd. Y mae 
pob creadur yn rhwymedig i roddi ufudd-dod i gyfreithiau ei 
Greawdwr ; ond y credadyn felly yn neillduol i roi ufudd-dod 
i gyfreithiau ei Greawdwr yn llaw Cyfryngwr. Eto, wrth 
ystyried y gyfraith fel cyfamod gweithredoedd, yn gofyn y 
ddyled o ufudd-dod fel sail a thelerau bywyd, neu yn bwgwth 
digofaint tragywyddol am anufudd-dod,—yma y mae y 
credadyn wedi ei ddyrchafu uwchlaw iddi, trwy gyfiawnder 
Crist. Os yw y gyfraith yn ceisio dy ddwyn di i ufudd-dod, 
gredadyn, saf yn y rhyddid â’r hwn y rhyddhaodd Crist di. 
Nis gall dychryn a tharanau Sinai niweidio neb sydd wedi 
dyfod i Fynydd Seion, i ddinas y Duw byw, y Jerusalem 
nefol, ac at Iesu, Cyfryngwr y Cyfamod Newydd. Y mae y 
Cristion wedi ymbriodi â Christ, ac wedi marw i’r ddeddf; 
oherwydd bod Crist wedi marw dros ei bechodau, ac wedi 
adgyfodi i’w gyfìawnhau, y mae yn rhydd oddiwrth y ddeddf, 
ac uwchlaw iddi:—“ Yn dy gyfiawnder yr ymddyrchafant.” 

(2ÌI.) Eto, yn y cyfiawnder hwn y mae y credadyn yn cael 
ei ddyrchafu yn uwch na’r byd. Rhyfeddol yw hyn hefyd.— 
Gweled gwraig wedi ei gwisgo â’r haul, a’r lleuad dan ei 
thraed. Dylai y Cristion fod nid yn unig â’i eiriau a’i 
feddyliau wedi eu nefoli, ond hefyd fedru edrych gyda difater- 
wch ar y byd a’i bethau—ei wagedd a’i bleserau, ei weniaeth 
a’i wawd—trwy y ffydd hono sydd yn gorchfygu y byd. 

(3ydd.) Trwy y cyfiawnder hwn y mae y Cristion yn cael 
ei ddyrchafu uwchlaw llid a digasedd y diafol. Yn wir, tra 
y bo y Cristion yr ochr hyn i’r Iorddonen y mae y diafol a’i 
bicellau tanllyd am ei glwyfo, a’i ladd pe gallai; ond yn y 
cyfiawnder hwn y mae bywyd y credadyn yn ddyogel. Pan 


weithiwyd allan y cyfiawnder hwn, fe gafodd y diafol ben 
briw; fe ddinystriwyd yr hwn oedd â nerth marwolaeth 
ganddo. 

########## 


PRF.GETH II. 

Gal. vi. 14.—“ Eithr na ato Duw i mi ymffrostio ond yn Nghroes ein 
Harglwydd Iesu Grist, trwy yr Hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, a 
minau i’r byd.” 


Y N ddiddadl, mawr yw dirgelwch duwioldeb!—mawr hwnt 
cymhariaeth, rhyfeddol tu hwnt i bob cyffelybrwydd ! 
Duw a ymddangosodd yn y cnawd; ac nid hyny yn 
unig, ond fe’i croeshoeliwyd ynddo hefyd. O bob dirgeledig- 
aethau, dyma y mwyaf a’r anhawddaf i roi cyfrif am dano,— 
ddarfod iddo Ef, yr Hwn ac Efe yn ffurf Duw, na thybiodd 
yn drais fod yn ogyfuwch â Duw, gymeryd arno agwedd gwas, 
ei wneuthur mewn cyffelybiaeth dynion, a’i gael' mewn dull 
fel dyn, oherwydd iddo ufuddhau hyd angeu—'ie, angeu y 
groes. Mae hyn yn ddirgelwch mor fawr fel y mae yn myned 
heibio ac yn ymddyrchafu yn anfeidrol uwchlaw amgyffredion 
dyn. Ac ni feddyliasid byth am dano pe na buasai wedi ei 
ddadguddio. A phan y dadguddiwyd ef gan Dduw ei Hun, 
ac y’i pregethwyd gan ei Apostolion Ef, yr oedd y byd 
anianol mor bell o’i gredu fel y cafodd rhai eu gwaradwyddo, 
a’u gwawdio, a’u dirmygu am ei bregethu. Tramgwyddid yr 
Iuddewon hyd gynddeiriogrwydd pan dywedid wrthynt mai 
Crist, yr Hwn a groeshoeliwyd yn Jerusalem, oedd y 
Messiah. Felly iddynt hwy Efe a ddaethyn faen tramgwydd. 
Ac i’r Groegiaid, y rhai a ymffrostient yn barhaus yn eu 
doethineb a’u gwybodaeth uchel, daeth yn ffolineb. Yn y 
modd yma daeth pregethu y Groes, iddynt hwy y rhai coll- 
edig, yn ffolineb; ond i’r rhai a alwyd, yn allu Duw. “ Nid 
oes arnaf gywilydd o efengyl Crist, oblegyd gallu Duw yw 
hi,” &c. 

Yr ydym yn cael yn y testyn, yn y lle cyntaf, yr Apostol yn 
dadgan ei ypiwrthodiad âg ymffrostio ynddo ei hunan. Yn 
ail, dadganiad o’r gwrthddrych yn yr Hwn yr ymffrostiai— 
Croes ein Harglwydd Iesu Grist. 



66o 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


PREGETHAU. 


661 


I.—Ymwrthodiad yr Apostol âgymfFrostio ynddo eihunan. 
Y mae yma yn penderfynu dynoethi yn efîeithiol ragrith ac 
uchelgais y 'gau apostolion, y rhai oeddent awyddus i wisgo 
ymddangosiad allanol teg, a chael eu cyfrif gan ddynion yn 
gyfiawn, a chael eu canmol ganddynt; y rhai a ymífrostient 
yn eu hachau a’u rhagorfreintiau cnawdol, eu rhagoriaethau 
allanol, eu doniau naturiol, a’r galluoedd a enillasant—dysg- 
eidiaeth, hyawdledd, &c. Ond, meddai yr Apostol—“ Na 
ato Duw i mi ymffrostio ond yn nghroes ein Harglwydd 
Iesu Grist.” Y mae yn gwrthod ac yn ffieiddio ymffrost 
mewn dim arall gyda’r atgasrwydd mwyaf. Nid yw yn 
gwrthwynebu eu hymffrost mewn rhagorfreintiau allanol ar 
gyfrif ei fod ef ei hun yn amddifad o honynt; oblegyd hys- 
bysir ni yn amgen yn y drydedd benod o’r Epistol at y 
Philippiaid; ond am fod eu hymffrost yn gwrth-daro yn 
erbyn efengyl Crist. Pe baem ond edrych o’n hamgylch, 
gwelem yn fuan fod pawb yn chwanog i ymffrostio mewn 
rhywbeth neu gilydd. Mae pob un yn prisio ei hunan ar 
gyfrif rhywbeth. Nid oes odid ddim ar y ddaear heb fod 
rhywrai yn ymfalchio ynddo, er nad oes ganddynt sail na 
rheswm dros wneud hyny. Am hyny fel hyn y dywed yr 
Arglwydd,— “ Nac ymffrostied y doeth yn ei ddoethineb, 
ac nac ymffrostied y cryf yn ei gryfder, ac nac ymffrostìed y 
cyfoethog yn ei gyfoeth; eithr y neb a ymffrostio, ymffrostied 
yn hyn, ei fod yn deall, ac yn fy adnabod I, mai Myfi yw yr 
Arglwydd a wna drugaredd, barn, a chyfiawnder ar y 
ddaear.” 

Mae un yn ymffrostio yn ei ddoethineb, pryd, ysywaeth, 
nad yw ei ddoethineb ond ynfydrwydd ; y mae arall yn ym- 
ffrostio yn ei gryfder, pryd nad yw ei nerth ond gwendid; ac 
arall yn ymffrostio yn ei gyfoeth,—ond, beth yw ei gyfoeth ? 
Dim ond tlodi a’i gymharu â bendithion deheulaw Duw. 
Ymddengys fod y Galatiaid ynfyd hyn yn cywilyddio o groes 
Crist ; yr oedd arnynt gywilydd o’r sarhad, yr erlidion, a’r 
dedfrydau celyd a fwrid arnynt gan yr Iuddewon creulawn ; 
ac, i ochel eu dygasedd a’u dirmyg, pregethai y gau ath- 
rawon yr enwaediad, gan gymhell eu pobl i ymostwng iddo. 

Nid oedd y Galatiaid anwybodus ac ynfyd hyn ond rhag- 
redegwyr i filoedd o bobl yn ein dyddiau ni, y rhai sydd 
arnynt gywilydd i gyffesu ffydd Crist croeshoeliedig, Maent 
yn ofni cael eu cyfrif yn deilwng o gael eu herlid er mwyn 
enw Crist a’i efengyl. Ond yr oedd yr Apostol o feddwl 
gwahanol,—y mae efe yn dadgan ei wrthwynebiad i ymffrostio 
mewn dim,—nac yn ei ragorfreintiau fel Iuddew, nac yn ei 
gyfiawnder moesol a deddfol ei hun, nac yn ei dalentau a’i 
gyrhaèddiadau, nac yn ei lafur a’i lwyddiant, nac yn ei waíth 


yn dwyn ei gorph yn gaeth i unrhyw ordeiniadau deddfol 
neu efengylaidd,—ond yn unig “yn nghroes ein Harglwydd 
Iesu Grist.” 

II.—Çawn yma ei ddadganiad beth oedd y gwrthddrych 
yr ymffrostiai ynddo—“ond yn nghroes ein Harglwydd Iesu 
Grist.” Wrth groes Crist y golygai, naill ai y gwendidau, 
y gwaradwyddiadau, yr helbulon a’r erlidiau a ddyoddefai er 
mwyn Crist a’r efengyl; neu ynte, yr efengyl ei hun—ath- 
rawiaeth y groes, athrawiaeth Crist, a’r iachawdwriaeth 
trwy ei groes; neu yn hytrach, y Crist croeshoeliedig ei 
hunan, yr Hwn a bregethai; er y cyfrifid hyny gan rai yn 
ffolineb, a’i fod i ereill yn faen-tramgwydd. Ymffrostiai 
ynddo Ef; a phenderfynai na fynai adwaen na gwneud yn 
adnabyddus neb ond Efe gyda mater cadwedigaeth. Ym- 
ffrostiai yn Nghrist nid yn unig fel Duw, neu fel Un a 

wnaethai gynifer o wyrthiau, ond fel y Croeshoeliedig.- 

Ymffrostiaf yn efíeithiau ei groeshoeliad,—yn yr heddwch, y 
maddeuant, y cyfiawnder, y bywyd, yr iachawdwriaeth, a’r 

gogoniant tragwyddol sy’n ei ddilyn.-Y mae yn ymffrostio 

yn Nghrist fel ei ddoethineb, ei gyfiawnder, a’i sancteidd- 
rwydd.-* 

Mae yn amlwg mai ystyr ei eiriau yw—ei fod yn pender- 
fynu ymffrostio yn yr iachawdwriaeth a weithiwyd allan gan 
Grist, er gwaethaf y gwaradwyddiadau, y dedfrydau, a’r 
cosbedigaethau a allent ddilyn ei waith yn gwneuthur hyny. 

Ond fe ofynir,—Yn mhwy yr ydym ni i ymffrostio ? Cawn 
weled hyny yn fuan os bydd i ni daflu ein llygaid ond am 
ychydig ar y groes, ac edrych pwy sydd arni. Pwy ? Tra- 
gwyddol Fab Duw ! Duw bendigedig yn oes oesoedd ! Y 
Gŵr sydd gyfaill i Dduw ! I ba bwrpas y dyrchafwyd Ef 
yna ? Wedi dwyn y mae ein pechodau ni yn ei gorph ar y 
pren. Y mae wedi ein prynu ni oddiwrth felldith y ddeddf. 
“ Archollwyd Ef am ein camweddau ni,” &c. Wele, dyma 
“ Oen Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y byd.” 
Gwelir, gan hyny, ei bod wedi llwyr ddaifod am danom o’n 
rhan ni. * * * 

Yn mhwy, gan hyny, y gallwn ymffrostio ? A allwn ni ym- 
ffrostio mewn rhywbeth heblaw yn nghroes ein Harglwydd 
Iesu Grist ? Beth sydd gan bechadur i ymffrostio ynddo, 
ond croes Crist ? Wrth ei groes y meddylir ei holl ddyodd- 
efiadau o ddechreuad ei fywyd hyd ei esgyniad, trwy y groes 
i ddeheulaw Duw. 

Mae ar lawer gywilydd o’r groes yma hyd y dydd hwn ; 
ond dyoddefodd Efe y groes gan ddiystyru gwaradwydd ; ac 

* Ceir yn y copi arwydd fel hyn yn fynych nad oedd yn ysgrifenu ei bregeth yn gyflawn 
—bwriadai ychwanegu at yr hyn a ysgrifenai. 



662 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


PREGETHAU. 


663 


y mae yn awr ar ddeheulaw Duw. YmíFrostiai Efe yn ei 
groes, a’r holl waradwyddiadau oedd yn nglýn â hi. Felly 
y dywedir am Moses—“ Gan gyfrif yn fwy golud ddirmyg 
Crist, na thrysorau yr Aipht.” * * Llawenhai y 

dysgyblion am ddarfod eu cyfrif yn deilwng i ddyoddef an- 
mharch er mwyn Crist. Llawenhai Paul yn ei ddyoddef- 
iadau, yn gymaint a’i fod yn cyflawni yr hyn sydd yn ol o 
ddyoddefiadau Crist. 

III.—Yn y lle olaf, edrychwn beth yweífeithiau yr ymffrost 
yma yn nghroes Cr^st. Yr effeithiau ydynt—“ Croesboel- 
iwyd y byd i mi, a minau i’r byd.” * * * 

Gan bwy y mae y byd yn cael ei groeshoelio i mi ?- 

Nid oedd yr Apostol yn ofni y byd, na’r pethau gwaethaf 
ynddo, ddim mwy nag y gwnai un yn hoeliedig wrth groes, 
neu ddyn marw. Gan i Grist, trwy ei groeshoeliad a’i 
angeu, orchfygu y byd—tywosog y byd, llid a malais y byd, 
a’r pechod sydd ynddo—a dangos ei Hun yn fwy na Chon- 
cwerwr, yr oedd ei ffydd yntau yn y Concwerwr yma wedi 
gorchfygu y byd yn yr un modd. Felly edrychai arno fel yr 
edrychai yr Israeliaid ar yr Aiphtiaid meirwon yr ochr draw. 
Sangai ar, a dibrisiai yr holl bethau sydd ynddo yn dden- 

iadol i’r cnawd.-Yr oedd yr athrawiaeth am Grist croes- 

hoeliedig wedi dysgu iddo ymwadu â chyfoeth, anrhydedd, 
pleserau, elw, a chlod y byd, y rhai, iddo ef, oedd fel sothach 
o’u cymharu âg ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu 
ei Arglwydd. 


PREGETH III. 

Mat. xi. 29.—“ Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch genyf, canys add- 
fwyn ydwyf, a gostyngedig o galon; a chwi a gewch orphwysdra i’ch 
eneidiau." 


M AE y rhai sydd wedi eu galluogi i ddyfod at Grist wedi 
profi, nid yn unig gyfnewidiad cyflwr, ond hefyd gyf- 
newidiad cymeriad, tueddfryd, a rhodiad ; y maent 
nid yn unig wedi eu rhyddhau oddiwrth gondemniad, y maent 
hefyd wedi eu gwneud yn gyfranog o’r dduwiol anian. Y 
maent wedi eu gwaredu oddiwrth gaethiwed ac iau Satan; 
wedi eu gwneuthur yn ewyllysgar yn nydd nerth Duw i dder- 
byn a chofleidio ei iau Ef, yr hon a ganmolir yma fel un es- 
mwyth a hyfryd. 


Sieryd ein Harglwydd am ei wasanaeth fel “ iau ” a 
“ baich,” oherwydd y cyfrifir hwy felly gan bawb nad ydynt 
yn ei adwaen Ef. Cyfrifant hwy Ef yn Feistr caled, a 
thybiant fod ei wasanaeth yn flinderus; ond y mae y rhai 
sydd wedi cael prawf o honynt, wedi deall yn amgen; er y 
rhaid addef fod y gwasanaeth yn ein dwyn i anhawsderau, ac 

yn galw am hunan-ymwadiad.-Ond y mae gwybodaeth 

o’i gariad, a gobaith gogoniant, a’r adgyfnerthion prydlon â 
p>ha rai y mae yn gweled yn dda fendithio y rhai sydd yn 
dyfod ato Ef, yn melysu pob peth chwerw iddynt, ac yn eu 
gwneuthur yn ewyllysgar i ddwyn ei iau, a’i dewis o flaen 
pob peth a eilw y byd yn rhyddid. Oddiyma ymofynwn, 
yn gyntaf—Beth sydd i’w ddeall wrth iau Crist. Yn ail, 
Y modd priodol trwy ba un yr ydym i’w ct^meryd arnom ; 
sef ystyriaeth grediniol o hono Ef fel Athraw effeithiol ac es- 
iampl berffaith. Yn drydydd, effeithiau hapus dwyn ei iau 
Ef,—“ Chwi a gewch orphwysdra i’ch eneidiau.” 

I.—Y mae iau Crist, yn ei hystyr eang, yn cymeryd i 
mewn yr ymddibyniad, yr ufudd-dod a’r ymostyngiad, sydd 
yn ddyledus iddo oddiwrthym fel ein cyfreithlawn Arglwydd 
a’n graslawn Waredwr. — Y mae ganddo hawl ddyblyg 
ynom. Efe a’n gwnaeth ni; creaduriaid ei allu Ef ydym ; o 
hono Ef y cawsom ni. gyda’r hyn oll a allwn ac a ípddwn, 

cin bod.-Yn mhellach, Efe a’n prynodd ni ; tosturiodd 

wrthym yn ein hisel radd, a gwaredodd ni oddiwrth ddinystr 
a thrueni. Yn arbenig, gallwn ystyried iau ei broffes Ef:— 
mae hon yn dra esmwyth i epaid graslawn, cyn belled ag y 
mae ffydd ar waith ; mor bell ydyw o gywilyddio o efengyl 
Crist fel y mae yn barod ac yn ewyllysgar i fynegu i bawb 
a’i gwrandawo, yr hyn a wnaeth Duw i’w enaid. 

Drachefn, y mae iau ei orchymynion yn esmwyth; y mae 
yr enaid graslawn yn cymeradwyo y rhai’n, ac yn ymddigrifo 
ynddynt. Ond, eto nid ydym wedi ein hadnewyddu ond 
mewn rhan ; a phan y mae gorchymyn Crist yn myned yn 
hollol wrthwyneb i ewyllys dyn, neu ein galw i aberthu y 
fraich ddê, neu y llygad dê, er y gwna yr Arglwydd y rhai a 
ddibynant arno yn fuddugoliaethus yn y diwedd, eto, fe gostia 
hyny ymdrech iddynt. Felly, pan yn teimlo mor fawr yw eu 
dyled i’w allu Ef yn gweithio ynddynt ac yn eu galluogi i 
-orchfygu, y mae ynddynt, yr un pryd, ymdeimlad byw â’u 
.gwendid eu hunain.- 

Yr oedd Abraham yn credu yn Nuw, ac yn ymhyfrydu 
mewn ufuddhau iddo. Y mae pawb sydd yn gyfranog o’i 
ffydd ef yn agored i gyfarfod, yn gynt neu hwyrach, â galwad 
at ddyledswydd nad yw nemawr lai croes i ewyllys cig a 
gwaed (na’r eiddo ef.)- 



WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


PREGETHAU. 


665 


664 

Yn mhellach, nis gall neb ddwyn iau ei orchymynion Ef 
fel y dylid ond y rhai sydd yn dyfod ato Ef. Y mae yn 
naturiol i ni ymboeni, gofidio, v ac ymysgwyd fel tarw gwyllt 
mewn magl, pan y byddom mewn trallod. Mae y credinwyr, 
yr un ffunud, yn cael fod eu cnawd yn wan, tra y mae eu 
hysbryd yn barod ; ond y maent hwy yn gweled rheswm dros 
ymostwng, ac y maent yn gwybod yn mha le i geisio gras. 

-Y mae adfyd yn faen-prawf sydd yn dangos o ba ysbryd- 

y mae dyn. Gall y rhagrithiwr arddangos delw deg o wir 
dduwioldeb pan y mae pob peth yn esmwyth gydag ef; ond 
mewn helbulon llymion, y mae y mwgwd yn cael ei rwygo 
ymaith. Ar y dybiaeth yma y gweithredai Satan yn ei ym- 
osodiad ar Job : ond er fod sail i’r dybiaeth yn achos llawer 
un, cafodd ei fod yn methu gyda Job. 

II.—Gwelir yma y moddion ordeiniedig trwy ba rai y 
galluogir pechaduriaid i ddwyn yr iau driphlyg hon,— 
“Dysgwch genyf, canys addfwyn ydwyf, a gostyngedig o> 

galon.”--Pa mor hawddgar a dymunol bynag y gall tuedd- 

fryd a ddesgrifiais ymddangos, nis gellir byth ei enill trwy 
eich nerth, eich doethineb, a’ch diwydrwydd eich hunain. Y 
mae ein Harglwydd, i’ch atal rhag blino eieh hunain gydag 
ymdrechion aflwyddianus a siomedigaethau dianghenrhaid, 
yn sicrhau yn mlaen llaw—“ Hebof Fi, nis gallwch chwi 
wneuthur dim.” Ond yma, y mae yn raslawn yn cynyg i 
chwi y cynorthwy sydd arnoch ei eisiau.—Fel pe dywedasai, 
— Nac ofnwch yr hyn sydd o’ch blaen ; ond meddyliwch beth 
allaf Fi ei wneuthur—i’m gallu I y mae pob peth yn hawdd •, 
gallaf Fi wneuthur pethau ceimion yn uniawn, a’r pethau 
geirwon yn esmwyth; gallaf enill eich serchiadau, plygu eich 
ewyllys, dylanwadu ar eich ymarweddiad, eich gwaredu oddi- 
wrth eich ofnau pechadurus. Gan hyny, “ Dysgwch genyf.” 
—Na fydded arnoch ofn nesau ataf Fi,—“ Canys addfwyn 
ydwyf, a gostyngedig o galon ”:—er mor fawr a dyrchafedig 
ydwyf, gallwch nesau ataf yn rhydd yn mhob amheuaeth ac 
anhawsder. 

Y mae eneidiau wedi eu hargyhoeddi, oblegyd teimlad o 
euögrwydd a gallu annghrediniaeth, yn hwyrfrydig ac an- 
ewyllysgar i ddyfod at Iesu Grist, —y maent yn barod i 
ddigaloni; ond sylwch mor dyner a gostyngedig yw y gwa- 
hoddiad hwn—mor raslawn gyfaddas i enill ein hymddiried: 
—Dysgwch genyf Fi; cymerwch Fi yn esiampl. Nid wyf 
yn gofyn dim oddiwrthych ond yr hyn a wnaethum I fy Hun 
o’ch blaen, ac er eich mwyn chwi. 

Dyma ddadl gref, a chymhellion effeithiol, gyda’r rhai sydd 
yn caru Iesu Grist, dros gymeryd ei iau Ef arnynt—ei fodl 
wedi ei dwyn hi ei Hunan. Nid yw Efe fel y Phariseaid, y 


rhai gondemniai Efe ar y cyfrif yma—eu bod yn rhwymo 
beichi£u trymion ar ysgwyddau dynion,—beichiau na chyff- 

yrddent hwy eu hunain â hwynt âg un o’u bysedd. -A 

ydych yn arswydo rhag yr anhawsderau sydd yn nglŷn â’ch 
proffes, yn digaloni yn yr olwg ar y driniaeth arw a gewch ? 
—neu yn barod i ddangos ysbryd dial ar eich gwrthwyneb- 
wyr ?—Dysgwch oddiwrth yr Iesu ; efelychwch ac edmygwch 
ei ddianwadalwch Ef. “ Ystyriwch yr Hwn a ddyoddefodd 
g)ffryw ddywedyd yn ei erbyn gan bechaduriaid.” Mawr- 
hewch a dilynwch ei ddaioni a’i addfwynder Ef,—“ Yr Hwn, 
pan ddifenwyd, ni ddifenwodd drachefn ; pan ddyoddefodd, 
ni fygythiodd.” Wylodd Ef yn achos ei elynion, a gweddiodd 

dros ei lofruddion.-“ Bydded ynoch y meddwl oedd yn 

Nghrist Iesu.”- 

Yn mhellach, a ydych yn cael allan mai anhawdd yw 
cerdded yn ddiysgog yn llwybrau ei orchymynion ?—yn en- 
wedig mewn rhai amgylchiadau neillduol, pryd y mae 
erthyglau doethineb y byd a deniadau cnawd a gwaed yn 
gryfion yn eich erbyn.—Dysgwch oddiwrth yr Iesu : “ Crist 
nis boddhaodd Ef ei Hun.” Nid ystyried beth a fyddai yn 
ddyogel ac yn esmwyth a wnai Ef; ond beth oedd ewyllys 
ei Dad oedd yn y nefoedd. Erfyniwch arno eich nerthu yn 
y dyn oddimewn i gydymffurfio âg Ef. Bydded i ni ei efel- 
ychu Ef yn mhob rhan o’i ymarweddiad, a llewyrchu megys 
goleuadau yn y byd.- 

A ydych yn dueddol i anfoddogi wrth oruchwyliaethau 
Rhagluniaeth ? Cymerwch yr Iesu yn gynllun. Beth a 
ddywedodd Ef yn nghanol ei holl dreialon ?—“Y cwpan a 
roddes y Tad i mi, onid yfaf Ef ? ”—Na fydded genym yr un 
ewyllys ond yr eiddo Ef.- 

Fel hyn, trwy edrych ar Iesu y mae y credadyn yn cael ei 
oleuo a’i nerthu, ac yn cynyddu mewn gras a sancteidd- 
rwydd. “ Eithr nyni oll âg wyneb agored, yn edrych ar 
ogoniant yr Arglwydd megys mewn drych, a newidir i’r un- 
rhyw ddelw, o ogoniant i ogoniant, megys gan Ysbryd yr 
Arglwydd.” 

III.—Yr ydym yn gweled yma effeithiau dedw r ydd dwynyr 
iau hon:—“ Chwi a gewch orphwysdra i’ch eneidiau.” Am 
y rhai sydd wedi eu deffro, nid oes arnynt eisieu dim tuag at 
eu gwneud yn ddedwydd ond sicrwydd fod iddynt ran yn 
nghariad y Gwaredwr. Pa fodd y mae y boddhad yma yn 
nodwedd neillduol ar y rhai sydd yn dwyn yr iau hon, ac yn 

dysgu beunydd ganddo Ef, ac yn ei efelychu yn ddyfal ?- 

Dyma sydd yn fforddio y prawf goreu a mwyaf diysgog ei 
fod Ef wedi dechreu y “gwaith da ” yn ein calonau. Y mae 
y prawf goreu am ei fod y mwyaf dyogel.-Mae llawer yn 



666 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 


ymrwystro o eisieu gwybod a ydynt wedi eu gwir argyhoeddi 
ai peidio, ac yn cael eu cadw yn hwy mewn amheuaeth, 
oblegyd eu bod heb weled ífordd gyífredin yr Ysgrythyrau o 
roddi sicrwydd.—Y maent yn dysgwyl cael gwybod trwy i 
ryw ddirnadaeth oruwchnaturiol gael ei phlanu yn ddisyfyd 
yn eu meddyliau.- 

Ond, heblaw hyn, y mae llawer o engreifftiau wedi bod yn 
mha rai nad oedd y prawf dysgwyliedig yma yn ddim ond 
peth ffuantus, ac y rhoddwyd ymddiried mewn twyll, neu 
mewn dychymygion ofer. Hyd y nod pan y mae argraph- 
iadau o sicrwydd yn dyfod oddiwrth Ysbryd Duw, y maent 
yn fynych yn ddiflanol; a phan y mae y meddwl mewn 
gwedd neu ansawdd gwahanol, y mae y credadyn yn cael ei 
demtio yn fynych i amheu gwirionedd y pethau a brofodd p’r 
blaen.- 

Gan hyny, y mae tystiolaeth cydwybod oleuedig yn barnu 
wrth Air Duw, ac yn penderfynu o’n plaid,—ein bod trwy ei 
ras Ef wedi ein galluogi i gymeryd arnom iau Crist,— yn 
brawf mwy boddhaol, ar rai ystyriaethau, ein bod ni yn eiddo 
Crist, a Christ yn eiddom ninau, na phe bai angel o’r nef 
yn dywedyd wrthym fod ein henwau yn ysgrifenedig yn llyfr 
bywyd yr Oen. -—Yn mhellach, y mae addewidion am am- 
lygiadau neillduol o’i gariad yn cael eu rhoddi a’u sicrhau i’r 

rhai sydd yn cerdded llwybrau ufudd-dod.-Os nad yw y 

dadguddiadau o hono ei Hun, y mae yr Arglwydd yn gweled 
yn dda eu rhoi i’r enaid weithiau, yn gwneud i fyny sicrwydd 
ffydd, y maent, pa fodd bynag, mor ddymunol fel nas gall 
pwy bynag a brofodd o ddyfroedd y bywyd lai na hiraethu 

,am gael profìad o honynt drachefn.-Nis gallwn ddysgwyl 

ei bresenoldeb Ef ond tra byddwn yn dwyn ei iau arnom.-- 

Nid oes gwir orphwysdra i’w gael yn unrnan arall.- 

“ Nid oes heddwch, medd fy Nuw, i’r rhai annuwiol.” Pa 
ryddid bynag allant addaw iddynt eu hunain, nid oes ryddid 
i’w gael heb ddwyn hon. 

Y Coleg, Awst 2il, 1789. 


Anerch Prysur a Difrifol. 

Yn cael ei osod at ystyriaethau Crist’nogion hael- 
IONUS I GYFRANU RHYW RHAN o’ü MEDDIANAU TYMHOROL 
AT WNEUD I FYNY “FfUNd” NEU DrYSOR BYCHAN BOB 
BLWYDDYN, I DDWYN YN MLAEN YR YSGOLION CYMRAEG 
Rhydd yn Nghymru, YN YR UN dull Y DECHREUWYD 
AC Y DYGWYD HWYNT YN MLAEN GAN Y PARCHEDIG Mr. 

Griffith Jones a Mrs. Beyan. 



A nerch Prysur a Difrifol. 



A M fuddioldeb yr ysgolion Cymraegyn Nghymru, a’r angen- 
rheidrwydd o ddysgu darllen Cymraeg, y mae’r parch- 
edig Mr. Griffith Jones wedi gwneud hyny mor helaeth 
mewn amryw fanau o’i lyfrau Saesneg, yn nghydag yn ei 
Gynghor Rhad i'v A nllythyrenog, fel nad oes achos dweyd 
rhagor wrth y rhai sydd wedi darllen y rhei’ny; ond chwant- 
egu bod mwy o angen i’w cael hwynt yn awr, a mwy o awydd 
hefyd iddynt, nag a fu ar ol pob argoel erioed o’r blaen, am 
fod gwerin aneirif o bobl ieuaingc—amryw fìloedd—wedi 
derbyn crefydd ar ol ymadawiad yr hen ŵr duwiol hwnw, a 
rhan fawr o’r rhai’n heb fedru darllen Cymraeg na Saesneg, 
er fod ganddynt ddymuniad mawr i’r ddau; ond am nad oes 
ganddynt foddion cyfìeus yn y manau neu yn agos i’r manau 
maent yn byw, gorfod maent i aros yn eu hanwybodaeth. 
Amrywiol iawn nid y’nt ond gweision a morwynion cyflogau, 
a’r rhei’ny hefyd o’r radd isaf yn y byd, heb amser ganddynt 
i hebgor, ond rhyw ychydig yn nyfnder y gauaf; yn yr hyn 
amser pe caent ond ysgol Gymraeg yn agos atynt, er cymaint 
eu hangen hwynt, ac angen eu rhieni tlodion, hwy a roent ryw 
faint heibio at ddysgu darllen Gair Duw, pe b’ai hyny ond 
mis neu ddau. Ac fe ddywed yr hen Ficer Prichard, o 
anrhydeddus enw— 

Ni bydd Cymro yn dysgu darllain 
Pob Cymraeg, yn ddigon cywrain, 

Ond un misgwaith; beth yw hyny, 

Os bydd ’ẃyllys ganddo ddysgu ? 

Ac hefyd wrth ystyried y rhifedi mawr o Feiblau ac o bob 
llyfrau ereill sydd wedi cael eu hargraffu yn yr oes ddiweddaf, 
ac yn enwedig yn yr oes hon, a hyny yn iaith y Cymro ; ni 
all neb ryfygu dweyd, gydag un rheswm, nad oes mawr eisieu 
ysgolion Cymraeg. Ac am hyny nid anfuddiol rhoi ychydig 
hanes o argraffiadau’r Beibl tuag at ddangos y fath luaws 
mawr o honynt sydd o bryd i bryd wedi eu hargraffu er cant 
a haner o flynyddau aeth heibio. Yn nyddiau y Frenhines 
Elizabeth, darfu i un William Salisbury i gyüeithu yr Efengyl 



670 


WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN : 


ANERCH PRYSUR A DIFRIFOL. 


a’r Epistolau sydd i’w darllen bob dydd trwy’r flwyddyn, ac 
a’u hargraffodd hwynt; dyma doriad gwawrddydd y Beibl 
Cymraeg. Ac yna un Sir John Prise a gyfieithodd Weddi 
yr Arglwydd, y Gredo, a’r Deg Gorchymyn ; hyn oedd yn 
unig gan bobl anllythyrenog i glywed o lyfr Duw, fel deall- 
ent. Ond yn mhen ychydig ar ol hyn, Dr. Richard Davies, 
Esgo*b St. Asaph, a gyfieithodd y Testament Newydd cyntaf 
erioed yn Gymraeg. Ónd nid cyn pen ugain mlynedd wedy’n, 
tan lywodraeth yr un Frenhines, Dr. Wm. Morgan, Esgob 
St. Asaph, a gyfieithodd yr Hen Destament, ac a’i har- 
graffodd ; a thyma’r tro cyntaf gawd llyfr Duw yn llawn yn 
yr iaith Gymraeg. Ond nid oes dim son am un argraffiad 
ragor o hono, nes i Richard Parry, Esgob St. Asaph, tan 
de}anasiad Brenin James y Cyntaf, i argraffu’r Beibl yn llyfr 
mawr dau-blyg at ei ddarllen yn yr eglwysi Cymraeg. Ond 
hwn oedd o bris uwch i’r cyffredm bobl i’w bwrcasu, er eu 
bod, trwy ryfedd ddaioni Duw, yn clywed y gair mewn iaith 
a ddeallent. Ond yr argrafiiad nesaf a gawn yn nyddiau 
Charles y Cyntaf, sef yn y flwyddyn 1630, pan ddarfu i Syr 
Thomas Middleton a Rowland Heilyn, ac ereill o farsiand- 
wyr Llundain, i argraffu Beibl Cymraeg wyth-plyg. Ond yr 
argraffiad cyntaf ar ol hyn yw yn mhen saith mlynedd a 
deugain, sef yn y flwyddyn 1677, darfu i Mr. Thomas Gouge, 
offeiriad gwir dduwiol, o Lundain, gyda chynorthwy ac an- 
ogaeth llawer o bendefigion—rhai o Loegr, rhai o Gymru, 
esgobion, offeiriaid, a gwŷr haelionus o bob graddau, i an- 
graffu wyth mil o Feiblau Cymraeg, un fil o ba rai roddwyd 
i’r tlodion, a’r lleill a werthwyd am bris isel. Wedi’n, yn 
mhen un flynedd a deugain, sef yn y flwyddyn 1718, darfu i’r 
Gymdeithas grefyddol anrhydeddus yn Llundain, a elwir, 
Society for promoting Christian Knowledge, argraffu amrywiol iawn 
o filoedd o Feiblau Cymraeg, y Ẁeddi Gyffredin, ystyr 
y penodau, a chwestiynau yn ymyl y dail; fe ro’wd llawer 
o’r rhai’n i’r tlodion, ac fe werthwyd y lleill am lawer llai na 
haner eu pris. Ac eilwaith, darfu i’r unrhyw Society argraffu 
Beiblau bychain ereill, heb ystyr y penodau, na dim ond text 
y Beibl. Ac yn mhen wyth mlynedd ar hugain eilwaith, sef 
yn y flwyddyn 1746, darfu i’r unrhyw Gymdeithas grefyddol 
argraffu rhifedi mawr iawn, y Weddi Gyffredin a chwesti- 
ynau ar ymyl y dail, fel y rhai o’r blaen. Ac ar ol hyn, yn y 
flwyddyn 1752, darfu i’r unrhyw Gymdeithas argraffu amryw 
filoedd o Feiblau Cymraeg, o rai liawnion, a’r Weddi Gyff- 
redin, ystyr y penodau, a chwestiynau fel y rhai o’r blaen. 
Amryw o’r rhai’n a roddwyd, a’r lleill a werthwyd am y 
drydedd ran o’u pris. Ac yn ddiweddar, sef yn y flwyddyn 9 
1769, darfu i’r unrhyw enwog Gymdeithas argraffu pymtheg 


67 r. 

mil eilwaith—nid oes na Gweddi Gyffredin na dim yn y 
rhai’n, ond ystyr y penodau, a’r cwestiynau ar odrau’r ddaien. 
Ac yn ychwanegiad at hyn oll, fe argraffwyd tri argraffiad 
gan Mr. Peter Wilüams, yn Nghymru, yn cynwys yn agos i 
ugain mil. Ac fel hyn bu o dair-ar-ddeg i bedair-ar-ddeg o 
argraffiadau o’r Beibl yn Gymraeg, o ddyddiau y Frenhines- 
Elizabeth hyd yn awr. Ac o gyfrifbod yr argraffiadau hyn 
gyda’u gilydd oddeutu naw i ddeg mil bob un, er bod rhai. 
o’r rhai olaf, os gwir a glywais i, yn llawer rhagor, ni a gawn 
y rhifedi o Feiblau Cymraeg a argraffwyd er’s llai na dau 
cant o flynyddau yn chwech ugain a deg o filoedd; a phe 
cyfrifem hwynt ond chwech ugam mil, wrth ystyried nad oes 
ond saith cant a haner o blwyfau yn Nghymru, a bod gyda’u 
gilydd driugain a deg o deuluoedd yn mhob plwyf, mae lle i 
bob teulu yn Nghymru gael dau Feibl, a phymtheg mil o 
deuluoedd i gael tri, heblaw amryw argraffiadau ragor o’r 
Testament Newydd wnawd o bryd i bryd, yn nghyda chwech 
cant o filoedd, yn y fan lleiaf, o bob llyfrau Cymraeg ereill, 
a argraffwyd er y can’ mlynedd aeth heibio, tros gan’ mil o 
ba rai a argraffwyd trwy ddwylaw’r Methodistiaid, a phedwar 
ugain mil aeth allan o’m dwylaw i fy hunan, heblaw pedw r ar 
ugain mil arall o fân bapyrau a marwnadau o bris ceiniog^ 
Ac yn awr, tan gymaint manteision â rhai’n, onid yw yn 
drueni annyoddefol fod un dyn o oedran yn Nghymru heb 
fedru darllen iaith ei wlad,—yn enwedig y tlodion annysg- 
edig ? Ac onid yw yn gywilyddus fod y fath esgeulusdra yn. 
mhlith y Cymry, pan y mae y Saeson—y tlotaf o hoUynt— 
yn hyddysg yn iaith eu rhieni ? Mae lle i gredu fod un o bob 
pedwar, os nid un o bob tri, o dlodion y Deheubarth heb 
fedru darllen; ac un o bob tri, os nid un o bob dau, o dlodion 
Gwynedd heb fedru adnabod llythyren. Pa cyhyd y goddef 
y Cymry y fath anwybodaeth a hyn ? A gaiff gwlad Grist’- 
nogol, lle mae mwy o bregethu yn ol ei maint nag sydd yn 
nhir Lloegr, i ddyodde’r fath esgeulusdra ? Er fod yma fwy 
o bregethu, darllen yr Ysgrythyrau, a gwrando nag fu erioed 
o’r blaen, eto ms gall y tlodion glywed darllen., a gwrandö yn 
wastad ; nis ceir pregeth bob amser wrth chwant, a phe b’ai. 
i’w chael nis gall pawb a dymuniad fyned iddi. Rhai sydd 
mor gaeth mewn teuluoedd annuwiol, nas gallant gael pre- 
geth mewn pythefnos; rhai yn glaf, rhai yn hen ; rhai yn. 
methu cerdded yn mhell; ac O mor angenrheidiol i’r cyfryw 
fod yn medru darllen Gair y Bywyd, i fenthyca eu cysuron 
a’u goleuni oddiyno, pan y b’ont yn ymddifad o bob moddion. 
ereill ? Pa beth a wneir yn yr achos hyn ? A dosturia neb 
wrth ieuengctyd tlodion Cymru, rhag ofn, trwy hir esgeuluso, 
i’r dorf ieuangc ag sydd yn awr i gyrhâeddyd i oedran 



672 WILLIAM WILLIAMS, PANT-Y-CELYN. 

henaint yn ddifedr i ddarllen yr Ysgrythyr-lân; a bod iddynt, 
pan b’ont yn benau teuluoedd, fethu cadw gair a gweddi yn 
eu tai; ac felly bod eu haneddau yn lletyoedd annuwioldeb a 
thywyílwch ! Mae’n wir i’r bendefiges hono, Mrs. Bevan, 
fel executrix i Mr. Griffith Jones, i adael o’i hol naw mil o bunau 
at ddwyn yr ysgolion rhad hyn yn mlaen yr un ffordd ag yr 
oeddent ganddo fe; wyth mil oedd arian rhodd a gafodd ef 
gan bendefigion at yr achos hyn, a mil arall a ddywedir iddi 
hithau roi at unrhyw achos; ond trwy ryw foddion neu 
gilydd, mae’r arian yn met.hu dyfod at yr achos, a’r ysgolion 
yn darfod o ran y rhai hyn. Ac yn awr, wrth ystyried yr 
angenrheidrwydd o honynt, y mae rhai dynion ag sydd yn 
foddlon taflu rhyw faint o’u meddianau bob blwyddyn tuag 
at wneud i fyny fund neu drysor bychan—tebyg i’r un o’r 
blaen o ran ei ddefnyddioldeb, ond nid o ran ei faintioli—i 
ddwyn yr ysgolion rhad hyn yn mlaen, fel yn nyddiau Mr. 
Jones a Mrs. Bevan. Ac os oes neb yn gweled bod yn dda i 
gyfranu at yr achos hyn, fe sefydlir amryw o wŷr crefyddol, 
gonest, ac abl i dderbyn yr arian yn mhob Sir, y rhai fydd i 
osod ar eu llyfrau yn gywir pa faint a dderbyniont_, ac i dalu 
i’r ysgolfeistri o honynt, ac i ddyfod â chyfrif cywir unwaith 
neu ddwy yn y flwyddyn i ychydig nifer arall o edrychwyr 
neu gommissioners , y rhai dderbyniant ganddynt hanes o’r cwbl 
—sef rhifedi’r ysgolion, y lleoedd y buont, a’r effaith o honynt; 
a hyny a gaiff ei argraffu bob blwyddyn, er mwyn i’r gwŷr 
haelionus a roddo eu harian gael boddlondeb bod y cwbl yn 
cael eu wneud er daioni, os y scheme hon a ddaw i ben. 

Pant-y-celyn, Awst iifed, 1790. 



LIST O F SUBSCRIBERS. 


Mr. R. Bennett, Hendre, Pennant, 
Llanbrynmair. 

Mr. D. Beynon, Woodville-rd., Car- 
diff. 

Mr. Thomas Bowen, 38, Miskin-st., 
CardifF. 

Mr. S. Breese, Garth, Llanidloes. 

Mr. E. Daniel, Private Hotel, 27, 
Thavies Inn, Holborn, London. 

Rev. Thos. Jones Davies, Pentyrch, 
near Cardiíf. 

Rev. J. E. Davies, M.A., 23, Belitha 
Villas, Barnsbury, London. 

Rev. Evan Davies, Trefriw (2 copies). 

Mr. Morris Davies, N. & S. Wales 
Bank, Liverpool. 

Mr. Cadwaladr Davies, Glanavon, 
Menai Bridge. 

Rev. W. Ryle Davies, 76, Tufnell 
Park-rd., London, N. 

Mr. David Davies, Canton House, 
Aberdare. 

Mrs. Davies, Gwynfynydd, Caersws. 

Rev. J. Gwynoro Davies, Barmouth. 

Mr. R. J. Davies, J.P., Cwrtmawr, 
Llanio-rd., Llangeitho. 

Mr. Mathew Davies, Garthpoot, 
Caersws. 

Mr. E. Davies, J.P., Plas Dinam, 
Llandinam. 

Rev. David Davies, Bethania, Llanon. 

Rev. Aaron Davies, Pontlottyn. 

Mr. Henry Davies, Bristol Packet 
Wharf, Brecon. 

Mr, John Davies, 3, Lord-st., Brough- 
ton, Manchester. 

Rev. D. C. Davies, M.A., Trevecca 
College. 

R. Davies, Esq., Treborth, Bangor, 
(2 copies). 

Capt. R. Davies, “ Glanystwyth,” 
Borth. 


Capt. Thos. Davies, “Nathaniel,’ 
Borth. 

Capt. H. Davies, Glanywern, Borth. 

Capt. A. Davies, Glanywern, Borth. 

Rev. John Davies, Blaenanerch. 

Mr. David Davies, 3, Grange-ter., 
Linthorpe, Middlesborough. 

Mr. Thos. Davies, The Laburnums, 
Pontardulais, R.S.O. 

Mr. Griffith Davies, Troedyrhiw, 
Newport, Mon. 

Mr. E. Davis, 29, Commercial street, 
Newport, Mon. 

Rev. D. B. Edmunds, Tregynon, New- 
town. 

Rev. D. C. Edwards, M.A., Merthyr. 

Mr. Edwards, Commercial Traveller, 
Aberystwyth. 

Mr. John Edwards, 2, Camp-st., 
Broughton, Manchester. 

Mr. Owen M. Edwards, B.A., Balliol 
College, Oxford, 

Mr. Hugh Edwards, 25, Myddelton- 
square, London. 

Prof. Ellis Edwards, M.A., Bala. 

Rev. Thos. Charles Edwards, D.D., 
Aberystwyth. 

Mi J H. Jones Ellis, Hope Acadamy, 
Ammanford. 

Rev. H. Ellis, Maentwrog, Merioneth 

Mr. Edward Ellis, 80, Tower Build- 
ings, West, Liverpool. 

Rev. Lewis Ellis, Devona, Rhyl. 

Rev. Robt. Pryse Ellis, Glasgoed, 
Llanrug, Carnarvon. 

Rev. E. C. Evans, M.A., Remsen, 
New York, America. 

Rev. T. Briwnant Evans, Llangurig. 

Rev. D. Thorne Evans, 15, Bruns- 
wick-st., Swansea. • 

Rev. J. Thomas Evans, 8, Belle Vue- 
ter., Aberayron. 




674 WILLIAM WILLIAMS, 

Mr. E. W. Evans, Goleuad Oíìfìce, 
Dolgelley. 

Rev. W. Evans, M.A., Pembroke 
Dock. 

Mr. Robt. Evans, Llechwedd, Llan- 
drillo, Corwen. 

Mr. D. Evans, Solicitor, Machynlleth. 

Mr. Evan Evans, 49, Trafalgar-st., 
Broughton, Manchester. 

Rev. D. Charles Evans, Menai Bridge, 

Rev. J. D. Evans, Towyn, Merioneth- 
shire. 

Mr. Evans, Gas Works, Blaina. 

Mr. W. Evans, Bookseller, Carno. 

Mr. David Evans, Terrace, Llawr- 
glyn, Llanidloes. 

Mr. Evans, Tynewydd, Llawryglyn, 
Llanidloes. 

Mr. Richard George, Highgate-st., 
Llanidloes. 

Mr. Enoch Grifììths, High street, 
Newport, Mon. 

Rev. Maurice Grifíìth, B.A., Llan- 
idloes. 

Rev. John Grifíìths, Baptist Minister, 
Llanidloes. 

Rev. Edward Grifíìths, Meifod. 

Mr. O. W. Griffith, Mela, Pwllheli. 

Mr. Edw. Griffith, J.P., Dolgelley. 

Mr. Griffith, Plastirion, Llanberis. 

Mr. John Griffiths, Ffynon Badarn, 
Aberllefeni, Corris, R.S.O. 

Rev. Archdeacon Howell, B.D., 
Wrexham. 

Rev. Wm. Howell, Penygraig. 

Rev. Owen Hughes, Vron, Llangefni. 

Mr. John Hughes, 9, Terfyn-ter., 
Portdinorwic. 

Dr. Roger Hughes, Bala. 

Rev. J. Howell Hughes, Ysbytty, 
Bettws-y-coed. 

Rev. John Hughes, Edeyrn^ Carnar- 
vonshire. 

Rev. Henry Hughes, Brynkir Station, 
Carnarvonshire. 

Mr. John Hughes, Glanynant, Llan- 
idloes. 

Mr. W. J. Hughes, The Elms, Clare- 
mont-rd., Seaforth, Liverpool. 

Rev. D. E. Hughes, Baptist Minister, 
Llanidloes. 

Mr. R. Hughes (Glan Collen), Llan- 
rwst. 

Rev. E. Hughes, Deunant, Pwllheli, 

Supt. O. Hughes, Ffestiniog. 

Mr. Hughes, Tŷ-Porth, Llanover, 
Abergavenny. 


PANT-Y-CELYN : 


Lisî of SuLscrièerS. 


&7È 


Rev. B. Hughes, Graianfa, St.Asaph. 

Rev. R. Humphreys, Bontnewydd, 
Carnarvon. 

Rev. Edward Humphreys, 1, Off Port- 
land-st., Rochdale. 

Mr. Richard Humphreys, Shop y 
Llan, Llanbrynmair. 

Miss Winifred Ann Humphreys, 
Bwlchygle, Llanidloes. 

Mr. Morgan Ingram, 3, Dolcoed-ter., 
Llanwrtyd. 

Mr. John James, Wool Factory, New- 
port, Pem. 

Mr. John James, Tynrhos, Bow-st., 
Aberystwyth. 

Rev. R. James, Congregational Minis- 
ter, Llanwrtyd. 

Rev. Thos. James, M.A., Llandysul. 

Rev. W. James, Clifton Villa, Aber- 
dare. 

Mr. J. James, Pengawse, Llandovery. 

Mr. Daniel Lewis Jenkins, Trevecca 
College. 

Rev. W. R. Jones, Holyhead. 

Rev. O. Jones.'B.A., 143, Bedford-st., 
South, Liverpool. 

Mr. R. Jones, National Provincial 
Bank, Newtown. 

Mrs. Jones (Ceridwen Peris), Four 
Crosses, Pwllheli 

Rev. Hugh Jones, Llanllechid. 

Rev. Robert Jones, Darowen. 

Rev. J. M. Jones, Stockton-on-Tees. 

Mr. T. R. Jones, 22, Old Bailey, Lon- 
don, E.C. 

Rev. John Jones, Baptist Minister, 
Ferndale, Pontypridd. 

Rev. Evan Jones, Pont L’Abbé, Finis- 
tere, France. 

Rev. W. Jenkyn Jones, 10, Rue de la 
Halle, Quimper, France, 

Mr. John Jones, Central Buildings, 
Llandudno. 

Rev. D. Owen Jones, 11, Rock-ter., 
New Quay. 

Rev. D. Jones, Gwyddelwern, Corwen. 

Rev. D. Ll. Jones, M.A., Llandinam. 

Rev. D. Jones, Trefeglwys, Mont. 

Mr. T. D. Jones (Rhodwy), Pont-y- 
styllod, Mold. 

Mr. John Jones, J.P., Llanfyllin. 

Mr. Edward Jones, Printer, 27, Plase- 
st., Bala. 

Mrs Foulkes Jones, Bodlondeb] 
Machynlleth. 

Mr. W. Jones, Cambrian House, 
Machynlleth. 







Mr. D. Jones, Aberllefeni Office, 
Machynlleth. 

Rev. W. S. Jones, M.A., Machyn- 
lleth. 

Mr. Thomas Jones, Adderley House, 
Boardsley Green-rd., Small Heath, 
Birmingham. 

Rev. E. Jones, Penrhiw, Llanrhystyd. 
Rev. O. B. Jones, Gwersyllt, Wrex- 
ham. 

Mr. Evan Jones, Havodfeddgar, Llan- 
idloes. 

Mr. William Jones, 14, Botolph-rd., 
Bow, London, E. 

Mr. Owen Jones, Bodafon, Bontddu, 
Barmouth. 

Mr. J. M. Jones, B.A., University 
College, Bangor. 

Mr. Robert Jones, 88, New-rd., 
Skewen. 

Mr. Rd. Jones, Pertheirin, Caersws. 
Mr. Rees Jones, Trevecca College. 
Rev. J. T. Alun Jones, C.M. College, 
Bala. 

Mr. Thos. Jones, 21, Willow-st., 
Oswestry. 

Mr. Thomas Jones, Mayfield, Victoria- 
rd., Oswestry. 

Mr. H. Fergusson Jones, Bank Cot- 
tage, Holywell. 

Mr. E. P. Jones, Arundel Villa, Chep- 
stow-rd., Newport. 

Mr. Wm. Jones, 32, Jermyn-st., 
Liverpool. 

Mr. Wm. Jones, 12, Bath-st., Liver- 
pool. 

Mr. W. G. Jones, Draper, St. Asaph. 
Mr. O. W. Jones, Chemist, Flint. 
Messrs. Jenkin & Jones, Johnstown, 
Ruabon (2 copies). 

Mr. J. Denbigh Jones, Johnstown, 
Ruabon. 

Mr. Evan Jones, Club Chambers, 
Pontypool. 

Rev. Elias Jones, Clifton-ter., New- 
town. 

Mr. Richard Jones, 44, Bank Build- 
ings, Welshpool. 

Mr. T. McCarthy Jones, Elm View, 
Woodside Park, London, N. 

Mr. Goronwy O. Jones, Bryngwalia, 
Rhyl. 

Mr. Wm. Jones, Bodaden, Carnarvon. 
Mr. J. Jones, Llwynon, Llanfair-P.G., 
Anglesea. 

Rev. Edward Jones, Rhydlydan, 
Bettws-y-Coed. ‘ 


, Rev. J. Mills Jones, Tabernacle, Bryn- 
teg, Anglesea. 

Rev. T. Ll. Jones, Llansamlet (2 
copies). 

Rev. J. Puleston Jones, B.A., Bangor. 
Rev. Daniel Jones, Trefach, Nevern, 
Velindre, R.S.O. 

Rev. E. Penllyn Jones, M.A., B.D., 
Aberystwyth. 

Do. do. for the University College. 
Mr. J. Lloyd Jones, 61, Lord-st., 
Liverpool. 

Dr. R. Thos. Jones, Harlech. 

Mr. Joseph Seth Jones, Bagillt-st., 
Holywell. 

Mr. D. H. Jones, Bro Arran, Dol- 
gelley. 

Mr. Thomas Jones, Tawelfan, St. 

David’s-rd., Aberystwyth. 

Rev. J. Ernest Jones, Rhayader. 

Rev. Jacob Jones, Prîon, Denbigh. 
Rev. Evan Jones, Brynhafren, Llan- 
dinam. 

Mr. Edward Jones, 13, St. Thomas’s 
Buildings, Liverpool. 

Mr. J. B. Jones, Draper, Gwalia 
House, Buckley, Flintshire. 

Mr. J. Jones, Manchester House, 
Merthyr. 

Rev. Wm. Jones, Port Dinorwic, Ban- 
gor. 

Rev. Hy. Jones, Rehoboth, Cann 
Office, Welshpool. 

Mr. M. Roberts Jones, Barrister, 
Rhymney. 

Mr. John P. Jones, Mineral Point, 
Wis., America. 

Mr. Thos. D. Jones, Belmont, Wis., 
America. 

Rev. Thos. Levi, Aberystwyth. 

Mr. Owen Lewis, Chapel-st., New- 
borough, Anglesea (4 copies). 

Rev. Lewis Lewis, Llwynypia, near 
Pontypridd. 

Rev. W. Dickens Lewis, D.D., 
Shrewsbury. 

Mr. W. Lewis, Tylacoch, Abercarn. 
Right Hon. Lady Llanover, Llanover, 
Abergavenny (2 copies). 

Mr. Walter Lewis, Post Office, Llan- 
gadock. 

Mr. Robert Lloyd, Glasgow House, 
Oswestry. 

Mr. Owen Lloyd, Draper, Corwen. 

Rev. T. Richard Lloyd, Cowbridge. 
Mr. Ed. Lloyd, Chemist, Abergele. 

Mr. T. Lloyd, 91, Elm-st., Cardifí. 




676 


WILLIAM WILLIAMSj PANT-Y-CELYN : 


Mr. Alex. Matthews, Richmond-rd., Rev. Thomas Parry, Colwyn Bay. 

Cardiíf. Mr. H. Parry, 7, Geneva-rd., Fair- 

Mr. S. Mildon, Grange, Cardiff. íìeld, Liverpool. 

Mr. R. M. Mills, 15, Alexander-rd., Mr. Ẁm. Parry, 46, Coltart-rd., 
Upper Holloway, London, N. Liverpool. 

Mr. Rich. Mills, Brynllys, Llanidloes. Mr. P. J. Peters, N. & S. Wales 
Rev. J. Myfenydd Morgan, Ty’nllan, Bank, Carnarvon. 

Llanfaelog, Anglesea. Mr. R. Phillips, Plasyndre, Newtown. 

Mr. John Morgan, 14, Stow Hill, Rev. T. C. Phillips, Cardiff. 

Newport, Mon. Rev. W. Powell, Pembroke. 

Mr. John Morgan, Derwen Cottage, Prof. Powell, University College, 
Mold. Cardiff. 

Rev. R. H. Morgan, M.A., Menai Mr. J. E. Powell, Grosvener-rd. r 
Bridge. Wrexham. 

Rev. Isaac R. Morgan, Pontardawe. Mr. R. O. Pritchard, g, Wylfa-rd., 
Mr. Thomas Morgan, Maesteg Anfield, Liverpool. 

Mr. Wm. Morgan, Pant, Dowlais. Mr. O. Pritchard, Draper, Oswestry. 
Mr. Ed. Morgan, 23, Elman Row, Alderman John Prothero, J.P., Wood- 
Trealaw. lands, Brecon. 

Dr. Thos. Morris, Llanidloes. Mr. H. W. Pugh, 40, Thurnham-st., 

Rev. B. Powell Morris, 11, Nolton-rd., Rocky Lane, Liverpool. 

Bridgend. Dr. Cefni Parry, America. 

Rev. R. E. Morris, B.A., 3, Upper Mr. Stuart Rendell, M.P., 1, Carlton 
Bedford Place, London, W.C. Gardens, London, S.W. (2 copies). 

Rev. R. R. Morris, Carnarvon. Mr. T. Rees (Merthyryn), Broad-st., 

Mr. A. Morris, Barnardtown Board Merthyr. 

School, Newport, Mon. Rev. Barac Rees, Pontypridd. 

Rev. J. Morris, Llansawel, Llandilo. Rev. Thos. Rees, Cefncoed, Merthyr. 
Mr. R. M. Morton (Messrs. Reynolds Rev. E. Rees (Dyfed), Cardiff. 

& Co., Limtd.), Newport, Mon. Mr. H. Rees, 20, Alma-st., Newport. 
Rev. John Moses, Box 191, Mineral Rev. Robt. Richards, Cerigydruidion. 

Point, Wis., America. near Corwen. 

Mr. Thomas 'Moss, Berwyn Station, Rev. David Richards, Brynhyfryd, 
Llangollen. Penffordd, Narbeth. 

Rev. Dd. 01 iver, Twyncarno, Rhym- Rev. B. F. Richards, Pantardwr, 
ney. Llanidloes. 

Rev. R. Owen, M.A., Pennal, Merion- Mr. R. Richards, Handel House, 25, 
eth. Arthur-st., Newport, Mon. 

Rev. O. Grif. Owen(Alafon), Ysgoldy, Mr. E. Richards, Manchester House, 
Clwtybont, Carnarvon. Penygraig, near Pontypridd. 

Rev. R. Owen, Tŷ Draw, Mold. Mr. David Richards, Forest Shop, 

Dr. Lloyd Owen, New Hall Hill, Bir- Pontardulais. 

mingham. Mr. J. P. Roberts, Ynystywyn, Port- 

Rev. T. G. Owen, B.A., 44, Arkles-rd., madoc. 

Anfield, Liverpool. Rev, W. Roberts, C.M. Minister, 

Rev. O. Lloyd Owen, Cymdu, Llan- Llanrwst. 

silin, Oswestry. Mr. W. G. Roberts, Draper, Llan- 

Rev. John Owen, Celtic House, Aber- dderfel. 

dovey. Mr. Wm. Roberts, 164, Lozells-rd., 

Rev. G. Parry, D.D., Carno. Birmingham. 

Mr. Morris Parry, 124, St. Anne-st., Rev. Hugh Roberts, Rhydymain, 
Chester. Dolgelley. 

Rev. E. Parry, M.A., Newtown. Mr. E. M. Roberts, Bank, Llangefni. 

Rev. J. Hughes Parry, 49, Newry-st., Mr. G. Jones Roberts, Pont-y-gwair, 
Holyhead. Llanengan, Pwllheli. 

Mr. Morris J, Parry, 1, Gordon-rd., Mr. R, D. Roberts, Glandwr, Corwen. 
Seaforth, Liverpool. Rev. R. Roberts, Tynycoed, Edeyrn. 


LIST OF SUBSCRIBERS. 677 

Mr. J. F. Roberts, 21, Portland-st., Mr. Thomas Watkin, Brynmair, 
Manchester. Llanfair, Welshpool. 

Mr. J. Roberts, Foxhall, Henllan, Mr. John Watkins, Crickhowell. 

Denbigh. Mr. Thos. Watkins, Crickhowell. 

Mr. Robt. S. Roberts, Merton Villa, Rev. T. J. Wheldon, B.A., Blaenau 
Maindee, Newport, Mon. Ffestiniog. 

Mr. R. Morris Roberts, 5, Church-st., Rev. C. Williams, Moss, Wrexham. 

Portmadoc. Rev. D. R. Williams, C.M. Minister, 

Mr. Mathew H. Roberts, 35, Park 12, Monger terrace, Hafod, Swan- 
Avenue, Oswestry. sea (2 copies). 

Rev. D. Rowlands, M.A., Bangor. Rev. John Williams, Brynsiencyn, 
Rev. Rich. Rowlands, Llwyngwril, Anglesea. 

Merioneth. Rev. H. Barrow Williams, The 

Mr. W. J. Roberts, Draper, Oswestry. Abbey, Llandudno. 

Rev. Thos. F. Roberts, Cemmaes, Mr. R. Williams, Solicitor, Newtown. 

Mont. Mr. Thos. Wilíiams, East Moors, 

Prof. T. F. Roberts, M.A., University Cardiff. 

College, Cardiff. Mr. W. Williams, Chemist, Llan- 

Rev. T. Roberts, Bethesda, Bangor. fyllin. 

Mr. E. Rowlands, 37, Upper Lewis-st., Rev. W. Williams, Dinas Mawddwy. 

Newport, Mon. Mr. Morgan Williams, 79, Man- 

Rev. Evan Stephens, Llangynog. chester-rd., Bolton. 

Mr. Wm. Thömas, Penrhyn, Rad- Mr. Owen Williams, Glanclwyd, 
nor-rd., Birmingham. Bodfari, Denbigh. 

Mr. Philip Thomas, British School, Mr. S. Williams, Penybont, Corwen. 

Neath. Rev. Isaac J. Williams, Llandderíel. 

Mr. John Thomas, Post-ofifice, Llan- Mr. R. Williams, Llanvaes, Brecon. 

wrtyd. Rev. J. Williams, 2, Marine-ter., 

Mr. Richard Thomas, Cambrian Colwyn Bay. 

House, Taibach. Miss Mary Williams, Llanbrynmair. 

Dr. Hugh Thomas, Coventry-rd., Rev. Thos. Williams, Hay. 

Small Heath, Birmingham. Rev. J. Williams, B.A., Dolgelley. 

Mr. Evan Thomas, Grosvenor House, Mr. W. Williams, 104, Woodville-rd., 
Wellington-rd., Birmingham (2 Cardiff. 

copies). Prof. Hugh Williams, M.A., Bala. 

Rev. T. Clement Thomas, Bedlinog, Mrs. Williams, Bookseller, Cardigan. 

Merthyr. Rev. D. Williams, Llwynhendy. 

Mr. Thos. Thomas, The Union, Mr. J. Williams, Brynlluarth, Denbigh 
Machynlleth. Mr. W. Williams, Llewesog Hall, 

Rev. Richard Thomas, Glynceiriog, Denbigh. 

Llangollen. Mr. Evan Williams, Llandyfrwg, 

Rev. Edward Thomas, Deganwy, Bridgend. 

Llandudno. Rev. Lewis Williams, Aberystwyth. 

Rev. J. L. Thomas, C.M. Minister, Rev. Dd. Williams, 102, Northumber- 
Bankyfelin, Carmarthen. land Terrace, Liverpool. 

Mr. D. Thomas, Euston Station, Mr. Eleazer Williams, Market-st., 
London. Holyhead. 

Mr. Thos. Thomas, Adamsdown-sq., Mr. H. Williams, Menai Ville-ter., 
Cardiff. Menai Bridge. 

Rev. Thos. E. Thomas, Llandovery. Mr. S, Williams, Furnishing Ware- 
Mr. D. Thomas, Builth. house, Argyle-st,, Birkenhead. 

Councillor Ed. Thomas, (Cochfarf), Rev. B. Williams, (Gwynionydd), 
Gordon Temperance Hotel, 282, Llanover. 

Bute-st., Cardiff. Rev. Evan Williams, Glynogwr, 

The Hon. F. Hanbury Tracy, M.P., Bridgend. 

London (3 copies). Mr. Wm. Wynne. 68, Gloucester-st., 

Mr. D. Ware, Springfield, Aberavon. Oldham. 



678 WlLLIAM WILlIAMS, paKT-Y-celyN î 

Per Mr. W. Games, Pontypridd :— Mr. W. Owen, Cilfynydd, Pontypridd 
Rev. Wm. Powell, Aberdare. 

Mr. E. Beddoes, Colliery Proprietor, Rev. John Pugh, Cardiff. 

The Hollies, Llanfabon. Rev. E. Rees, Llanilltyd-Vardre, 

Mr. David Beynon, Bedwellty House, Pontypridd. 

Cathays, Cardiff. Mr. W. V. Rees, Ironmonger, &c., 

Mr. I. Daniel, Colliery Proprietor, Pontypridd. 

Brynhyfryd, Pontypridd. Mr. James Richards, Waen House, 

Mr. T. Davies, Police Constable, Treforest. 

Pontypridd. Rev. David Thomas, Cymmer. 

Mr. H. S. Davies, Graig House, Rev. Idris Thomas, Llanwonno. 

Pontypridd. Mr. Morgan Thomas, Overman, 

Mr. John Davies, Cefn, Pontypridd. Graigwen, Pontypridd 
Mr. Joseph Davies, Head Master, Mr . Thos, Thomas, Ty’nywern, Pont 
Graig Board Schools, Pontypridd. ypridd. 

Mr. W. Edwards, Timber Merchant, Mr. Jas. Williams, Builder, Cenarth 
Pantyffynon House, Pontypridd. House, Pontypridd. 

Rev. E. C. Evans, Llanelly, Brecon- Mr. T. Williams, Tylallinda Farm, 
shire. Pontypridd. 

Mr. Grifíìth Evans, Grocer, &c., Mr. Wm. Williams, Draper, &c., 

Dysgwylfa, Pontypridd. Pontypridd, 

Mr. William Evans, Grocer, &c., Mr. Watkin Williams, Cefncoed, 

Treharris. Merthyr Tydvil. 

Mr. Walter Games, Bookseller, Pont- Mr. Jos. Williams, Moulder, Penuel- 
ypridd (4 copies). row, Pontypridd. 

Mr. Thomas Jones, Clothier, &c., Mr. Dl. Williams, Anchor and Chain 
Pontypridd. Maker, Feeder-row, Pontypridd. 

Mr. Thos. Jones, Carpenter, Trallwn, Mr. Dl. Williams, Gelliwastad-rd., 
Pontypridd. Pontypridd. 

Mr. Benj. Jones, Farmer, Pengam, Mr. Thos. Williams, Trallwn, Ponty- 
near Hengoed. pridd. 

Mr. Evan Jones, Carpenter, Llwyn- 

madog-st., Pontypridd. p er Mr. Thos. Jones, Bookseller, 

Mr. W. M. Jones, Surveyor, &c., Cwmbwrla, Swansea:— 

Great Western Colliery, Ponty- 

pridd. Miss Clark, 34, William-st., Swansea. 

Mr. Rees Jones, Boot & Shoe Ware- Rev. Wm. James, M.A., Ogmore. 

house, Treharris. Mr. John James, Grocer, Gowerton. 

Supt. Jones, Pontypridd. Rev. Thomas Jones, Llansamlet 

Rev. W. Lewis, The Grove, Ponty- Mr. D. J. Meyler, Draper, Swansea. 

pridd. Rev. James Morris, Carmarthenshire. 

Mr. R. A. Lewis, South Wales and Rev. B. Morris, Pembroke. 

West of England Bank, Pontypridd. Mr. Wm. Owen, Cendros, Swansea. 
Mr. John Lewis, Builder, Nelson, Mr. O. Owens, Brunswick Cottage, 
Llanfabon (2 copies). Swansea. 

Mr. E. Millward, Tea Merchant, Mr. R. Parry, 2, Calvert-ter. Swansea 
Pontypridd. Mr. J. Pendry, Raven Hill, Swansea. 

Miss Alice Morgan, The Grove, Rev. David Phillips, Swánsea. 

Pontypridd. Rev. W.E. Prydderch, Goppa, Pont- 

Rev. Rowland Morgan, Trewilliam, ardulais. 

Penygraig. Rev. Abraham Roberts, Liverpool. 

Mr. John Morgan, Tunnel Farm, Mr. T. Roberts, Cendros, Swansea. 

Upper Boat, Pontypridd. Mr. Jacob Thomas, Cendros, Swan- 

Mr. Owen Morgan (Morien), Ash sea. 

Grove House, Pontypridd. Rev. Moses Thomas, Resolven. 

Rev. W. I. Morris, Norfolk House, Mr. Wm. Williams, Grocer, Swansea. 
Pontypridd. Mr. J. Williams, Cendros, Swansea. 


LIST OF SUBSCRIBERS. 


679 


Per Mr. Jonah Thomas, Bookseller, 
Maindy-rd., Ton, Rhondda :— 

Cwmpark Library. 

Mr. Evan Cule, Grocer, Treherbert. 

Mr. John Curtis, Grocer, Treorky. 

Mr. Thos. Davies, 2, Ùpper Alma 
Place, Pentre. 

Mr. T. Davies, 21, Victoria-st„ Ton. 

Mr. Dd. Davies, 10, Bailey-st., Ton. 

Mr. Daniel Davies, Cashier, Ton. 

Mr. Wm. Davies, 49, Treharne-st., 
Pentre. 

Mr. Wm. Davies, 34, Queen-st., 
Pentre. 

Mr. Thomas Evans, 20, Queen-st., 
Pentre. 

Mr. John Harries, 41, Dunraven-st„ 
Treherbert. 

Mr. Thos, Hughes, 90, Greenfield- 
row, Cwmpark. 

Mr. W. Jeffreys, Grocer, Treherbert. 

Mr. J. L. Jones, 62, Edmund-st„ 
Pendyrus. 

Mr. Giles Jones, Ton Row, Ton. 

Mr. Stephen Jones, Taft-st., Ton. 

Mr. John Jones, 4, Bailey-st., Ton. 

Mr. J. D. Jones, Ton. 

Mr. Benj. Jones, Draper, Treherbert. 

Mr. M. O. Jones, A.C., Treherbert. 

Rev. J. R. Jones, Baptist Minister, 
Pontypridd. 

Mr. Thomas Jones, Paris House, 
Tonypandy. 

Mr. Ch. Jones, 10, Bute-st„ Treorky. 

Rev. J. L. Jones, Baptist Minister, 
Pentre. 

Mr. J. Lewis, 167, Ystrad-rd„ Pentre. 

Mr. John Lloyd, Draper, Barry. 

Rev. David Morgan, Deri. 

Mr. Abraham Morris, Ton. 

Mr. Evan Phillips, 8, Windsor-st., 
Treorky. 

Mr. Thos. Thickens, 16, Arthur-st„ 
Ystrad. 

Mr. Jonah Thomas, Bookseller, Ton 
(7 copies). 

Mr. David Thomas, Shop-y-Dderwen, 
Treherbert. 

Mr. Jas. Timothy, Timber Merchant, 
Ton. 

Mr. Job Williams, 2, Trip-ter., 
Pentre. 


Mr. E. Williams, 2, Trip-ter., Pentre, 

Mr. Job Williams, Manager, Pentre 
Colliery. 

Mr. Gwilym Williams, High-st,, 
Treorky. 

Mr. W. Glynfab Williams, Clydach 
Board Schools, Tonypandy. 

Per Mr. William Jenkins, Bookseller, 
Aberystwyth 

Rev. Llewelyn Edwards, M.A., Ar- 
dwyn School. 

Mr. David Lloyd, Contractor. 

Rev. Job Miles, Aberystwyth. 

Mr. Thomas Owen, C.M., Queen 
Square House, 

Mr. Thomas Powell, Grocer. 

Mr. D. Samuel, M.A., Bank School. 

Mr. D. Thomas, Draper. 

Per Mr. D. Davies, Trawsfynydd :— 

Mr. Robt. E. Jones, Meirion House, 
Tanygrisiau. 

Mr. W. Meiwyn Jones, Board 
School, Talsarn. 

Mr. Andreas Roberts, Cwmorthin. 

Per Mr.' R. Mills, Bookseller, Rhos :— 

Mr. Hooson, Draper, Rhos. 

Mr. I. Jenkins, Johnstown, Ruabon. 

Mr. Tysillio Jones, Johnstown, Rua- 
bon. 

Mr. Hezekiah Jones, Grocer, Rhos. 

Per Mr. Charles Evans, Trefeg- 
lwys :— 

Mr. Charles Evans (Siarl Trannon). 

Mr. D. Jones, Neuadd, Llawryglyn. 

Mr. M. Williams, Waenwen, Cerist. 

Per Mr. Richard Jones, Bookseller, 
Aberangell, Cemmaes, Mont. :— 

Mr. J. Davies, 7, Station-rd„ Towyn. 

Mr. Richard Jones, Bookseller. 

Per Mr. D. Roberts, Festiniog :— 

Mr. W. Davies, Highgate, Festiniog. 

Mr. Robt. Jones, Relieving Officer. 

Mr. Robt. Roberts, Bookseller. 






